ગુજરાતનો રાજકીય અને સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ 


ખંડ 3 : મૈત્રક અને અનુ-મેત્રક કાલ 


સંપાદકો 
રસિકલાલ છોટાલાલ પરીખ 
હરિપ્રસાદ ગંગાશંકરશાસ્ત્રી 


પ્રથમ સંસ્કરણ - 1974 


શેઠ ભોળાભાઈ જેશેંગભાઈ 
અધ્યયન-સંશોધન વિધાભવન 
અમદાવાદ-9 


સશોધત ચ'થમાલા-શ'ચાંક ૬૮ ' 
 થેઠ ભે!ળાશાઈ જેરિ ગસાઈ અધ્યયત-સશે।ાધન વિલાલવન 


ગુજરાતને રાજકીય અતે સાંસ્કુતિક ઇતહાસ 


ગ્રંથ ૩ 


મેત્રક કાલ અને અન-મૈત્રક કાલ 


સપાદકરે 
રસિકલાલ છોટાલાલ પરીખ 
અતુસ્તાતક અધ્યાપક, સશેધન-માર્ગદય્ક અને નિજૃત્ત અધ્યક્ષ, 
ભે।. જે. અપ્યયન-સશોાધન વિદ્યાભવન, અમદાવાદ 
અન 

હરિપ્રસાદ ગ'ગાશ'કર શાજ્ી, એમ. એ., પીગેચ. ડૉ. 
અનુસ્નાતક અધ્યાપક, સશેધન-માગંદ્શુક અને અપ્યક્ષ, 

ભે. જે, અષ્યમત-સ'શેધન વિધાભવન, અમદાવાદ 


શેઠ ભોળાભાઈ જેશિગભાઈ અધ્યયન-સ શોધન વિધાભવન 
અસતદાવાદન-્સટ 


ત્રયમ સસ્કરષ્યુ વિ. સ. ૨૦૩૦ ઈ. સ. ૧૯૭૪ 


21007 ૦1૦6૦૧ 0]/ 3&|૦5૬11[લપ11હ' ઉદ।11016૫/લ 


કિ'મત રે. ₹539 ખે 
૧પ્વ--૦૨ 
ગંકાશડ સદ્રક : 
હરિપ્રસાદ ગ. શ્ઞાસ્ત્રી ગુલામ મોહમ્મદ સમસુદીન વલીઉલ્લા 
અપ્યક્ષે 5. એસ. પ્રિન્ટર્સ, 


ભો. જે. અપ્યયન-સરો।ધન વિણાભવન, કાળપુર, પાંચપટ્ટી, મુજાદીની પે।ળ, 
ર. છે. માગ, અમદાવાદ-૯ અમદાવાદ-૧ 


બસ્તાવના 


જ 


ગુજરાત રાજ્ય સરક્રારતા આથિ ક પ્રોત્સાહન નીચે ભો. જે. વિદ્યાભવને 
'ગુજરાતનો રાજકીય અને સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ'તી મ્રથમાલા તેયાર કરવાનું 
૧૯૬૭ તી આખરમાં શરૂ કયું” ને ૧૯૭૨ માં એના ગ્રંથ 1: ઇતિહાસની પૂવ- 
ભૂમિકા તથા રથ ર : મૌંર્યકાલથી ગુપ્તકાલ પ્રકાશિત થયા. 

પ્રાગૈતિહાસિક તથા આઘ-એતેહાસિક સ'સ્કૃતિઓનુ' નિરૂપણ ત્રથ ૧માં 
થયુ. એતિહાસિક કાલનાં પગર્‌ણુ ગ્ર'થ ૨ માં થયાં તે એમાં ગુજરાતને મૌયર્'- 
કાલ, અનુ-મૌયકાલ, ક્ષત્રપકાલ અને ગુપ્તકાલને ઇતિહાસ આલેખાયો, જેમાં 
એક'દરે લગભગ ઈ. પૂ. ૩૨૨ થી લગભગ ઈ. સ. ૪૭૦ સુધીના સમયને આવરી 
લેવામાં આવ્યો. 


હવે આ ગ્રથ ૩ માં મૈત્રક કાલ (લગભગ ₹. સ. ૪૭૦ થી ₹. સ. ૭૮૮) 
તથા અનુ-મેત્રક કાલ(ઈ. સ. ૭૮૮ થી ઈ. સ. ૯૪૨)નેો ગુજરાતનો ઇતિહાસ 
નિરૂપવામાં આવ્યો છે. % 

ગુજરાતના પ્રાચીન પઝતિહાસમાં ત્રણુ કાલ લાંબા અને મહત્ત્વના છે : ક્ષત્રપ- 
કાલ (લગભગ ₹. સ. ૭૮થી કે ઈ. સ. ૩૮ થી લગભગ ઈ. સ. ૪૦૦), મૈત્રકકાલ 
(લગભગ ઈ. સ. ૪૭૦ થી ઈ. સ. ૭૮૮) અતે સોલ કીકાલ (ઈ સ. ૯૪ર થી 
૧૩૦૪). મોર્યકાલથી ગુપ્તકાલ સુધી સુરાષ્ટ્રતું રાજકીય કે'દ્ર ગિરિનિગર હતુ; 
સૈત્રકકાલ દરમ્યાન મૈત્રક રાજ્યની રાજધાની વલભી છે ને સૈત્રક રાજાની 
સત્તા સમસ્ત સોરાષ્ટ્ર ઉપરાંત કચ્છ, ઉત્તર્‌ ગુજરાત, મપ્ય ગુજરાત અને 
પશ્ચિમ માળવા પર પ્રવતે છે. મૈત્રક રાજ્યના ઇતિહાસનાં સાધનેમાં જેના 
પર ભૂમિદાતને લગતાં રાજશાસન કેતરેલાં છે તેવાં તામ્રપત્ર સહુથી વિપુલ તથા 
સહુથી મહત્ત્તનુ સાધન છે. 

મૈત્રક કાલના અત (ઈ. સ. ૭૮૮) અતે સોલ કી કાલના આર'ભ(ઈ, સ. 
૪૪૨)ની વચ્ચે જે રોઢસોઈએક વષે ગાળે રહેલો છે તેને માટે એ કાલના 
કેઈ એક વિશાળ પ્રમળ રાજ્યના અભાવે અહી' “અતુ-મૈત્રક કાલ' શબ્દપ્રયોગ 
કરવામાં આવ્યે! છે. 

મૈત્રક કાલ તથા અનુ-મૈત્રક કાલ દરમ્યાન રાજસ્થાન-મુજરાતમાં જે ગુજર 
અને ચાવડા રાજ્ય થયાં તે ગુજરાતના આ કાલના પતિહાસમાં મહત્વની અસર 


દ 


ધરાવે છે. શ્રીમાલ-શભિલ્લમાલ-ભીનમાલ એ ગાચીનતર ગુર્જર દેશનું પાટનગર 
હતુ, એટલુ' જ નહિ, વત'માન ગુજરાતની અનેક મહત્ત્વની જાતિઓતું મળા 
સ્થાન પણુ હતુ, નાંદીપુર-ભરુકચ્છતો મૈત્રકકાલીત ગુજરવશ તો એ પ્રાચીનતર 
ગુજરદેશના પ્રતીઠાર વશ્ચની શાખા લાગે છે. પંચાસરના રાજ જ્યશિખરી અને 
અણુહિલવાડેના સ્થાપક વનરાજ ચાવડા સાથે સ કળાથેલા કનોજના ર્‌ાનન ગુર્જર- 
પ્રતીહાર વ'શના હતા ને એ વશે સૌરાષ્ટ્ર પર્‌ લાંબા સમય લગી આધિષત્ય ધરાવ્યું' 
હતુ. ચાપોત્કટ-ચાવડા ઝુલનાં રાજ્ય ભિલ્લમાલ અતે પ'ચાસર ઉપરાંત સોરાષ્ટ્ર 
અને કચ્છમાં અનેક સ્થળાએ થયાં, ઉત્તર સુજરાતનો ચાવડા વ'શ્ન અણહિલવાડ 
પાથણુતા કારણે ચુજરાતના ઇતિહાસમાં નામાંકિત થયેલો છે. એના પોતાના કોઈ 
અભિલેખ મળ્યા ન હોઈ એને ચોક્કસ રાન્‍્ત્યકાલ નફ કરવો મુશ્કેલ નીવડયો 
છે, હતાં કતોજના સ ભાવિત સમકાલીન રાજાએના નિર્ણીત રાજ્યકાલના આધારે 
જયક્ચિખરી-વનરાજના આવશ્રુતિક રાજ્યકાલને સોએક વર્ષ મોડો મૂકવે! પડે છે 
એ મુદ્દો અહીં ખાસ નોંધપાત્ર છે. 


મૈત્રક કાલ દરમ્યાન સોરાષ્ટ્રમાં ગારુલકે। નું રાન્ય થયું તયા દક્ષિષુ ગુ”રાતમાં 
ગેફૂટકો, કટચ્ચુરિઓ, ચાહમાને,, સેદ્રકો અને ચાલુકયોનાં પણુ રાજ્ય પ્રવર્તા'. 
મૈત્રક કાલના અ'તભાગમાં સોરાષ્ટ્રમાં સૈ'ધવોનું અને દક્ષિણુ ચુજરાતમાં રાષ્ટ્ર કૂટોનુ' 
રાજ્ય સ્થપાયું, તે બને રાજ્ય અનુ-મેત્રક કાલ દરમ્યાન ચાલુ રહ્યાં, પછીના આ 
કાલમાં સૌરાષ્ટ્રમાં ચાપ-કુલ ઉપરાંત ચાલુકય-કુલતુ' પણુ એક્ર સત્ત્ય પળત્યું*. 
શ્ય બધા સોદટાંનાનાં રાજ્યોનો ઇતિહાસ અહીં “ખડે ૨: રાજકીય છીંતેડાસ'માં 
નિરૂપવામાં આવ્યે છે. 


પરતુ હવે છંતિહાસ રાજકીય પ્ૃતિહાસમાં સીમિત રહો તથી, આયી મથ 
રની જેમ આ મ્ર'થમાં પણુ સાંસ્કૃતિક પ્તિઠાસને! વિસ્તૃત ખડ આપવામાં 
આવ્યો છે, જેમાં આ કાલનાં સામાજિક અને આરથેક સ્થિતિ, ભાષા અને 
સાહિત્ય, લિષિ અને ધર્મસપ્રદાયોને! ઇતિહાસ આલેખવામાં આવ્યાં છે. [સેપિના 
ઘ્તતિહાસમાં અહીં આ કાલ દરમ્યાન અગાઉતી દક્ષિણી શલાને બદલે ઉત્તરી 
રૈલી પ્રચંલિત થઈ એ નેધપાત્ર છે. એવી રીતે ધમ સ પ્રદાયના છતિહાસમાં આ 
કાલ દરમ્યાન અહી બૌદ્ધ ધર્મને લોપ થયે તે છસ્લામ તથા જરથેાસ્તી ધમને 
પ્રવેશ થયો એ પયુ ખાસ ઉલ્લેખપાત્ર છે, 


પુરાવસ્તુતે લગતા ખ'ઠ ૪ માં ગ્રંથ ર ની જેમ આ મ્રથમાં પણુ સ્થળ- 
તપાસ તથા ઉત્ખતન દ્રારા મળેલી માહિતી, સ્થાપત્યકીય સ્મારકો અને 1સેલ્પ- 


ષ્ઞૃ 


ફેતિએ ને જૃત્તાંત નિરૂપાયો “છે. એમાં આ કાલ દરમ્યાન ગુજરાતમાં દેવાલયના 
સ્થાપત્ય-સ્વરૂપનેો જે કમિક વિકાસ થયે! તે તથા અરી શાંગધરની જે પશ્ચિમી 
કલાશેલી પ્રચલિત ચઈ તે બે બાબત લદ્યમાં લેવા જેવી ગણાય. આ કાલની 
ચિત્રક્લાના નમૂના હાલ ગુજરાતમાં ઉપલબ્ધ નથી, પરતુ વલશીના સૈત્રક 
રાજ્યના શાસન નીચેના માલવ પ્રદેશમાં બાના ડુંગરની ગુફાએ માં મળે છે. 


ખડ ૪ પછી ચાર પરિસિણજ આપવામાં આવ્યાં છે. પરિગ્ચિષ્ ૧ માં ચીની 
પ્રવાસી યુઅન શ્વાંગના પ્રવાસમ'થ “સિ-યુ-ક'માંથી ગુજરાતને લગતે। જત્તાંત 
આપવામાં આવ્યો છે. પરિશિષ્ટ ર અને ૩ માં બોમ્ખે ગેઝેટિયરમાંથી અનુકમે 
ભીનમાલ (ભિલ્લમાલ) અને ગુજરો(ગુજ'રા)તે લગતાં પરિરિષ્ટાના અનુવાદ 
રજૂ કર્યો છે. પરિસિણ્ ૪ માં આ કાલનતે લગતા અગત્યના આનુશ્રુતિક જૃત્તાંતાના 
ખ્યાલ આપ્યે] જે. 


શ્રથ રની જેમ છેવટે વશાવળીએ, સદર્ભસચિ અને રાખ્દસૂચિ પષ્યુ 
આપવામાં આવી છે. 


વળા નકશાઓ, રેખાચિત્રો અને ફોટેત્રાફેને લગતા ૪૦ પટ્ટ આપવામાં 
આવ્યા છે, જેથી અગાઉનાં પ્રકરણે।માં નિરૂપેલી ઘણી બાબતે વધુ વિશદ બને. 


ગુજરાતના રાજકીય અને સાંસ્કૃતિક ઇતિડાસતી આ મ્રથમાલા તૈયાર 
કરાવી પ્રકારિત કરવા માટે રાન્ય સરકારે ૭પ ટકાના અનુદાનની માતબર સહાય 
કરી છે એની કૃતસતાપૂવ'ક નોંધ લઈ, આ ગ્રથમાલાની યે।જના પાર પાડવામાં 
રાજ્ય સરકારનું સકેય પ્રોત્સાહન ફ'મેશાં મળતુ' રહેશે એવી આશા રાખીએ છીએ. 


ગુજરાત રાનયના ભાષાનિયામકશ્રીના વિભાગ તરફથી આ બાબતમાં 
અમને સતત સક્યિ માર્ગદશન મળેલ છે એ માટે અમે એ વિભાગના સહુ 
સ'ચાલકેનો આભાર માનીએ છીએ. 


અવારતવાર્‌ કિ'મતી સૂચનો આપવા માટે સલાહકાર સમિતિના વિદ્દાન 
સભ્યોના અમે ત્રડણી છીશ્બે. 


અમારા નિમત્રણુનો સ્વીકાર કરી જે અનેક વિદાનોએ આ મ્ર'થનાં પ્રકરણુ 
તથા પરિશિજ્ તૈયાર કરી આપ્યાં છે તે સહુને અમે હાદિકક આભાર માનીએ 
છીએ. ગુજરાતના સર્વા'ગી ઇતિહાસની આ યે! જ્નાતી સફળતાનો મુખ્ય આધાર 
એવા સહુ તન્ત્સ વિદ્દાનોના સહકાર પર રહેલે। છે. 


૮ 


અમારા સ'પાદનકાય માં તેમજ પ્રફ્વાચનના કાર્ય માં અમારા સહકાય કર્‌ 
અષ્યા. કેશવરામ કા. શાસ્રીએ ખધે! વખત સક્રિય સાથ આપ્યે1 છે તથા નકશ્ચાઓ, 
આલેખે, ફેવટોમ્રાફો વગેરે બાબતમાં ડ1. કાંતિલાલ ફૂ. સોમપુરાએ સક્રિય મદદ 
કરી છે તેની અહીં ફતસતાપૂવક નોંધ લઈ ગએ છીએ. 


ૂકોમ્રાફો તથા બ્લોકો માટે અમને જે સંસ્થાએ તથા બ્યાક્તિઓના 
સોજન્યતેો લાભ મળ્યા છે તેઓનો અમે અન્યત્ર ત્રડણુસ્વીકાર કર્યો છે. આ 
ગ્ર'થમાં પ્રકાશિત થયેલા અનેક ચિત્રો માટે ભારત સરકારનાં તથા ર્ાજ્ય 
શરકારનાં લાગતાં વળગતાં ખાતાંએનઃ સોજન્યની સાભાર નોંધ લર્ધ એ છીએ. 


ગુજરાતની શેક્ષણિક તયા સાહિત્યિક સંસ્થાએ તેમજ ઉંતિહાસરસિક / 
વ્યક્તિએ આ ત્ર'યમાલાને સક્રિય આવકાર આપવો ચાલુ રાખરે તા આ 
ચે।જનાને વિશેષ પ્રે!ત્સાકન મળર્‌ે 


ભે. જે, વિધાભવત, રસિકલાલ છી પરીખ 
ર. છો, માગ, હરિપ્રસાદ ગ શાજ્રી 
અમદાવાદ-લ સપારકે 


તા. ૩૧-૩-૧૯૭૪ 


ન 


અનુક્રમણી 


પાસ્તાવના 
ગઅનુક્રમણી 
નકશાઓ અને ચિત્રો 
વડણુસ્વીકાર 
સક્ષેપસૃચિ 
શુદ્ધિપત્રક 
ર ખડ ૧ 
'પાસ્તાવિક 
 ગ્કરણ ૧ 
પૈત્રક કાલ અને અનુ-મેત્રક કાલ 
લે. હરિપ્રસપ્દ ગ'ગપ્શ'કર શાસક, એમ.એ.,પીએચ.ડી. 
અધ્યક્ષ, શે!. જે અધ્યચન-સ'શેધન વિલાભવન, અસદાવ્‌ાદ 
૧ મેત્રક કાલ 
૨ અતુ-સેત્રક કાલ 


ખડ ૨ 


રાજકીય ઇતિહાસ 
મકરણ ૨ 
વલભી 
કે. હરિપ્રસપ્દ ગ. રારી, એમ,એ.,પીએચ.ડી. 


શષ 
૧૭- 
૧૮ 

૨૬૦ 


"# 


૧૭ 


મકયણ ૩ 
મૈત્રક રાજ્ય 


લે. હૃશિપ્રેસાદ ગ. શારક્ઠી, એમ.એ.,પીએચ.ડી. 
જ, મેત્રકો અને તેઓની ઉત્પત્તિ 
૨. સ્થાપના અને 1રિથરતા 


મકરણ ૪ 
નપ 
મંત્રક રાજ્ય (ચાલુ) 
લે. હારપ્રસાદ ગ'- શાસક, એમ.એ.,પીએચ.ડી. 


૧, અભ્યુદય 
૨. પડતી અને અત 
પરિશિષ્ટ : જૂમિદાન, દાનશાસનો અને તાખ્રપત્રો 


મકરણ ષ 
ત્રીમાલ-ભિલ્લમાલ : ગુજ ર દેશનું પાટનગર 


સે, ગ્રિચબપ્ળપખબહેન જ. શાહ, એમ.એ.,ષીએચ.ડી., ડી. લિટ. 


આચાર્યા, માતુશ્રી વીરબાઈમા મહિલા કોલેજ, રાજકેકટ 


પ્રકરણ ૬ 
ગુજર-પ્રલીહારો 
લે. હારિપ્રસપ્દ ગ. શપસ્્રી, એમ.એ.,પીએચ.ડી. 
૧, ગુજર દેશનો અને અવ તિ-કનોજનો ગ્રતીહાર વશ 
ર. નાંદીપુર-ભરુકસ્છતે ગુજરનૃપતિવ'શ 
૩. ગુજરાતમાં પ્રતીહારેતું આધિપત્ય 


પ્રકરણુ ૭ 
ચાવડા સજ્ચયા 
લે. હાશ્પ્રસાદ ગ શાસ્ત્રી, એમ.એ.,પીએચ.ડી. 


કુલનામ 
શભિલ્લમાલનું ચાપરાવ્ય 


શૌર્‌ાષ્ટ્ર અને કચ્છનાં ચાવડા રાજ્ય 
ઉત્તર ચુજરાતનાં ચાવડા રાજ્ય 


શ્્છ 
8/ : 


પૃ 
દુ # 
9 


૮૨ 


૧૧૨ 
૧૧૪ 
૧૧૫ 
૧૧૮ 


૧૧ 


મકરણ ૮ 
સસકાલીન શાજ્યો ૧૩૬ 
લે. હાર્પ્રસાદ ગ શાસ્ત્રો, એમ.એ.,પીએચ.ડી. 
પરિરિષ્ટ 
ગુજરાત ઉપર મુસલમાનેનાં આક્રમણુ ૧૪૦ 


લે. છોટુભાઈ રણુછોડજી નાચક, એમ.એ.,ખી ટી.,પીએચ.ડી. 
કારસીન। રીડર, ભાષા-સાહિત્ય ભવન, ગૃજરાત યુનિવસ્િ"દી, અમદાવાટ 
મકરણ ૯ 
જશાજ્યત-ત્ર વ્છ્છ 
લે, હારપ્રસપ્દ ગ'. શાર, એમ.એ.,પીએચ.ડી. 


ખડ ૩ 
સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ .- 


મકરણ ૧૦૩ 
સામાજિક અને આર્થિક સ્થિતિ ૧૮૮ 


લે. ભોગીલાલ જયચ'દભપ્ઈ સાંડેસરા, એમ-એ.,પીએચ.ડી. 
1તેચામક, એ!રિયેન્યલ ઈન્સ્ટિય્યટ અને અધ્યક્ષ, ગુજરાતી વિભાગ, મ. સ. 
 લુનિવાસિ'ટી, વડોદરા 


મકર ૧૧ 
ભાષા અને સાહિત્ય 


લે. અ'બાપ્લપાલ પ્રેમચ'દ શાહ, વ્યાકરણતીથ 
નિજૃત્ત સ'યુક્ત પ્રધાન--સ પાદક, લાલભાઈ ટલપતસાઈ ગ્રથમઃલા, 
લા- દ, ભારતીય સસ્કૂતિ વિલામ'દિર, અમદાવાદ 
“ભાષા ક્બ્ષૃ 
સાહિત્ય ર૧૫ 


૧૨ 


ત્રેકરણ ૧૨ 
લિષિ ર૩૪ 


લે. પ્રવીણુચ'દ્ર 14૬ ચિસતલાલ પરી'ખ, એમ.એ.,પીએચ.ડી. 
શારતીચ સ સ્કૃતિના અધ્યાપક, માતુશ્રી વીરખારઈસ! મહિલઃ કૉલેજ, ૨જકેટ 


મકરણ ૧૨૩ 
ઘર્મસ"પ્રદાચો 
ક. શારતીય સ'પ્રદાથે! ર૫૪" 
હે, ભોાગીલાલ જ. સાંડેસર૬, એમ.એ.,પીએચ.ડી. 
ભ. ઇસ્લામનો ઉદય અને ગુજરાતમાં એના ફેલાવાને આરભ સ્દ્દૃ 
લે. છોટુભાઈ ૨. નાયક, એમ-એ.,બી.ટી.,પીએચ.ડી, 
પ્ર. પારસીઓને વસવાટ અને જરથેરતી ધમ ર્‌છન 


લે, ફીરોઝ કપવસજી દાવર, એમ.એ. 
નિવૃત્ત અધ્યાપક, ગ્રુજરાત કૉલેજ અને લા. દ. આઢ"સ કૉલેજ, અમદાવાદ 


ખડ ૪ 
પુરાવસ્તુ 


ખમકરણ ૧૪ 
સ્થળતપાસ અને ઉત્ખનન દ્વારા મળતી માહિતી ૨૮% 
લે. રમણલાલ નઇ૩રજી સમણેતા, એમ.એ.,પીએચડી. 
અધ્યક્ષ, ડિપાર્ટમેન્ટ એફ આકિ, જ એન્ડ એન્ક્યન્ટ હિસ્ટરી, મ, સ. વુનિવસિ'ઠી,. 
વઝેાદર। 
મકરણ ૬પ 
સ્થાપત્યકીય સ્મારકે 
લે. જથેન્દ્ર સુકુન્દલાલ નાણાવટી, એમ.એ. 
ડાયરેકટર એફ આઉકિ'ચોલોજ, ગુજરાત રાત્ત્ય, અમદાવાદ 


અને 
કાન્તિલાલ ફલચ'દ સેપમપુરા, એમ.એ.,એલએલ.બી.,પીએચ.ડી. 
ભારતીય સસ્કૃતિના અધ્યાપક, ભે, જે. અધ્યયન-સ ઘેધધન વિદ્યાભવન, અમદાવાદ 
નાગરિક સ્થાપત્ય સ 


સામિ'ક સ્થાપત્ય ર૮ 


વરૂ 
બકરેણ ૧૬ ટ૪ટ# 


શિલ્પકૃતિઓ 


લે. ઉમાકાન્ત પ્રેમપ્ન'દ શપ્હુ, એમન્એ.,પીએચ.ડી, 
નાચબ નિયામક, એ(રિયેન્ટ્લ ઇન્સ્ટિટયટ, મ. સ. યુનિવસિ'ઠી, વડોદરા; સ'પાદક, જન'સ 
ઓંફ ઇન્ડિયન સોસાયટી એફ ઓરિયેન્ટલ આ, કલકત્તા 


પ્રકરણ ૧૭ 


ચિત્રકલા 2૬૫ 


લે. 'પપતુભાઈ નાનતાલદલ ભટ્ટ, એમ.એ.,પીએચ.ડી. 
અધ્યાપક, સ્કૂલ ઓઆકફ આકિસ્કચર, અમદાવાદ 


પારિરિષ્ટો 


પરિશિષ્ટ ૨% 


ચુઅન ર્વાંગની નોધ ૩૭૩ 
(ચીતી '“સિ-યુ-કી'નતા પ્ર. ૧૫ ના પ્રસ્તુત ભાગનો અંગેજી અતુવાદના 
આધારે કરેલો ગુજરાતી અનુવાદ અને ટિપ્પણુ ) 


જ૪ચેશકુમાર સ. શાહ, એમ.એ., પીએચ.ડી, 
અશ્યાપક, જ્યૅન્દ્રપુરી આવ્સ ક!લેજ, ભરૂચ 


પરિશિષ્ટ ૨ 


ભીનમાલ ૩૮૭ 
72274૮7 €/ &#૮ 7072707 4745%7૮7૮7, 7/72. 2, £«/ 7, 4ઇ/7૮/4&%* 
777 27£07૮/૮નેો અનુવાદ 


ભીલાજન॥ સુબેપ્ધન દ શાહ, એમ.એ.,ષીએચ.ડી. 
અધ્યાપક, ઝુજરાત કોલેજ, અમદાવાદ 


૧૪ 


પસિશેષ્ટ ૩ 


ગુજરો ૪૨૪ 
(₹-૦2₹4£/«77 07 £/# 77071749 #72૮4&02/%; 7/૪૮. 749 «7 7, 
46/707/% 8 : 774 €૪*-નેો અનુવાદ) 
દલ (ઉનજયકર બી?૪વાડયા, એમ.એ. 
“મિસર અને પશ્ચિમ એશ્ચિયાની પ્રાચીન સ'સ્કૃતિઓ'નાં લેખ્તિકા 


પરિશિષ્ટ ૪ 
આવુશ્રતિક વૃત્તાંતેદ ૪૨૮ 
વે. અ 'આલાલ પ્રૅમચ'હ રાહ, વ્યાકરણુતીય 
વ“'શાવળીઓ ૪૫૦ 
સ'દ્ભસૂચિ ૪૫૭ 
જરિભાષા ૪૮૪ 


શબ્યસૂચિ ૪૮૭ 


અપ. ૬. 
અમિ. સન્તા, 
ત્ર સિ, 
શમ. યૂ. 
સુ, સે. 


ફા. ગુ. સભ્ના 
મૈ. ગુ. 
કપ 


4. €- 
“ર. ₹. ડ. 


સક્ષેપસચિ 
સસ્ફત 


અવરાઝિતજરછીા, છે, સુવનરેવાાર્ચ 
મમિઘાતસિન્તાતાનિ, જે. છેમતતન્ટા-ાર્ચ 
પ્રચન્ધસિન્તામળિ, છે, સેર્તુમાચાય 
ભમ1શળવુત્રધાર, ને. મોત્તટેવ 
સુજતસજતન, છે. મારિસિજ 


હિન્રી 
મારતીથ વરાત્તીન છિષિમાન, છે. નૌ. રી. મોન્ઞા' 
1રન્જૂ નળિલસાજ ર્તિટાસ, મા. ૧ (રિન્રી' 
 જસુવા૬), છે. સિ. મૂ. વતત ઔર અ. ત. સિદ 


ગુજરતી 
ગુજરાતના એતિહાસિક લેખા (ગિ. વ. આચાર્ય )* 
ગુજરાતને મધ્યકાલીન રાજપૂત ઈાતેહાસ 
( દુ. કે. શાસ્ત્રી ) 
ચજરાત સ રેોધત મડળ 
*ેત આગમ સાહિત્યમાં ગુજરાત, લે. ભે. જ. 
સાંડેસર્‌। 
ફાબસ ગુજરાતી સભા 
મૈત્રકકાલીન ગુજરાત, લે. હ. ગ. શાસ્રી 
અગેજ 
કત) ૦્ટાપતા કાાાવપાાાંરડ ૦ 1 ે૦નડલ 0 ૬ચપ)ત” 
8) 1. 8ઘ:ટ૯58 5 11. (૪૦૫૩૯1૧૩ 
“32૯01081? ૦4 ઉઇપ]821' 8! 11. 1). ડત#311 
“40061૯1૬ ₹€»૦૦૭૦૪૭11)7 ૦1 ડડતાક' 09 4. €પા11૪112100: 


૧૮ 


શકળક 
“25 
424 


કે1૨11૫ [ર 
4511૯6 
8. ૬ 
80111, ૬. 
૬૯૦ 

£.. 1.1 


€૫૦#. 11150૮7. તે. 


(૬.5 15 


4. 
ક ઉ 
* નં: ઉં. 
1. 81. 0. 
1458 (55) 
881૨45 


૦૨5 
101 
7૫8 
&451'05 


4૫1 
1૬€00: ૧ 


5-51 


55૨ 
૩4 


૧૨ 


“હા૯દ 1315૬071 ૦4 5513678 ' છ ૭. - 11] 

“છુટ બ 110[20181 કત્િાપ્તપ]' તં. 9) 1૨. €. 412]પળરવકા” 

((રટ[2૦#૬ ૦0૧) દી #ઉદાતૃણાદાલક ૦ દીજે તાવ 
શવ્રત)ણ' 12): * 3િઘ!2૦55 


41011૮1 1€[07 ૦6 1૫ત્રધડ૦7 103૯૫7, 1સિ3]૦૬ 


41૮113૯0108 51071૯)# ૦1 લાલ, 1૯5૬૯10 ₹/1₹€1૯0 

૩3૦0109 ઉત2લટા(લ્ટ# ((-૧7૯ા૬૦૯ ૯6 દંપછ 30૦0004) 
”્ત્ટિડાવંથા1૮)/) 

“61110701૦૪9 ૦ ઉપ]થ૫2૬' છેતં. છ) 14. 1૨. 18]ળાપતેતા 

ગ 1£32₹11211૦011પ 8 #પર્વાલ્લ ઘરા 


“611₹૦0001૦8)# ર્જ 5૦દ્વળરા 1૯1013૯5 10 ૬] 
૪) 34. &. 121૫10): 
૪1219:2]21114 111૮2 
“110૯ 610447 ઇ્૧૬ ૫/૮5 (૪ ગ તરડ” 
*111$₹0#5 ૦ 11 2૩ બાં 1) ઘડ ૦૫ 11]3૦ા&ક 
29 5૭11101 
તાતા હઉાદાંતઘવ 
“ઇવાંજળત ૭િ1૪:2[31046થ1 ૯1૦૩૦1] 1) 1). ૬. દાદ વ્યા 
«111૬₹0તંપ€(107 ૬૦ ધૌ ટ [2151017 ૦ ૯પ&:2' 
છ) 1ર. 6. ઉદાત:13 (ર૧) પડ૩ડ થા, 1/૦. 11) 
1ઇત1ત્રા1 [131011 (ઝેપર (૦૯૬1! 
0૫૪તદ્વા 0 ધપ્ટ &ડા21૦ 5૦૮ાટા) બ છલાઇુતા, ડેરપર ૩૯૫૯૪- 
૦પ૫1"0&1 ૦ 11૯ 83071049 કિ#11611 ૦1 ઘાટ ₹0)1 શકત્-- 
11૮ 3૦૮1૯૬, 8010821 
0૫1021 ૦4 દાલ ઉઘ]ક દ રિટડભ્સા તો ૩૦તાંલા!, 8011110029 
0ઘ૫1૩&૫ ૦1 દલ ૦1લારતા 1ાડદાાઘધર, ડિ:૦વંથ 
7૦718 ૦9 દૌોલ ઈપડાપ૦૩1૬ ૦ 3010019&)/ 
“1100 પપકાદ21:% હાવ દડટ કકાધરવીતપત 10€1001[2)૯5 ૦4 
ઉપ]ત#' 95: 1. 16. પપત્રતતપ્ટદા & 4. 4. 191૫૧4) 
કપેટપ#/ ઉત 4&ાાાવપક) 
“ઝેપતંતપ1ડદ ૪રેટત્બત્વેક બ દંમલ 1 લ્ડા૦ત 3900 0તૃ' ૩) 1ડઉલરાપ 
પડાંત્રળઇ 


“59033611418 વાવે €(1૯₹ 1/4 લ્વતંહ૫થ41 101121૦5 ૦ 
[ત્યાં છ)? તૉ- €.૦૫૩૯€10૩ 


“3૮0૬૫૪૯૩ £૦12 5દ્01ત12]1 તાપ્વં [૨૦૦% છ! 10, 1. ડત 
“8પલાપત્ત્રાં 1૯100][ગ૯5 ૦” ઈપ]ત્રાતા' 0) 8. ૭. 5011012૫28 


નપૃષ્ઠં 


૧૪ 


૧૯ 
૩૪ 


૪૭ 


“જ 
પ્ર 
પટ 
દપ 
દ્છ 
હૈર્‌ 
હડ 
હહ 

“૧૦૧ 
“૧૦૨ 


૧૦૬ 


“૧ ક1૬ 


"૦૯૬ 
"૧૧૦ 


પક્ત 
૧૦ 
૧૫ 
૧૮ 
જબ 
૪ 
રપ 
ર૯ 
જૈઇ 


શુદ્ધિપત્રક 


અશજદ્ધ 
વાંસવાળીએ 
વિહરને 
ભર્માકાવિફારને 
પૂણુ ભટ્ટાએ 
કઠિયાવાડ 
ભત 


£. €. ક8ં87%53 
772647 6૪૮72, 


૫૦0. 91, 
0- 572 11. 


45 
રાજવર્ધન 


હેવનુ' 

૭૫૭3 

રાજા ધમપાલ છે. 
વર્ષ ૮૩ 

4. €. £ક દ 


ન્ત્લ્લિા 
દશાંવી 
પ્ર્નશા 
અનૃશ્રુતિક 
પ્રવ તાવ્યું' 
વિનયકપાલ 
ઉપ7]87 
3533184 
€.. ે. 
જનુંદ 


૨૦ 


શાદ 
વાંસવળીએ। 
વિહારને 


ભટાક વિડારનેો 

પૂણુ ભદ્રાએ 

કાઠિયાવાડ 

ભત 

ટ. છે. 1ે1ઇપ%૪ 

5. 2., 7-0 885 1. 


4/5. 
રાજ્યવધ ન 


હેવાતુ 
૭૧૧ 


રાળન ધમષપાલ (લગભગ ઈ.સ, ૭૭૦-૮૧૦) 
પુ, ૧૦૮ 
1$. ૬. ઇડ 


કિલ્લા 
દર્શાવી 


પ્રશંસા 
આનુશ્રુતિક 
્રવર્તાન્યુ' 
વિતાયકપાલ 
ઉઊ1011]%7"8 
કેપ 
(6... 
જુનેદ 


૧ય્વૃ 
૧૧૫ 
૧રેર્‌ 
૧૨૪ 
૧૩૨ 
૧૩૩ 
૧૫૦ 

૧૬૩ 
૧૬૬ 

૧૭૨ 
૧૮૧ 
૧૮૪ 


૧૯૦ 
૧૬૧ 
૧૯૨ 
૧૯૩ 


૧૯૫ 


૧૯૯ 


જ્્ક્ડે 


૨૦૫ 
૨૦૬ 
નબ્દ 
૨૧૭ 
જ્ન્૪ 


૧પ્ક 


ર૪ 
૧છ 
જ 


(પાદ!ીય ૩૯ પછી ૩૯ અ. ભે1. જ. સાંડેસરા, ઉપયુક્ત,. 


₹4161:10055 £5811151%:085 
સગભગ લગભગ 

ચ'પા ચાંપા 

પ્રસસ્તિ પ્રશસ્તિ 

૪૪૩ ૩૪૩ 

૮.૮ પૃ. ૮ 
મહારારાષ્ટ્ર મહારાષ્ટ્ર 
વરસિહ્ વૈરિસિ'ડ 
501% 5૦0૦% 
પરભવ પરાભવ 
અધિકારિક આધિકારિક 
કામર્‌જ કામરેજ 

મદઠ્ાપી મદ્‌ાવી 

૧૯ ૧૯૩ 

શ્રાવાકે। શ્રાવકો 

પહેરવા કેઈ પહેરવાનું કેઈ 
યુષ્પકામ પુષ્પમય 
એટલે એ વસ્ત્રાદિના એટલે કે વસ્રાદિના 
સાહિયમાં . સાહિત્યમાં 
સૈત્રકકાલીનની મૈત્રકકાલીન 
કલ્યના કલ્પના 

ઉમેર.) પૃ, ૧૮-૨૦ 
(પાદટીપ ૪૪ પછી ૪૫. ગ]. 1. 114%]110પવેંક?', 0૪, 7૮.,. 
ઉમેરે.) 

સેલ'કીવ'શ ચાલુકયવ'રા 
મરવ મરાછર 

છુયવાય છીન્સવાવ 
વ્યાખ્યતા વ્યા"ખ્યાતા 
નિશ્ચવત નિશ્ચિત 
રભદ્રહસરે હેરિભ્રદ્રસૂરિ 


૨૧ 


૪- 26% 


૨૨ 


-૨ર૨૭ રદ મષ્પભટ્ટસૂરિ બપ્પભટ્ટસૂરિ 
૨૩૫ ૧૦ પૃ.વ૧ પુ.વ૧ 

૧૮ અજિષનપવ્ગ્યાહ્યાઝજત 1વષતપટગ્ાણહ્યારરુત 
ર૩૯ ૩૦ અસ્ત પછી એક અતત પછી અધી 


૨૫૪ (પકત ૨ પછી ઉમેરે!) (અ) ભારતીય ધર્મો 

૧૪ ધમ સ પદાયેો ધર્મસપ્રદાયેો 

વો 
૨્‌પૃપ્ક ર્‌્ર્‌ નૈત્રક્લીન ' સંત્રકકાલીન 
૨૬૪ ર્‌9 તુરકાન * તુસ્ફાન 
૨૬૮ ૨૪ અદભુત અદ્ભુત 
.૨૫૭૧ ર્‌ પપર ૫૫૮ 
૩, ૧૧ દારયસ દર્‌ાષસ 

૨૭૩ પ પ્રંતિદાયક પ્રતીતિદાયક 
-ર્છપ ૧૨-૧૩ યઝૂદમદી ૩૫૬ યઝૂદગદી? ૩૬ ૮ (ઈ.સ. ૧૦૦૦). બીન્ન 


(ઈ.સ. ૯૮૮) બીશ્ન જૂથનું અતે ત્રીનન જૂથનું વર્ષ છે 
વર્ષ છે યઝ્દગર્દી ૩૯૦ યઝ્દગદી ૨૯૦ (ઈ.સ. ૧૦૨૨) 
(ઈ.સ. ૧૦ર્‌ર ) 
ર૭૭ દ-ક૯એતે ઈશ્વરનું અને એને ઈશ્રતુ' ચિઠ્ન 
જરથેસ્તી ધમનુ' ચિટ્ટન 
હ છતાં પ્રકાર અહુર્મઝ્દનું માત્ર છતાં પ્રકાશ અહુરમઝૂદતું માત્ર ચિહ્ન 


ચિહ્ન છે. છે, અહરમઝ્‌દ પોતે નથી. 

ર૮ ૫બાં. 1, 0.164 01. 1, દછા$ 1, ૪. 164 
૨૯૦ ૧૧ મુદિર્‌ મદિર 
૨૯૧ રૂ૬ વિજયદેવીનુ' વિજયદેવનુ 
ર૯૫ વ૧ર્‌ અને મંડપની અતે મંડપ 

આગળ મડપ 

૨૯૪ રર સ્ત ભવેદિકા સ્ત'ભ, વૈદિકા 
૩૦૮ ૩૧ કે કોષખાાત્મક્ કે ગધારતા કોણાત્મક 

૩ર ૭ાપરાધાટ- છાપરાઘાટના વિકારમાંથી ઊતરી આવેલી 


માંથી ઊતરી આવેલી પર પરા કાસ્મીરનાં મંદિરોમાં પણુ 


મ'દિર-શસિખરની ઓ 
પર પરા કાશ્મીરનાં 


મદિરેમાં 


૩૦૯૪ 
.૩૩૧ 
૩-૩૪ 


૩૪૫ 
૩૬૩ 


“૩૬૫ 
૩૬૮ 
૭દૃહ 
૪૧૫ 
૪૧૬ 
૪૨૧ 
૪રષ 


૪૩૯ 
૪૦૬૮ 
૪૬૪ 
૪૬૬ 
૪૬૮ 
૪છ્છ 
૪છહ 


૪૮૦ 


ર્ર 


ર કાસ્મીરથી 

૧૪૯ ઉત્તરથી બીજુ 
૧૪ કરવામાં આવવી મૂળ 

રેખાની 

૧૪ ક. પેઇ ૫૪61 

ર પુ.૩ 
ર૩ ડડેલ7ઉવેંક 

છ શિકત્રલાનુ' 

૬ ઓર ગાબાદતી એલેરા 
૧૪ સરળ 
૧૫૭ ધેોઝ્ઝ 
ર્‌ મેકરામ 

૩૧ પૌરસ્ત્ય રૂ 

ર૯ સમયના 

૩ર નેં ચાપો 

૯ એક વ1વેનુ 
રહ અતત્રમતીર 
2૧. ચ'દ્દાદિત્ય 

૮ સૌવાના 
ર૧ ક તહૌ1ઇટ ઉપા ટ 
૧૬ બોંદ્ધધમ 

૪ ીોદાઇ7૧૮૧3 
૧૬ 1.011[€70060 
૧૯ કપપંદાળ118 13 
રછ થ103'281₹0 


ગધારથી 

ઉત્તર બાજી 
કરવામાં આવતી અને ભદ્ર તથા મળ 
રેખાની 

પે&118 981 
પુ.જૃ 
કેાત૦્તેજ 
ચિત્રકલાનુ' 
ઓર'ગાબાદની તયા ખેલેરા 
સરસ 

ઘોગઝ 

ખેહરામ 

પૌરસ્ત્ય રૂપ 
સમૂહની 

તે ચાપે 

એ કવિતુ 
સઝિનપ્રમતૂ રિ 
ચ'દ્રાદ્ત્યિ 
સૌત્કાના 
£70111ઇ6065010 
બોદ્ધધ્મ'ં 

ર1 10135 
(/૦11હા'€11૦૦ 
ગપંજ્રાત₹ક01 

ર 15219! ૬. 


ખડ ૧ 
પાસ્તાવિક 


મડરષૂ ૨ 


સૈત્રક કાલ અને અનુ-મૈત્રક કાલ 


ઉ) મેત્રક કાલ 


મૈત્રક રાજ્ય 


મગધના ગુપ્ત સસ્રાટ સ્ક'દચુપ્તના મૃત્યુ (લગભગ ઈ. સ. ૪૬૭) પછી 
ગુષ્ત સાખ્રાજ્યતું શાસન શિથિલ થયુ ને દૂરના કટલાક પ્રાંતોમાં સ્થાનિક 
રાજ્સત્તા સ્થપાઈઈ સૌરાષ્ટ્રમાં વલભીપુરમાં મૈત્રક વ શની સત્તા સ્થપાઈ ને 
એ સત્તા સમસ્ત સોરાષ્ટ્ર ઉપરાંત કચ્છ, ઉત્તર ગુજરાત અને મપ્ય ગુજરાત પર 
પણુ પ્રવર્તી. સમય જતાં શૈત્રક વંશની રાજસત્તા પશ્ચિમ માળવા પર પ્રસરી. 
થોડે વખત ભરૂચની આસપાસના પ્રદેશ પર પણુ બૈત્રકોની સત્તા જમી. અએૈત્રક 
વશતું રાજ્ય ઈ. સ. ૪૭૦ના અરસામાં સ્થપાયું ને એનો અ'ત પ. સ. ૭૮૮માં 
આવ્યો. આમ આ વશની રાજસત્તા ત્રણુસે! વર્ષથીય વછુ એવા લાંબા કાલ 
લગી ગુજરાતના ધણા મોટા ભાગ પર પ્રવતી5.૫ 


દહછ્િણ ૩જરાતના સસકાલીન રાન્ય 


માત્ર દક્ષિણ ગુજરાત સુખ્યત્વે ચત્રકાની સત્તા નીચે હતું નહિ. ભરૂચ 
પ્રદેશ પર શૈત્રકોની સત્તા ઈ. સ. ૬૪૮ના અરસામાં પ્રસરી હતી, પર'તુ એ સત્તા 
ત્યાં અટ્રાવીસેક વર્ષ જેટલે! અલ્પકાલ જ ટ૪ી હતી. એ અગાઉ ત્યાં પહેલાં 
સગમસિ હ નામે રાન્નની અને પછી કટચ્સચુરિ વંશની સત્તા હતી. દરમ્યાન 
નાંદીપુર્‌ (નાંદોદ) પ્રદેશમાં ગુજ રનૃપતિવ શની સત્તા સ્થપાઈ; ભરૂચ-પ્રદેશ પર 


૨] મૈત્રક કાલ અને અતુ-સેત્રક કાલ દ ગ. 


પણુ આગળ જતાં એ વશની સત્તા પ્રસરી. ચુજર્નૃપતિવ'શનું રાજ્ય રોટસેથી 
વધુ વર્ષ (લગભગ છં. સ. ૫૮૦ થી ૭૩૫) પ્રવત્યુ'. એ પછી વળી ત્યાં ચાહમાન 
રાજની સત્તા સ્થપાઈ. એ ઉત્તરના ગ્રતીહાર રાજાના આધિપત્ય નીચે હતે. 


તાપીની દક્ષિણે શરૂઆતમાં ત્રેફૂટક વ'રાનું રાજ્ય પ્રવતે લું. એ પછી ત્યાં 
કટચ્ચુરિ રાજ્યની સત્તા સ્થપાઈ. ઈ.સ. ૬૬૯ માં નવસારીમાં દખ્ખણુના ચાલુક્ય 
રાજ્યની રાખા સત્તારૂઢ થઈ, આ વશની સત્તા ત્યાં ૪૫-૮૦ વર્ષ ટકી. 
આડંમી સદીના મષ્યમાં અહીં વળી દખ્ખણતના રાષ્ટ્રરૂટ વશતી શાખાએ સત્તા 
જમાવી. શરૂઆતમાં આ વ'શનતી સત્તા તાપીની ઉત્તરે કીમ નદી સુધી પ્રજતી, 
જવારે ભરૂચની આસપાસના પ્રદેશ પર ચાહમાન વ'શની સત્તા પ્રવતેલી, પરતુ 
ઈ. સ. ૭૮૮ માં એૈત્રક રાજ્યને અત આવતાં રાષ્ટ્રકૂટ રા'નએ પોતાની સત્તા 
છેક સાબરકાંઠા સુધી પ્રસારી ને રાજધાની ખેડામાં રાખી. 


આમ આ કાલ દરમ્યાન લાટ(દક્ષિણુ' ચુજરાત)ના ઉત્તર ભાગ પર 
ઉત્તરોત્તર ચારેક રાજ્યોની અને લાટના દક્ષિણુ ભાગ પર બીક ચારેક રાન્યોની 
સત્તા પ્રવર્તી હોવાનું માલૂમ પડે છે.* 


સેત્રક કાલ- 


ગુજરાતમાં મગધના ગુપ્ત સખ્રાટોના શાસનતેો। અ'ત આવ્યા બાદ સૌંરાટ્ર, 
કચ્છ, ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતમાં મૈત્રક વાની સત્તા પ્રવતી? તે એ 
સત્તા ત્રણુસોથી વધુ વર્ષના લાંખા કાલ લગી સળગ ચાલુ રહી, આથી ગુજરાતના 
જુતિડાસમાં આ કાલને “ સૈત્રકકાલ' તરીકે એળખવામાં આવ્યા છે.3 

દક્ષિણુ ગુજરાત મુખ્યત્વે મૈત્રકોની સત્તા નીચે નહોતું, પરતુ આ કાલ 
દરમ્યાન ત્યાં કોઈ એક મુખ્ય વાતી સત્તા ગ્રવતી" નહોતી, મે[ટે ભાગે બધે 
વખત ઉત્તર લાટમાં અને દક્ષિયુ લાટમાં અલગ અલગ સમાંતર સત્તાઓ પ્રવર્તી 
હતી ને એ પણુ એક પછી એક ચારેક સત્તાઓ. આથી આ ફાલ માટે મેત્રકોના 
નામની સાથે જેનું નામ સાંકળી ૩્રાકાય તેવુ દક્ષિણ ગુજરાતમાં કેઈ મોટું પ્રબળ 
રાજ્ય ગણાવી શકાય એમ નથી. એક શ્ર"થમાં “ મૈત્રકકાલ ને બદલે “ મૈત્રક- 
ગુજ રકાલ ' નામ પ્રેથોશયું' છે,” પરતુ ગુજર્નૃપતિવ શતું રાનય લાટના માત્ર 
ઉત્તર ભાગ ઉપર અને મૈત્રકકાલના અર્ધા ભામ જેટલે સમય સુધી જ સત્તા 
મરાવતુ',,આયી દક્ષિણુ ગુજરાતના સમપ્ર પ્રદેશમાં આ કાલ દરમ્યાન બસે!-ત્રણુસે। 
વર્ષ સુધી કોઈ એક વ'શતી રાજસત્તા પ્રવતી' ન હોવાથી, આ કાલને “ મૈત્રકકાલ ”' 
તરીકે એળખવે અસ્થાને નથી, મેત્રકવ રતી સત્તા ગુજરાતના મોઢા ભાગ પર 


૧લુ*] મેત્રક કાલ અને અસુ-મેત્રક કાલ [8 


ગણુસે।થી વધુ વર્ષના લાંબા કાલ લગી સળ'ગ રીતે પ્રવર્તી: હોઈ, એ કાલના 


રાજ્વશોમાં એ વ'શ' જ કાલપ્રવતક વશ જેવું” મહત્ત્ત ધરાવે છે. 
(૨) અનુ-મૈત્રક કાલ 
સષ્ટ્રફૂઢ રપ્જ્ય 


વક્ષભીના બૈત્રક વ'શના રાજ્યનો અતઃ આવતાં ગુજરાતની ર૨!%કીય 
પરિસ્થિતિમાં ભારે પલટા આવ્યે. દક્ષિણુ ઝુજરાતમાં ગુજ રનૃપતિવ શની સત્તા 
તથા ચાલુકયોની નવસારી શાખાની સત્તા અસ્ત પામી હતી ને ત્યાં રાષ્ટ્રરૂટાના એક 
કુલની સત્તા સ્થપાઈ છતી. બત્રક રાજ્યને અત આવતાં એ રાષ્ટ્રકૂટ રાજ્યની 
સત્તા છેક સાખરકાંઠા સુધી પ્રસરી' ને એની રાજધાની ખેટક(ખેડા)માં સ્થપાઈ.પ 
આરાષ્ટ્રફૂટ કુલની સત્તા દખ્ખણુના રાષ્ટ્રફૂટ રાજ્યે થે!ડા વખતમાં ઝૂ'ટવી લીધી 
ને ત્યાં પોતાની એક અલગ શાખા સ્થાપી, આ શાખાએ મપ્ય ગુજરાત તચો 
દક્ષિણુ ગુજરાત પરની સત્તા *નરી રાષખ્)ી, પરતુ એ ઉત્તર ગુજરાતમાં તથા 
સૌરાષ્ટ્રમાં પોતાની સત્તા પ્રસોરી રાકી નહિ. ર 


ગુજ'૨ર-પ્રતીહપરે 


સોરાષ્ટ્રમાં ત્યારે અલ્ગગ અલગ રાજસંત્તાએ પ્રવર્તતી હતી, પશ્ચિમ 
સૌરાષ્ટ્રમાં મૈત્રકંકાલના અ*તભાગથી ધૂમલીને સૈ'ધધધ વ'શ રાજ્સત્તાં' ધરાવતે 
હતો, ૭ દક્ષિણુઃ સૌરાષ્ટ્રમં ચાલુકય કુલંનું રાજ્ય ગ્રવત'તું હતું, ને વઢવાણુની 
આસપાસ વળી ચાપ વ'શતું શાસન ચાલતું” હતુ'.* આમાંના છેલ્લા ખે રાજવ'શે 
પર કનોજના પ્રતીઠાર વ'શતું આધિપત્ય ગ્રવતતું' હેતુ. મૈત્રક કાલ દરમ્યાન 
લિલ્લમાલ(દક્ષિણુ રાજસ્યાન)ની આસપાસતો પ્રદેશ “ચુજરદેશ' તરીકે ઓળખાતેા 
ને એ પ્રદેશ ચુજરાંત સાથે ગાઢ સબ ધ ધરાવતે1.૧? ભિલ્લમાલ જે થ્રીમાલ તરીકે 
પ્રસિદ્ધ હતુ' ત્યાંથી અનેક્ર' “જ્નતિએ।  ગુંજરાતમાં આવીને વસી. નાંદીપુર્‌ 
-ભરુકચ્છનો બૈત્રકકાલીન ગુર્જર્નૃપતિવ'શ' એ' ગુજ રદેશના પ્રતીહાર વ'શની 
શાખા હોવાનુ જણાય છે.૧૨ ગુજર-પ્રતીઠાર વશે આ કાલ દરમ્યાન કનોજમાં 
રાજ્ધાની રાખી પશ્ચિમ ભારતમાં પોતાની વિશાળ સત્તા જમાવી ત્યારે સોરાષ્ટ્રનાં 
રાજ્યો પર એનું ઓધિપત્યં પ્રવત્યુ".૨૨ ઉત્તર ગુજરાતમાં આવેલા પ-ચાસરના 
ચાવડા રાન્યની સત્તા પડાવી લઈ એ સજ સારીકાર વ'શે' ત્યાં પોતાનું સીછુ” 
શાસન પ્રવર્તાવ્યું ચ 


૪] સેત્રક ડાલ અને અતુ-સેત્રક કાલ [ પ્ર. 


ચાવડા રાજ્ય 


પરતુ ઉત્તર ગુજરાતમાં પ્રતીહારેના શાસનનો થોડા વખતમાં અત 
આવ્યો ને ત્યાં ચાવડા વરનું રાજ્ય પ્રવત્યું , જેની રાજધાની અણુહિલ્લપાટક 
(અણુઠિલવાડુ) નામે નવા પત્તન(પાટણુ)માં સ્થપાઈ.૨૫ ઝએ અગાઉ મૈત્રકકાલ 
દરમ્યાન ગુજ ર્દેશમાં ચાપ વ'રાતું રાજ્ય હેતુ' ને વઢવાણુમાં પણુ એ વ'શતુ 
એક બીજુ રાનત્ય હતુ'.૧૬ આ ચાપ કુલ “ચાપોત્કટ” કે “ચાવડા' તરીકે પણુ 
એળપખાતુ, આમ ગુજર-પ્રતીઠારાની જેમ ચાવડાએએ પણુ મેત્રક તથા 
અૂનુ-મેત્રક કાલ દરમ્યાન ગુજરાતના રાજકીય ઇતિહાસમાં કેટલોક સક્રિય ભાગ 
ભજ્વેલો છે. ઈ. સ. ૯૪ર્‌ થી લગભગ ઈ. સ. ૧૩૦૦ સુધીના લાંખા કાલ 
દરમ્યાન ચુજરાતનો રાજકીય તથા સાંસ્કૃતિક અભ્યુદય સાધનાર સે।લ કી રાજ્યને 
પાચો અણુહિલવાડના ચાવડા ર્‌ાન્યતી ભૂમિકા પર્‌ સ્થપાયે।, 


અતુ-સેત્રક કાલ 


આમ મૈત્રક રાજ્યના અ'ત (ઈ. સ, ૭૮૮) પછી લગભગ દોહઢસે! વષે 
સોલ'કી રાજ્યે સ્થપાયું' તે વચગાળા દરમ્યાન ગુજરાતના જુદા જુદા ભાગોમાં 
જુદા જુદા ર્‌ાજ્વ'શેની સત્તા પ્રવતી, જેમાં ગુજ ર-ગ્રતીહાર, ચાવડા અને 
રાષ્ટ્રકૂટ વશ મહત્ત્વતા ગણાય, ગુજરાતના ઇતિહાસમાં આ કાલને કઈ સત્તાથી 
એળખવોા એ એક પ્રશ્ન છે, શરૂઆતમાં ત્યારે અણુહિલવાડતા ચાવડા રાન્યને। 
મહિમા મનાતો તે એથી આ ડ)ાલતે “ચાવડા કાલ' તરીકે એળખવામાં 
ખાવતે.,૫૭ પરતુ હવે એ ચાવડા વ'શતું રાન્‍્નય ઉત્તર ગુજરાતના પ્રદેશને 
મર્યાદ્તિ વિસ્તાર ધરાવતુ હોવાનું માલુમ પડયુ' હોઈ આ કાલતે “ચાવડા કાલ' 
કહેવો અસ્થાને ગણાય છે. હવે એક પુસ્તકમાં આ કાલને “રાષ્ટફૂટ-પ્રતીહાર 
કાલ'' તરીકે એળખાવવામાં આવ્યે! છે.૫૯ આ કાલ દરમ્યાન ગુજરાતમાં પ્રબળ 
અને વિશાળ સત્તા એ ખે વ'શેની હતી, પરતુ પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રના સૈધવે પર 
પ્રવીહારે(તું આધિપત્ય હોવાતો કોઈ સંગીન પુરાવે મળ્યો નથી તેમજ 
ગણુહિલવાડના ચાવડા રાજ્ય પર એ ખેમાંતી એકેય મહાસત્તાતી આણું પ્રવર્તી 
હોવાનું માલૂમ પડયુ' નથી, આથી મેત્રક રાજ્યના જેવા કોઈ એક પ્રબળ વિશાળ 
રાજ્યના અભાવે આ કાલને “અતુ-મેત્રક કાલ' તરીકે ઓળખવે। બહેતર્‌ છે,૨૯ 
અથવા એને “પ્રાફ-સોલ છી કાલ” તરીકે પણુ ઓળખાવી શકાય. અહીં આપણે 
એને અનુવતી' કાલ કરતાં પૂવ'કાલના અન્વયે “ અતુ-મૈત્રક કાલ '' તરીકે 
એળખીશુ . 


૧૯*] સૈત્રક કાલ અને અતુ-મેત્રક કાલ [૫ 





પાદટઢીપષેા 


* જુઆ પ્રકરણ ૨-૪. 

* જએ! પ્રકરણુ ૧-૮. 

- હૂ. ગ'. શાસ, “ મૈત્રક્કાલીન ગુજરાત”, પૃ. ૪--૫ 

* ૪2702951 9 #૬/47૮/(1701. 1) માં એના સપાદ્કે આ નામ પ્રથોત્ન્યું' છે 
(પ્ર. ૨૩૨-૨૬૬); ત્યાં અ! નમતું તાત્પચ' સમન્નવ્યુ' નથી. 

પ-૮. જુઓ પ્રકરણ્‌ ૮- 

«. જુએ! પ્રકરણ છ. 

૬૦-૨૬. જુએ પ્રકરણ ૫; 1૨. ઉ. 8૪411), 2. £. €., ૩. 4.5₹5₹5₹113 

૧૨-૧૪. જુએ પ્રકરણ ૧૬. 

૧૫-૧૬. જુએ। પ્રકરણ ૭. 

૧૭. દા. ત. ૬. કે. શાસ્રી, “ ગુજરાતને મધ્યકાલીન રાજપૂત ઇતિહાસ,” પ્ર. ૩ 

૧૮, ૮70770૬» જ ૦૮ (00. 219 £.)માં 

કહ. હ. ગ. સાસરી, “ગ્રુજરાતનો પ્રાચીન ઇતિહાસ,” ૩. ૨૫૬ 


ભ ફ# ત «ક 


ખડ ર્‌ 


રાજકીય ઇતિહાસ 


પ્રકરણ ૨ 
વલભી 


પાંચમા શતકના ઉત્તરાર્ધમાં સૌરાષ્ટ્રમાં ગુપ્ત સામ્રાન્યનુ' શાસન લુપ્ત 
યતાં વલભીમાં મૈત્રક વ*શની રાજસત્તા સ્થપાઈ, ગુજરાતના ઇ્તિહાસતુ' કેન્દ્ર વે 
ગિરિનિગરમાંથી વલભીપુરમાં ખસ્યુ. 


વલભી એ સૌરાષ્ટના પૂર્વ ભાગમાં આવેલી પ્રસિદ્દ નગરી દતી, એને 
સામાન્યતઃ “ વલભી ” કહેતા;? કયારેક “વલભીપુર” કહેતા.૨ પ્રાફતમાં એને 
“વલહિ” કે “વલહી” કહેતા.* બિટિશ કાલમાં એ “વળા” તરીકે એળખાતુ'.* 
૧૯૪૫માં “ વળા ને ખલ્લે એતું પ્રાચીન નામ “ વલભીપુર '' પુન? સ્થાપિત 
કરવામાં આવ્યું છે, પરતુ સરતચૂકથી એની ન્નેડણી “ વહ્લભીપુર્‌ '' રખાઈ 
ગઈ છે,પ ર 


હાલ વલભીપુર (૨ર? ૪૧' ઉ, ૭ર” ૩૮' પૂ) ભાવનગર જિલ્લાના 
વલભીપુર મહાલતું વડું મથક છે. એ ભાવનગરની પશ્ચિમ-ઉત્તરપશ્ચિમે રહ 
કિ. મી.(૧૮ માઈલિના)નાં અતરે અને ધોળા રેલવે-જ કશનની ઉત્તરપૂવે ૧૬ 
કિ. મી.(૧* માધ્લિ)ના અ'તરે આવેલુ' છે. વલભીપુરની ઉત્તરપશ્ચિમે પાંચ 
કિ, મી. ના અ'તરે ધેલે! નદીના બે ફાંટા પડે છે, એ ફાંટા વલભીપુરની પૂર્વ-દક્ષિણુપૂવે* 
 ત્રણુ કિ. મી. ના અ'તરે પાછા બ્નેડાઈ જય છે ને ત્યાંથી નદી પૂવ-દક્ષિણુપૂવેઃ આગળ 
વધી ખભાતના અખાતની ભાવનગર ખાડીમાં ભળી જય છે.? આ ખાડી હાલ 
વલભીપુરયી ખત્રીસેક કિ, મી. (વીસેક માઈલે) જેટલી દૂર્‌ છે. 


દુ 


૨જુ] લલભી [૭ 
“વલભી” નાસતું તપ્ત્પચ 


મુશસ્થલી, દ્વાર્વતી અને ગિરિનગમર જેવાં પ્રાચીન નગરનાં નામોની 
સરખામણીએ “વલભી ' નામનું તાત્પર્ય નક્કી કરવું મુસ્કેલ છે. 


સ'સ્કૃત “વલભી ” પરથી પ્રાકૃત “વલહિ ”' થયું કે પ્રાકૃત “ વલહિ” 
પરથી સ'સ્કૂત “વલભી” થયુ' એ પ્રશ્ન અસ્થાતે છે, કેમકે સ'સ્મૃત 
“વ્કષભિ” -“વલભી”ને તથા પ્રાકૃત “વર્લાહે''-'વલહી”નો અથ એક જ 
છે, “વલભિ?” તથા “ વલભી” રાખ્દનેો પ્રયોગ સંસ્કૃત સાહિત્યમાં અનેક 
ઠેકાણે નનેવા મળે છે.? સંસ્કૃત કોશેોમાં “ વલભી “નતા સુ"ખ્યત્વે ખે પ્રકારના 
અથ આપવામાં આવે છે : (૧) છાપરું, વાંસવાળીએઓ વગેરેનું માળણ્યુ 
% છાજ ટેકવવાનુ' ચોકડુ', ઢળતા છાપરાની પાંખ, ધરની અણીદાર ટોચ; 
(ર) ધરને! સહુથી ટોચનો ભાગ, સપાટ છાપરા પરનુ' શિરોગડ કે કામચલાઉ 
ખાંધકામ, ઉપલો ખડ,“ આ અર્થમાં એ શખ્દને વદ્ધ ધાતુમાંથી ઉપન્નવવામાં 
આવે છે ને ત્યાં એ ધાતુનો છાવવુ'-આચ્છાદન ડરવુ' એ અથ ઘટાવવામાં આવે 
છે. મોનિયર-વિલિયમ્સે વળી “વલભૂ ” શખ્દ કદાચ “ વલ-ભિટ્‌ '(મેધ- 
ભેદક)તુ' સ'દ્ઞિષ્ત રૂપ હોવાતું સૂચવ્યું છે.“ આ શષખ્દ વેદમાં મેધર્ૂપી વલને 
ભેદનાર ઇદ્ર માટે પ્રથોજ્તે1, પરતુ અહી' એ શબ્દ ગગનઝુખી (૩1૪):-8018)002)- 
ના અથમાં હોય, તો ““વલભી ” ઊચી બહુમાળી હવેલીએને। અથ સૂચવે. 


વાસ્તુશાસ્ત્રમાં એને મળતા અનેક અર્થ આપ્યા છે: (૧) ત્રણુ ચદ્રશાલાએઓ- 
(ઠાપરાના ઢળતા ભાગમાં અજવાળા માટે મૂકેલી બારીએ)વાળું છાપરું, (૨) 
પાંચમાળી મકાનોનો એક વર્મ, ચોરસ મકાનોનો એક પ્રકાર, (૩) સપાટ 
છાપરાવાળું મદિર, (૪) વૈદિકા (વડી) કે પ્રસ્‍તાર (રત'ભે। ટેકવેલ સપાટ પાટડે), 
વેદિકા કે પ્રસ્તારતી ભાત, (પ) ઝરૂખો, (૬) ચ'દરવે।, (૭) ત ખુ.પ” આમાં 
_કટલાકમાં આચ્છાદનને,, તે કેટલાકમાં ટોચરૂપ ઉત્તુંગ સ્થિતિનો ભાવ રહેલે છે. 
નગરીવિશેૅષના નામ તરીકે એમાં આવે કાઈ અર્થ ઉદ્દષિ હરો ? એ નગરી 
નદીની બે શાખાએ વચ્ચે આવેલા ઉચ્ચ પ્રદેશ પર વસેલી હોઈ એનાં મકાન 
ઊચા મકાતોાનાં છાપરાં જેવાં કે મકાનેો1નાં છાપરાં પરનાં શિરેગ્રડ નવાં દેખાતાં 
હરો એ પરથી એ નગરીનું નામ “વલભી'' પડ્યુ' હોય એ અસ ભવિત નથી.૨૨ 


હતાં મૂળ શબ્દ સસ્કૃત-ગ્રાકૃત નહિ, પણુ દશ્ય હોય તો. ગને શકયતા પણુ 
લક્ષમાં લેવી ઘટે. બરી. રાસેકલાલ છો.. પરીખે આ દણ્િએ ખે શબ્દ સૂચવ્યા છે: 
(3) વરી (કપાસ), (૨) વછચી (વલયાક્વેલાઃ સમુદ્રકૉકા પર્‌ આવેલું સ્થળ). ૨ 


૮] શત્રક કાલ અને અતુ-'ૈત્રક ડાલ [ પ્ર. 


અગાઉ ભરૂચની જેમ વલભીમાં કપાસનો સારો પાક થતેો જશે ને તો 
“જખુસર'”તી જેમ એતુ પ્રાકૃતિક લક્ષણ ચૂચવતુ' “ વલહી ” તામ પડ્યું' હોય; 
નહિ તે! વેલાફૂલ(વેરાવળ)તી જેમ સમુદ્રકાંઠાને લઈ ને એ “વલયી”નુ' “વલઈ ૬3 
અને એનુ' “વલહી'' તથા “વલભી ” થયું હોય. ઉલ્લેખના અભાવે 
સ'ભાવનાએ લેખે અટકળ કરવી રહી.૨૧3અ 


પ્રાચીનતા . 


વલભી ઈ. સ. ૪૭૦ના અરસામાં મૈત્રક રાજ્યની રાજ્ધાતી ખતી ત્યાર 
પહેલાંયે અસ્તિત્વ ધરાવતી હતી, સ્ક'દ-પુરાણુના પ્રભાસખ'ડમાં મત વૈવસ્વતના 
ધુત્ર શર્યાતિના સ'દર્ભમાં એનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.૫₹ પાણિનિના 
ગણાતા ગણુપાઠમાંના ૧(ળારિ ગણુમાં અન્ય નગરીએની સાથે વલભીનું નામ 
આપેલુ છે.રપ બૃડહયામજરીપ૬ તથા કથાસરિત્સાગરનીપંઈ કથાઓમાં 
વાણિજ્ય તથા વિઘાના કેદ્ર તરીકે આવતે! વલભીને। નિર્દેશ પ્રાચીન 
અહત્કથામાંના નિર્દેશ પર આધારિત હોય તે! મૂળ ઉલ્લેખ પ્રાય: પહેલી સદી 
જેટલે! પ્રાચીન ગણાય.પ૬ 

«ત અતુશ્રુતિ પણુ વલભીતી પ્રાચીનતા સૂચવે છે. દેવસેનસરે 
(હ મી-૧૦ મી સદી) “દશ નસાર''માં તથા “ભાવસ ગ્રહુ''માં વિકમ રાજાના મૃત્યુને 
૧૩૬ વર્ષ" થતાં સૌરાષ્ટ્રમાં વલભીમાં *વેતપ2 (શ્વેતાંબર) સધ ઉત્પન્ન થયો 
હોવાનુ' જણાવે છે.૬ વળી હરિષેણુ (૧૦ મી સદી)૨* તથ! રતતન'દી (૧૬ મી 
સદી)૨ પહેલા ભદ્રબાહુ(ઈ. પૂ. ૪ થે। સેકે)ના સમયમાં ઉન્ન્જયિનીમાં અધ ફાલક 
સ'પ્રદાય અને આગળ જતાં ભદ્રભાહુના શિષ્યના શિષ્ય જિનચદ્રના સમયમાં 
વલભીમાં શ્વેતાંબર સ'ગ્રદાય ઉત્પન્ન થયે! હોવાનું જણાવે છે, શ્વેતાંબર 
સ'પ્રદાયની ઉત્પત્તિ પ્રાયઃ ચ'્રગુપ્ત મોર્ય(લગભગ ઈ. પૂ. ૩૨૨-૨૯૮)ના 
સમકાલીન બ્રદ્રભાહુના સમયમાં થઈ હોઈ આ ખન્ને અનુશ્રુતિઓની વિગતો 
ભાગ્યેજ સ્વીકાય મણાય,૨* છતાં એમાં *વેતાંબર સપ્રદાય સાથેને! વલભીને 
સ'બધ ઘણે! પ્રાચીન હોવાનું સૂચિત થાય છે. 

જેન આગમપમ્ર'થોની જે વાચના વલભીમાં નામાજીનનતી અધ્યક્ષતા નીચે 
તૈયાર યચેલી૨2 તે ઈ. સ. ૩૦૦ ના અરસામાં થઈ હે!ઈ વલભી રાજધાની 
થતાં પહેલાં જત ધમની પ્રશૃત્તિઆનું એક મહાન કે'દ્ર હતું એ નિર્વિવાદ છે. 


સચત્તકના પ્રાચીન ત્રથ પરથી છ્ાર્શારસયત્જ નામે વિસ્તૃત નયત્ર'થ લખો 
નયવાદ તથા સ્યાદાદનું સમથ“ત કરી બૌદ્ધો પર્‌ વાદવિજ્ય પ્રાપ્ત કરનાર અને 


રજુ) વલભી [૯ 


ર્ત'ભતકનું મૂરિપદ સ ભાળનાર મલ્લવાદીની કારકિદી" વલભી સાથે સ'કળાયેલી 
છે.૨૪ આ મહાન વાદીતા વિજયને પ્રસંગ વી. નિ, સ. ૮૮૪ (ઈ. સ, ૩૫૭).- 
માં થયો હોઈ,રપ એમની કારકિદી' હ્ષત્રપ કાલતી ગણાય. એમણે પદ્મ (રામ) વિશે 
ર૪ હજર શ્લોકપ્રમાણૂનું વચચસ્તિ પણુ રચેલું .૨ 

આ પછી લગભગ સે! વષે" વલભીમાં એક ખીજ મહત્ત્તતી ઘટના બની, 
અગાણ ત્યાં નાગાજુ નની અધ્યક્ષતા તીચે જેન આગમ ત્ર'થોની વાચના થર્ઈ 
હતી ત્યારે મથુરામાં સ્ક'દિલાચાયની અધ્યક્ષતા નીચે પણુ એવી વાચના થયેલી, 
પરતુ આ ખે આચાર્ય પરસ્પર મળી શકેલા નહિ તે તેઓની વાચનાઓમાં 
કેઃ લાક પાઠભેદ રહી ગયેલા. આ ખે વાચનાએના પાડની તુલના કરી એ પરથી 

ખાગમોની એક સમીક્ષિત આઉૃત્તિ તૈયાર કરવાનું અમૂલ્ય કાર્ય દેતહ્ધિંગણિ 
ક્ષમાક્ષમણે વલભીમાં ઈ. સ. ૪૫૩ માં પાર્‌ પાડ્યુ'.૨? એમાં માથુરી વાચતાને 
મુખ્ય વાચના તરીક લઈ વાલભી (તાગાર્જીનીય) વાચનાનાં પાઠાંતર નોંધવામાં 
આવ્યાં. ભારતભરના શ્વેતાંબર જેના વલભીમાં તૈયાર થયેલી આ સમીક્ષિત આદૃત્તિને 

અતુસરે છે. દેવદ્ધિંગણિ નસ્ર્યિકરના કર્તા પણુ ગણાય છે,૨* તેઓ કુમારગરુપ્ત 
૧ લાના ર્‌ા”ત્યકાલમાં થયા. 

મૈત્રક રાન્યની સ્થાપના પહેલાં વલભીમાં જેન ધમ'તી જેમ બોદ્ધ ધર્મની 
પ્રમૃત્તિઓ વિકસી હતી. 

ચીની પ્રવાસી યુઅન સ્વાંગ નોંધે છે કે વલભીપુર્થી થેોડૅ દૂર અચલે 
બ'ધાવેલે સ ારામ (વિહાર) છે, ન્યાં બોધિસત્વ ચુણુમતિ અતે સ્થિર્મતિએ 
પાતાના વિઠ્ઠાર દરમ્યાન નિવાસ કરેલો ને લખ્ધપ્રતિક મથ લખેલા.૨૪ 
ગુણુમતિ વસુબધુના અને સ્થિર્મતિ અસગતા શિષ્ય હતા તે તેઓએ નાલ દા 
વિઘાપીઠમાં પણુ નામના મેળવી હતી. તેએ ચોથી સદીમાં અર્થાત્‌ ક્ષતપકાલ 
દરમ્યાન થયા.3* આચાર્ય સ્થિરમતિએ વલભીમાં બપ્પપાદીય વિઠાર્‌ નામે 
વિહાર બ'ધાવેલે. એ નામમાં “બપ્પપાદ”'થી એમતા ગુર્‌ અસંગ અભિબ્રેત 
હરો.૦૫ અચલે બ'ધાવેલેો વિઠ્ઠાર એનીય પહેલાંનો લાગે છે. આ અચલ પશ્ચિમ 
ભારતના હતા ને એમણે એક ખીજ્વે મહાવિઠાર અજ'તામાં બ'ધાવ્યે હતે,2૨ 

આમ વિવિધ સાહિતિક ઉલ્લેખો વલભી મેત્રક રાજ્યતી રાજધાની બતી 
તે પહેલ્રાંય એ નગરી તરીકે પ્રસિદ્ધ હોવાતું દર્સાવે છે. પુરાવસ્તુકીય અવશેષે 
પણુ એની આ પ્રાચીતતાતુ' સમથન કરે છે. 

શ્રી. વજેશ'કર ગોરીશ'કરે એકત્ર કરેલા વલભીના અવશેષોમાં બી” તયા 
પાંચમા સૈકાની મૃત્તિકા-મુદ્દાએ મળી છે, જેમાં બૌદ્ધ ધર્મની પ્રસિદ્ધ હેતુગાથા 


૧૦]  સાત્રક કાલ અને અતુ-મૈત્રડ કાલ [પ્ર 


કોતરેલી છે.૨૨ વલભીનાં ખ'ડૅરેમાંથી મળેલી કેશ્ઞિનિષૂદન કૃષ્યુની પ્રતિમા ચોથી 
સદીના અતની અતે મૃહિષાસુરમદિતીતી મૂર્તિ એનાથી સહેજ મોડા સમયની, 
અર્થાત્‌ પાંચમી સદીના આર'ભની છે.2* વલભીમાંથી મળેલા શર્વા ભટ્ટારકના 
સિક્કા પણુ લગભગ એ જ સમયના છે,?પ 


૧૯૩૦ માં ફાધર હેરાસે વળાતા ધોડાદમન તળાવ પાસે થે।ડુ ખોદકામ 
કરાવેલું . એના છૂટક અવશેષ સુ'બઈના પ્ન્ડિયન હિસ્ટોરિકલ ર્સિચ* ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં 
સહીત થયેલા છે, પરતુ એ અવશેષોના પ્રાપ્તિ-સ્તર તથા સમયાંકનની નોંધ 
પ્રકાશિત થઈ નથી, ૧૯૫૦ માં સુખ્બારાવે વલભીપુરની સ્થળતપાસ કરી ત્યારે 
ત્યાં લાલ ચકચક્તિ મૃત્પાત્રોના અવશેધ મળેલા,?₹ જેતે સમય સામાન્યતઃ ૧ લી 
થી ૪થી સદીનો આંકવામાં આવે છે.2૭ ૧૯૬૫ માં આ પ્રાચીન વસાહતની સ્થળ- 
તપાસ વધુ વિગતે કરવામાં આવી ત્યારે એમાં વસ્તીની સહુથી જૂની નિશાનીએ। 
3 લી-ર જ સદીની જણુાઈ.2૬ એમાં લાલ ચકચકિત મૃત્પાત્રોે ઉપરાંત રોમન 
એમ્ફોરા, અબરખિયાં મૃત્પાત્ર, અને ધ્ૂસરાં મૃત્પાત્રોના ખ'ડ પણુ મળેલા, આમ 
ઉપલબ્ધ ઉલ્લેખો તથા અવશેષો પરથી વલભી મૈત્રક રાન્યની રાજધાની થતાં 
પહેલાં એછામાં એકાં પાંચ શતક જેટલી પ્રાચીન હોવાનુ સ્પષ્ટ થાય છે. 
પ્રાચીન વલભીનાં ખડેરેનું મોટા પાયા પર પહદતિસર ઉત્ખનન થાય તે! એની 
પહેલી વસાહતની પ્રાચીનતાતો ખરે 'ખ્યાક આવે તે ઈરેજી પૂર્વેના સમયન 
નિદેશૈની વાસ્તવિકતા-અવાસ્તવિકતાની પ્રતીતિ થાય. 
મૈત્રક રાજ્યની રપ૪ધાની 

મોર્યકાલથી ગુપ્તકાલ સુધી સૌરાષ્ટ્રતુ' વડુ' મથક ગિરિનગર હતું, પરતુ 
મૈત્રક કુલના સેનાપતિ ભટકે" પોતાના રાજ્યની સ્થાપના કરી ત્યારે એણે ૨ાજ- 
ધાની વલભીમાં રાખી. આ ફ્રેરફાર પાઠળનુ' ચોક્કસ કારણુ તોંધાયું નથી, 
ભરાર્કની પ્રશરિત પરથી માલૂમ પડે છે કે એને કેઈ પ્રબળ પ્રતિપક્ષતે। સામને 
કરવો! પડેલે.૨૬ શ પ્રતિપક્ષ ઘણુ” કરીતે ગુપ્ત સામ્રાજ્યનો સૌરાષ્ટ્ર માટેતો 
ગાપ્તા હોવે! જેઈ એ, જેનું વડું મથક ગિરિનગર હતું. સ્ક'દગુપ્તનું મૃત્યુ થતાં 
ગુપ્ત સાષ્રાન્યતી સત્તા શિથિલ બતી લાગે છે, તેયી સોરાષ્ટ્રના ગોાપ્તાને મગધથી 
વધુ કુમક મળી નહિ હોય. છતાં સેનાપતિ ભટાર્કે પોતાનું, પોતાના કુલનુ કે 
પોતાના સહાયકાતું પ્રાખલ્ય પૂવ" સોર્‌ાષ્ટ્રમાં હોય તે કારણે કે એવા ફોઈ અન્ય 
રાજકીય કારણું પોતાના રાજયની સ્થાપના ગિરિનગરમાં કરવાનું' ટાળી વલભીમાં 
કરી લાગે છે;:” અથવા ગિરિનિગરતો પરિત્યાગ ત્યાંના સુદર્શન તળાવને! સેતુ 
(બંધ) વારવાર તૂટવાથી થતી હેરાનતગતિને લીધે કરવામાં આન્યો હોય,? 


૨જુ] વલભી 1૧૧-- 


રાજધાની તરીકે વલભીની પસદગી એ ભાવનગરની ખાડી પરનું અદર હોવાને 
લીધે થઈ હરો,:૨ વલ્ષભી જે જલમાગે તથા સ્થળમાગે* જવાય તેવુ” દ્રોણુસુખ 
હતું ને જ્યાં સમુદ્ર સુધી નોકા મારકતે વ્યવહાર કરી શકાય, ન્યાંથી પવત 
બહુ દૂર્‌ ન હોય ને જે રમ્ય સપાટ પ્રદેશમાં આવેલું હોય તેવું સ્થળ હતુ 72 
આમ દીપકલ્પના અ'દરના ભાગમાં આવેલા ગિરિનગરને બદલે સમુદ્રતટ પાસે 
આવેલી વલભીમાં રાજધાની રાખવાનું પગલું અનેક રીતે ઉચિત ગણુાય. 


મૈત્રક રાન્યની સત્તાનો તથા સમૃહિને। ઉત્તરોત્તર વિસ્તાર થતાં એની' 
રાજધાની વલભીની જહેજ્લાલી વધતી ગઈ. મૈત્રક રાજાઓનું શાસન સમસ્ત: 
સોરાષ્ટ્ર ઉપરાંત કચ્છ, ઉત્તર સુજરાત, મષ્ય ગુજરાત અને પશ્રિમ માળવા પર્‌. 
પ્રવર્ત્યું_. વલભીના રાજાએ “મૈત્રક રા'એ” તરીકે નહિ, પણુ “વલભીપતિ” 
તરીકે એળખાતા એવું દક્ષિણુ 'ચુજરાતના સમકાલીન ગુજર્નૃપતિવ શનાં દાન-- 
શાસને!માં આવતા ઉલ્લેખો પરથી માલૂમ પડે છે.”૪ સૈ'ધવ સામત પુષ્યેણુનુ' 
મુદ્રાંક વળા(વલભીષુર)માંથી મળ્યુ છે.“ ફ'કપ્રસવયુના ઝારુલક વંશના રાનન. 
પણુ મૈત્રકોના સામ'ત હતા.₹૬ મૈત્રક રાજાઓની પ્રશસ્તિમાં તેઆના અનેક 
સામ'તોના ઉલ્લેપ્પ આવે છે; યુદ તથા ઉત્સવના પ્રસંગોએ વલભીની રાજસભામાં 
એવા અનેક સામત ઉપસ્થિત થતા હશૅ. વલભીના મેત્રક રાન્નએઓની રાજ્સભા,. 
તેઓના રાજપ્રાસાદ, નગરીને દુર્ગા, રાનજ્નએએ તથા અન્ય સાધનસ'પન્ન જનોએ. 
ખઅધાવેલા ભવ્ય દેવાલય, કાફે જેવા નગરશેડોની હવેલીઓ પ્ત્યાદિના નથી અવશેષ: 
મોજદ રહ્યા કે નથી એનાં વિગતવાર વર્ણુત મળતાં. 

સમસામથિક દ'ડીએ “ દશકુમારચરિત ”માં એક ઉપકયાના પૂર્વાધ માં 
ધટનાસ્થાન તરીકે વલભી નગરી પસદ કરી છે. ત્યાં એ નગરીતુ' વ્ણુન આપ્યું 
નથી, પરતુ એની અ'દર નાવિકપતિ ગ્ૃહગુપ્તના પડોશી વણિકની સાત માળતી* 
હવેલીના ઉલ્લેખ આવે છે એ નોંધપાત્ર છે.:”9 સોલી કાલ દરમ્યાન ૧૧ મી. 
સદીમાં લાટ દેરાના વાલભ કાયસ્થ કવિ સોડ્ઢલે “ ઉદયસુ'દરીકથા ''ના આર ભમાં" 
પોતાના કુલના ઉત્પત્તિસ્થાન વલભીને સકલ ભુવનના ભૂષણુરૂપ, “ વલભી '' એવા 
પ્રસિદ્ધ નામથી રમ્ય અને અને અસીમ ગુણુ ધરાવનાર રાજધાની તરીકે: 
નિરૂપી છે.₹૬ 


વનિદ્યાધાસ તરીકે 


પ્રાચીત “ખૃડત્કથા 'તા આધારે રચાયેલા “ કથાસરિત્સાગર ''માંતીઃ 
“વિષ્ણદત્ત અને સાત ખઉાણુ-પુત્રો 'ની કથામાં અ'તવે'દી(ગ'ગા દોઆખ)ના; 


“૧૨ સેત્રક કાલ અને અતુ-સમૈત્રક કાલ [પ્ર. 


'દવિંજ વસુદત્તને! સોળ વર્ષને પુત્ર વિષ્ણુદત્ત વિદ્યાપ્રાપ્તિ માટે વલભીપુરી આવ્યાને 
“જે ઉલ્લેખ આવે છે૪૯ તે પરથી પ્રાગૂ-મૈત્રક કાલમાં પણુ વલભીપુરી વિધાધામની 
ખ્યાતિ ધરાવતી હોવાનુ સૂચિત થાય છે. એ સમયમાં અવરજવરનાં સાધનોની 
સર્યાદા જેતાં એટલે દૂરથી બાહ્મણુને પુત્ર વિધ્યાપ્રાપ્તિ માટે છેક વલભી આવે એ 
નિર્દેશ વિદ્યાધામ તરીકે વલભી ત્યારે કેટલુ' નામાંકિત હશે એ દર્શાવે છે. બોદ્ધ 
આચાય* સ્થિસ્મતિ તથા ગુભુમતિ તેમજ નેત સૂરિ મલ્લવાદીની વિધ્ાકીય 
મશત્તિઆ પરથી વલભીનતી એ મહત્તા ચોથી-પાંચમી સદીમાં પણુ ચાલુ રહી 
હોવાની પ્રતીતિ થાય જે. ત્રદગ્વેદ-ભાષ્ય અને નિરુક્ત-રીકાના કર્તા, ભતૃ ધવના 
પુત્ર સ્ક'દસ્વામી (ચ'દ્રગ્રુપ્ત) વિક્રમાદિત્ય(લગભગ પં. સ. ૩૭૬-૪૨૪)ના ધર્માષ્યક્ષ 
હરિસ્વામીના ગુરુ અને વલભીના વતની હતાપં* એ પરથી મુપ્તકાલ દરમ્યાન 
વલભીમાં વેદ-વેદાંતતા શિક્ષણુની સ ભાવતા સૂચિત થાય છે. 


મૈત્રકકાલનાં દાનશાસને। માં વલભીના જે બાહાણુ પ્રતિમ્રડીતાએનો ઉલ્લેખ 
આવે છે તેઓમાંના કેટલાક ત્યાંના ચાતુવિ'ધ-સામાન્ય ને કેટલાક ત્યાંના ત્રેવિદ્- 
સામાન્ય હતા.પ* આ પરથી વલલીમાં ચતુણ્યી વિદ્યાઓ શણુનારાઓની તથા 
ત્રયી વિદ્ાએ ન્નણુનારાએ ની પર્ષત હોવાનું” માલૂમ પડે છે. 


ગુહુસેનના વ. સ. ૨૪૦(ઈ, સ. પપહ)ના દાનશાસનમાં ખોદ્ધ વિહારને 
દાન દેવાના ઉટ્દશેમાં સદ્ધમ(બોદ્ધ ધમ”)નાં પુસ્તકોના પ્રબધને ઉટ્દશ પણુ 
જણાવ્યો છે.પર૨ વલભીમાં મગધના નાલ*દા જેવુ' મોઢુ વિદ્યાપીઠ હતું, જેમાં 
બેત્રણુ વર્ષ ગાળીને વિદ્યાથી“એ બૌદ્ધ ન્યાય તથા દર્શ તનું” ઉચ્ચ રિક્ષણુ પામતા. 
જેમણે પ્રાચીન તેમજ નવીન પુસ્તકોને બરાબર અભ્યાસ કર્યો હોય તેમને જ 
“ત્યાંની વાદસભામાં પ્રવેશ મળતો. ત્યાં ભિન્ન ભિન્ન મતે।તે વિવાદ કરીને જે 
પોતાના મતની શ્રેષ્ઠતા પ્રતિપાલ્તિ કરી શકતા તે ચારે દિશામાં 'ખ્યાઈતિ પામતા, 
તેમને ભૂમિનાં દાત પ્રાપ્ત થતાં, એ વિવાદસભામાં ઉચ્ચ શ્રેણી પામતા ને એમનાં 
ખ્યાત નામ એ વિદ્યાપીઠના ઉચચ પ્રવેશદ્દાર પર્‌ લખાતાં. એમનામાંતા કેટલાક 
તતો! રાજસભામાં જઈ પોતાની મેધા વેતા પ્રદર્શિત કરી રાજ્યત'ત્રના ઉચ્ચ 
અધિકાર પ્રાપ્ત કરતા,2 ઇત્સિ'ગ વલભી વિદ્યાપીઠને સુપ્રસિદ્ધ નાલ'દા વિદ્યાપીડની 
'હેરાળમાં મૂકે છે તે એ ખે વિદ્યાપીકોને ચીનનાં વિખ્યાત વિદ્યાપીઠો સાથે 
સરખાવે છે.પ૪ વલભીમાં અનેક ખૌંદ્દ વિહાર હતા. ત્યાં અહત્‌ અચલ તથા 
આચાય સ્થિસ્મતિ અને મુણુમતિ ઉપરાંત આચાર્ય ખુદ્દદાસ તથા વિમલગુપ્ત 
કૂવસ્યાં હોવાના ઉદ્લેખઠ મળે છે,પપ પરતુ ત્યાં એવા બીજા અતેક આચાર્ય 


કૈજુ] વલભી [ ૧૩ 


કવિ ભટ્ટિએ “ રાવણુવધ ” નામે મહાકાવ્ય મૈત્રક વશના રાન્ન ધરશેનના 
સમયમાં વલભીમાં રચેલું” ને એમાં કયાવસ્તુના નિક્પણુની અ'દર શખ્દશાસ્ત્ 
તથા કાવ્યશાસ્રને લગતાં ઉદાહરણુ વણી લઈ દ્િસિધાન કાવ્યને1 અવનવે। પ્રકાર 
પ્રયોજેશો.પ૬ “ ભટ્દિકાવ્ય ””' તરીકે ખ્યાતિ પામેલા આ મહાકાવ્ય પર્‌ જયમ'ગલ 
તથા મલ્લિતાથ જેવા અતેક [વિદ્દાનાએ ટીકા લખી જે,પ૭ 


જેન આગમ-શ્રથોની વાચનાનું કેન્દ્ર બનેલા વલભીપુરમાં ન્િનિભ્રદ્રગણિ 
ક્ષમાશ્રમણું અવશ્યકમૂગની નિયુક્તિ પર્‌ “ વિશેષાવશ્યક ભાષ્ય ”' લખ્યુ, જે 
જેન પ્રવચન-સારહિત્યમાં સુકુટમણિ સમાન ગણાય જે.પ« 


મૈત્રક રાજએઓનાં દાનશાસનોમાં આપેલી રાજ-પ્રશરિતઓની રચના 
રાજધાતીમાં વસતા રાજકાવિએએ કરી ગણાય; એમાં સ'સ્કૃત સાહિત્યની ઉચ્ચ 
ગદ્ય-સેલીતુ' કાવ્યતત્ત્વ રહેલુ” છે. પલ 


યુમુસ્થાન તરીકે 


વલભીના મૈત્રક રાળ્નએનાં ઉપલબ્ધ દાનશાસનેોમાં  વલભીનાં દેવાલયોના 
ઉલ્લેખ નથી, પરતુ તાાંના અનેક બાહ્મણોના ઉલ્લેખ મળે છે.૨૧૦ આ બ્ાહ્ાણુઃ 
લરદાજ, ઓદરેષણિ, ગાગ્ય અને કૌશિક ગોત્રના હતા; તેએમાંના કેટલાક 
સામવેદના ૭'દદોગતેો! સ્વા*્યાય કરતા, તે] કેટલાક યજુવે દી અને અપ્વયુ* હતા. 
એમાંના કેટલાક તો આતતપુર-આન'દપુર્‌ (વડતગર), પુષ્યસાંબપુર (સામે[ર) 
અતે ગોમૂત્રિકા (ગામટા) જેવાં વતન તજી વલભીમાં આવા વસ્યા હેતા. એમને. 
અપાતા ભૂંમેદાનતેો ઉર્દેશ તેઆ પ'ચમહાયગની ક્રિયાએ સરળતાથી કરી શકે 
એ હતે, 


મૈત્રક કુલના ઘણાખરા રાજાએ “પરમ માહેશ્વર' હતા. તેઓની રાજમુદ્રાનુ” 
લાંઠત શિવના વાહન નદીનું' હતું, તેઓના શાસનકાલમાં વલભીમાં અનેકઃ 
ભવ્ય રોવાલય બ'ધાયાં હશે, પરતુ હાલ એ મોજૂદ રલ્ાં નથી તેમજ એના 
સાહિત્યિક ઉલ્લેખ પણુ ઉપલબ્ધ નથી, છતાં એનાં ખ'ડેરોમાંથી મળેલાં કેટલાંક. 
શિવાલૅંગ ત્યાંનાં પ્રાચીન શિવાલયોની ગ્રેતીતે કરાવે છે. એમાં હાલ સિહ્દેશ્વર 
નામે ઓળખાતા મહાદેવના લિંગતો ઉપલે! રુદ્રભાગ ૧*૯ મીટર જેટલે! ઊચે છે. 
ને એતે ઘેરાવા ૨-૬ મીટર જેટલે! છે. એની સાથે મળેલી નદીની પ્રતિમા પણ્‌ 
લગભગ ૨-૪ 2૯ ૧*૨ મીટરના કદતી છે.૧૨ આ ઉપરાંત રત્નેશ્વર, ખુહ્ેશ્રર, વૈજનાથ, 
પ્રગટનાથ, ભાડભ'જન વગેરે મહાદેવને નામે ઓળખાતાં લિંગ પણુ ત્યાંનાં જૂનાં 
અ'ડેરોમાં મળ્યાં હોઈ અન્ય મેત્રકકાલીન રિવાલયેની ઝાંખી કરાવે છે. 


"૧૪] સૈત્રક ક લ અને.અતુ-સેત્રક કાલ ગ. 


“પરમ ભાગવત' ધુવસેન ૧ લાના સમયમાં વલભીમાં વૈષ્ણુવ સંપ્રદાયને 
“તથા “પરમ આદિત્ય-ભક્ત' ધરપટ્ટના સમયમાં સર્ય-ભક્તિના સ ગ્રદાયને 
“સવિશેષ પ્રોત્સાહન મળ્યું” હરે. વલભૌમાં શિવ ઉપરાંત શક્તિ, વિષ્ણુ, સૂય 
"પ્રત્યાદિ અન્ય દેવતાએ।નાં પણુ દેવાલય બધાયાં હશે. વલભીનાં પ ડેરોમાંથી 
"મળેલી કેશિનિષૂદન કૃષ્યુની તથા મહિયાસુરમરદિની દેવીની પ્રાચીન પ્રતિમાઓ 
“આ અઢકળને સંગીત સમથન આપે જે.૬૨ ભટ્રિએ વલભીંમાં રામચરિતને 
વિશે રચેલું' “રાવસુવધ” મહાકાવ્ય ત્યાં વિષ્ણુના રામાવતારની પણુ ઉપાસના 
-સુચવે છે. 


વલભીપુર્‌ બોહ્ધર્મનતું એક મોટું કેન્દ્ર હતું. મેત્રકકાલ દરમ્યાન રયાં 
'અતેક બોદ્ધ વિહાર બંધાયા હતા, મૈત્રક રાજએનાં દાનશાસને માં એમાંના ૧૧ 
“વિષારાનો ઉલ્લેખ મળ્યો છે.૬2૨ આ વિહારેનાં ખે મ'ડલ હતાં : એક ભિક્ષુઓના 
'વિહારે[તું અને બીજુ' ભિક્ષણીઓના વિહારેનું. ભિક્ષુએના વિહારેનું મડલ' 
દુદ્દાવિહારતી આસપાસ રચાયું હતું ને ભિક્ષુણીઓના વિહારેનું મંડલ 
'યક્ષશરવિહારની આસપાસ. દુદ્દાવિહાર મેત્રક ર”ન ત્રવસેન ૬ લાની લ્ાગિનેયી 
પરમ-ઉપાસિકા દુદ્દાએે બ'ધાવ્યો હતો: આચાય સ્થિર્મતએ બંધાવેલા પ્રાચીન 
“બૂપ્પપાદીય વિહરનેો સમાવેશ પણુ દુદ્દાવિહારમ'ડલમાં થયેલો. અં વિહારમ ડલમાં 
એ ઉપરાંત આચાય ખુદ્દદાસે તથા આચાર્ય વિભલગૃપ્તે ખધાવેલા વિહારેને, 
“વાણિજ્ક કક માંકિલે બ'ધાવેલ વિહારના, ગોહકે બ'ધાવેલા વિહારનેો અને 
ભર્થાકવિહારને! તથા એની ખાજુમાં મિમ્માએ બંધાવેલા આભ્ય'તરિકા-વિહારને 
પણુ સમાવેશ થતે[,૬₹ એવી રીતે યક્ષશરવિહારમ'ડલમાં યક્ષશર-વિહાર્‌ ઉપરાંત 
પૂ્ણુભદાએ બ'ધાવેલા વિહારતો તથા પ્રાયઃ વાજણિજક અજિતે બંધાવેલા 
'વિહારનેો પણુ સમાવેશ થતોા.૨૫ શાલાદિત્ય ધર્માદિત્યે પોતાના મહેલની બાજુમાં 
એક સુ'દર વિહાર બંધાવ્યો હતો તે એમાં શિહ્પીઓતું કલાકોશલ ઠાલવ્યું' હતું ,૬૧ 
યુઅત સ્વાંગે એના સમયમાં વલભી રામાં સોએક અતે સૌરાષ્ટ્રમાં પચાસેક 
'ખૌદ્ધ વિહાર હોવાનું જણાવ્યું છે,૧છ તેઓમાંના ઓછામાં આછા ૧૨--ગ્રાય: 
એનાથી વધુ--વેડાર્‌ વલભીમાં હોવાતું માલૂમ પડે છે. આ વિહારમાં કેટલાક 
'ભિક્ષુએ કાયમ માટે રહેતા, તે! કેટલાક બહારથી આવી કામચલાઉ વસતા.5૬ 
કેટલાક વિહારમાં ભગવાન (ગૌતમ) ખુદ્ધની તો કેટલાક વિહારમાં છેલ્લા સાતેય 
'ખુદ્દોતી નિયમિત પૂશ્ત થતી.૬૬ મેત્રક વ'શના ધણા રાજાએ અ બોદ્ધ 
'વિહારોને ભૂમિદાન દેતા, જેમાંથી ત્યાંના આભ્યત ર તથા અશજ્યાંગત ભિક્ષુઓનાં 
'ભોજન, વસ્ત્ર, ઔષધ વગેરે માટે તેમજ મૂર્તિ કે મૂર્તિઓની પૂજન માટે તથા 


રજુ] વલભી [૧૫ 


ગીતવાઘનૃત્ય માટે નેગવાઈ થતી,9* ગુહ્સેને છેલ્લા જ્ઞાત દાતશાસનમાં 
પોતાને “પરમ ઉપાસક' કલ્યો છે. 


વલભીપુર પ્રાગ-મૈત્રક કાલથી જેન ધર્મનું મોટુ' કેન્દ્ર હતુ. મૈત્રક રાજેએ નાં 
દાનશાસતોમાં ત્યાંનાં જત ચેત્યોનો ઉટ્શેખ આવતે નથી, પરતુ જૈન સાહિત્યમાં 
એને લગતા કેટલાક ઉલ્લેખ મળે છે. “વિશેવાવશ્યકભાષ્ય'તી રચના કે પ્રતિના 
સદભ માં વલભીપુરતા શાંતિનાથ-દેરાસરને નિર્દેશ આવે છે.ઈ૨ વલભીના રાશન 
'શિલાદિત્ય'ને ધનેશ્વરસરિએ જૈન ધમને. *બોધ દીધો ને એ રાક્નના આગ્રહથી 
એ સૂરિએ “શઝુ'જય-માહાત્મ્ય” રચ્યુ' એવી એમાં આપેલી અતુશ્રુતિ પાછળથી 
ઉપળંવી કાઢેલી લાગે છે,૨ પરતુ વલભીનો નાશ થવાની તૈયારીમાં હતે 
ત્યારે ત્યાંની અસુક જૈન ગ્રતિમાઓતું સ્થળાંતર થયાની જે અતુશ્રુતિ પ્રબ ધમાં 
આપી છે તે વાસ્તવિક લાગે છે.૭૨ એ સમયે જૈત સંધના ચિ'તાયક 
વધમાનસૂરિ હતા. એમને વલભીપુરનો ભગ થવાની આગાહી થતાં એમની 
પ્રેરણાથી ત્યાંના જેન સે ૧૮ હ'તર શકટોમાં સ્થળાંતર કરી મોઢેરામાં વાસ 
કર્યો.ઈ૪ ચ'દ્રપ્રભ સ્વામીની પ્રતિમા, અ'બા અને ક્ષેત્રપાલતી પ્રતિમાએ સાથે, 
દવપત્તન-શિવપત્તત (પ્રભાસ પાટણ) ગઈ. હાલ પ્રભાસમાં ચ'દરપ્રભ સ્વામીનું 
દેરાસર છે ને એમાંની મૂતિ વલભીયી આવેલી અતે ન દિવધ'ને કરાવેલી એવે 


એતા પર લેખ કેતરેલે છે.ઈપ વર્ધમાન મહાવીરની પ્રતિમા શ્રીમાલપુર ગઈ 
શ્રોમાલ(ભીનમાલ)માં નેન દેરાસરો! છે. આદિદેવ-ત્ાષભદેવની પ્રતિમા કાશહદ 
ગઈ. પાર્થ્વનાથની પ્રતિમા વલભીથી હારીજ ગઈ. વલભીનાથની પ્રતિમા શગુ'જય 
પહોંચી, વલભીનાથ એ વલભીના નગરપાલક યક્ષ શે. ૪૬ 


જેપારવણુજતા સથક તરીકે 


સમુદ્રતટ પર્‌ આવેલુ વલભીપુર વેપાર્વસુજના મથક તરીકે પ્રાગ્‌-મૈત્રક 
કાલથી *ણીતુ' હતુ. “બૃહત્કયા'' પરથી રચાયેલ “બૃહત્કયામજરી'' તથા 
“કયાર્સારિત્સાગર''માંય વ્ષભીનો આ પ્રકારને! ઉલ્લેખ આવે છે. એમાં જમૂત- 
વાહનતી કથામાં વલભી નગરીના વણિક સાથ વાહ મહાધનતે! પુત્ર વસુદત્ત મોરે 
થતાં વેપાર કરી દ્રવ્યાોપાર્જન કરવા દ્ોપાંતર (દેશાવર) ગયાને જૃત્તાંત આવે છે;૭૭ 
ને #ીતિસેનાની કથામાં પાટલિપુત્ર(પટતા)ના અગ્રણી વણિક ધનતપાલિતની 
પુત્રી કીતિ'સેનાનો પતિ દેવસેન વેપાર કરી દ્રવ્યોપાર્જત કરવા વલભીપુરી ચાલ્યે! 
ગયેલો ત્યારે સાસુના ત્રાસથી ક'ટાળેલી ઝીર્તિસેના આટલે દૂર સુધીનો વિકટ 
પ્રવાસ ખેડી પતિ પાસે વલભી જવા નીકળી હોવાને] શત્તાત આપ્યો છે,૬૬ આ 


૧૬] સેત્રક કાલ અને અતુ-મેત્રક કાલ [ પ્ર. 


ઉલ્લેખો પરથી વલભીના વણિક દેશાવરમાં અને મગધ જેવા દેશાવરના વણિક 
વલભીમાં વૈપારવણુજ કરી દ્રવ્ય કમાતા હોવાતું સૂચિત થાય છે.૭% 


કવિ દીના “દશમુમારચરિત''માં આવતી '“નિમ્બવતીની કથા'માં વલભી 
નગરીના ગ્ૃહગુપ્ત નામે નાવિક્પતિને। ઉલ્લેખ આવે છે, જેમાં એતે કુબેર જેવે 
સપત્તિમાન કહેવામાં આવ્યે! છે. વળી એમાં એના પડોશી વણિકનેય નિર્દેશ 
આવે છે, જેને કુલીનતા, સ પત્તિ, અને રાજાની સાથેના નિકટ સબળ'ધને લઈ તે 
સવ* પૌરે(તાગસ્ક્િ)માં શ્રેષ્ઠ કહેલો ઈ. આ સમસામયિક ઉલ્લેખો પરથી જૈત્રક 
કાલમાં વલભીમાં આવા અતિધનિક વણિકે। વસતા હોવાનું તથા એમાં નાવિકપતિને 
પણુ સમાવેશ થતો હોવાતુ' સૂચિત થાય છે. એ સમયે વલભી સમુદ્રતટ પર 
હોવાતુ' પણુ એ પરથી પ્રતિપાદિત ચાય છે. 


ચીની પ્રવાસી યુઅન શ્વાંગૅ વલભીની પ્રત્યક્ષ મુલાકાત લઈ નેંધેલે! અહેવાલ 
કથાસાહિત્યમાં પ્રતિબિ'બિત થતી વલભીતી આ પ્રતિષ્ઠાને સબળ સમથ આપે 
છે. એ નોંધે છે : “વલભીમાં વસ્તી ધણી ધીચ છે; રહેઠાણે! સમૃદ્ધ છે. 
કરાડંપતિઓનાં સોએક ઘર્‌ છે. દૂરના પ્રદેશોમાં થતી વિરલ અને કિમતી ચીનને 
અહી' વિપુલ ગ્રમાણમાં સગઝહીત થાય છે.”«* આ તોંધ પરથી વલભી 
વેપારવણુજતું' તથા સમૃદ્ધિનું મોડું કેદ્ર હોવાની પ્રતીતિ થાય છે. 


મારવાટતા રક કાફૂને કોઈએ મત્નકમાં વલભીતું નામ દીધું ને એ વલભી 
જઈ વસ્ચે!; ત્યાં ભાગ્યવવશાત્‌ એ સિદ્ધિએ વડે અઢળક ધન કમાયે; એની પુત્રી 
પાસે સોનાની રત્ન-જડિત કાંસ#ી હતી તેવી ર।”નની મુ'વરી પાસેય નહોતી, 
પ્રબધોમાંવ' આપેલી વલભી-ભગની આ કથાને! મુખ્ય અ'શ ઔતિહાસિક 
' વાસ્તવિક હોવા સ'ભવ છે, આ પરથી પણુ વલભી છેક મૈત્રક કાલના અત 
સુધી સારી જાહોજલાલી ધરાવતી હોવાનું ક્લિત થાય છે. કકક અતે અજિત 
જેવા વણિકોએ વલભીમાં વિહાર બ'ધાવેલા એ હકીકત ત્યાંના વણિકેની 
સાધન-સ પત્તિતી પ્રતીતિ કરાવે જે. 


વલભીનેપ નાશ 


મૌત્રકોની રાજધાની તરીકે વલભીએ ત્રણુસોથી વધુ વષ" જાહોજલાલી 
ભોગવી. સેનાપતિ ભઢકે ત્યાં ઈ. સ. ૪૭૦ ના અરસામાં રાજધાની સ્થાપેલી, 
પછી મેત્રક વ'શમાં એક'દરે ૧૯ ર્‌ા”ન થયા. એમનામાંના છેલ્લા રા” શીંલાદિત્ય 
છ માના સબ'ધમાં મેત્રક રાન્યતો અ'ત આવ્યા લાગે છે, જૈન પ્રખધેમાં 
આપેલી અનુશ્રુતિ અતુસાર રાજાના જુલમી વર્તનથી ત્રાસેલા કાફૂ શેઠે મ્લેચ્કમ'ડલ 


રજુ] વલભી [૧૭ 


જઈ ત્યાંતા રા'ને વલભી પર્‌ દરિયાઈ હુમલે! કરવા પ્રેરણા આપી તે એ 
મ્લેચ્ઠપતિતી સેનાએ રાજાને યુદ્ધમાં હણીને વલભીનો નાશ કર્યે.૬ર? અ! ધટના 
વિ. સં. ૮૪૫(ઈ, સ. ૭૮૮)માં બતી.“* અલ-બીરૂનીતા જણાવ્યા મુજબ આ 
મ્લેસ્ઠપતિ તે સિ'ધનો અરબ સુખે હતે..“5 
વલભીની અવદરા 

આમ આ અરબ હુમલે! વલભીને ધણા વિધાતક નતીવડયો, હુમલે! થવાની 
આગાહી થતાં ત્યાંની ધણી વસ્તી સ્થળાંતર કરી ગઈ લાગે છે ને એ હુમલાએ 
વલભીમાં ભારે હોનારત કરી લાગે છે. વલભીનતો નાશ કરી અરખો તો પાછા 
ચાલ્યા ગયા,“૬ પરતુ વલ્ષભીના મૂછી મૈત્રક વ'શનોય હુવે અત આવી જતાં એ 
નગરીને સમુહ્દાર્‌ ચયે। નહિ. વલભીના રાજકુલના ભાયાતે હવે વળા(વલભી) અને 
આસપાસનાં સ્થાનોમાં શાસન કરવા લાગ્યા, તેઓ “વાળા” તરીકે આળ ખાયા.૬૬ 
એક બીજી શાખા તળાજ-મહુવા પ્રદેશમાં સત્તારૂહ થઈ. વલભી-વલહી-વળા 
પરથી વલભી અતે એની દક્ષિણુતો પ્રદેશ પઠી “ વાળાક ” (વાલાક) નામે 
એળખાયે।. “ન આગળ જતાં વળા પ્રદેશ ગોહિલેએ જીતી લીધે. 


ન્યાં અગાઉ છેક આન'દપુર (વડનગર) જેવાં દૂરનાં સ્થાનોના આઉહ્યણો 
વતન તક વસવા આવતા હતા તે વલભીના બાહમણે! હવે વલભીથચી સ્થળાંતર 
કરવા લાગ્યા. દા. ત. વલભીના આકહ્મયણુ ભાનુને ર્‌ષ્ટ્રફૂટ રાજા કકરાજ સુવણુવર્ષ 
તરફથી વડપદ્રક(વડોદરા)નું દાન મળતાં એ વલભી તજી ગયો! (ઈ. સ. ૮૧૨);૯૯ 
વક્ષભીનેવાસી બાહ્મણુ સોમ રાષ્ટ્રકૂટ રાજા પ્રભૂતવર્ષ ગોવિ'દરાજ પાસેથી શે'ગુજી 
નદીના પ્રદેશમાં ભૂમિદાન મેળવી વહેલેમોાડો એ પ્રદેશમાં વસવા લાગ્યે 
હશે (ઈ. સ. ૮3૧૮-૧૯); વાલભ કાયસ્થ વંશના ભોગિકે રાષ્ટ્રફૂટ રાજ્યમાં 
ધર્માધિકરણિકનો અધિકાર સ'ભાન્યો (ઈ. સ. ૮૪૩)૬૨, આમ અતુ-મૈત્રક કાલ 
દરમ્યાન વલભીની કેટલીક વ્યક્તિએ રાષ્ટ્રફૂટ શાજ્યતો આશ્રય લેતી, વલભીના 
શજકુલના લોકો હવે “ વાળા ' તરીકે આએળખાયા લાગે છે. વલભીના કાયસ્થેા 
“વાલભ કાયસ્થ” કહેવાતા.€૨ મૂળ વળાના વતની પણુ પછી કારણુવશાત્‌ વળાથી 
ધંધુકા જઈ વસેલા વાલમ બાહ્મણાની ૯5 ઝ્તાતિનું તામ પણુ “વલભી” પરથી 
બ્યુત્પન્ન થયું લાગે છે. 
લલભીન ખ'ડેર 

અરબ હુમલાનો ભોગ બનેલ વલભીનો ધણુ જ્ઞાગ નાશ પામ્યેઃ હસે, 
પરતુ અરખો ચાલ્યા જતાં ત્યાં કેટલાક લોક પાછા વળ્યા હશે “₹ ને નગરીના 
પષ્-.૩--૨ 


૧૮ ] મૈત્રક કાલ અને અતુ-ગમેત્રક ડાલ [પ્ર. 


કેટલાક ભાગમાં વસ્તી ચઈ હરે, ન્યારે એતા બાકીના ભાગ ખડૅર હાલતમાં 
વેરાન રલ્યા હશે. સોલ'ઝી કાલ દરમ્યાન ત્યાં જૂનાં ખ'ડેર નજરે પડતાં હતાં એવુ 
ઈ. સ. ૧૦૩૦ ના અરસામાં અલ-ખીરૂનીએ તેૉજ્યુ' છે.ઈધ આચાય હેમચ'દ્ર 
સાથે સૌરાષ્ટ્રની યાત્રાએ નીકળેલો રાજા કુમારપાલ વલભી ગયેલો ને ત્યાં એણે 
જનક, અ 


ત્રષભદેવ તથા પાશ્વ'તાથતાં બિ'બ સ્થાપી પ્રાસાદ કરાવેલા ૬ એ ઉલ્લેખ 
પરથી સોલકી કાલમાં ત્યાં ડીક ઠીક વસ્તી હોવાનું ફ્લિત થાય છે. 


મૈત્રક રાન્ત્યના અ'ત પછી ત્યાં વાળાઓએ રાન્ય કરેલુ. ઈ. સ. ૧૨૬૦ ના 
શ્યરસામાં વળા ગે।!હિલ રાજન રાણાજએ જીતી લીધુ ,૯૬અ ગુજરાતમાં મુસ્લિમ 
હફૂમત સ્થપાતાં વળામાં દિલ્હી સલ્તનતની, પછી ગુજરાતની સહ્તનની ને છેવટે 
મુધલ ખાદશાહેની હકૂમત પ્રવતી ૯૭ ઓરગઝેબના મૃત્યુ (ઈ. સ. ૧૭૦૩૭) 
બાદ સિહોરના ગેહિલ રાન્ન ભાવસિ'હજીએ વળા જીતી લીધુ ને ત્યાં પે!તાના 
બીન્ન પુત્ર વીસોજીની ગાદી સ્થાપી.૯૬ વીસ્ેજ અને એના વ'શજ્ેએ પે।તાના 
સ'સ્થાનનો વિસ્તાર કર્યો. *“ બ્રિટિશ અમલ દરમ્યાન વળા સંસ્થાન ત્રીક 
દરજ”તું સંસ્થાન હતુ' ને એમાં ૪૦ ગામોનો સમાવેશ થતે। હતે।.૧૦૦ ૧૯૪૫માં 
“વૃળા”ને બદલે “વલ્લભીપુર્‌'' (“વલભીપુર્‌'') નામ પ્રથોન્નયુ. ૨૬૦૧ આઝાદી 
મળતાં વલભીપુર પહેલાં સોરાષ્ટ્ર રાન્યતા ગોહિલવાડ જિલ્લાના અને 
પછી ગુજરાત રાજ્યના ભાવનગર ન્્લ્લાના વલભીપુર મહાલનું વડું મથક 
બન્યુ, ૧૯૬૧ની વસ્તીગણુતરીમાં ત્યાંની વસ્તી ૬,૯૦૮ માણુસે!ની હોવાનુ 
નૉંધાયું છ્ે,૫૦૨ 


અર્વાચીન કાલમાં વલભીનાં ખડેરેનુ' વર્ણન ફેાબ્સે ““ રાસમાળા ” 
(૮૫૬)માં કરેલું છે,૫૨ એમાં વળા શહેરની પશ્ચિમે તથા ઉત્તરે પિલુડીતુ 
વિશાળ જગલ હોવાનુ, એની આસપાસં સર્વત્ર ખ'ડેરી હોવાનુ, એમાં 
ચારે બાજુ ત્રણુ ફૂટ પણોળી દીવાલેના અવરેષ દેખાતા હોવાનુ, વલભીની ચારે 
આજુ ત્રણુ ચાર માધ્લે સુધી એવી ઈ ટેરી દીવાલે! મળતી હોવાનું, એની ઈ રા 
૧૬”%૧૦”2૮૩* કદની હોવાનું અતે ચોમાસામાં ઘેલો નદીમાં પૂર આવતાં 
તેં પછી નદીમાં પ્રવાહ બદલાતાં વલભીનાં ખડેર પ્રગટ થતાં જતાં હોવાનુ 
નોંષ્યુ' છે. નષ્ટ વલભીપુરની ઉત્તરે “ધોડાદમન'' તામે એક વિશાળ કુડ અને 
નેત્રઠત્યમાં “રતન તળાવ”'તુ' સ્થાન હોવાતુ' પણુ તોંધાયુ' છે. વલભીનાં ખ ડેરા માંથી 
મળેલાં મોટાં શિવલિ'ગો તથા ન'દીની મૂર્તિએ વિશે પણુ નોંધ લીધી છે. વળી 
વળાની દક્ષિણે આવેલા ચમારડી ગામ પાસેના ખરાબાને અગાઉ સમુદ્રનાં 


રજુ] વલભી [૧૯ 


પાણીની છોળો વાગતી હતી એવી અતુશ્રુતિ આપીને ત્યાંની બખોલેથી એને 
સમર્થન મળતુ હોવાતું' પણુ તાંધવામાં આવ્યુ' છે.૫૦* 

ત ગૅઝેટિયરના ગરથ ૮: કક્યાવાડ(૧૮૮૪)માં વળામાં રથાપત્યળીય અવશેષ 
જૂજ હોવાનું, ખ'ડેરોમાંથી હ'મેશાં ઈ ટો ખોદ્યતી હોવાનું, જૂના સિક્કા, તામ્રપએે, 
માટીવી મુદ્રાઓ, મણુકાઓ અને નાની ઘરગથ્થુ પ્રતિમાએ! મળતી હોવાનુ, પથ્થરના 
થોડા તદી અને એક બે મોટાં લિંગ મળ્યાં હોવાનુ, પણુ પથ્થરનાં કેઈ મેટાં કે 

શવ્ય મકાનોની નિશાનીઓ ન હોવાતુ' નોંધવામાં આવ્યું છે.૨૦૫ 

એ પછી ૧૮૯૬ માં બોમ્મે ગેઝેટિયરના ત્રય ૧ માં ગુજરાતનો ઇતિહાસ 
પ્રસિદ્ધ થયો ત્યારે એમાં વલભીનાં ખ ડેરામાંથી છ મી સદીની મૃત્તિકા-સુદ્રાઓ, 
માટીનો નાતે! ધડો, અકીક અને સ્કફટિકનાં નગ, કાળા પથ્થરમાં ફડારેલી અર્ધા 
રૂપિયાના કદની શ્ષભ-આફકૃતિ, ર જી અને પ મી સદીની મુદ્રાઓ, અને 
પુષ્યેશુની રાજમુદ્રા જેવા અવશેષો શ્રો, વજેશ'કર્‌ ગૌરીશ'કરે ભેગા કર્યાની તોંધ 
પ્રગટ થઈ.૫** ત્યાં ઇમારતોની મોરી ઈંરોા તીકળતી હોવાનું તથા 0૮૭૨ ની 
 સ્થળતપાસમાં ત્યાં થાડાં લિગ અતે પૂરા કદતી ન'દીતી પાપણુ-પ્રતિમાં મળી 
ફશેવાનું તેમજ ઈ ટો શોધતાં તાખ્રપત્રો, તાસ્રપાત્રો વગેરે પ્રાપ્ત થયાં હોવાનુ” 
પણુ જણાવાયું, 

૧૯૨૪-૧૫માં વળામાંથી એક ધાતુપ્રતિમા મળેલી, જેને દે. રા. ભાંડારકરે 

શુહ્ી ધારેથી,૫૦૭૪ મુ'બઈના પ્રિન્સ ઓક વેલ્સ મ્યુઝિયમમાંતી આવી ખીજી ચાર 
ધાતુપ્રતિમાએ પણુ વળામાંથી મળેલી છે.૨૦૬ 3૯૩૦ માં ફાધર હેરાસે વળાના 
કેડાદ્મન કુડ પાસે ચેડું ખેો!દકામ કરાવેશું' ત્યારે એમાંથી માટીનાં વાસણુ, 
માટીનાં મુદ્રાંક, તગો, મણુકાએ, બગડીઓ, પ્રતિમાએ પ્રત્યાદિ વિવિધ અવશેષ 
નીકળેલા તે મુબઈના ઇન્ડિયન હિસ્ટોરિકલ રિસર્સ ઇન્ર્ટિટસટમાં રાખેલા છે, 
વલભીપુરના સ્થાનિક મ્યુઝિયમમાં પણુ તાત્રપત્રો, શિલાલેખો, ગ્રતિમાએ, મુદ્દાકો, 
નળિયાં પ્રત્યાદિ અવશેષ એકત્ર કરેલા છે, 


1૯૫૦ માં સુબ્બારાવે વલભીપુરમાં સ્થળતપાસ કરીને લાલ ચકચકિત વાસણેો।ના 
અવરેષ હોવાનુ નોંધેલું ૫“ ૧૯૬૩ માં સાંકળિયા, નાણાવટી અને અનસારી 
સાથે ર્‌. ના. મહેતાએ ત્યાં વધુ સ્થળતપાસ કેરી એને! વિગતવાર અહેવાલ 
પ્રકાશિત કર્યા છે.૨૧૦ એમાં એમણે મળેલા અવશેષોની પ્રાપ્તિ પરથી પ્રાચીન 
વલભીનો વિસ્તાર ત્રણુ કિ. મી. લાંબો અને રૂસર્ધો કિ. મી. પહોળા હોવાનું અતુમાન 
તારગ્યું' છે. આ સ્થળતપાસ ૬રમ્યાન અહીં ખૃતપાતાોના અનેક પ્રકાર મળ્યા છે; 
જેમકે રોમન એમ્ફ્ેરા, અશરખિયાં વાસણુ, લાલ ચકચકિત વાસણુ, રાખોડિયાં 


૨૦] શૌત્રક કાલ અને અનુ-'મૈત્રક કાલ [પ્ર 


વાસણુ, લાલ-અને-કાળાં વાસણુ અને સાદાં તથા ર'ગીત લાલ વાસણુ, અહીં આ 
ઉપરાંત શ'ખનતા ટુકડાએ, શ'ખતી બ'ગરીએ, પથ્થરનાં એન્નરે અને નિસાતરાએ। 
વગેરે અવશેષ પણુ મળેલા. ૩૭*૫મ્૮૨૨ “૫૦૮૬૦૨૫ સે'.મી. કદની ઈ ટો હેંકડેકાણે મળ્યા 
કરે છે. આમ આ પ્રાચીન નગરીમાં માટીતાં વાસણુ, ઈ ટો, શ'ખની ચીનને, પથ્થર- 
કામ, ધાતુકામ, શિલ્પ પ્ત્યાદિ અનેક હુન્નરકલાએ। વિકસી હોવાની નિશાનીઓ 
મળે છે. પાઘડી-પને ખધાયેલી આ નગરી વાસ્તુશાસ્ત્રની પરિભાષામાં દડ પ્રકારતું' 
નગર-આયે।0જન ધરાવતી. યુઅન શ્વાંગે જણાવેલી ૬,૦૦૦ ભિક્ષુઓની સખ્યા 
વલભી નગરીના સ'ધારામોને લમતી ગણાય કે સમસ્ત વલભી રાન્યના સ'ધારામોને 
લગતી, એ એક પ્રશ્ન છે. પ્રાચીન વલ્ભીમાં ર૦ થી રપ હકર માણુસોની વસ્તી 
હશે એવુ' ૨. ના. મહેતા ધારે છે, 1૨૨ સ્થળતપાસમાં થયેલા અવરૈષોા પરથી 
વલભીને વિસ્તાર ઓછામાં એછે આટલે તો હતો જ એટલું નિશ્ચિત કહી 
શકાય. યુઅન ક્વાંગ વલભોને। ધેરાવો ૩૦ લી (૮ કિ. મી.) હોવાતું જણાવે છે.૨૨૨ 


ખ્‌'ડેરેતો ખહેળા વિસ્તાર ધરાવતી આ પ્રાચીન નગરીના સ્થાનમાં મોટા 
પાયા પર વ્યવરિથિત ઉત્ખતન કરવામાં આવશે ત્યારે એના નગર-આયે।જન, એનાં 
મકાતે। તથા એના હન્નરઉદ્યોગે1 વગેરે વિશે વિશેષ માહિતી સાંપડશે. 


પાદટીપ 


૨, દ. ત. ઞેત્રક રન્નઓના દાનશાસને[માં, મટ્ટિજાખ્યમાં, રાઝુમાર્તરિસમાં,. 
આચેમગ્ઝુશ્રીનૂછયસ્પમાં, ૩ર્યસુન્ર્રીજ્યામાં, અરત્યયાત”ગરીમાં, જચાલરિત્તાચર્માં, 
ત્રમાવજતર્તિમાં, ષગન્ષસિન્તાતણિમાં અને પ્રવન્ષજોેશમાં. 

ર્‌. દા. ત. જ્રવસ્પસિત્તામળિમાં. 

૩. દા. ત. ર્ફેસગાર, માવથશ્રદ, પ્રશન્ધાસિન્તાતળિ, ષિવિધલીયજત્, પુરાતન- 
્રચસ્તરસંત્રફુ અને ત્રતાજકષળમાં. 

૪- 277249 642૮૪, 17૦01. 17171, [0 670 ઉ; “કાડિચાવાડ સવ સ'મહ” 
પૃ. ૭૭થી 

૫, ખરી રીતે “વલભી” સખ્ટને “વહ્લભ” શખ્દ સાથે કઈ સખ'ધ નથી. વળી 
“વદધ્લશ''નુ' સ્રીલિગ રૂપ તે! “વહ્લભા'' થાય છે, “વલ્લભી” નહિ. 

૬. ર, પે. કર્તલ્ઇઉ, “78011 ૦ કસા કતડ', 7, 0. 7», 1/0. 2111, 

૩- 2%1, ઉદુ. 1. 
 જઇદા.ત જ્ઞાજારળાં સસુસ્‍્છાયાન્‌ વછમીર્વા તથાવેષા: । 
ન શંછૃતાત્તિ જુર્વીત ન તુરછાત્તિ સિરસસિ ત્ર 
થમેટિલ્ઇ, અર્ચન, ૨, ૨૪, ર્‌૨ 


શું | 


વલભી 


તાં ૨ર ચટ મવનવઇમં સુપ્સપારાવતાયાં 
નીત્તા રામિ સસિતવિખસનાતિસન્નવિચસ્કઝ: 1 
મેથ્યૂઉ, ૪૧ 
સૌધાન્ચત્યર્યતાવાટ્‌ વજસિષર્ચિયજષિયારવસાનિ । 
સાજવિજકાસ્તિસિત્ર, ૨, ૧૨ 
છૂવેર્ઞાજવિનિ:જતૈવઝમયઃ સરિસ્ધવારાવતા: 1 
સિત્રમાર્વશીય, ર, ૨ 
છછૂતા દખા મવનવઇમીતુત્વાતાયનદથા 1 
માજઈીમાધવ, ૧, ૧૭ 
ચશ્સામશેવન્જ નમજજીવ(ઃ રલ થષૂસિર્વઝમીયુવ(ન: 11 
શિશુવાજવધ, રૂ, ખરૂ 
સા વાનરેન્ટમજફ્ટવિરાર્વોથ્ડ- 
શ્રીછ્ાલ્મોપુરસરોવઈમી વિટનના 1 
મામવતપુરાળ, ૧, ૧૦, ૧૭ 
તાસ્તોશ્વતીનાં ચ રરેવેઝમીસિય ત્િમિતમ્‌ 1 
મામવત ઘુરાળ, ૧૦, ૫૦, ૫૪ 
દમ્યધાસાટ્વઝમીપ્વસ્વિત્યન્‌ વૌડ્રમસ્તિસિ | 
જચાસરિસ્લામ(, ૮૪, ૧૨ 


મોવનતસી તુ ૧૦મી છાર્ને વજરારળિ ] 


[ ૨૧ 


(અસરજોશ, ર૨, ૨, ૧૫; જેગયન્સી, જ. ૧૬૨, શ્ર. ૨૨) 


યલમી ઇરિરાષાર્‌ો નામર્ન્સાણુ સન્‍્સમ: । 
અસિધાનસ્ન્તાસળિ, શ્સ્ઝો, ૧૦૧૧ 
આાજછાજ્‌્ન સ્થામી પૃદાળાં 
પોપાનતી ૨1૬ ચ વજસેલ્યમ્‌ । 
દૃજાચુધજોશ, રૂ બર 


આમાં મકાનના છાપરાને અય આપવામાં આવ્યો છે 
પા. ટી. ૭ માં મચસાબ્ર, તાઈનિજારનત્ત્ર, વિજસોર્યશીય, માનવતપુરાન- 
લર્વ ૨ અને વથાલરિત્તામ(ના સદભ'માં “જઝમી' શબ્દ આ અથ'માં પ્રચોન્વચે। છે, 
ન્યારે સેઘટ્ત, સાજતીમાધવ, સ્િશુવાછવધ અને માચવતપુરાળ સ્ક ૧૦ ના સદભમા 


એ શખ્દ “રિરેચૃહ' એવા બીન્નત અથ'માં પ્રથાને! છે. લૈઝરન્કીમાં આ 


આપેલે! છે--જૂટામારં જુ વઝમી 1 (જ. ૧૬૧, શે, રૂ૧). 


અર્થ પણુ 


૨૨] ભૅત્રક કાલ અને અતુ-જૌત્રક કાલ ' [પ્ર. 


સસ્કૃત ટીકાઓમાં આ અથ માટે ખીન્ન આધાર પણ ઢાંકવામાં આવે છે; જેમકે 
સૌપોપરિમુટી વછમીં વિદુઃ: | અથવા જીરાન્તે વસમીસન્ટ્રસારે સોપોષ્વયેર્સનિ 
રતિ ₹મતઃ | વળી જીએ! 1. 14. 4[0%0'4 7/2 7૪4૮72૮4 507547#-575/ 
721૮/207407, 2707#૮/7 27772177--/1777/4772%. ૩૮72/77£-775£/ 20:૮7&070૮#7'. 

&. 5405777575 20૮૮7777407', [9. 927 

«અ. &. 4. 4ડવ્વૈ૦૦)), 7૮૮૮ 77)/7070₹7, 120- 159 2. 

૨૦. ૪. 8. 4412, 20:૮/5004#% ૮/ 777% 47૮/77૮૮/%7૮, 10- 537 £. 

૨૨. (1૬ £૦૪0ાટવેં & 5100411 11૪0 [120&ધ કલ 100000૯ 41 15 ૫૯૦૮) 1116)9 
ધાદ્વા &દ પા18દ પર 0૯૦10 €૦૪5તંટ૯તૈ (૦ છ૯ ત્રદા હદ 11100 (110 £૦ર્ઝ. 
415 ત1૯% 4[2[042€11) પતડ ટપ કળ 2[20 181000 17ત101)1.' 


૨. 1. ઊલ, “18141 ૦ દલ 081દ₹કોઃતક, 7- €. £., 170]. 5110, 
૪. 250 


૨૨. “ ગુજરાતની રાજ્ધાનીઓ,”' પૃ. ૭૬-૭૭ 

૧૩. તે।લેમી (૨ જ સદી) વલભીને! ““બલઈ'' નામથી નિરેશ કરે છે એવુ બોમ્બે 
ગૅઝટિયર (ગથ ૨, ભાગ 3, પૃ. ૭૮, પા. ટી. ૨) નોંધે છે ને એના આધારે આ ખલ્લઈ 
રૂપ પ્રાકૃત “વ્લણહી'' ર્પને ઠીક ઠીક મળતુ આવે છે એવું ર. છ પરીખ નોંધે છે 
(ઉપયુ'કત, પ. ૭૫). પરતુ ઊ4૮0ાત્ર્વ]ટના 47૮777૮ 77774 ૦૭ 4#5૮7દ5૮# &# 772/#2- 
માં આવે! ઉલ્લેખ આપેલ! નથી. 

13અ. શ્રી. શ'ભપ્રસ!£ દેશાઈ વળી એ નામ કે!ઈ રાણી ડે કુ'વરીના નામ પરથી 
પડથુ' હોવાની કલ્પન! કરે છે ( “સૌરાષ્ટ્રને! ઇતિહાસ,” પૃ. ૬૦૬). 

૧૪. સ્જન્‍્રજુરાળ, ૭, ૧, ૨૮૨, ૧ 

આ ઉલ્લેખ પાછળ કેઈ પ્રાચીન અનૃક્રતિના આધાર રહેલે! હેય તે! વલભીતુ' 
અસ્તિત્વ આદ્ય-એતિહાસિક કાલ નેટલું પ્રાચીન ગણાય, 

1૫. આ ગણપાઠે “અષ્ટાધ્યાયી”'ના યરિરાષ્ટરપ ગણુ।ય છે, પષર'તુ એને બધે ભાગ 
પાણિનિના સસચને ન પણ હોય, 

5૦ &1010૫૬11 %€ ૮૧01301 છેલ તલા પ્રલદીઉલા 209 ૦010 ૪?૦૯ તં 703% 
0પ 10 દ 0૪298114 હ્ઝાંડદટત 300 “કડ તંઢઃ9, $૬111 1130 છા): ત 
૦૫૬ [%૯ડ૯ા1દ ઉદ્રાણક11 10037, કહ્યા1૦1/, છટ €૦॥ડાતંલ#૦તેં હરડ ૦૦૪010૪ 010101 
દલ 81810101141 1211035૯1£,' 

--૩. 5. 8લપ્ઢા શ, 504૮07#5 €/ 5475477 67૮7107247, - 26 

૧૬. સ્કસ્યજ ૭, જીસિસેનાણ્ય ચિજા 

ર૭. સશ ૨૨, *જો. ૬૦, ૧૧૬, ૧૨૮; લરંશ ૨૬, શો. ૭૫, ૮ર, ૧૦૧, 
૧૦૨, ૧૦૨, ૧૭૨; લર રૂ૨, શો. ફર્‌ , 

૧૮, આ બ-ને સસ્કૃત કૃતિએ! ગુણાઢય-કૃત પેરાચી બરૃત્જથાનો સંક્ષિપ્ત રૂપાંતર 
તરીકે રચાઈ છે, મૂળ પૈરાચી કૃતિ હાલ ઉલપષખ્ધ નથી, પરતુ એ સાતવાહન કાલ દરસ્યાન 
પ્રાયઃ ૧ લી સદીમાં રચાયેલી એવું મનાય છે. 


£જુ'] વલભી [ ૨૩ 


૧૯. રેવશેનાચાર્ચ-શંજષિસ રશસતાર ૧૧; એમાં ગાથૂરાત ગ્રેમી, ર્શનસાર- 
સિવેત્રના, પરિશિપષ્ટ્સાં છૂ, બખ- ૫૧. વળી જિનેશ્રરસૂરિએ ત્રજાઝઇળમાં ટકેલી 
ગાયથામાં શ્વેતાંબરેન! મતની ઉત્પત્તિ વલભીપુરીમાં વી. નિ. વષ ૬૦૯ (ઈ, સ. ૮૨-૮૩)- 
માં થઈ હોવાતું' જણાવ્યુ' છે (એજન, પ્ર. ૬૨). 

૨૦. જુરત્જથાજોર, મદ્દવાઇુવાથાનજ, * ઝો, ૬૬-૮૦ 

૨૧. સદ્રાઇુતસ્તિમાં (નાથૂરામ ત્રેમી, ૩પયુંત્સ, જ. ૧-૬૦) 

૨૨. નાથૂરાન પ્રેમી, ઝપ્યુંસ, ૪. ૬૦-૬૧ 

૨૩. માથુરી વાચનાને! સમય વિ. સ ૩૫૭ કે ૩૭૦ (ઈ, સ. ૩૦૦-૦૧૬ કે ૩૫૧૩-૧૪) 
આપવામાં આગ્યો છે ને વાલભી વાચન! પણુ લગભગ એ જ સમથે થયેલી. 

(મુનિ વસ્‍્સાળતિગય, વીરતિર્વાળ પવત બૌર શત જાજમળત, જ. ૧૦૪૬-૧૧) 

૨૪. હ. ગ, શાસ્રો, “મૈત્રકકાલીન ગુજરાત,” ભાગ ૨, પૃ. ૪૯૦-૪૯૨ 

૨૫. ચત્ટ્રષમવરિ, પ્રમાવવતસ્તિ, વિગચસિર્તુરિત્રયસ્ષ, શ્સ્કો, ૮ર 

ર૧. ળસત, નછવારિયરિત, ૨. ૭૦ 

૨૭. સુતતિ વરચાળવિગમ, ગપઝુક%, છુ, ૧૦૪-૨૦; મોં. ગ. સાંરેસર, બેન 
સામનસારિત્યમાં એકરસ, જ.૮રે 

માથુરી વાચના પ્રમાણે મહાવીરતું નિર્વાણુ વિ. સ*. પૂ. ૪૭૦ વષે” અને વાલભી વાચન્‌। 
પ્રમાણે વે. સ, ખૂ. ૪૮૩ વષે” થયેલુ; માથુરી વાચનામાં વિ. સ, ને! આરભ વિક્માદિત્યના 
રાક્ત્યારાહણથી ગણાય છે, ન્યારે વાલભી વાચનામાં એ સ'વત રાન્‍્ત્યારાહણુ પછી ૧૩ વધે 
શરૂ થયો! ગણાય છે. આ ખે ગણુતરીએ દેવર્્ધિંગણિની સમીક્ષિત અ!વૃત્તિ વિ. સ'. ષ૬૦ 
(ઈ. સ, ૪૫૩-૫૪)માં થઈ ગણાય, કેમકે માથુરી વાચના પ્રમાણે ત્યારે વીરનિર્વાણને ૯૮૦ 
વષ થયાં ગણાતાં, ક્યારે વાલભી વાચન! પ્રમાણે «૯૩ વર્ષ થચાં ગણાતાં. 

૨૮. મે. દ. દેસાઈ, “જત સાહિત્યનો સ'ક્ષિપ્ત ઇતિહાસ”, પૃ. ૩૮; ૃિં. રિ. £4022614, 
775૮0777 9/ £02 €૮/277774 -7.7£274##7૮ 6/ /7૮ 74ઇ૮5, 0. 160 

ર૨૯. ક1ઘલા 1ડાંત્રાપજુ, 2/44 02૮0745 €/ ૮ /775/7# 777, 1. 


11, [. 268 
૩૦. હ. ગ. રાસી, “મેત્રકકાલીન ગરુજરાત,'* ભાગ ૨, પૃ. ૩૯૪ 
૩૨. એજન, પૃ. ૩૯૮ ૩ર. એજત, હૃ. ૩૯૫-૩૯૬ 
૩૩. 9. €., 1/0. 14, 0- 1, ૪. 78, 1.1. 1 ૩૪. થ્રથ ૨, પૂ. ૨૪૦ 


૩૫. એજન, હૃ. ૨૪૦ 

તેઓના ગુરુ અસ'ગ અને વસુખકુ ઈ. સ. ૩૦૦-૩૫૦ના અરસામાં થયા (મે. ગુ., 
લામ ૨, પ- ૩૨૪)- 

૩૧૬. 1. 5૫87૦, 7૮774૮4 ૮/75 # /## 4૭૪5, []2. 56 4, 

૩૭. 7677., 0૪* 27 1; મથ ૨, પૃ. ૩ર૨-૨૩ 

3૩૮. નરે. [પ. પલત, “ ૧દ્દ ૦ દલ પદો તતડ, 7. 0. 2., બ 
511, 012. ?40 ક. 


૨૪] શેત્રક કાલ અને અતુ-મૈત્રક કાલ ] પ્ર. 


૩૯. મે. ગુ., શા. ?, પૃ. ૪૮ ૪૦-૪૬, એજત, ૪. ૫૧ 
૪૨. ક, જ., 10. 4, 2૬ 1, [૪ 79 
૪૩. ૨. જી. પરીખ, “ ઝુજરાતની રાજધાનીઓ, '” પૃ, ૭૮-૭૯ 
૪૪- €. 7, 7., 11. 117, 1૫1૦3. 21, 22, 25 દ્વા 24; મે, ગુ., ભા. ૨, પૃ, 
૨૮૧૬, ૨૯૬ 
૪૫. ગુ. એ. લૅ., ભા. ૩, લેખ ન'. રપ 
૪૬. ગે. ગુ., ભા. ૨, પૃ.૨૧૪-૨૨૯ 
૪૪. ઝુસ્છૂયાસ ૬, સિન્વલીજત્ત. 
એમાં “વિત્તાનર્‌મ્ય' સાત માળની હેલીને| અથ ધરાવે છે. 


૪૮. સમૂવયમૂષળીમૂલમવનસનિસિરળયુળ્ટઝાયં વજમીતિ પ્રાસટ્નાસરમગ/- 
સામશીતરુગમાગિ ₹ાઝપાન્યાજ (જ. રૂ). 

૪૨. તર રૂ૨, છો. ૪૨-૮૬ 

૫૦. વજમીવિત્તિવાસ્એલાશમમાંગનયંટ તિત્‌ 

મતણુવસુતશ્જ સ્જન્ટ્સ્લામી ચચાલ્સુતિ ॥ 
કજલ રતા સ્જન્‍્સ્લ્લામિજતમાવ્ેળ સહિત, શ. વરૂર્‌ 

ઉ. પે. રાડ, “ઝુજરાતના કેઢલ!ક પ્રાચીન પ'ડિતે। ', “ખુષ્ધિપ્રકારા '', વષ" «હ, 
પૃ. ૩૦૨-૩૦૩, સ્જાત્ર્ત્તાસિતદેશ્₹, સિરસમાષ્યટીયા, મામ ૧-૬૪ 

૫૬. ચુ. એ. લે., શાન 3, લેખ ન ૫૮, ૭૭, ૭૯, ૮૩ અને ૯૦, શજૈવિદ્ય- 
સામાન્ય અને “ચાતુર્વિંઘ-સામાન્ય 'ના અર્થ માટે જુએ મૈ. ગુ., ભ. ૨, પૃ. ૩૫૫-૩૫૬, 

પર. ગુ. એ. લે., ભા. 1, લેખ ૩૩ 

પ૩, પત તપકપ;, 4 70૮૮૦7૮ €/ ૮/02 2507657 -ર૮/7૭77 ૮5 77/7૮૮#7૮ત ?/ 
224૮0 470 /# 7047 47૮446૮74૬0 (તં. 7. 677-695) 5) #-/#૪8, 122, 
477 2, 

૫૪. 28#4. 9. 177 પપ. મૈ. ઝુ., ભા. ૨, પૃ. ૩૮૫-૩૮૬ 

પદ૬-પછ. એજન, પ. ૪૬૧૩-૪૧૭૪ ૫૮. એજન, પૃ. ૪૨૪,૪૯૩ 

પ૯. એજન, પૃ. ૪૯૭-૫૦૦ 

૬૦. એજન, પરિશિષ્ટ ૩, લેખ ૩૮, ૩૯. ૧૪, ૬૭, ૬૯, ૭૩, ૭૬ 

૬૧, એજન, પૃ. ૩૬૮ ૬ર. ગથ ર, પૃ. ૩૯૦-૩૯૨ 

૬૩. મે. ગુ, શા. ૨, ૫. ૩૯૬ ૬૪. એજત. પૃ. ૩૯૬-૪૦૨ 

૬૫, એજન, પૃ. ૪૦૨-૪૦૩ 

૬૬. પલા 1 દારા, 2%407&£% 2£૮૮૦74 9/ £6૮ 77447 70747, 101. 11, 
0. 261 ૬છુ. 25,4., 017. 266, 2:69 


૨જી] [ ૨૫ 


૬૮. કાયમ રહેતા શિક્ષુએ “ આજ્ય'તર”” કહેવાતા; ને બહારથી આવેલા “અભ્યાગત” 
(મે. ગુ., ભા. ૨, પૃ ૩૮૫). 


૬૯. એજન, પૃ. ૪૨૦-૪૧૨ ૭૦, એજન પૃ. ૪૦૫-૪૦૯ 
૭૧. એજન, પૃ, ૪૯૩ છર. એજન, ". ૪૮૭-૪૮૯ 
૭૩. એજન, પૃ. ૪૨૨ ૭૪. એજન, પૃ. ૪૨૬-૪૨૨ 


છપ. એજન, પૃ. ૪૨૨-૪૨૩ 

૭૧. વિનયચદ સૂરિ-કૃત જાય્યસિિક્ઝ માં વલભીનાથનું સ્વકૂપ અ। રીંતે નિરૂપાયું છે : 

જવારુપબિકજમીવતિર્સમનરા સુક: । 

સુરાપાનરતલો નિત્યં રેતોડ્યં વઝમીપત્તિ: ॥ ૪, ૬૨ 

૭૭. સોમરવ, જયાસરિલ્લાયર, તર ૨૨ 

૭૮ ક્ષેમેન્ટ્ ટ, ચરૃત્જયામગ્ઝરી, અમ્ર ૭, જસિસેનાહ્યાચિકા; સમરેજ, જચા- 
સરિટ્લામર, તર ૨૨ 

છટ, ઝુત્ત્છુવાલ ૬ માં. 

૮૦  ત1પઘરળ 15૪, 0/0. ૮૪., ૧3701 12, 0. 266 

૮૬. પ્રવગ્ધસિન્તાતજિ, જ, ૧૦૭--૧૦૨; જિવિષતીર્થજ્વ, ૧. ૨૬; ડ્મન્વકોશ, 
વ. ૨ર; પુરાલનપ્રવન્ધસંઅરરી, ૧, ૮ર-૮ર્‌ (જુઓ મે. ગુ. ભા. ૧, પૂ. ૨૫૬, પા. 
ટી, ૯૧૦) 

૮૨. શ. ગ્ુ., ભા. ૨, પૃ. ૩૯૯, ૪૦૩ 

૮૩. એજન, ભલા. ૨, પૃ. ૬૫૬ 

૮૪. એજન, પ. ૧૫૭-૧૫૮ 

કેટલાક ગથે।!માં વર્ષ ૮૪૫ ને વિક્રમ સ'વતને બદલે વીર નિર્વાણુ સ'વતનું માની 
લેવામાં આવેલુ' ને એ અનુસાર એ વષ'ને વિ. સ ૩૭૫ ગણુવામાં આવેલ્ુ'. આ સ્પષ્ટતઃ 
અસજભાવેત છે. 

૮૫. 58 કપ, 47/5૮/72" 724 :1૧7૦01. 1, ૪. 192 2. 

૮૧. જિજિધલીરથંજન્વ, જ. ૨૨ 

૮૭. “વાળ!' રાબ્દ “વળવું” (પાછા ફરત) પરથી વ્યુત્પન્ન થયો હે!વાતું ધારવામાં 
આવ્યું છે; ને એ વ્યુત્યત્તિને વલભીના છેલ્લા રાન્ત શીક્ષાદિત્યને! પુત્ર ધરસેન મેવાડથી 
પાણી વળ્યો એવી ખારોટોની અનુક્રુતિ વડે સમન્નવવામાં આવી છે. વળી વાળાઓને કણુ*ને। 
પુત્ર જષકેતુ ભાર્ત-યુદ્ધમાંથી પાછી વળ્યો તેના વશજ પણુ માનવામાં આવ્યા છે. 'જષડેતે 
વ'શ ઊજળે।, ન્ત્યાંધી વાળા ન્તત.' “વાળ!*માં “જોજળા વશ ને! ખીને અથ” પણુ રહ્યો 
લાગે છે. (2. ૦.. 15૦. 10111, ૪. 672; સ'. ૩. દરાઈ, “ સૌરાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ.” 
પ. ૨૭૮ 

પરહુ “વાળા ” શખ્દ ખરેખર “વળા? (વલભી) પરથી થયે! લાગે છે. 'વાળા? એટ્લે 
'્વાલભ.' 


૨૬] શત્રક કાલ અને અળુ- મૈત્રક કાલ [ પ્રે. 


૮૮, એમાં સિહે।૨ તથા પાલીતાણાને! સમાવેશ થતે। (મથ ૨, પૃઃ 3૫૩). 

૮૯. ગુ. એ, લે., ભા. ૨, લેખ ૬૨૩ 

૯૦. &. 7, 101, *3%%17, ૪, 269 (1. 

૯૨, ગુ. એ. લે., ભા. ૨, લેખ ૧૩૦ 

«૨. સે!હ્ઢલકૃત ઝટ્સસુન્ટ્રીકચામાં અ! વરા (જેમાં એ કવિ જન્મેલો) વલભીના 
સન્ન 'રિલાદિત્ય'ના નાના ભાઈ કલાદિત્ય, જેણે અસાત્યપટટ સ્વીકારી રાન્‍્તને વિજય 
અપાવ્યો નેં જે મહેશ્વરતા ગણને અવતાર માનાતે,, તેનામાંથી હદ્ભવ્યો હોવાનું જણાવ્યું 
છે (પૃ. ૩-૨૨), 

હ૩. 2. ૦., 1701. 1111. [- 67#; 27૮47272547 72/7#4૮7, []2. 57 £.; 
શભુપ્રસાદ હ. દેશાઈ, “ સૌરાષ્ટ્રનો ઈતિહાસ, '' પૃ. ૨૭૫, ૩૦૬ 

«૪. મેવાડથી વાછા “વખ્યા'' એ પરથી “વાળ” કહેવાયા એ વ્યુત્પત્તિ સ્પષ્ટતઃ 
કપોલ્કહ્િપત છે, પરંતુ ઉપર જણાવેલે। બ્રાહ્મલુ સે।મ ઈ. સ. ૮૧૫૮-૨૯માં “ વલભીને॥ 
વાસ્તવ્ય” (નિવાસી) હતેવ એ ઉલ્લેખ ત્યારે ત્યાં થસ્તી હોવાની પ્રતીતિ કરાવે જે. 


«૫. 5દ્ત]ઢઘ, 4/6૮ %0# ૭ 7777, [- 193 ૯૬. ગ્રંથ ૨, પૃ. ૩૫ર-પ૫૩ 
૯૧ અ. 77૪. જટ, 1બં. ૧111, [. 672 ટછ-૯૮ 7/77., [2* 673 
«૯. 78ઘ.; 1200. 673 4, ૧૦૦, 4477., ૪. 670 


૧૦૨, રપ મી મે, ૧૯૪૫ થી, 

૧૦૨. “વસતિ-ગણુતરી ૬૯૬૬: ગુજરાત: જિલ્લા વસત્િ-્ગણતરી પુસ્તિકા: ભાવનગર 
જિહ્લે,”* પૃ. ૪૦. 1૮૮૨ માં ૪,૯૭૨ માણુસોનની વસ્તી હતી (૪. €., 101. ૫7114, 
2. 875). 

૧૦૩. “રાસમાળા.” પૃ. ૨૮-૧૯ ૧૦૪. એજન, પૃ. 3 

૧૦૫. ૪2. ૦”., 1/૦. 15111, ૪. 675 

૧૦૬. 2. €., 170). 8 દ. 1, [. 78 

૧૦૪. 457776., 1914-15, [2, 30 

૧૦૮. પિ. 1. 5434861: 8, 47૮7૮૮07057 જ 647૮, 45૪00॥વંઇટ 5, ૪. 584 

. ૧૦૯૬, ઝૈ 5૫00%74૦0, 2૮4704૮4 2777૪૪/# 277 4૬૭. 102. 56 4. 

૧૨૦. ૨ર. 1પ, શંલાાત, *“ 11011 ૦1 180 1813 70.7.. 191. 
2111. 00. 240 8. 

૨૧૨. &77., ૪. 251 ૧૧૨. શિ1પલા 1ડાટઢાાટ, 97 ૮૪., 1/૦, 11, [. 2€ 


પ્રકરણ ૩ 
મૈત્રક રાજ્ય 
(૨) મૈત્રકો અને તેઓત્તી ઉત્પત્તિ 


૧. વલભીના રાજડુલતુ' નાસ? “શૈત્રડ” 


વલભીના રાજવ શનાં સોએક તાસમ્રશાસનત મળ્યાં છે તેઆમાં એ વંશના 
સોળ રાશ્નએ।એ ફરમાવેલાં ભૂંમિદાનતે લગતાં રાજશાસન તામ્રપત્રો। પર કેતરેલાં 
છે. આ દાનશાસનેમાં પહેલ્લાં દાન દેનાર રાજના પૂવ'નને--પૂર્વાધિકારીઓની 
પ્રશસ્તિ આપવામાં આવે છે. એમાં પહેલી પ્રશસ્તિ સેનાપતિ ભટાકનતી આવે ' 
છે, જેશુ વલભીમાં રાજસત્તા સ્થાપેલી, અર્થાત્‌ વલભીના આ રાજવ શને! સ્થાપક- 
ભટાક હતો. એની પ્રશરિતના આર'ભમાં પ્રસમપ્રનતાસિત્રાળાં સૈત્રજાળામ્‌ એવાં 
પદ પ્રયોકળયાં છે. એતી પછી અતુહરઝસપન્તસળ્ઝઝામોનસંસસસપ્રરારશતઝઇય- 
પ્રતાપ: એવું પ૬ આવે છે. વલભીનાં દાતશાસનાના સપાદકેોએ શરૂઆતમાં 
મૈત્રજાળામૂનો અન્વર્ય મળ્ટજામોમ સાથે સાંકન્યો ને શૈત્રરનો અથ “મિત્ર ” 
ઘટાવીને પ્રસ્તુત વાકયનો અર્થ એવે કર્યા હતો કે “જેમણે શતઞુએને જેર્યી 
નમાવ્યા છે તેવા મિત્રોના અતુલ ખલવાળ! મ'ડળના વિસ્તારમાં સે કડે! પ્રહાર 
ઝીલી જેણે પ્રતાપ પ્રાપ્ત કર્યો છે તેવા.''' આગળ જતાં માલૂમ પડયું કે મૈત્રક 
એ મિત્રવાચક સામાન્ય નામ નહિ, પણુ કોઈ જાતિનું વિશેષનામ છે.૨ પછી 
પ્રસ્તુત વાક્યનો અર્થ આમ સુધારવામાં આવ્યે હતો : “જેમણે શગુએને જેરથી 
નમાવ્યા છે તેવા મેત્રકાના અતુલ બળવાળા મ'ડળના વિસ્તારમાં સેકડો પ્રહાર 
ઝીલી જેણે પ્રતાપ પ્રાપ્ત કર્યો છે તેવેો.”? આ પરથી મેત્રકોને વલભીના 
રાજવ'શના સ્થાપક ભટાકે હુરાવેલા શગુઝોા માનવામાં આવ્યા હતા ને વલભીના 
રાજએ ના પોતાના કૂલનું નામ હજ અજ્ઞાત જ ર્હ્યું' હતું.” 


આંગળ જતાં સૈત્રજાળામ્‌ શબ્દ પછીના સમાસથી સ્વત'ત્ર હોવાનું અને 
એના પછી છુછે કે વંજ્ઞે જેવા શખ્દ અષ્યાહાર હોવાનું માલૂમ પડયુ, આ 


રક 


૨૮] મૈત્રક કાલ અને અનુ-જૈત્રક ક્પ્લ [ પ્ર. 


૬ 


અનુસાર પ્રસ્‍તુત વાકથનો અથ હવે એમ કરવામાં આવ્યો કૈ “જેમણે શત્ુઓને 
નનેરથી નમાવ્યા છે તેવા મેત્રકોના (કુલમાં કે વશમાં), પોતાના અતુલ બળ 
“વડે મેળવેલા પ્રદેશના વિસ્તારમાં સે'કડે પ્રહાર ઝીલી જેણે પ્રતાપ પ્રાપ્ત કર્યો 
છે તેવો.” આગળ જતાં આ વનાં આરંભિક દાત-શાસનેમાં શંપન્સને બદલે 
સપત્ત રબ્દ માલૂમ પડતાં આ અર્થ જ ઉદ્દિિ હોવાનું નિશ્ચિત થયુ. આ 
અનુસાર હવે ભટાર્કની પ્રશરિતિના મુખ્ય શબ્દ “મેત્રકેના (ફુલમાં) કે મૈત્રકોમાં 
'ભટાક (થયે)” હોવાનું પ્રતિપાદન થયુ. આથી “મૈત્રક'' એ 'વલભીના રાજાએ।- 
એ હરાવેલા શત્રુએના કુલતું નહિ, પણુ આ રાજળએ।ના પોતાના કુલનું' નામ 
હેવાનુ' નકી થયુ'. 

આ રાજ્વ'શ માટે “મૈત્રક” કુલનામ ત્યારે પણુ ખાસ રૂહ થયું 
“લાગતુ નથી.૬ 


૨ શૈત્રકોની ઉત્પત્તિ 


શુહિલેઃનેદ પૂર્વજ ? 

વલભીના રાજાએ તુ કુલનામ સ્પષ્ટ થયું તે પહેદ્ઞાં, ગુજરાત-રાજસ્થાનની 
“અનૃશ્રુતિએ અતુસાર આ રાશ્તએ અયોષ્યાના સૂર્યવ શના હતા ને મેવાડના 
ગુહલેોત વશને! સ્થાપક ગુહિલ વલભીના છેદ્લા રાજન શીલાદિત્યના મૃત્યુ પછી એની 
“વિધવા પુષ્પાવતીને પેટે મેવાડની ગુડ્ઠામાં જન્મેલો તેનો પુત્ર હોવાનું માનવામાં 
આવેલુ,“ પર્‌'તુ વિમતેની ચકાસણી કરતાં આ અનુશ્રુતિ સાવ કપોલકલ્પિત 
હોવાનુ માલૂમ પડયુ' છે.૫૦ મેવાડના રાન્‍્નએને વડનગરના નાગર બ્ાહમણના 
વ'શજ પણુ માનવામાં આવેલા હોઈ, વલભીના રાજાઓને પણુ નાગરી સાથે 
સાંકળવામાં આવેલા, ૬૨ પર્‌'તુ આગળ જતાં આ મત તજ દેવામાં આવ્યો છે. 


સોર? ટુણેદ ? 


શરૂઆતમાં મેત્રકા એ વલભીના રાજવ શના સ્થાપકે હરાવેલા શગુએ હતા 
એવુ' જણાધેલુ' ત્યારે “ મૈત્રક” શખ્દને સૂય'વાચક “મિત્ર” શખ્દમાંથી થયેલે 
માનતી મેત્રકાને સોરાષ્ટ્રના મેર લોકોના પૂર્વજ મિહિરો સાથે સાંડળવામાં 
આવેલા ને મિહિરોને ટ્રણાની શાખાના કે દૂણોની સાથે નિકટ સંબ'ધ ધરાવતી 
'“તિના ગણુવામાં આવતા.૫૨ આમાં પહેલુ' અનુમાન “મૈત્રક '' ના મૂળમાં 
રહેલો “મિત્ર'' અને “મેર” ના મૂળમાં રહેલો “મિહિર' શખ્દ સૂય્વાચક હોઈ 
“પર્યાયરૂપ ગણાય એ માન્યતાતા આધારે અને બીજુ' અતુમાન ઠ્ધણુ ર1” મિહિર- 


૩જુ'] 'એત્રક રાજ્ય [ ર૯ 


ઝુલના નામમાં આવતા “મિહિર” શખ્દના તથા મેર લોકે માં રહેલી “હૂણુ ” 
અટકના આધારે કરેલુ' છે. પરતુ “મિત્રના ઉપાસક” એવા અર્થમાં પ્રયોશ્નષેલે 
“મૈત્રક” શખ્દ “સાહેશ્વર'' “ભાગવત” ઝે “શાક્ત” જેવુ' ધર્મસપ્રદાયતું' નામ 
ગણાય, કોઈ જાતિવિશેષનુ નહીં. વળી સૂયા ઉપાસકો માટે સ સ્કૃતમાં “આદિત્ય- 
ભકત” અને “સોર્‌?' શખ્દ રૂઢ થયેલા છે; “મૈત્રક '' શખ્દ કયાંય અન્યત્ર 
પ્રચોશનથો નથી.૨૨ ઉપરાત, મૈત્રકો એ વલભીના રાન્નએ હોવાનું સ્પષ્ટ થતાં 
તેતે કુલધમ તે! માહેશ્વર (શૈવ) હોવાનું માલૂમ પડયુ' છે, નહિ કે સોર.૫૪ 


ગુજરા? 


મૈત્રકો વલભીના રાજાએના શગુએ હોવાનું” મનાતું ત્યારે વલભીના રાશ્નએ॥દ 
પોત્તે મુજર્‌ જાતિના હોવાનું ધારવામાં આવેલું.પષ સ્મિથે વલભીના રાન્નએને. 
ટ્ણેના સામત ધારૅલા,પ૬ પરતુ હવે એ અસ ભવિત માલૂમ પડ્યુ' છે.૨૭ 


સિસેદ ? નાગર? 


પ'ચાલ અને એની નજીકના પ્રદેશોમાં “ મિત્ર' અ'તવાળાં નામ ધરાવત? 
રાજળએના અનેક ગ્રાચીન સિક્કા મળ્યા છે એ પરથી એ પ્રદેશમાં ચેથી 
સદીમાં મિત્ર નામે રાજ્વ'શ થયો હોવાનું અનુમાન તારવવામાં આવ્યું હતુ પ૬ 
પછી પચાક્ષ, કોશલ અતે મથુરાના એ મિત્રોને વલભીના મૈત્રકોના પૂર્વજ” 
ધારવામાં આવેલા. વળી ગ મિસોને માનસ સરોવર પાસેના હાટક 
પ્રદેશના નાગરેીની શાખારૂપ પણુ માનવામાં આવેલા,૨૦ પર'તુ એ વ'શના 
કેટલાક રાકએનાં જ નાસાના અતે “મિત્ર” રાખ્દ આવે છે, ખીશ્ન રાજએઓનાં 
નામોમાં તો ભૃતિ, દત્ત, સેન, ધોષ, પાલ અને ગુપ્ત જેવા અન્ય નામાંતેો આવે 
છે. વળી “ મિત્ર'” શખ્દ તો ખીશ્ન વ'શોમાં પણુ નામોના અ'તે નનેવામાં આવે 
છે. ઉપરાંત, વલભીના મેત્રક રા'નએ નાં નામોમાં એ નામાંત એકેય નામમાં 
આવતે। નથી, આથી કેટલાંક નામોને અતે આવતા “ મિત્ર '' શખ્દ પરથી ઉત્તર્‌ 
ભારતમાં મિત્ર નામે રાજવ'શ ચયેો હોવાનું અનુમાન બ્રાગ્યેજ સ્વીકારી 
શકાય.૨5 - 

પુરાણોમાં આવતા પુષ્યમિત્ર, પટુમિત્ર અને પદ્મમિત્ર નામે “જાતિઓના 
ઉલ્લેખ પરથી ત્રષ્યુ મૈત્ર નનતિએ હોવાની અને એ લોકો મેત્રકોના પૂવષજ' 
હોવાની કલ્પના કરવામાં આવેલી. વળી ખલીફ નરસેહ(ઈ. સ. ૨૯૩-૩૦૨)ના 
પૈકુલી લેખમાં જષૂાવેલા બોર્સ્પિશિતને વારવત્ય યાદવ તરીકે અને તેઓના 


૩૦] શત્રક કાલ અને અતુ-શત્રક કાલ [ઝર 


નાયક મિત્ર-અલ-સેનને મિત્ર “નતિએના સ'ઘપતિ તરીકે એળખાવવાનું 
સૂચવાયેલુ ,૨૨ પરતુ નામના પૂવપદ તરીકે કે ઉત્તરપદ તરીકે આવતા “ મિત્ર'' 
'રાખ્દનું એકમાત્ર પ્રમાણુ ક'ઈ મૈત્ર નામે જાતિવિશેષતું અનુમાન કરવાને પર્યાપ્ત 


ન ગણાય.૨૩ 
લડાયક ર્ાત્ત 


સે'ધવ, ચુજર્‌, પ્રતીઠાર, પરમાર, ચોલુકય વગેરે રાજવ'શેતી જેમ મૈત્રકો 
પોતાના ડુલની ઉત્પત્તિ વિશે કેઈ અનુશ્રુતિ કે પોરાણિક માન્યતા જણાવના 
નથી. તેઓનાં દાનશાસનેોમાં તો તેએને માટે “ પ્રસભ-પ્રણુત-અમિત્ર '' પ૬ 
પ્રયોજાયું' છે એ પરથી તેઓ પરાકમશાળી હોવાનું જણાય છે. ભટાર્કનું 
'સેનાપતિપદ મૈત્રકોના લડાયકપણાનું સ ગીન દષ્ટાંત છે. દાનશાસનો પરથી તેઓની 
રાજધાની સોરાષ્ટ્રમાં આવેલી વલભો હોવાનુ' ને તેએને કુલધમ માહેર હોવાનું' 
માલૂમ પડે છે 


'ક્ટત્રિચો-યાદવે।ા 


સાતમી સદીમાં ચીતી મહાશ્રમણુ યુઅન સ્વાંગે ભારતના પ્રવાસ દરમ્યાન 
વલભીની મુલાકાત લીધી ત્યારે ત્યાંના રા'4 ( જે મેત્રક ફૂલનો હતો ) “ ક્ષત્રિય 
વણનો” હોવાતું તોષ્યું છે.૨5 મૈત્રકકાલના અ'તભાગમાં રચાયેલા 
“ આર્ય મ'જુશ્રીમૂલકલ્પ '' નામે બૌદ્ધ મ'થમાં વલભીના રાન્નએઓના પહેલા ફુલને 
“વારવત્ય યાદવોનતા વ'શનું' કહ્યુ" છે,રપ એ પરથી મૈત્રક્ો યાદવેની દ્રારાવત્ય 
શાખાના હોવાનુ' સૂચવાયેલું'.૨૬ “ શગુ'જય--માહાત્મ્ય” નામે જેન મ્ર'થ વલભીના 
રાજ “ રિલાદિત્ય ''તે યદુવ'શભૂષણુમણિ ગણાવે છે.૨? આ માહાત્મ્ય એ રાક્નના 
આમ્રહથી એના સમયમાં લખાયું હોવાનુ' એમાં જણાવ્યું છે,ર“ પરતુ એ 
“વસ્તુતઃ વિ.સં ૧૩૭1૧ (ઈ. સ. ૧૩૧૪-૧૫) પછી લખાયુ છે.૨૯ આ ઉલ્લેખો 
પરથી વલભીના મૈત્રક રાજએ ક્ષત્રિય વર્ણના અને યાદવ કુલના ગણાતા હોવાનું 
'ફાલિત થયેલુ .2* 
-થરાત્યોા 

પુરાણમાં જે અનેક પ્રાચીન રાજ્વ'શ ગણાવવામાં આવ્યા છે તેઓમાં 
“મૈત્રક નામે રાજવશ જણાવ્યો! નથી, પરતુ સ્મૃતિસાહિત્યમાં “ મેત્ર '' નામે 


જતિતો પરિચય આપવામાં આવ્યે1 છે. મતુસ્મૃતિ (ઈ. પૂ. ર૦૦-. સ. ૨૦૦)માં 
સુધન્વાચાર્યોં, કારુષો, વિજન્માએ અને સાત્વતોની જેમ મેત્રોને તવ્રાત્ય વૈશ્ય 


3જુ] શત્રક રાન્ય [ ૨૧ 


પુરુષ અને વૈશ્ય સ્રીમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા જણાવ્યા છે,2૧ વૈજ્યન્તી (૧૧ મી સદી) 
નામે સસ્કૃત કેશમાં મૈત્રાની ઉત્પત્તિ વછુ વિગતે સમજવી છે ને એમાં “મૈત્ર'તો 
ઉક્લેખ “મેત્રક' તરીકે પણુ કથા છે.૨૨ આ પરથી “મૈત્ર'' અને “મૈત્રક” એ એક જ 
તામનાં રૂપ હોવા વિશે શ'કા રહેતી નથી.૨૩ અહી' સુધન્વાચાર્યાદદિ પાંચ જ્તાતિએની 
ઉત્પત્તિની ખાખતમાં તેઓની વૈશ્ય માતાના પાંચ પ્રકાર ગણાવવામાં આવ્યા છે, 
ભારુષ(કારુપ)ની માતા વ્રાત્ય વૈશ્ય સાથેના લગ્ત પહેલાં અપૂર્વા એટલે અવિવાહિત 
હોય છે, જ્યારે બીશ્ત ચારની માતાએ એ પહેલાં જુદા જુદા વર્ણના પુરૃષો 
સાથે લગ્ન કરેલી હોય છે. એમાં મૈત્રની માતા પહેલાં વૈસ્ય સાથે પરણેલી હોય છે.2૪ 
આમ અગાઉ વેશ્યતે પરણેલી વૈશ્ય સ્ત્રી પુનઃ વ્રાત્ય વૈશ્યને પરણી સ'તાન ઉત્પન્ન કરે 
ત્યારે એની સ'તતિ “મેત્ર' કે “મૈત્રક' તરીકે એળ'ખાતી,. મૌત્રકોની ઉત્પત્તિતે લગતી 
આ અનુશ્રુતિમાં કઈ એતિહાસિક તથ્ય હશૈ ? ઘણી વાર જુદી જુદી સ્ાતિએઓની 
ઉત્પત્તિ ગમે તેમ કરીને ચાતુર્વાણ્યની જુદી જુદી શાખારૂપે બતાવવામાં આવતી 
એવું સ્મૃતિઓતુ' વલણુ જણુા।ાય છે.2પ વળી વર્ણાના મિશ્રણુ પરથી નવી નવી 
સ્ાતિઓ પણુ ગણાતી, સ્મૃતિકારોની નજરે શરૂઆતમાં મૈત્રકોની એ સમયની 
વૃત્તિ વૈશ્યની જણાઈ હશે, પરતુ એમની રહેણીકરણી વેશ્મોની રહેણી- 
કરણીથી ઊતરતી જણાઈ હશે તેથી તેઓને “ત્રાત્ય વૈશ્ય' ગણી કાઢવામાં 
આવ્યા હરે. 5 


પૂનતરી 


વૈજયન્તી કોશના એ અધ્યાયમાં આગળ જતાં કૅગલીક જાતિઓના જુદા 
જુદા ધંધા જણાવવામાં આવ્યા છે.૨૭ એમાં આ પાંચેય પ્રકારના વૈશ્ય 
ત્રાત્યોનો ધ'ધો જુદા જુદા સ'પ્રદાયનાં દેવાલથોના પૂક્તરીતો જણાવ્યો! છે.2૬ 
એમાં મેત્રકોતે શાકય (બૌહ) ચેત્યના પૂ્નરી કહ્યા છે. જેમ પોરવાડ, શ્રીમાળી, 
એસવાળ વગેરે અનેક -સ્ાતિઓએ “ તરવાર મૂજીને તાજૂડી લીધી” તેમ્‌ 
મેત્રક્રાતે પણુ તેઓની રાજસંત્તાની પડતી થતાં ધંધે બદલવાની ફરજ પડી હોય 
ને પોતે માહેશ્વર હોવા છંતાં, જેત મંદિરોમાં પૂ'્ત કરતા ગોડીએની જેમ, બોદ્ધ 
ચૈત્યમાં પૂ'્ત કરવાનો ધ ષે1 અ'ગીકાર કરવો! પડયો હેય. 


પાશુપત ઈસત્રતા વ'૨૦૪ 


જાતિવિશેષના નામ તરીકે “ મૈત્રક ”'' શબ્દનો અથ “ મિત્રનો વ'શજ ” 


ચાય. “મિત્ર ” એ સૂર્યસ્વરૂપનું' નામ હોઈ આ નામને! અર્થ “ સૂયવ'શ। '' 
ધટાવી શકાય, પર'તુ સસ્કૃત સાહિત્યમાં આ શબ્દ એ અથ*માં વપરાયો. જણાતો 


3૨] સૈત્રક કાલ અને અતુ-ખૈત્રક કાલ [ પ્ર. 


સ 


નથી. વળી વલભીના મૈત્રક રાજ્નએ। તે યાદ્વકુલના ગણાતા એ અતુસાર એ 
ચ'દ્રવશી ગણાય, ચર્યવ શી નહિ; આથી અહી મિત્રદેવમાંથી મનાતી પૌરાણિક 
ઉત્પત્તિને બદલે મિત્ર નામે કોઈ પુરુષવિશેષમાંથી થયેલી વાસ્તવિક ઉત્પત્તિ 
વિચારવી ઘટે. 


રૈવ ધર્મના પાશુપત સંપ્રદાયમાં લકુલીશ નામે મઠાન આચાર્ય થયા,. 
એમના ચાર શિષ્યોમાંના એકતુ' નામ .“ મિત્ર '' હતું ને એમના મહાન નામ 
પરથી “મેત્ય” નામે શાખા પ્રવતી.2૯ લકુલીશ લાટ દેશના કાયારેહણુમાં 
ઈસ્વી સતની બીજી સદીમાં થયેલા જણાય છે.” મિત્રના ગુરુખધુ કુરુષના 
વ'શભ્ને માટે “કોરુષ'' અને “કોરુષ્ય'' એવાં ખે વૈકલ્પિક રૂપ મળે છે ૪૬ તેમ 
“મિત્ર” પરથી “મેત્ર” અને મેત્ર્ય' એવાં ખે રૂપ ઉત્પન્ન થયાં હેય ને તે 
એ એક જ નામનાં વૈકલ્પિક રૂપ હેય. ઇતિહાસની દૃષ્રિએ પણુ “મેત્ર્ય' અને 
'મૈત્રટ' વચ્ચે અનેકવિધ સામ્ય રહેલુ” છે. બ'નેનો કુલધર્મ' રૈવ છે.₹૨ લાટના 
મે2્યો અને સૌરાષ્ટ્રના મૈત્રકોના પ્રદેરા પણુ સમીપ-સમીપ આવેલા છે,₹૨ વળી 
પાશુપતેો લડાયક હતા ને ઘણી વાર રાજતા સૅન્યમાં ભરતી થતા; તેઓના 
વડાને વ્વ (બાપા) તરીકે વિશિજ્ માન આપવામાં આવતુ.7૪ “મે્‌તર્ય' પણુ 
લડાયક હતા ને પોતાના બપ્પને પોતાના જેવાં મહાબિરુદોથી નવાજતા. મેત્ર્યોના 
મૂળ પુરુષ બીજી સદીમાં થયા, જ્યારે મેત્રકો એ પછી પાંચમી સદીમાં સત્તારૂઢ 
થયા તેમજ મૈત્રોનો સહુથી પ્રાચીન ઉપલખ્ધ ઉલ્લેખ જેમાં મળ્યો છે તે 
મતુસ્મૃતિની રચના ઈ. સ. ર૦૦ સુધીમાં થઈ ગણાય છે, તેથી કાલાન્વયને 
ખાધ આવે એમ નથી. આ પરથી મોેત્રો કે મેત્રકો ને મૈ?ધો એક હોઈ 
રકે ને તો તેઓના મૂછીપુરુષ પાશુપત સંપ્રદાયના પ્રવત ક લકુલીશના શિષ્ય 
“મિત્ર' ગણાય, 

મૈત્રકો અને મેત્રેયકોને એક ગણી તેએ ગુપ્તોના વૅતાલિક હોવાનું 
સચવાયુ' છે,૪૫ પરતુ મૈત્ર્યો કે મૈત્રકો એ ઉત્પત્તિ તેમજ જત્તિ-બ ને બાબતમાં 
મૈત્રેયકોથી છેક ભિન્ન છે,/૬ એટલું જ નહિ, એ બને નામોની ઉત્પત્તિ 
પણુ જુદી જુદી રીતે થયેલી છે; 9 આથી મેત્રકા વિરોતું આ મતવ્ય 
અસ્વીકાર્ય છે. 
મૃલિતારધાતુ' સ'કલન 


આમ મેત્રકોની ઉત્પત્તિ વિશે અનેકવિધ મત પ્રવતે* છે. એમાં ગુહિલે, 
નાગરે], મેરો, હણે, મુર, મિત્રો વગેરેને લગતાં સંદિગ્ધ મંતવ્ય બાજુએ 


શજુ] ભત્રક રાજ્ય [સ 


રાખીને સીધા અને નક્કર ઉલ્લેખોના ક્લિતાર્થાને કાલાતુકમે ગોઠવીને એતું 
સ'કલન કરીએ, તો એનું તાત્પય આ પ્રમાણે નીકળે છે : 

૧. મેત્રકે એ પાશુપત લકુલીશના શિષ્ય મિત્રમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા મેત્રધે 
હોઈ શકે; પારુપતોા લડાયક બૃત્તિના હતા. 

ર, શરૂઆતમાં સ્મૃતિમાં તેઓની ગણુના ત્રાત્ય વૈસ્યો તરીકે થઈ. 


૩. મેત્રકે) લડાયક હતા; પાંચમી સદીમાં એમાંના સેનાર્પાતે ભટાકે 
વલભીમાં રાજસત્તા સ્થાપી; અ વજશનતી સત્તા છેક આઠમી સદી સુધી રહી. 

૪. એ કાલ દરમ્યાન મૈત્રક રાજાએ ક્ષત્રિય વર્ણના અને યાદવ કુલના 
ગણુતા. 

પ. એ પછી પડતીના કાલમાં મેત્રકો બોદ્ધ ચેત્યોમાં પૂજા કરવાનો ધ'ધેદ 
કરતા, 

આ પરથી મેત્રકો મૂળમાં પાશુપત મિત્રની શાખાના વીર્‌ પુરુષો હોવાનુ” 
ને પહેલાં સ્મૃતિની દૃષ્રિએ ત્રાત્ય વૈશ્ય ગણાયા હોવાતું, પણુ પાંચમી સદીમાં 
રાજ્સત્તા પ્રાપ્ત થતાં ક્ષત્રિય વર્ણુના અને યાદ્વ કુલ્ના ગણાયાનું ફલિત 
થાય છે. ૮ 

(૨) સ્થાષના અને સ્થિરતા 
સેનપ્પાત ભટપ્ડ 

સ્ક'દગુપ્તના મૃત્યુ પછી અર્થાત્‌ ઈ. સ. ૪૬૭ માં કે એ પછીના એકાદ વષ મં . 
મગધના ગુપ્ત સામ્રાજ્યની પડતીને આરભ થયે! ને એણે દૂરના કેટલાક ગ્રાંત 
ગુમાવી દીધા.₹* ગુજરાતમાં સ્ક'ગુમ્તર પછીના કોઈ ગુમ સમ્રાટના અભિલેખ 
% સિક્કા મળ્યા નથી. ઈ. સ, ૪૫૫-પછ માં સોરાષ્ટ્રના વહીવટ સસ્રાટ સ્ક દગુષ્તે 
નીમેલો ગોપ્તા પણ'દત્ત કરતો હતે।,પ* નન્‍્યારે ઈ. સ. પનર માં ત્યાં વલભીના 
મૈત્રક રા” દ્રોણુસિ હની સત્તા પ્રવત'તી હતી.૫* દ્રોણુસિ હેના ઉત્તરાધિકારીઓ નાં 
દાનશાસનેો પરથી માલૂમ પડૅ છે કે વલભીમાં એનો રાજ્યાભિષેક થયો તે 
પહેલાં ત્યાં એના ખે પૂર્વાઈધધિકારીએ રાજ્ય કરી ગયા--એનેો પિતા સેનાપતિ 
ભટાક અને પછી એને જ્યૅઇ પુત્ર સેનાપતિ ધરસેન. આ વ'શનાં બીન બધા 
દાનશાસને'માં પણુ સેનાપતિ શટાકતે આ રાજ્વ'શનો મૂળ પુરુષ જણાવ્યો છે. 
દ્રોણુસિહના ઉત્તરાધિકારીનાં દાનશાસનોનાં વર્ષો પરથી એનો રાન્યાલિષેક 
ઈ. સ. ૫૦૦ ના અરસામાં થયો જણાય છે. સ્કદગુમનું મૃત્યુ ઈ. સ. ૪૬૭ માં 


ઈ-૩--૩ 


૩૪] મૈત્રક કાલ અને અતુ-શેત્રક કાલ [ પ. 


જ એ પછી એકાદ વષમાં થયેલું. દ્રોણુસિ'હતે। રાન્યયાભિષેક ઈ. સ. ૫૦૦ ના. 
અરસામાં થયો એ પરથી સેનાપતિ ભટાકે” રાજસત્તા ઈ, સ. ૪૬૮ ના અરસામાં 
ત્રાસ કરી ગણાય. 

ભટાર્કે રાજસતા કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી એ વિશે વિગતવાર માહિતી મળતી 
નથી, પરતુ એની પ્રશસ્તિમાં એણે “ અતુલ બળવાળા શત્રુઓના મડલના 
વિસ્તારમાં સેકડો પ્રહાર ઝીલી પ્રતાપ પ્રાષ્ત કરેલો” એવું જણાવ્યું છે એ 
પરથી એ માટે એને ચાલુ સત્તા સાથે ભારે સ'ત્રામ ખેલવો પડથો ઉરે એવુ 
સ્પજ્ટ થાય છે. ભટાક સેનાપતિ તરીકે એળખાતોા એ પરથી એ રાજસત્તા 
ધારણુ કરતાં પહેલાં કે!ઈ રાજ્યના સેનાપતિ તરીકે અધિકાર ધરાવતો એ નિશ્ચિત 
છે, એણે રાજસત્તા સોરાષ્ટ્રના વલભીપુર્માં સ્થાપી એ પરથી એ પ્રાય? ગુમ 
સામ્રાજ્યના સુરાષ્ટ્ર પ્રાંતમાં સેનાપતિપદ ધરાવતે! હોવાનું માલૂમ પડે છે. ૧૨ 
સ્ક'દગુમ્ના રાન્યકાલના આર'ભમાં (ઈ. સ. ૪૫૫-૫૭ માં) ત્યાં પરણું દત્ત નામે 
ગામમા વહીવટ કરતો હતો. સેનાપતિ ભરટાકેરે સોરાષ્ટ્રમાં રાજસત્તા ધારણુ કરી 
ત્યારે એતે ગુમ સામ્રાજ્યના ગોપ્તા સાથે સ'ધવ' થયે હોવે! ન્નેઈએ,. એમાં 
સ્ક'દગુપ્તના ઉત્તરાધિકારીની નિર્બળતા તથા મગધથી આ પ્રાંતના રહેલા લાંબા 
અ'તરને લઈને આખરે સેનાપતિ ભ્રટાકને સફળતા મળી લાગે છે. પોતે 
સેનાપતિપદે હોઈ એ પોતાના સેન્યનો લાભ મેળવી શકે એ સ્વાભાવિક છે. 
દ્રાનશાસને!માં આપેલી એની પ્રશસ્તિમાં સપણ જણાવ્યું છે કે “એણે પ્રતાપથી 
વશ થયેલા અને દાત, માન અને આજ'વથી અનુરાગ પામેલા મૌલ, ભૃત, 
મિત્ર અને શ્રેણીના અતુરક્ત સૈન્ય વડે રાજ્યશ્રી પ્રાપ્ત કરેલી''.પ5 આ પરથી 
એ મૈત્રક સેનાપતિ પોતે એક પ્રતાપી યોદ્ધો હતો ને એના પ્રતાપને લઈ ને 
એનું સૈન્ય એને વશ હતુ; એ ઉપરાંત એ દાન, માન અને આર્જાવ (ત્રડજુ 
વર્તાવ) દ્વારા સૈન્યને! અનુરાગ પ્રાપ્ત કરતે હતો. એના અધિકાર નીચેનાં મોલ 
(વારસાગત) તથા ત (ભાડૂતી) સૈન્ય એને અનુરક્ત (વફાદાર) રહેતાં. ભટાકે' 
પોતાના પરાકમમાં એ ખે પ્રકારનાં પોતાનાં સૈન્યે! ઉપરાંત મિત્રો(સાથીઓ)તનાં 
સૈન્યોનો તથા શ્રેણીઓનાં સૈન્યોતો સહકાર સાજ્યો હતો, આ સૈન્યે] વિશે 
તથા એનો સામને કરનાર્‌ પ્રતિપક્ષ વિશે કઈ અગત વિગત ઉપલખ્ધ નથી. 


ચદ્રગુષ્ત મૌય*તા સમયથી માંડીને છેક સ્ક'દગુપ્તના સમય સુધી, અર્થાત્‌ 
લગભગ છેલ્લાં આઠ શતકે દરમ્યાન, સૌરાષ્ટ્રનું વડુ' મથક ગિરિનિગર હતુ, ન્નયારે 
ભટાકેચ સ્થાપેલા રાજ્યતી રાજધાની એ ર્‌ાજવ શના સમદર રાજ્યકાલ દરમ્યાન, 
અર્થાત્‌ પછીનાં લગભગ ત્રણુ શતકે। દરમ્યાન, વલભી રહી, આથી ભટાકે કરેલા 


૩જુ'] 'સેત્રક રાજ્ય [ ૩૫ 


આ સ્થાત-ફેર માટે કઈ પ્રબળ કારણુ હોવુ' જનેઈ એ. આ કારણુ અગે ત્યારે 
કાંય ક'ઈ નિદેશ થચે। નથી, પરંતુ હાલ કેટલીક અટકળે કરવામાં આવી છે : 
ગિરિનિગરમાં સુદશન તળાવને! બધ વારવાર તૂટવાથી થતી હેરાનગતીને લીધે 
એનો ત્યાગ કરવામાં આવ્યો હોય," વલભીપુર ત્યારે સૌરાષ્ટ્રના પૂવ" સસુદ્રતટ 
પરતુ' મહત્ત્વનું સ્થાન હોવાથી એની પસદગી થઈ હોય“ અથવા ગિરિનગરમાં 
મગધ સાસ્રાજ્યના ગોપ્તાનું પ્રખળ નેરે હોય અને મૈત્રક સેનાપતિ ભટાકનુ' 
પ્રાબલ્ય સોરાષ્ટ્રના પૂર્વા ભાગમાં રહેલુ હોય.૫* 


ભટાર્ક મૈત્રક કુલનો હતે ને પરમમાહેશ્ર્‌ અર્થાત્‌ મહેશ્રર(મહાદેવ)નો પરમ 
ભક્ત હતે।. એનું મૂળ નામ “સમરથ” હતું, જે રાજમુદ્રામાં તેમજ શર્આતનાં 
દાનશાસનેમાં પ્રયોજાયું છે. દાનશાસનેોની ભાષા સ'સ્કૃત હોઈ, પછીનાં દાનશાસનેમાં 
એનું સસ્કૃત રૂપ ““મટાજ” પ્રચોદ્નયું “૦ ને સ'યુકતાક્ષરમાં દ્‌ પછી આવતા વ્ય'જનને 
ખેવડાવવાની તત્કાલીન અભિરુચિ અતુસાર એની ન્નેડણી “મટાજ્‌” કરવામાં 
આવતી. “ભટાક ” એટલે ભટો[સૈનિકેો)નો અક" (સૂર્ય).૫૯ એ મૈત્રક વીર 
સૈનિકમાંથી સેનાપતિ થયો ત્યારે એનું નામ કેવું” સાર્થક લાગ્યું હશે ! સેનાપતિ 
ભટાકે સેકડો પ્રહારો ઝીલી અનુરક્ત સૈન્યોના સહકારથી રાજસત્તા પ્રાપ્ત કરી 
એ એની મહાન સિહ્ધિ હતી. એ પછીની એની રાજ તરીકેની કારકિર્દી વિશે 
ખાસ માહિતી મળતી નથી. મૈત્રક વ'શની રાજમુદ્રામાં એનું નામ શ્રીમટજ જ 
લખ્યું હોય છે. એના ઉત્તરાધિકારીઓનાં દાનશાસને માં શરૂઆતમાં એના ઉલ્લેખ 
“ ત્રીસેનાપતિભટાક ' તરીક અને આગળ જતાં “શ્રીભટાક '' તરીકે જ 
કરવામાં આવે છે; આ પરથી એણે રાજસત્તા ધરાવવા છતાં રાજબિરુદ ધારણુ 
કરેલુ' નહિં તે છેવટ સધી પોતાનું' અસલ “સેનાપતિ ”પદ જ ચાલુ રાખેલું 
એવુ' ફલિત થાય છે. એના શરૂઆતના ઉત્તરાધિકારીઓ પે।તાના પરમભાટ્ટારક-- 
પરમસ્વામીતો સાદર નિર્દેશ કરે છે એ પરથી સૂચિત થાય છે તેમ ભટાકે 
પોતાના સમ્રાટ સાથેનો મૂળ સબ'ધ ઓપચારિક રીતે યથાતથ રહેવા દીધે। લાગે 
છે ને પોતે જણે રાજપદવી ધારણુ કર્યા વિનતા એના સેનાપતિ તરીકે શાસન 
કરતો હોય એમ દાખવતે। | આમ એ પ્રબળ સેનાપતિ અતે સફળ વિજેતા હોવા 
ઉપરાંત મુત્સદ્દી રાજનીતિસ પણુ હતે. એતુ' કોઈ તાખ્રશાસન મળ્યું નથી. પોતાની 
મુદ્રામાં આ મૈત્રક શાસકૅ મહેશ્વરના વાહન નદીનું" લાંહન રાખ્યુ હતુ. એના 
સમયમાં શવ ભદ્ટારફના સિક્કા ચલણુમાં ચાલુ થયા લાગે છે. ત્રિજળાના ચિહ્વાળા 
એ સિક્ઝા પડાવનાર રાવ" આ મેત્રક રાજાઓને દૂરનો પૂર્વજ હોવા સ ભવ 
જી,પ૯ વલભીમાં બ'ધાયેલેો ભટાક વિહાર ભટાકે બ'ધાવ્યાો જણાય છે. એ વિહાર 


૩૬] શૈત્રક કાલ અને અનુ-પૈત્રક કાલ 1 પ્ર. 


રાજસ્થાનીય થરને પ્રસાદ(કૃપા)રૂપે સેટ આપવામાં આવેલે।.*” અ શર એ 
ગારુલક વશનેો સ્થાપક સામત શર ૧ લે! હોવા સભવ છે.૬3 સેનાપતિ ભટાક 
દાત વડે પોતાના સેવકેનો અતુરાગ પ્રાપ્ત કરતો એનું અ એક સ'ગીન દ૬ષ્રાંત 
ગણાય. લગભગ ઈ. સ. ૪૬૮-૫૦૦ ના ગાળામાં ભટાકના રાજ્યની ઉત્તરમર્યાદા 
8. સ. ૪૮૦ ના અરસામાં અ કાય, કેમકે એના જ્યેષ્ઠ પુત્ર પછીના ત્રણ પુત્ર ઈ સ. 
૫૦૦-૫૫૫ ના સુમાર્માં રાન્ય કરતા હતા. ભટાર્કના રાન્યકાલના એટલા ટૂ'કા ગાળા 
દરમ્યાન મગધના ગુપ્ત વ'શમાં ત્રણુ રાજા થઈ ગયા ને ચોથા રાજા બુધગુપ્તનુ” 
રાન્ય શરૂ થયુ' લાગે છે.૬૨ સેનાપ'તે ભટાકે ગુજરાતને મગધના ગુપ્ત સાખ્રાન્યના 
શાસનમાંથી મુક્ત કયું” ને એણે વલભીમાં સ્થાપેલી રાજસત્તા એના વશમાં ત્રણ 
સંકાએ સુધી ટકી રહી એ આ વીર વિજેતા તથા સુત્સટ્દી રાજનીતિત્તની મહાન 
સિદ્ધિ ગણુ।ય. 
સેનાર્ષાત ધરસેન ૧ લે! 

ભટાક પછી એતો જ્યેષ્ઠ પુત્ર ધરસેન ગાદીએ આવ્યો. એણેું ઈ. સ. 
૪૮૦ થી ૫૦૦ના અરસામાં રાન કયું”. એના પૂર્વાધિકારીની જેમ એણે પણુ 
રાજબિરુદ ધારણુ ત કરતાં પરપરાગત “સેનાપતિ” નિરુદ ચાલુ રાખેલુ'. આ 
પરથી ભટાકની જેમ ધરસેને પણુ ગુપ્ત સસ્રાટ સાથેનો મૂળ સ'બ'ધ ઔપચારિક 
રીતે જળવી રાખ્યો! જણાય છે. એતા સમયનો ગપ સસ્રાટ સ્પજૃતઃ છુધગુપ્ર 
(લગભગ ઈ. સ. ૪૭૬-૫૦૦) હતે..૬3 ગુ. સ. ૧૬૫ (ઈ. સ. ૪૮૪) માં 
કાલિ'દી (યમુના) અને નર્મદા વચ્ચેના પ્રદેશશા રાજા સુરસ્િમિચદ પર 
ખુધગુમનું' આધિપત્ય પ્રવર્તતું' હોઈ એ ગુમ સસ્રાટતું શાસન ત્યારે મધ્ય પ્રદેશ 
સુધી પસરેલુ' હતું જ.ઃ₹ 

ધરસેતે સત્તાવાર રીતે રાજસત્તા ધારણુ કરી નહોતી. એતુ' ભૂમિદાનને 
લગતુ કોઈ તામ્રશાસન મળ્યુ' નથી. એના ઉત્તરાધકારીઓનાં દાનશાસનોમાં 
એની જે પ્રશસ્તિ આપી છે તેમાં એની ભટાર્ક તરફ પરમ આદર્‌ ધરાવનાર, 
શગુઓને નમાવનાર્‌ અને દીન, અનાથ તથા કૃપણ (કૃપાપાત્ર) લેદકોને ઉપજીવિકા 
આપનાર તરીકે પ્રશસા કરવામાં આવી છે.૧૫ ધ્રરસેનને વશ રહૅલા શત્રુએ 
પ્રાય: ભટકે હરાવેલા પ્રતિસ્પધીએ કે અન્ય ર્થાનિક સામ તો હશે. ધરસેને 
વધુ હરીફ્રોને હરાવી રાજ્યવિસ્તાર કર્યો: ન હોય તે પિતા ભટાકે* સ્થાપેલુ' નવુ” 
રાજ્ય યથાતથ ટકાવી રાખ્યું હોય તો એ પણુ નાનીસતી સિદ્ધિ ન ગણાય. 
ધરસેનની દીન અનાથ વગેરે તરકની ઉદારતાએ નવા રાન્યના ર્‌ાજાની 
લોકપ્રિયતામાં સારો ઉમેરે કર્યો હશે. ધરસેન “પરમ માહેશ્વર' હતે!. 


રજુ એત્રક સન્‍્ય [૩૭ 


મહારાજ દ્રોણાસ'હુ 


સેનાપતિ ધરસેનનો ઉત્તરાધિકાર એના નાના ભાઈ દ્રોણુસિ'હને મળ્યો' એ 
પરથી ધરસેત અપુત્ર મૃત્યુ ષામ્થો હોવે સ'ભ્વે. પરતુ ભટાર્કના ત્રણેય મેટા 
પુત્રોનો ઉત્તરાધિકાર તેના તેના નાના ભાઈ તે મળેલો છે એ પરથી અ! રાજવ'શમાં 
ઉત્તરાંધકાર વારાફરતી દરૅક ર્‌ાજપુત્રતે મળે એવો સભવ યૂચિત થાય. છતાં 
ભટાકના ચોથા પુત્રનો ઉત્તરાધિકાર્‌ એના પોતાના પુત્રને મળ્યો, તહિ કે એના 
સહુથી મોટા ભાઈના પુત્રને, એ પરથી પછીની પેઢીમાં પાછે જ્યેષ્ઠાધિકાર્‌ 
પ્રમાણે ઉત્તરાધિકાર્‌ મળે એવુ' જણાતુ' નથી, નહિ તો આ વશના અનેક 
રાજને અપુત્ર માનવા પડે. ભટા્કના ત્રણેય મોટા પુત્ર અપુત્ર મૃત્યુ પામ્યા 
એવુ માનવું' ખાસ સ'ભવિત ગણાય નહિ. આગળ જતાં શીલારદિત્ય ૧ લાતો 
ઉત્તરાધિકાર એના નાના ભાઈ ખરત્રહ 1 લાને મળેલો તે મોટા ભાઈની 
પસ'દગીથી મળેલો એવો ઉલ્લેખ આવે છે તેમજ રેરભદટના પુત્રે।માં રાજવારસે 
નાના ભાઈ પાસેથી મોટા ભાઈ પાસે જય છે એ હ%ીકત ન્નેતાં મૈત્રક રાજાએ 
પોતાના ઉત્તરાધિકારીની પસ દગી પે!તાની વિવેકબુદ્ધિ પ્રમાણે કરતા એ સહુથી 
વધુ સ'ભવિત લાગે છે.? ૬ 


દ્રોણુસિ હના ઉત્તસરાધકારીએનાં દાનશાસનોમાં આપેલી એની પ્રશસ્તિમાં 
જણાવા મુજ્બ “અખિલ ભુવનમડલ વિસ્તારના સ્વામી એવા પરમસ્વામીએ 
પોતે” દ્રોશુસિ હને રાન્વ્યાભિષેક કરાવેલો. મૈત્રક વ'શમાં રાજબિરુદ ધારણુ 
કરવાતી શરૂઆત ડ્રોણુસિ હથી શરૂ થઈ એ આ રાન્ટ્યાભ્રિષેક દારા થઈ લાગે 
જે. દ્રોણુસિ હને! રાજ્યાભિષેક એના પરમ સ્વામીએ પોતે કરાવેલો એ આ બાબતમાં 
ખાસ તોંધપાત્ર છે. દ્રોણીસિ'હે ઈ. સ. પનર માં ભૂમિદાન દીધેલું છે, એના 
દાતશાસનમાં એણુ “મહારાજ'' બિરૃદ ધારણુ કરેલુ' છે તે એમાં પોતાના 
બિરૂદ “પર્મભટ્ટારક”નેો પણુ ઉલ્લેખ કરેલે! છે,:૬ ન્યારે એના ઉત્તરાક્વિકારીનાં 
દાતશાસન ઈ. સ. પરપ યી પ૪૪નાં છે, આથી દ્રોણુસિ હનો રાન્યાભિષેક 
પ્ર. સ, ૫૦૨ પહેલાં નજીકમાં પ્રાયઃ ઈ. સ. ૫૦૦ ના અરસામાં થયે ગણાય, 


દ્રોણુસિ'હનો આ પરમરવામી કોણુ હશે એ વિશે તરેહતરેહના તક રજ 
થયા છે. એમાં ડ્યુ રા'4 તોર્માણુ?* તથા એના પુત્ર મિહિરકૂલનું સૂચન 
સ્વીકાય નથી, કેમકે તેઓગે તે। ઈ. સ. ૫૬૧૦ થી કે એ પછી રાન્ય કરેલું,૭૧ 
જ્યારે દ્રોણસિ' હને! રાજ્યાભિષેક તે! ઈ. સ. પ૦્ર સુધીમાં થઈ ચૂકયો હતે।, 
મિહિર્કુલતે હરાવતાર્‌ યરોધર્માં વિષ્ણુવધત૭૨ તે। વળી ઈ. સ. પરદૃ પછી 


૩૮] સૈત્રક કાલ અને અનુ-મેત્રક કાલ [ મ. 


સત્તારૂહ ચચા, ૨ તેથી એ પણુ દ્રોણુસિ હતો પરમસ્વામી હોઈ શકે નહિ. 
વાકાટક સમ્રાટ હરિષેણુ માટેતું સૂચન5₹ લક્ષમાં લેવા જેવુ' ખરુ, કેમકે એતે 
રાજ્યકાલ ઈ. સ. ૫૦૬-૫૨૦ નો જષાય છે ને એણે અવ'તિ, ત્રિરૂટ, લાટ 
વગેરે પ્રદેશ પર્‌ પોતાની આણુ ફ્રેલાવી હતી,7પ પરતુ આ પ્રદેશોની યાદીમાં 
સુરાષ્ટ્ર કે આતર્તનો સમાવેશ થયે! નથી એ સૂચક છે. વળી દ્રોણુસિ'હના 
પરમસ્વામીના નિર્દેશમાં એનું નામ જણાવવામાં આવ્યું નથી, એ પરથી એ રાજા 
મૈત્રકોનો કુલપર'પરાગત પરમસ્વામી હોવાનું સ ચિત થાય છે ને એ અતુસાર એ 
પરમસ્વામી મગધના ગુપ્ત .વ શનો સમ્રાટ હોવો જેઈ એ. દ્રોણુસિ હના 
દાનશાશનમાં પ્રથે।જ્નયેલે સ'વત ગુપ્ત સંવત છે એ હકીકત આ તક તે સમર્થન આપે 
છે. વળી દ્રૌણુસિ'હને। ઉત્તરાધિકારી (લમભમ ઈ. સ. ૫૨.૦ થી ૫૫૦) પણુ પોતાના 
પરમ ભટ્ટારક(પરમ સ્વામી)તે। નિર્દેશ કરે છે ને વાકાટકોની સત્તા ઈ.સ, પષર૦ ના 
અરસામાં અસ્ત પામેલી, ન્ન્યારે ગુપ્ત રા'નએતની સત્તા ઈ. સ. ૫૪૩ સુધી 
ચાલુ હેોવાતું પ્રમાણુ મળે છે. આ બધા મુદ્દા લક્ષમાં લેતાં માલૂમ પડે છે કે 
દ્રોણુસિ'હુનો પર્મસ્વામી વાકાટક રા'નધિરાજ હરિષેણુ નહિ, પણુ એ સમયને! 
મગધને। ગુપ્ત સમ્રાટ હેવે1 જેઈ એ.?૬ 


ગુમ સખ્રાટ ષુધઞુમની સત્તા દક્ષિણુમાં છેંક નર્મદા સુધી પ્રવતતી હુતી. 
એનુ વહેલામાં વહેલું સાત વષ" ગુ. સં, ૧૫૭ (ઈ. સ. ૪૭૬) અને મેડામાં 
મોડું તાત વર્ષ સુ. સ. ૧૭૫(ઈ. સ, ૪૯૪-૯૬૫) છે,ઈ૭ ઝના ઉત્તરાધિકારી 
વૈન્યગુપ્રનુ' જ્ઞાત વર્ષ ગુ, સ, ૧૮૮(ઈ. સ. ૫૦૭) છે,૭૮ ખુધગુમતી જેમ 
વૈન્યગુપ્ઠ પણુ “ મહારાજાધિરાજ ” હતો ને એણે પણુ ગુમ સામ્રાન્યની સત્તા 
ટકાવી રાખી હતી,.:૯ આથી દ્રોણુસિહના રાજ્યાભિષેક સમચે મગધમાં ગુપ્ત 
સમ્રાટ ખુધગુપ્ત અથવા વૈન્યગુપ્ત હોવો ન્નેઈએ. “* આપણી હાલતી 
જણુકારીમાં એ ખેમાંથી અમુક એકને નિર્યુય થઈ શકે એમ નથી. 


પરમ સ્વામીએ પેાતે દ્રોણુસિ'કનો રાજ્યાભિષેક કરાવ્યો એ પ્રસંગ મેત્રકા 
માટે ઘણે સૂચક ગણાય, કેમકે એનો અર્થ એ થયે કે મેત્રકોની રાજસત્તા 
હવે ગુપ્ત સમ્રાટાએ રીતસર માન્ય કરી. મૈત્રકાતે હુવે રાન્યાભ્િષેક--વિધિને। અને 
રાજમિરુદને અધિકાર પ્રાપ્ત થયો તેમજ ગુપ્ત સખ્રાટોને પણુ એથી મૈત્રકાને 
વિશ્રાસ તેમજ અતુરાગ પ્રાપ્ત થયો હશે.“ સેનાપતિ ભ્રટાકનો પુત્ર અને 
સેતાર્પાતે ધરસેનનો અતુજ “મહારાજ દ્રોણુસિ &” તરીકે એઓળખાયે, એનાં 
ભૂમિદાનને લગતાં દાનશાસન પણુ જાણુવા મળે છે. 


રજુ] શત્રક રપ્જ્ય [૩૯ 


દ્રોણુસિ હના ઉત્તરાધિકારીએ નાં દાનશાસનો માં એની પ્રશસ્તિ આપવામાં 
આવી છે. : “એ મનુ વગેરે (સ્મૃતિકારે)એ નિયત કરેલાં વિધિવિધાન પાળતે।; 
એ ધ્મરાજની જેમ વિતય-વ્યવસ્થાની પદ્દતિ અતુસરતે।..”“૨ આ પરથી 
માલૂમ પડે છે ક મૈત્રકોના નવા રાજ્યમાં વ્યવસ્થિત રાજ્યત'ત્ર દ્રોણુસિ'ડના 
સમયમાં સ્થપાયુ' હરશે. ભટાક અને ધરસેનનેો સમય મેટે ભ્રાગે એ નવા 
રાજ્યના સરક્ષણુમાં ગયો હશે, ન્ત્યારે એનું રાન્યત'ત્ર રાજનખિરુદ ધારણુ કરનાર 
દ્રોણુસિ'હના સમયમાં વ્યવસ્થિત થયું હશે.૨ એના તામ્રશાસન પરથી જણાય 
છે કે એના રાન્ન્યત'ત્રમાં આયુક્તક, વિનિયુક્તક, મહત્તર, દ્રાંગિક ઇત્યાદિ 
અધિકારીઓના ત'ત્રની તેમજ વિષય, આહરણી, દગ અને ગ્રામ જેવા વહીવટી 
વિભાગોની વ્યવસ્થા થઈ ચૂજી હતી. 


દ્રોણુસિ'હની પ્રશસ્તિમાં એનાં મહાન દાનોનોય નિર્દેશ આવે છે,“# 
એનાં ખે ભૂમિદાન જણુવા મળ્યાં છે. એણે પાંડુરાન્કર નામે દેવીના મ'દિરને 
(વલભી) સવત ૧૮૩(ઈ. સ. પન્ર)માં એક ગામતું દાન કરૅલું, જેનું 
તાત્રશાસન મળ્યું' છે.લ છુવસેન બાલાદિત્યના એક તામ્રશ્ાસન પરથી માલૂમ 
પડે છે કે દ્રોણુસિ'હે કોટમ્મહિકા નામે દેવીના મ'દિરને પણુ એક ગામ દાનમાં 
આપેલુ.“૬ એતુ જ્ઞાત દાનશાસન એક પતર્‌ પર કોતરૅલું' હોવાથી એમાં 
એના કુલ તથા પૂર્વાધિકારીએનની વિગત આપેલી નથી તેમજ એની પ્રશસ્તિ 
પણુ આપી નથી. દાનશાસન રાજધાની વલભીમાંથી ફરમાવેલું' છે. દાનમાં 
આપેલુ' ગામ હસ્તવપ્ર (હાથબ) આહરણીમાં આવેલુ હતુ, જે સૌરાષ્ટ્રના પૂવ 
ભાગમાં આવેલો વહીવટી વિભાગ હતે1. દાનતું શાસન રાજાએ સીધુ' સ્વય' 
ફરમાવેશું' ને કુમારિલપતિક નામે અધિકારીએ”૭ ગને શ્વાસનલેખ ધડેલે. 
દ્રોણુસિ'હે લગભગ ઈ. સ ૫૦૦ થી ૫૨૦ સુધી રાનય કયુ".«* 


મહારાજ ચવસેન ૧ લેદ 

મહારાજ દ્રોણુસિ હને! ઉત્તરાધિકાર એના અનુજ પ્રવસેન ૧ લાને પ્રાપ્ત 
થયે. એનાં ર૨ દાનશાસન મળ્યાં છે.૬૬ આ શાસનેોની મિતિ (વલભી) 
સ'વત ૨૦૬(૪. સ. ૫૨૫) થી સવત ર૨ર૨૬(ઈ સ. ૫૪૪)ની છે. આ 
રાજનએ લગભગ ઈ, સ. પર્‌૦ થી પપ૦ સુધી રાન્ય કયું” જષયાય છે.૯* 
દ્રોણુસિ હની જેમ ધ્રુવસેન પણુ “પરમભટ્ટારક''ના આધિપત્યને ઉલ્લેખ કરે છે. 
સવ શાસનેમાં દ્રોણુસિ હને માટે “મહારાજ બિરુદ પ્રયોજાયુ' છે. કેટલાંક 
દાનશાસતોમાં એતી પહેલાં “મહાસામ'ત'' બિરુદ ઉમેરાયું છે; બેમાં વળી એ 
ખેતી વચ્ચે “મહાપ્રતીહાર!' “મહાદ'ઠનાયક” અને “મહાકાર્તાકૃતિક' એ ત્રણુ 


૪૦] સેત્રક કાલ અને અતુ-મેત્રક કાલ [ પ્ર. 


બિરુદ ઉમેરાયાં છે.૬૨ આ પાંચ બિરુદો એ પ્રાચીન રાજાએ સબધી 
જણાવાતા પચ મહાશખ્દ છે.*૨ તાબાના રાજએ આ પાંચ મહાળિરુદ ધારણુ 
કરવામાં ગૌરવ લેતા. 


આ! સમયે ગુપ્ત સસ્રાટેનતી સત્તામાં ઊથલપાથલ થયા કરતી રતી. 
શ સ. ૫૧૦ ના અરસામાં ટ્ણોએ માળવા પડાવી લીધુ' હતુ. ઈ. સ. પર$ ના 
અરસામાં મગધતે। ગુપ્ત સસ્રાટ ભાતુમુપ્ત હ્યુ રાજા મિહિરકુલને ત્યાંથી હાંકી 
કાઢી પોતાની સત્તા પુનઃ પ્રાપ્ત કરવામાં સફળ થયેલે!,૯૨ પરતુ ઈ. સ. ૫૩૩ 
સુધીમાં તો ઉત્તર ભારતમાં યશેધર્મા વિષ્ણુવર્ધનનું આધિપત્ય પ્રસયું “૪. ગએ પછી 
ઈ. સ. ૫૫૦ ના અરસામાં ત્યાં યશે।ધર્માની સત્તા અસ્ત પામી ગયેલી તે મોખરિ વ'શના 
રા'ન ઈશાનવર્માતી સત્તાને! અભ્યુદય થયેલો.૯પ આ ખધી ઊથલપાથલ છતાં 
ગુપ્તોનતી રાજસત્તા પૂર્વ ૨:('2નમાં હજી એઇછીવત્તીં ટકી રહી હતી.૯૬ આમ 
છતાં ધ્રુવસેતે “પરમ ભદ્ટાર્ક”ને નિર્દેશ કર્યો, તે નવા નવા આંધપતિઓ 
વિશેના વાસ્તવિક નિદેનશ કરતાં પર'પરાગત અધિપતિતે લગતો ઓપચારિક 
નિર્દેશ હોવા સ'ભવ છે. મોખરિ ર્‌ાન્ત ઈશાનવર્માએ સુરાષ્ટ્રતા રાન્નને હરાબ્યો 
લાગે છે; ધશાનવર્માના રાજ્યકાલ (લગભગ ઈ. સ. પરપ-૫૫૦) પરથી આ 
રાજ ધુવસેન ૧ લે હોવા સભવ છે.૯૭ ધ્રુવસેને ઈ. સ, ૫૩૪-૩૬ દરમ્યાન 
કરેલી વિજ્યયાત્રાએ પરથી એ અરસામાં એણે પોતાની સત્તા પુત: સ્થિર કરી 
હોવાનું સાચિત થાય છે. 


ઘુવસેન “પરમ ભાગવત' હતે. કુલધ્મતી પરપરા તજી અન્ય સ'પ્રદાયને। 
અગીકાર કરવામાં એણે પહેલ કરી હતી. મૈત્રક રા'્તએઓમાં ભાગવત સ પ્રદાય 
અ'ગીકાર કરનાર એ એક જ છે. એતી પ્રશસ્તિમાં એને “અભિક્ષષિત ફલ 
આપવામાં કલ્પતરુ જેવે!' કલ્રો છે. એનાં દાનશાસનોની સહુથી મોટી સખ્યા 
પરથી એની ઉદારતાની પ્રશ'સાને સ'ગીન સમર્થન મળે છે. એણે ઘણાં ભૂમિ-ાન 
બ્રાહ્મણોને આપેલાં છે; ત્રણુ દાન બોદ્ધ વિહારેને આપેલાં છે. એમાંનો એક 
વિઠાર્‌ બ'ધાવનાર એની ભાગિનેયી (ભાણુજ) દુદ્દા હતી. ધુવસેતે એક ગામ 
ગારુલક વગના પરમ ભાગવત રાજન વરાહદાસ ૨ જાને દાનમાં દીધુ' હતુ, 
ઘુવસેને આપેલાં ભૂશિદાન લેનારા બાહમણુ સિહપુર (સિહોર), હસ્તવપ્ર (ડાથબ), 
નગરક (નગર) અને આનદપુર (વડનગર) જેવાં ગામોના નિવાસી હતા. આ 
પરથી મેત્રકોની સત્તા એ સમયે સોરાષ્ટ્ર ઉપરાંત ઉત્તર ગુજરાત તથા મધ્ય 
ગુજરાત પર્‌ પણુ પ્રેવત'તી હોવાતું સૂચિત ચાય છે. દાનશાસનોના દૂતકે 
તથા લેખકના ઉલ્લેખો પરથી એતા કેટલાક અધિકારીઓનાં તામ અને હોદા 


૩જુ] શૈત્રક રપ્જ્ય [૪૧ 


જણુવા મળે છે.“* પ્રશસ્તિમાં ધુવસેનતે પરાક્રમી, શરશુદાતા અને દાનવીર 
ઉપરાંત રાસ્ત્રાર્થ તત્ત્વોનો જાણુકાર કલો છે,.““ આ પરથી એ દરાનો-શાસ્્રોના 
અભ્યાસમાં અભિર્‌ાચિ ધરાવતે। થશે એવું સૂચિત થાય જે. જેન અનુશ્રુતિ 
અતુસાર એ કલ્પસુઞતું પણુ શ્રવણુ કરતે. 


એ અનુશ્રુતિમાં જણાવ્યા પ્રમાણે ધુવસેનત રાજાને પુત્રમરણુથી સ તાપ 
થચેલે। ત્યારે એની સ્વરથતા માટે આન દઘપુર્માં સભા સમક્ષ કલ્પસત્ર વાંચવાનુ' 
શરૂ કરવામાં આવ્યું હતુ'.૫૦૦ એ અગાઉ કલ્પસૂત્ર સાધુએ! સમક્ષ જ વાતુ, 
પરંતુ રાજનો માનસિક સંતાપ દૂર કરવા માટે જરૂરિયાત ઉપસ્થિત થતાં, 
પ્રાચીન પ્રથામાં સુધારે કરીને રાજસભામાં એવુ' ન્નહેર વાચન કરવાની પહેલ 
કરવામાં આવી. કલ્પસુત્રના એક સૃત્રમાં એ સમયે મહાવીર સ્વામીના નિર્વાણુને 
૮૦ મુ (વાચતાંતર પ્રમાણે ૯૯૩ મુ') વર્ષા ચાલતુ' હોવાનુ જણાવ્યુ છે.૧૦૧ 
%ૃટલાક આ વર્ષને દેવહ્િંગણિ ક્ષમાથ્રમણે કરેલા આગમોને (ને એની અ'દર આ 
કલ્પને પણુ) લેખનારૂઢ કર્યાનું વર્ષ ગણુ છે, ૬૦૨ તે! કેટલાક એને કલ્પસૂત્રના 
પહેલા જહેર વાચન સાથે સાંકળે છે.૨૦* કેટલાક વળી વર્ષ ૯૮૦ ને દેવદ્દિંગણિની 
પ્રતિ સાથે અને વષ €૯૩ ને કલ્પસૃત્રના ન્નહેર વાચન સાથે સાંકળી બને 
મતોનું સમાધાન કરે છે.૨૦૪ ફોઈ વળી ધ્રુવસેન રાજના પુત્રનું] મરણુ મહાવીર 
સ્વામીના નિર્વાણુના ૧૦૮૦ મા વષે થયુ હોવાનું જણાવે છે.૨*૫ ઈ. પૂ. પર૭માં 
વીરનિર્વાણુ થયુ' હોવાતુ' પ્રચાલેત મત અનુસાર્‌ વી. નિ. સ. ૯૮૦ બર્‌ાબર 
ઈ સ. ૪૫૩ અને વી. નિ. સ. ૯૯૩ બરાબર ઈ. સ. ૪૬૬ આવે, જ્યારે 
મૈત્રક વશની સ્થાપના પણુ થઈ નહોતી. પર'તુ જે આ વર્ષ નિર્દેશ કુવસેતના 
સમયને લાગુ પડતે! હોય તે] વીરનિર્વાયુ સ'વતનેો આરભ સ'શોધિત મત 
અનુસાર ઈ પૂ. ૪૬૭ માં ગણુવે! જેઈએ ને તા વી. નિ. સ ૯૮૦ બરાબર 
₹. સ. ૫૧૩ અને વી. નિ. સં. ૯૯૩ બરાબર ઈ. સ, પર૬ આવે. આ 
ગણુતરીએ આ વષ, ખાસ કરીને બીજુ વર્ષ, મૈત્રક રાન્ન છુવસેન ૧ ભાને 
ખરાબર લાગુ પડે. વી. નિ. સ. ૧૦૮૦ તુ' વર્ષ પ્રચલિત મત ગમાણે ઘટાવવુ 
પડે ને તાપણુ એ ઈ. સ. ૫૫૩ જેટલુ મોડુ' આવે. કલ્પયૂતમાં જણાવેલું 
વર્ષ એના જાહેર વાચનને લગતું હોય કે ન હોય, પણુ એ ધર્મશ્રથના જ્નહેર્‌ 
વાચનની શરૂઆત ધુવસેન ૧ લાના સમયમાં થઈ હોય એ તદન સ ભવિત છે. 
“મા અનુશ્રુતિ પરથી ધુવસેનના પુત્રતુ' પિતાની હયાતીમાં મરણુ થયુ હોવાનું 
માલૂમ પડે છે. ધણું કરીને એ પુત્ર રાજનને એકને! એક પુત્ર હરી ને એનુ 
અકાળ અવસાન થવાથી રાન્ન અપુત્ર થયો! હશે.૧૦૬ આ પુત્રનું નામ્‌ જાણવા 


૪૨] સૈત્રક ફાલ અને અતુ-મૈત્રક કાલ [ ક. 


મબ્યું' નથી.૨૦૪ કેટલાક ઉનજયિનીની રાજપુત્રી ચદ્રલેખાનો પતિ જે વલભીને। 
રાજા હતો તેને આ મુવસેન તરીકે એળખાવે છે,૫*૬ પરતુ અર્ધફલક સ પ્રદાયને 
લગતી એ આખા અનુશ્રુતિ કપે!લફલ્પિત છે.૨૦૪ 


સહારાજ ધરપટ્ટ યં 


ધુવસેન ૧ લાનો અતુજ અતે ઉત્તરાધિકારી ધરપટ્ટ એ સેનાપતિ ભટ્ટારકને। 
સહુથી નાને! ત્તાત પુત્ર છે. એતુ' એકેય દાનશાસન મળ્યું નથી. એન! અમન્નેએ 
સિત્તરેક વર્ષ રાજ્ય કયું” લાગે છે. એ પરથી ધરપટટ રાજ્યારોહણુ સમયે ધણે। 
વયોશહ્દ હેવાતુ' અને એથી એને! રાજ્યકાલ ધે ટૂ'કો હોવાનું સૂચિત થાય છે, 
આથી એણે લગભગ ઈ. સ. ૫૫૦ થી ૫૫૫ સુધી રાજ્ય કયું” ગણાય,૨૨* 
એના ઉત્તરાધિકારીએનાં દાનશાસનામાં એતી જે પ્રશરિત આપવામાં આવી છે 
તે પણુ મ્રમાણુમાં ધણી ટૂક છે. 


ધરપટના પુત્ર ગુહસેનના એક દાનશાસનમાં ધરપટની પ્રરાસ્તિ લુપ્ત 
હોવાથી પ્રુવસેન ૧ લાનો ઉત્તરાધિકાર સીધો ગુહસેનને મળ્યો હોવાને ભ્રમ 
થાય છે, પર'તુ આ લેપ માત્ર એ એક દાનશાસનમાં જ થયે! છે ને એ પણુ 
સરતચૂકથી.૫૧૧ ખીજા' ખધાં દાનશાસનેોમાં તો મુવસેત ર લા પછી એના 
અતુજ ધરપટટ માટે પણુ “મહારાજ ”' નિરદ આપવામાં આવ્યું છે, આથી 
ધર્પટ્ટે રાજપદ પ્રાષ્ત થયેલું' એ નિ:શ'ક છે, એને રાજ્યકાલ ઘણે] ટૂ'કે 


હોઈ, એનાં દાનશાસન મળ્યાં નથી એ આશ્ચયકારક ન ગણાય. 


મ્ુવસેન ૧ લાની જેમ ધરપટ્ટ પણુ ધમ'સ પ્રદાયની બાબતમાં કુલપર'પરાને 
અતુસર્યો નહિ; એ પરમ આદિત્યભક્ત? હતે!, મેત્રક રાન્નએમાં એ એક જ 
આદિત્યિભ્રક્ત છે. એની પ્રશસ્તિમાં એના સુવિરદ્દ ચરિત્રની તથા પરાક્રમ અને 
પ્રતાપની પ્રશ'સા કરવામાં આવી છે.૧૧૨ સેનાપતિ ભ્રટાકનો ઉત્તરાધિકાર 
વારાફરતી એના ચાર પુત્રોને મળ્યો; ધરપટ્ટતા મૃત્યુ પછી એ અધિકાર્‌ પછીની 
પેઢીને પ્રાપ્ત થયો. આ અધિકાર ધરપટ્ટના પુત્ર ગુહસેનને મળ્યો, ધરપટ્ટના 
અગ્રજેતે-ખાસ કરીને ધરસેન ૬ લા અને દ્રોણુસિ હને પુત્ર હરી, તે! ગુહસેનની 
પસદગી એના ગુણોને લઈ ને થઈ કશે ને ઉત્તરાંધકારીની પસ'દગી મૈત્રક કુલમાં 
દરેક રાજા પોતાની વિવેકખુદ્ધિ પ્રમાણે કરતો હશે. 9૩ 


રજુ] ભેત્રક રપ્જ્ય [૪૨ 


પાદટીપે।ા 


૧. ર્‌. ઉ. છેટવંદ ત, ' 4 ૧8125181 ઉ.દા ', 7707747 7/:૪5૮4#7, 1701.. 
1. ૪. 14. 

૨. પ4 દઉ દ, 7558/ર45, 1/૦1. 5₹7, ૪. 546 

૩. 5161110110, “ & €૦[૩0૯#-[141૯ ૦ત્દ્રમા રઝ ડાદૃતંડ૫/&, 1 બ 1041 ',. 
7747૮7 277#%€% 1701. 211, ૪. 321 

૪. આથી €૦૭૮૮/૮2# જ £/૮ 20727૮9 79૮4677૮», 17૦1, 2, 247૬ 1: 77£77#9 
૭/ ૦૬/2૮ માં આ વશને લગતા પ્રકરણુ ૮ નું શીષક “વડો 1714015” આપવામાં: 
આવેલું. 

પ- 7૪૯૦2, “ કદ્રર્ડા(11 તા ઉં €%138₹૯€5૯€ 4225€211211035 ', 7747147 477/:5૮#'.- 
૫૬૦1. ૫7111, [. 303 

૬, 1પાંદટડ લ, ' ઉદ્રાળલ્કટટલે 912૯5 ૦9 1)117૫૫%ડલાત 14 ', 5/71 
274724; 1701. 111, [- 323 . 

૭. ખીનન પ્રાચીન રાજવ'રશેાના તામ્રશાસને સાં ષણુ આવે! પ્રયોગ આવે છે; જેમકે 


મારસિવ]નતાં શજ્ારાઝમવનાથ...... *૦-૦---; વોીંજાટજાનાં નછાસગશ્રીપ્રવરસેસસ્સ, 
જૈકૂટયતનાં......... ક્રંનદારાગય્યાપ્રસેઝ:, પછવાનાં સદારાઝ: શ્રીસસ્રિ્વિર્લા,. 
સર્મ્યાનાં... ... મૃમેશવર્વર્સા વગેરે. આમ અહી' ષષ્ઠી વિભડ્તિને! પ્રયોગ સપ્તમીના 


અથ*માં કે વશવાચક અર્થમાં થયો! છે. વલભીનાં દાતરાસને।ના નમૂના અનુસાર લખાયેલાં. 
ગારુલક રાન્તએનાં દાનશાસને।માં મારાં પછી સ્પણતઃ સક્ે શબ્દ પ્રયોન્યો છે. 

૮. કોઈ સમકાલીન રાન્‍્ત્યોના અભિલેખોમાં તેઓને માટે “મૈત્રક'' નામ પ્રયોજન. 
નથી; ઝુજરાના અભિલેખામાં તેએને “વલભીપતિ” તરીકે જ એળખાવ્ય। જે. 

«. 2. 16. 141301, “1.૯૬૦૪0વંડ બ દૌર કિત્રટાટા” દપવકડત્રાથ રિવેડ ૦ 
પાછડ, 2. 4., 13બં., 11, 010. 512 સ.; 104, 47747 ૮0૮ 40#«% ટડ 
૭/ 24/45//67, 101. 1, ૩. 100 ક્વા0તં 251 હ. 


૧૦. ચૌ, રી. ઓળા, સઝઞપૂલાનેજા લાઇ, સિ. ૧, જ. ર્‌૮રૂ-રૂ૮૧. 
ઝુહિલતા વશમાં શીલા દિત્ય નામે રાન્ત થચો ને વલભીના વામાં એ નામને! રાન્ત 
જાણીતો હતે! એ નામસાસ્ય પરથી આ ગેોઢાળે! થયો લાગે છે એવે! શ્રી. ઓઝાને તક” 
ધણે। સંભવિત છે- વલભીના છેલ્લા ર।નન રલાદિત્યનું જ્ઞાત વષ ઈ. સ. ૭૬૬ છે, ન્ત્યારે ગુહિલ 
એ પહેલાં લગભગ ખસે વષે" ઈ. સ, ૫૧૬૮ ના અરસામાં ને એને વશજ શીલા દિત્યઃ 
ઈ. સ. ૬૧૪૬ ના અરસામાં યચો ! 

૧૧. 2. 1. કત્ાક્રતંક 1:82: 7459 (5), ૧7૦1. 1, ૩0. 167 4. 

૧૨. 1૯૯૬, “1૫૦૬૦'', 74, 101. 2૧57, ૩. 561; 8૪૫042), 7. ૦., 1/0. 
1, 2૬. 1, ૩. 87 1.$ 5.0., 17૦. 15, [૩0. «492 £.; 8. ૨. 3ત%વેત્રા₹2:, 7455.,. 
1904, ૪. 1835; 18. 1૨. 1), 7/70 ., 1૦. 115, ૪. 457 


૪૪] મૈત્રક કાલ અને અનવુ-મેત્રક કાલ [ ગ. 


૧૩. 14881 પંત, “કિત્ર(1/ 2115101 ૦8 ધાર ડત દસક 0 1 દઈ”, 
2777447 6૮૪ ૧૪”૮, 1/01. 17, [. 408 

૧૪. વલભીન! ૬૯ મૈત્રક રાન્તઓમાં મ!ત્ર એક જ આદિત્ય-ભક્ત હતે।, જ્યારૈ ૧૭ 
“પરમમાફેશ્વર હતા. (એક પરમ ભાગવત હતે.) 

૧૫. 7.બ., 1. 1, છા. 1, [2. 45 

૬૬, કતા, 4૮75 77/%?77# 9 4/42, [2. 535 

૧૭, 4175, [12. 28 [. 

૧૮. માનચાકર પી. મહેતા, “સેવ!ડના ગૃહિલે!”, પૃ. ૯૭ 

૧૯, 1». 1ર. કેહ: “લ પેંદેઇ&” 3િછે1ાતા03 શતં 1102 8 
325 દ)5'', 74, 101. 4.1, [. 70; $* કે. રા!સ્રી, “વલભીના રાત્તએ મેર 
“હતા ? ગુજર હત)? દૂણ હતા ? કે તાગર?' “ફા. ઝુ. સભાનુ' ત્રેમાસિક”, પુ. ૧, પૃ. ૧૭૦-૭૮ 

૨૦. 4૪. ર. 18વાતં&ા લ, લ પતત ડિદ્કાટાાડ કાઉ દર કિલાઇતાં 
5ક$દ51ત્રડ', 74, 1૦1. 4.21, ૪0. #1 રંૃં., 61 ડિ. 

૨૨. હ. ગ રાસી, “મૈતરકકાલીન ગુજરાત”, ભાગ ૨, પૃ. ૨૦, ઠી. ૨૬ 

વલભીન। રાજએ। સેર, ગુજર, હૂણુ કૈ નાગર હત્તા કે કેસ એની વિગતે ચચ કરીને 
શ્રી. દુર્ગારા'કર શાસ્ત્રી નોંધે છે કે વલભી શજવ'રાનું મૂળ શે!ધગું' એ પાણી વક્ષે!વવા જેવુ 
જી (ઉપયુકત, પૃ. ૧૭૧). 

૨૨. 8123૫21, 772૮079 જ 2042 59 4.5. ૪ 277 4. /., ૪. 2358; 
77૮7 77£/07% 9 70744, ૪. 25 

૨૩. હ, ગ રાસ્રી, મે, ગુ,, ભાગ ૨, પૃ. ૨૨, ટી. ૨૪ 

૨૪. 5૪70748૮ 204૮0774 જ #7૮ 8/૮7#72 17977 (પ5, છ? 5. 31), 
૫01. 17, [. 267 

૨૫. શ્લૈ।ક ૬૦૫-૬૧૦ 

૨૬. [[4585૫/ત1, 772272૮ 7/07? ૪/ 787, 100- 25 *. 

૨૭. સર્ચ ૧૫, શ્જોજ ૨૪૨, ૨૫૬૧ 

૨૮. સર્મ ૧, *છોજી ૧૪; સર્ચ ૧૫, ક્છોજ ૨૪૧, ર૬૧ 

૨૯. હ. ગ. શાસ્રી, “મૈત્રકકાલીન ગુજરાત”, ભા. ર, પૃ. ૪૮૮-૪૮૯ 

૩૦. $. કે. રાઓ “તેએ! ભૈત્રકવ રાના ક્ષતિયો હતા” એટલું તારવવું બસ ગણે 
જુ (ફષયું'કત, પૃ. ૧૭૬); ફ- જે. વીરજી તેઓને યાદવ ન્તતિતા ક્ષત્રિય ગણુ છે ને તેઓનો 
ઉત્પત્તિ મથુરાની આસપાસના પ્રેદેરાના મિત્ર વશના રાન્‍્તઓમાંથી દરાવે છે (4/5) 
૪. 39). 

૩૧. વેર્યાત્તુ ગાવતે વ્રાત્યાત્‌ સુધન્વાચાર્ચ ણવ અ । 

છારપશ્ર વિગસ્તા ત મૌત્ર: સાત્વત છવ ત્ત ॥ ૧૦, રર 
૩૨. જુએ નીચે પા. ટી. ૩૮ અને ૪૨. 


જુ] “મેત્રક રાજ્ય [ ૪૫ 


33. સસ્કૂતમાં ધણી વાર તદ્દિત માત્ર એના એ જ અર્થમાં (હાથે ) લગાડબામાં 
આવે છે. 
૩૪- જૈર્યા ન્રાહ્માસ્ણુષન્વાનમાચાય' વિત્રપૂવિજા ॥ ૫૬ 
ુધન્વાતાથ ણો વા મૈત્રં સા વેર્ચપૂજિજા । 
રઝઝપૂર્યા જિગન્તાનં સાત્વતં ક્ષત્રણૂષિકા ॥ પ૭ 
મપૂવા મારષં જાર ત્રહ્ઞકષત્રવિશામની 1 
તરાસ્યાનાં દશ: મુત્ર: ............. | ૫૮4 
મૂસિજાળ્ટ, સનુખ્યાષ્યાય 
૩૫. 52141, €૮૭/૮ ?0 70૮7, [ણ૩. 94, 95, 159; ત, 27૮ 450૮૮ 
67૬72૮07 દ /07/7-14 700૮ 70 2%૮77૮'# 7:07, 1[- 81, 332 
૩૬. તરાત્યે| એટ્લે એવા લેકકસમૂહ જે ચસ્ત આર્યોના જેવી જ ભાષા બેલે, પણ 
જે એમની રહેણીકરણી પામે નહિં (£4:€, 77777097 9/ 2/278૮42577, 1:૦1 11, [- 
386). 
સતુલ્જુતિ (૧૦, ૨૦) અને વૈગયન્તી(નસુ. અ. શો, ૫૬) માં આ ગ્રિકારના 
ત્રાત્યો એટલે સમયસર ઉપનચન-સ સ્કાર ન ષામીને સાવિત્રી સત્રના અધિકારથી પરિભ્રરુ 
રહેનાર એવે! અથ આપવામાં આવ્યો છે. 
૩૭. ણષાં ઝક્ણળસિત્ચર્ય જેજાસિટ્‌ કૃત્તિહ્ર્યતે 0૬૪ 
3૮. માશ્ષસ્યચચેન્લાતર્રમશાનારિ અતુવ્વથમ્‌ ॥ ૧૦૨ 
સુધન્વાચાર્ય રેશન શાવયચેત્યારિ મૈત્રક: 1 
મૂતપ્ેતપિશા્ાંશ્જુ ચિન્તન વતિવેર્સ અ ॥ ૧૦૪ 
લાહ્ગયત: વૂઝયેટ્િપ્ઝુમસ્સે મામવતક્ષ સ: । 
3૯-૪૦. જએ ત્રથ ૨, પૃ. ૨૯૭-૩૦૬. 
લકુલીશને ચા૨ રિષ્ય હતાઃ કુરિક, ગગ, મિત્ર અને કુરુષ, તેઓનાં નામ પરથી 
અતુકમે કોરિક, ગાગ્યં, સત્ર્ય અને કોરુષ કે કોરુષ્ય નામે રાખા પ્રવતી' (મૈ. ગુ, પ્ર. ૨૬, દી ૩૨). 
૪૬. “કોરુષ” સ્રા પ્રરાસ્તિ(ગએલે, ન. ૨૨૨)માં અને “ કોડુષ્ય” પુરાણમાં. 
૪૨. લકુલીશ પાશીષત સ'પ્રદાયના પ્રવર્તક હતા; ને સૈત્રક કાલમાં ગુજરાતના માહેશ્વર: 
આ સંપ્રદાય અનુસરતા (૪. €., 1/01. 1, ૪. 1, [1[- 85 શ.). 
૪૩. મૈત્રકેની સત્તા ત્‌ળ-ગુજરાવમાં લાઢની ઉત્તર સીમા સુધી તે! હતી જ; ને. 
પાશુપતે।તું કેઠ્ર સુરાષ્ટ્રના પ્રભાસમાં પણુ હતું (જુએ! ત્રથ ૨, પૃ. ૨૯૩). 
૪૪. ».* 6., 10. 1, છદ, 1, [[- 84 રિ. 


૪૫. [8841 પંદર, “છિત્ર'9 ઉિ13૬07)# ૦ ધોલ પદા તતડ ૦ 17 , 
77727 (૪&/, 157૦01 17, [૩0- 4૦8 2. 


૪૬] મેત્રક કાલ અને અનુ-સૈત્રક કાલ [3્ર. 


૪૬. મેત્રેયકોની ઉત્પત્તિ તે! વૈદેહ પિતા અને આચે!ગવી માતામાંથી થઈ ગણાતી ને 
“તેઓનો ધધો રાજખારાટનેો હતે. (સસુસ્ૃસિ ૧૦, રેરૂ; વૈગ્યન્તી, સસુષ્યાધ્યાય, ગો, 
ર૪, ૨૪). 

૪૭. “મેત્ર”* તે ''શૈત્રક?' શબ્દ “પસસત્ર'' માંધી તીકળેલ! છે, «યારે “સૈગ્ય'* કૈ 
““ સૈત્રેયક” નું મૂળ “નિત્ર!'' છે. 

“મટ''ને બદલે સરતચૂકથી કવારેક “સ્ટ” એવો ભિત્નાય" શબ્દ પ્રચેઃન્નતો, 
તેમ ચિત્રા પ્રરસ્તિમાં “સૈત્ર્સ'' ને બદલે શિન્નાથ" “શેત્રેણ '' શખ્દ વપરાચે! છે. એ 
'સ્પષ્ટતઃ ભૂલભરેલું છે. રાજશેખરસૂરિના છ્રૂટ્સતતસુસ્સમમાં“ મૈત્ર્સ '' રૂપ જ પ્રથેન્નયું' છે. 

૪૮. ત્રાત્ય વેક્યોની યાદીમાં તેએને સાત્વતે સાથે સાંકળવામાં આવ્યા છે એ મુદ્દો 
તેએ!ના ચાદવકુલની માન્યતાના સ'દભમાં લક્ષમાં લેવા જેવા ગણાય. 

૪૯* પિ વમ્કઘવંડીધા1, 70૮772૮૮ 77/5/67 જ 472૮7૮7૮ 7044, 129. 290 4*; 
નરે, 6. ઊ48]પપાવંતર", €/557૮7# 4ક5ુટ, છ. 81; ॥, 3]. 117], .10૮&7/ 77897» 
9 ૭5 75/76, [0. 22 1.; હ, ગ. રાસ્રી, “ મૈત્રકકાલીન ગુજરાત,'' ભાગ ૨, પૂ. 
૪૬-૪૮ 

૧૫૦, જુઓ શ્ર, ૨, પૃ. 1૯૩૫. 

પર. ગિ. વ. આચાય “ગુજરાતના એતિહાસિક લેખે”, લેખ ન ૧૬ 

૫૨. ભટક સ્કદગુપ્તને સેનાપતિ હતે! એવે। ઉલ્લેખ ભ્રાઢચારણુ(ના વત્તાંતેમાં આવે 
છી એવુ વૌટસને જણાવેલું (74, 1701. 11, ૪* 313), યરતુ આ જત્તાત તે! છેક નજીકના 
"સમયમાં અર્વાચીન માહિતી અને મ'તવ્યે! પરથી ઊપનત્યા હોવાનું માલૂમ પડવ્‌' છે (131૯૮1, 
€2૪ઘ5 702777૪£#0/7ઘ7 70145૮2૮૪7, 1701. 111, 1પ'૦ર્તેણવ૦1; [. 50). 

૫૩. તૌછ, સત, સિત્ર, રોળી વગેરે સૈત્યપ્રકાર અતે એના સમુદ્દાત-કાલ કૌટિહ્યે 
વિગતે જણાવ્યા છે (સર્થશાજ્ર, ૨, ૨), વળી જુએ 7/4, 1701. 5£1.17111, [00. 207 £. 

૫૪. ૩થ0 પંદ્દા1, “કિદ્ત1) 813107) ૦ 110 કાપ દ્ાડડ ૦ 111,” 
710167 ૬૨/7૮, 1701. 1, 00, 415 1, 

૫૫. 8. €., ₹૦1. 1, 2. 1, 0. 78 4. 

૫૬. મે.ગુ., ભા. ?, પૃ. ૫૬ 

પ૭. “ ભ્રટાક ”' અને “શટ્ટારક ”” તદન જુદ! રાબ્દ છે. '“ ભટાર્ક ?'' એ વિશેષ નામ 
છે, ન્યારે “ભટ્ટારક” સામાન્ય નામ છે. ““ભટાકઈ”*માં સુખ્ય રાખ્દ “ભટ” (મત) છે, 
જ્યારે “ભટ્ટા!રક “માં “શટ્ટ'' (મત) છે. “ભટ”નેા અથ સેવક કે સેનિક થાય છે, 
ન્યારે ““ભટ્ટ''ને! અર્થ સ્વામી થાય જે. 

૫૮, જટા” નામન! ઉત્તરપદ તરીકે આવતે “અક”' શખ્દ અને વિક્રમાદિત્ય જેવાં 
“અનેક નામે।તા ઉત્તર પટ્ટ તરીકે આવતે! “આદિત્ય'' શખ્દ એક અથ ધરાવે જે, 

૫૯. જુએ ગથ ૨, પૃ, ૧૯૦. 


૩જુ'] ' શૈત્રક રાજ્ય [૪૭ 


૬૦૦૬૨૬. શે,ગુ., ભા. ૧, પૃ. ૨૧૯ 

$૨. સ્કદગુપ્તના રાન્‍્ત્યનું છ્ેલ્કું જ્ઞાત વષ ગુ. સ'. ૬૪૮ (ઈ; સ. ૪૬૭-૪૧5૮) જે 
ને શુધગુપ્તના રાજયનું પહેલ જ્ઞાત વષ ગુ. સ'. ૨૫૭ (ઈ. સ. ૪૭૬-૪૭૭) છે. એ બે 
વર્ષા વચ્ચેના ગાળામાં ત્યાં પુરઝૃપ્ત, પ દડો અને કુમારગુપ્ત ૨ ન્તે--એ ત્રણ રાન્ન 
રાનય કરી ગયા. 

૬૩. ફૂ. જે. વીરછી ધરસેન ૨ દ રાજ્યકાલ ઈ: સ. ૪૯૩-૪૯૯ ને! આંકે છે ને 
છતાં,એ સમથે મગધની ગાદી પર પ્રાચ: ભાનુગુપ્ત હોવાનું માને છે (4/5), [. 26) ! 
ખુધગુપ્તના રાન્યકાલનું છેલ્છું નિશ્ચિત જ્ઞાત વષ' ઝુ. સ. ૧૭૫ (ઈ. સ. ૪૯૪-૯૫) છે 
(0/% 524 4૭૪, [, 32) ને સ'દિંગ્ધ જ્ઞાત વર્ષ તે! ઝુ. સ', ૧૮૧ (ઈ. સ. ૫૦૦-૫૦૨) 
પણુ છે (74, 1701, 5117, [. 08). 

વીરજી ધરસેન ૬ લાના પ્રકરણુમાં એરણુના યુદ્ધનો ભત્તાંત નિરૂપે છે (4775., [. 26), 
પરતુ એ યુદ્ધ તો ગુ- સ'-. ૨૯૬ (ઈ. સ. ૫૧૦) પહેલાં નજીકમાં થયુ' હોઈ ધરસેનના 
ઉત્તરાધિકારી દ્રોણુસિહના રાન્‍્ત્યકાલમાં થયું ગણાય. વાકાટક હરિમેણે દોને હાંકી કાઢવા 
મૈત્રક રાન્‍્ત સાથે મેત્રી સાધી હોવાનુ એ જણાવે છે (2. 27). આ મૈત્રી માટે એ કે 
લગ્નસ'બ'ધના ઉલ્લેખ કરે છે તેને એ ધરસેનના ખીન્ન ઉત્તરાધિકારી છૂવસેન સાથે 
સાંકળે છે! 

4૪. £1201, €707/#. 778૮#. 207., 1બં. 111, 12. 88 

૬૫. મૅ.ગુ,, ભા. ૨, પૃ. ૫૪ ૬૬. એજન, પૃ. 3૬-૩૮ 

૬૭, એજન, પૃ. ૫૫: ૬૮. ગુઅલે, ન'. ૨૬ 

૬૯. મે.ગુ-, ભા. ૨, પૃ. ૧૬૨ 

છ૦, ૩113101, 2૮7 7715૮079 «/ 76૮, [2. 535 

૭૨. મૈ,ગુ., ભા. ૧, પૃ, ૫૬-૫૭ 

૭૨. 76, 17૦01. 1, 21. 1, 0. 88. ત્યારે દ્રોણસિ'હનું દાનશાસન મળ્યુ નહોતું 
ને એને! રાજ્યાશિધેક ઈ. સ. ૫૨૦ ન! અરસામાં થયેલે ગણાતે!. 

૭૩, મૈ.ગુ., ભા, ૨, પૃ. પ૭ 

છ૪, [4337 1, 22747077 9/ 274 #ઝ ક. 7. / 2% ત:. »., [. 103; 
£. ]. 3737] 4/75), [. 29 

૭૫, 23/3૫), £7#7., [2. 103; &. 6. 8ડ53&5, “]ધ્ક (&૫૯૦ 1133€71- 
દાં૦ ૦ દી નપતા ૦ £1871311011%'', 70447 6759૮, 101, 1/11, ૩0 - 872 4. 

૭૬, મ.ઝુ., ભા. ૨૧, પૃ. ૫૮-૫૯ ૭૭. એજન, પૃ. પછ 

૭૮. ૪). ૬. 5107, “ઉઇઘાળથ1ામ્લિદ ૬,૦[૩[૩૯1-011૯ 7096140૫1૦1 ૦ 17111) 
₹૪૫૪૩-૦૫[0૩૬ ૯ર 118,'' /6૮/૮૮૮ 7725૮#છ૮#778, ]2૩[2. 351 #. 

૭૯-૮૦. બૅ.ગુ.,, ભા, ૧, પૃ. ૫૮ ૮૬-૮૨. એજન, પૃ. ૬૦ 

૮૩. એજન, પૃ. ૧૦-:૬૬. મુઘલ ૨!ન્‍યમાં ખાખર અને હુમાયુને સમ્ય મુખ્યત્વૅ 
સરક્ષણુમાં ગયે! ને ર!ન્‍્ત્યતત્રની પૂણુ વ્યવસ્થા અકબરના સમચમાં થઈ એ આનું એક 
સમાંતર દૃદ્રાંત ગણાય. 


૪૮] સૈત્રક કાલ અને અતુ-મૈત્રક કાલ [ 3૨. 


૮૪. એજન, પૂ, ૧૬ ૮૫. ગુએલે, શા. ૨, ન. ૨૬ 
૮૧૬. એજન, ત'. ૬૭ ૮૭. એને હે!દ્દો જણાવવામાં આવ્યે! નથી. 


૮૮. મે.ગુ., ભા. ૧, પૃ. ૧૨ 

૮૯. મૈ.ગ્રુ., ભા. ૨, પરિરિષ્ટ ૨, લેખ ર થી ૧૭ અને ૮ર થી ૮૫. ઉપરાંત એક 
ભાવનગર જિલ્લામાંથી (હરિપ્રસાદ શાસ્રી, “મેત્રક રાન્ન ધુવસેનનું એક અપ્રસિદ્ધ 
દાનશાસન?, “સ્વાધ્યાય”, પુ ૩, પૃ. ર૯ થી) અને એક આંબળાસ (જિ. જૂનાગઢ)- 
માંથી (હરિપ્રસાદ ગ, શાસ્રી અને પુષ્યકાંત વિ. ધોળકિયા, “વલભીના મૈત્રક રાન છુવસેન 

૧ લાતું દાનપત્ર', “સ્વાધ્યાય”, પુ ૭, પૃ. ૨૩૫ થી) મળ્યું છે. 

૯૦. સે.ચુ., ભા. ૧, પૃ. ૬૨, ૬૮ 

«૧. એજન, પૃ. ૬૩. આ બિરુદોના વધારા કે ઘઢાડાનો કેઈ કાલક્રમ નથી. 

«ર. એજન, ૪. ૬૭, અર્થ માટે જએ! મે.ગૃ., શા. ૨, પ. ૫૦૩, ૫૧૨. 

૯૩-૯૬, એજન, પૃ. ૧૩-૬૪ 

«૭, ઈશ્ચર્વર્માતા જૌનપુર રિલાલેખમાં રેવતક ગિરિ વિરો તૂટક ઉલ્લેખ આવેલો જે 
(૨/11, 170. 111, 09 229 કૃે.). કફ. જે. વીરજી સુરાષ્ટ્રના રાન્નને ગુહસેત તરીક 
એ!ળખાવે છે (4577, છ. 88, 2, 9), પરતુ ઈરાનવર્મા (લગભગ ઈ. સ. ૫૫૦-૫૬૭) 
ના પૂવદેધિકારી ઈશ્વર્વર્માના સમકાલીન ધુવસેન ૨ લે! ગણુ।ય. 

૯૮, મે.ઝુ-., થા. ૨, પૃ. ૬૫-૬૬ ૯૯, એજન, ૫. ૧૫ 

૧૦૦, વિનયવિઝય, જ્વસૂત્ર-ગુવોષિજા, ૧. ૧૫-૧૬. 

૧૦૨, સૂત્ર ૧૪૩ 

૨૦૨. ઘમસતામર્ચળિ, વલ્પસૂત્ર-ચિર્ળાવછિં, મૂ. ર૦૦ 

૨૦૩. વિગચવિઝથ, જ્વસૂત્ર-ગુગોષિજા, ૧. ૨૦૧; સુસ્ત સુવ્રસૂરિ, સ્ોત્ર- 
રત્ના, ૧૧ 

૧૦૪. ધલેસાચરમળિ, થહ્પસૂત્ર-જિર્ળાવઝી, ૫. ૧૨૬; વજિતર્યાવગય, વસ્પસૂત્ર- 
સુજોપિજા, ૫. ૨૦૧ 

૨૦૫. સિનરમણરિ, જર્વસસ્ટેદતિજૌષષિ, ૧. ૧૧૮ 

૬૦૬, મગુ., ભા. ૨, પૃ, ૧૭-૬૮ 

૧૦૭. તવશાતાલીસિયરષે વીરાત્સેનાટગઝાથ તાનન્ર7ે [| એ ગાથામાં કચાંક (દા. ત 
જક્પદીષિકા'માં) વીરાત્સેસને ખધ્લે તીર્સેન પાડફેર થતાં અ રાજપુત્રનું નામ વીરસેન 
હોવાને! ભ્રમ થયેલે।, પર'તુ ખરી રીતે વીર રાખ્દને! સબધ અહી' વષ* સાથે છે, અને 
સેન તે! રાજનના ખ્રુયતેન નામના સ'ક્ષિમ 3૫ તરીકે છે 

૧૦૮, 6. [. 51411, 750#72 છ /07/7 70૮4૮, [, 68; 1017] 1, 4/5; 1. 
27, 29, 34 


જુ] સૈત્રક રાજય [ ૪૯ 


શટ્ટારકન'દિન; “સદ્ાઇુસરિલ'' (નાધૂરામ પ્રેમી), ર્્શત્તતાદ, પરિરિષઠ પૃ. પ૯ 
-૧૬૦) માં તથા હરિષેણના મુરત્કથાજોશ (સભદ્ાહુકથાનક, શ્લે, ૬૯-૮૧)માં એવી 
અવુશ્રતિ આપી છે ડે ભદ્રબાડુના સમયમાં પડેલા લાખા દુકાળ વખતે ઉન્ત્ઝજતમાં અધ- 
ફલક (અધ-વસ્) સપ્રદાય શર્‌ થયે! હતે. આ સંપ્રદાયના સાધુએ વલભી ગયઃ ત્યારે 
ત્યાંતા રાન્નએ તેઓના! વિચિત્ર વેરાનો ઉહષહાસ કરતાં એની રાણી જે ઉત્ત્જતના રાજની 
કુવરી હતી તેણે અધ'ફક્લક સાધુઓને પૂણ'વસ્રધારી બનાવ્યા ને એ રીતે વલભીમાં 
શ્વેતાંબર સ'પ્રદ્ાયને ઊદ્ભવ થયો. બભદ્રબહુચરિતમાં રાણીનું નામ ચ'દ્રલેખા અને એના 
પિતાનું નામ ચ'દ્રકીતિ' જણાવ્યુ' છે, «યારે બૃહત્કથાક્ોરામાં રાણીને સ્વામિની તરીકે અને 
એન! પતિને વપ્રદેવ તરીકે એ।ળખાવેલાં છે, છતાં વીરજતા ગ્ર'થમાં ઉત્,્જનના રાન્તને 
હરિષેણ તરીકે અને વલભીના રાન્તને છુવસેન ૨૬ લા તરીકે એળખાવવામાં આવ્યા છે. 


૧૦૯. સાથૂરાત ખેમી, રર્રાનસાર, વસશેવટ ૫. ૬૦-૬૧ 
૬૨૦. જે્‌.ગુ., શા. ૨, પૃ. ૬૮ ૧૧૨, એજન, પુ. ૩૩-૩૫ 
૧1૨. એજન, પૃ ૬૮-૬૯ : ૧૧૩. એજન, પ. ૩૬-૩૮ 


૭૪-૩--૪ 


મકરણ ૪ 


મૈત્રક રાજ્ય (યાલુ) 


(૧) અભ્યુદય 
સહારપ્જ ગુહસેન 


મહારાજ ગુહસેન એ મેત્રક વ'શનતે પ્રતાપી રા? છે. એ “મહાસામ ત” 
જેવાં ગૌણુ બિરુદ ધારણુ કરતો નથી તે એને કે!ઈ પરમભદ્ટારકનો ઉલ્લેખ 
કરવો! પડતો નથી. મેત્રક વશ'ના ઉત્તરકાલીન રાજાએ રથળસ' કાચને લઈ ને 
ટલાક આર'ભિક રાજની પ્રશસ્તિ રદ કરે છે ત્યારે તેએ લરાકના વશમાં 
પૂર્વનેની પ્રશસ્તિનો આરભ ગુહસેતતી પ્રશસ્તિથી કરે છે. વળી એની પ્રશરિતમાં 
પણુ એતે 'મહાત રાજવી' તરીકે આલેખવામાં આવ્યે છે. ગુહસેનના 
રાજ્યકાલનાં જ્ઞાત વર્ષ (વલભી) સ'વત ૨૪૦ (ઈ. સ. પપટ)થી ર૪૮ (ઈ. સ. 
પદછ) છે,? એણે લગભગ ઈ. સ. પપપ થી ૫૭૦ સુધી રાજ્ય કયું” જણૂાય 
છે. ઈ. સ. પપ* ના અરસામાં ગૃપ્ત સસ્રાટોની સત્તા અસ્ત પામી લાશે જે. 
ઉત્તર ભારતમાં ઠવે મોખરિએ અને ઉત્તરકાલીન ગૃપ્તો આધિપત્ય માટે સ્પર્ધા 
કરતા હતા. આ સ'નેગોમાં મહારાજ ગુડસેને મૈત્રક રાન્ત્યની સ્વતતત્રા સ્થાપી 
જણાય છે. આથી ગુહસેન મેત્રક વ'શમાં મહાન રાજવી તરીકે નામાંકિત છે. 


આ રાન્તના કુલ પાંચ અભિલેખ મળ્યા છે. એમાં ત્રણુ તાસ્રશાસન છે, 
જ્યારે એક મૃત્પાત્રલેખ અને એક શિલાલેખ છે.૨ પહેલું દાનશાસન વિષ્ણુસિ હે 
ધડયુ' છે તે બાકીનાં ખે સ ધિવિમ્રહાધિકૂત સ્ક'દભટે ધડેલાં છે. એમાં સ્ક દભટે 
રચેલી ચુહસેનની પ્રશરિત વધારે સારી છે. આ પ્રશસ્તિએ!માં ગુઠેસેનનાં પરાકમ્‌, 
રૂપ, સ્થેય, ગાંભીય અને ખુદ્ધિની ભારે પ્રશસા કરવામાં આવી છે.ર ઝમાં 
જણાવ્યા મુજબ એણે બાળપણુથી વીરતા દાખવી દતી ને યુદ્ધકળામાં સારી 
નામના મેળવી હતી, પરતુ એણે શાં પરાક્રમ કરેલાં એની કોઈ નક્કર વિગત 


શ્વુક 


૪થુ'] શત્રડ રાન્ય [ ૫૧ 


ઉપલખ્ધ નથી, એણે હદ્યનું ર્‌ જન કરી “રાજા” ક્ષખ્દ સાથક કરેલો એ ઉલ્લેખ 
એની લોકપ્રિયતા દર્શાવે છે. એ શરણાગતતે અભયદાન દેવામાં પરાયણ રહેતે ને 
સકલ ભુવનનો હાલતોચાલતો આનદ હતે! એવી એની પ્રર'સા પણુ નોંધપાત્ર 
ગણાય. અગાઉના રાજાએએ તળ-ગુજરાતના આહ્મણોને સૌરાષ્ટ્રની ભૂમિનાં દાન 
દીધેલાં, જ્યારે તળ-ગુજરાતની ભૂમિનાંય દાન દીધાને ઉટ્લેખ આ રકાના 
સસયથી રારૂ થાય છે.₹ આ પરથી મૈત્રક રાજાએ તળ-ગુજરાત પર પણુ સત્તા 
ધરાવતા હોવાની પ્રતીતિ થાય જે. 


ચુઠસેતનાં ત્રણેય દાનશાસન બૌદ્ધ વિહારોને આપેલાં ભૂમિદાનને લગતાં 
છે. એમનાં પહેલાં ખે દાનશાસનોમાં એને “ પરમ માહેશ્વર '' અને ત્રીજા 
દાનશાસનમાં “ પરમ ઉપાસક '' કલો છે, એ પરથી એ (વલભી) સ'વત ર૪૬ 
(ઈ. સ. ૫૬૪) અને ૨૪૮ (ઈ. સ. ૫૬૭)ની વચ્ચે મહેશ્વરતે બદલે બુદ્ધનો 
ઉપાસક બન્યે! હેવાતું અતુમાન કરવાનું મન થાય; પર'તુ એના ઉત્તરાધિકારી- 
ઓનાં દાનશાસને।માં વળી એને હમેશાં “ પરમ માહેશ્વર ” કલો છે, આ પરથી 
બોદ્ધ ધમ" વિશેનો એનો અતુરાગ ઉત્તરાવસ્થામાં અભિવૃદ્ધિ પામ્યે હેશે, પરતુ 
એથી એણે કુલપર પરાગત માહેશ્વર ધમ તજ દીધો નહિ હોય એવુ ફ્લિત 
થાય છે. મૈત્રક વ'શતા ઘણા માહેશ્વર રાજાએ બૌદ્ધ વિઠારોતેય ભૃમિદાન 
વગેરે દારા પ્રોત્સાકત આપતા હતા. ઈ. સ. પ૬છ માં આભ્ય'તરિકા વિહારને 


ભૂમિદાન દેતી વખતે ગુહસેને પોતાતે ' પરમ ઉપાસક તરીકે એળખાવવામાંય 
ગૌરવ લીધેલું . 


સહારા? ધરસેત ૨ «તે 


ગુહસેન પછી એતે પુત્ર ધરસેન ર જે ગાદીએ આવ્યો. આ રાજાનાં ૧૬ 
દાનશાસન મળ્યાં છે. વળી એના નામે લખાયેલાં ખે બનાવટી દાતશાસન પુ 
છે. સાત ભૂમિદાનોની સ'ખ્યામાં ધુવસેન ૧ લા પછી બીજુ સ્થાન ધરસેન 
ર જતું છે. એનાં દાનશાસન (વલભી) સવત રપર્‌ (ઈ. સ. ૫૭1) થી ર્‌૭૦ 
(ઈ. સ. ૫૮૯) તાં છે.પ એણે લગભગ ૪. સ. ૫૭૦ થી ૫૯૫ સુધી રાન્ય 
કયું જણાય છે.* 


આ રાજાતાં બધાં શાસનોમાં “મહારાજ”તનું બિરૃદ તે! છે જ, પરતુ 
કેટલાંક શાસને!(માં એ ઉપરાંત “સામ'ત” કે “મહાસામ'ત' બિરુદ ઉમેરેલુ છે. 
આ પરથી ધરસેનતા રાજકીય દરજજતતી ચડતીપડતી તારવવામાં આવી છે,છ 
પરતુ એનાં ખિરુદોને વિગતે તપાસતાં માલૂમ પડે છે કે ગૌયુ બિરુદોનો ઉમેરે 


પ૨] મૈત્રક કાદ્ર અને અનુ-ગેત્રક કાલ [ પ્ર, 


તથા લે।પ ગમે તેમ કરવામાં આવેલે! છે ને એમાં કેઈઈ વાસ્તવિક ચડતીપડતીની 
ભૂમિકા રહેલી નથી.“ ધરસેતના કોઈ દાનશાસનમાં પરમભટ્ટારકને! નિર્દેશ થથો 
નથી તેમજ એની સહીમાં કયાંય કોઈ ગૌણુ બિરુદ પ્રયોન્નયુ' નથી. દાતશાસનના 
લેખકૅ ગ્રાચીન પર|પરાતી અસરથી કે!ઈ કોઈ દાતશાસનમાં “સામ'ત' અને 
કોઈ કોઈમાં “મહઠાસામ'ત” બિરુદ ફાવે તેમ, ઉમેરી દીધું” લાગે છે. વસ્તુતઃ 
ધર્સેનને તા ગારુલક સિહાદિત્ય અને મૈત્રક શીલાદિત્ય જેવા સામ'ત હતા, 
આથી ધરસેન પોતે ગુહસેત જેવો! સ્વત-ત્ર રકત હતે, 


ધરસેનની પ્રશસ્તિમાં એની ધતુવિ વવામાં રહેલી ફુશળતાની તેમજ એના 
યશસ્વી પરાક્રમતી પ્રશંસા કરવામાં આવી છે,૫9 એનાં કેટલાંક દાનશ્ઞાસનોમાં 
આવતા વિજયહાવણીના ઉદ્લષેખ પરથી એના વિજયી પરાકમતો ઉલ્લેખ 
વાસ્તવિક હોવાની પ્રતીતિ થાય છે. આ સમયે ઉત્તર ભારતની રાજકીય 
પરિસ્થિતિમાં અવનવું પરિવર્તન થતું હતું. મૌખરિ રાજા અવ'તિવર્મા, અનુકાલીન 
ગુપ્ત વ'શતો રાજા મહાસેનમુપ્ત અને થાણેશ્વરનો રાજા પ્રભાકરવધત આધિપત્ય 
માટે સ્પર્ધા કરી રહા હતા.૨? એમાં પ્રભાકરવ્ધને દક્ષિણુમાં ગુનટર, માલવ 
અને લાટ પર્‌ પોતાનું આધિપત્ય પ્રસાયું” હતુ, આ પ્રદેશ સૌરાષ્ટ્રની નજીક 
આવેલા હોઈ ધરસેતને પોતાની સ્વતત્રતા ટકાવવા પુરુષાર્થ કરવો! પડયો હશે. 
અથવા કદાચ માલવના મહત્ત્વાકાંક્ષી મહાસેનગુપ્ત સામે એને સ'ત્રામમાં ઊતરવું 
પડુયુ' હોય. છતાં વધુ સભ્વવિત એ છે કેં ધરસેનનું પરાક્રમ દક્ષિણુ ગુજરાતમાં 
રાજસત્તા પ્રસાર્વા માટે થયુ હેય. દાનશાસનોના દૂતક તરીકે ઉલ્લિખિત 
સામ'ત શીલાદિત્ય પ્રાયઃ મૈત્રક કુલનો હતે ને ધણું કરીને દક્ષિણુના સલ્ય પ્રદેશ 
પર્‌ શાસન કરતે! હતે..૬૨ તો એ ધરસેનને! મોટો પુત્ર શીલાદિત્ય હોવે 
સ'હરવે.12 આ અતુસાર ધરસેત ર “ના સમયમાં મૈત્રકોની સત્તા દક્ષિણ 
ગુજરાત પર્‌ પ્રસરી ગણાય. બનાવટી દાનશાસને(માં જણાવેલ દેયભૂમિતાં સ્થાન 
પણુ આ તર્કનું સમથન કરે છે.૧૪ 


ધરસેન માત્ર યુદ્ધવીર નહેતો, દાનવીર પણુ હતો, એતી પ્રશસ્તિમાં એ 
અગાઉના રાજએએ આપેલાં ધમદાનોતું અતુપાલન કરતો હતે ને એની 
સપત્તિ પર્‌ સેકડો હન્નરો યાચકૅતું ગુજરાન ચાલતુ હતુ' એવે ઉલ્લેખ આવે 
છે.ર૫ આ રા*્નનાં દાનશાસનાની સ“ખ્યા એની દાનવીરતાની પ્રતીતિ કરાવે જે. 
એનાં ૧૧ ભૂમિદાન ખાહ્મણોને અને ત્રણુ ભૂમિદાન બોદ્ધ વિઠારોને આપેલાં છે, 
આ રા'ને નામે આગળ જતાં ખે બનાવટી દાનશાસન ઉપજવેલાં છે,?૨ રખે 


૪થુ'] સૈત્રક શ્પજ્ય . [પ૩ 


પણુ પ્રાયઃ એની દાનશીલતાને લઈને હશે. ધરસેનનાં દાનશાસન સધિવિગ્રહાધિકૃત 
સ્કદ્ભટે લખેલાં છે. એ દિવિરપતિ પણુ હતે. 


પ્રશસ્તિકારે ધરસેનને આભિગામિક ગુણોથી આશ્રિત, શ્રી અને સરસ્વતીને 
એકાધિવાસ દર્શાવનાર અને ગ્રેન્નને પીડતા ઉપદ્રવોનું' નિવારણુ કરનાર તરીકે 
નવાજ્યા છે.૧૭ એમાં કુદરતી ઉપદ્રવો કરતાં રાજકીય ઉષદ્રવો અધિક અભિપ્રેત 
હશે. ધરસેત “પરમ માહેશ્વર' હતે।, 


શીલાદિત્ય ૧ લ્ે-પર્માદિત્ય 


મહારાજ ધરસેન ૨ ન્ન પછી એને પુત્ર શીલાદિત્ય વલભીની ગાદીએ 
આવ્યો. એનાં ૧૩ દાનશાસન મળ્યાં છે, જે (વલભી) સવત ૨૮૬ (ઈ. સ. 
૬૦૫) થી ર૯૨ (ઈ. સ. ૬૨૧)ની મિતિનાં છે.5૬ આ રાશ્ળનો રાજ્યકાલ 
લગભગ ઈ. સ. પહપ થી ૬1૧૨ સુધીનો ગણુાય,૫૯ એનાં દાનરાસન 
સ ધિવિગ્રફાધિકૃત દિવિરપતિ વત્રભટટિએ લખેલાં છે. 


ધરસેન ૨ જનાં દાનશાસનોને દૂતક સામત શીલાદિત્ય એ આ શાલાદિત્ય 
હોય તે એણુ વલભીના રાન્ન થતાં પહેલાં સલ્ય પ્રદેશ પર્‌ શાસન કરતા 
સામ'ત તરીકે સત્તા ધરાવી ગષ્ણાય, તે! દક્ષિષુના એ પ્રદેશ જીતવામાં રાજ્યુત્ર 
શીલાદિત્યે અગ્રિમ કે સક્રિય ભ્રાગ લીધા હોવો સ ભવે. શીલાાદત્યને ગ્રશરિતકાર 
જણાવે છે તેમ એ ભારે મનેરથ સેવતો હતો ને એણે એ મનેરથને 
પોતાના યશસ્વી પરાક્રમ વડે સિદ્ધ કર્યો હતે.૨૦ એ ઈ. સ. ૬૦૯ અને ૬૬૧ માં 
દડયાત્રામાં રોકાયેલે હતે।1.૨? યુઅન ક્વાંગે માળવાની મુલાકાત લીધી ત્યારે 
(માંના સાઠેક વષ ઉપર થઈ ગયેલા શીલાદિત્ય રાજાની પ્રશસ્તિ ન્નણી હતી. 
ખરી રીતે આ રાન્ન યુઅન શ્વાંગની સુલાકાત (લગભગ ઈ. સ. ૬૪૦) પહેલાં 
લગભગ ત્રીસથી પિસતાળીસ વર્ષ પહેલાં થમો! હતા ને એણે, એ ચીની ગ્રવાસી 
જણાવે છે તેમ, પચાસેક વષ* નહિ, પણુ વીસેક વર્ષ રાન્ય કયુ” હતુ. 
રાજ્યકાલને લગતો આ વિગતદોષ બાજુએ રાખીએ તે! એણે નિરૂપેલુ' 
શીલાદિત્યનુ' ચર્િતિ વલભીના આ રાન્ન શીલાદિત્ય ૧ લાને બરાબર લાગુ પડે 
છે.૨૨ આ અનુસાર યુઅન સ્વાંગની નોંધ પરથી એવું ફલિત થાય છે કે વલભીના 
સજા શીલાદિત્ય ૧ લાની સત્તા છેક માળવા સુધી પ્રવતતી હતી. માળવાના 
દશપુરથી વલભી આવેલા ખે બ્રાહ્મણને શીલાદિત્ય ત્રામદાન કરે જે એ પરથી 
ઝેના સમયમાં વલભી અતે માળવા વચ્ચે ગાઢ સ'પર્ક હોવાતું સૂચિત થાય 
છે.૨૨ ઈ સ. ૬૧૬ માં શીલાદિત્યનો ઉત્તરાધિકારી ખર્ત્રકહ ઉન્જતમાં 


૫૪] ક શૈત્રક કાલ અમે અજુ-શૈત્રક કાલ પ્ર. 


વિજ્યછાવણી નાખે છે એ પરથી પણુ માલવ દેશ પર મૈત્રક સત્તા ગ્રેસરી 
હોવાનતુ' માલૂમ પડૅ છે,૨૪ આગળ જતાં ઈ. સ. ૬૩૯-૪૦ માં છુવસેન ૨ જાએઃ 
માળવાનાં ખે ગામોતાં દાન દીધાં એ પરથી માળવા પરની મૈત્રક સત્તાની 
પૂરેપૂરી પ્રતીતિ થાય છે. રપ 


હવે પ્રશ્ન એ ઉપરિયત થાય છે કે માળવા પર મૈત્રક રાજ્યની સત્તા 
કોણે અને કયારે પ્રસારી હશે. માળવાના ગુપ્ત વ'શમાં મહાસેતમુપ્ત સમર્થ* 
રાજ હતો, પરતુ થાણેશ્વરરના પ્રતાપશીલ પ્રભાકર્વધતે માલવસત્તાનો પરાભવ 
કર્યો હતો ને માલવના રાજપુત્ર કુમારગુપ્ત અને માધવગુપ્તને પ્રભાકરવધરનના 
પુત્ર રાજ્યવધનત અને હષવધનના સાથી તરીકે થાણેશ્રરમાં રાખવામાં આવ્યા 
લતા. ગ્રભાકરવર્ધને પોતાની પુત્રી રાજ્યત્રીને કનોજના મૌખરિ નરેશ 
અવ'તિવર્માતા પુત્ર ગ્રહવર્મા સાથે પરણાવી હતી. પ્રભ્નાકરવર્ધનનુ' મૃત્યુ થતાં વેત 
માલવરાજે ડતોજના રાજ ગ્રહવર્માનો સ હાર કર્મો તે રાજ્યત્રીને કારાગૃહમાં 
પૂરી, આથી શાજવર્ધને કતોજ તરફ ફૂચ કરી માલવસેના જીતી લીધી, પરતુ 
ગોડાધિપ શશ્ાંકે એનુ' દગાથી ખૂન કરાવ્યુ, ગ્રહવર્માને મારનાર માલવરાજ તે 
માલવના ગુપ્ત વશતો રાજન દેવચુપ્ત હોવાનું માલૂમ પડે છે. દેવસુપ્તને 
રાજ્યવર્ધતે પરાભવ કર્યાં પછી એનો નામનિદેજશ આવતો નથી, જ્યારે 
મહાસેનમુપ્તના ઉત્તરાધિકારી તરીકે માધવગુપ્ત મગધમાં સત્તારૂઢ થાય છે. એ 
પરથી હર્ષના સમયમાં માળવામાં એ ગુપ્તવ રાની સત્તા લુપ્ત થઇ ગઈ હોવાનું 
ફલિત થાય છે,ર ૬ 


હષ" ઉત્તર ભારતની રાજ્સત્તાઓ સામે રેકાયેલે હતો (ઈ. સ. ૬૦૬ થી 
૬3૨) તે દરમ્યાન શીલાદિત્યે માળવા પર પોતાની સત્તા પ્રસારી લ્રાગે છે. 
ઈ. સ. ૬1૦ માં કટચ્સુરિ નરૈશ ખુદ્ધરાજે આન'દપુર (વડનગર) સુધી ફૂચ કરી 
એ પરથી માલૂમ પડે છે 8 ત્યારે મેત્રકો અને કટગ્ચુરિઓ વચ્ચે અથડામણ 
થઈ હરો.૨9 આમાં માલવ દેરાની બાબતમાં મૈત્રકો કાવ્યા લાગે છે. 
“આર્ય મ'જુશ્રીમૂલકલ્પ”માં જણાવ્યા મુજબ શીલાંદિત્યની સત્તા પશ્ચિમમાં પશ્ચિમ 
સમુદ્રના કાંઠા સુધી અને પૂવ'માં ઉન્જવિની સુધી પ્રસરી હતી.૨૮ 


શીલાદિત્ય ૧ લાના સમયથી મેત્રક રાન્મમનાં દાનશાસનોમાં કેટલેક 
વિગતસ'ક્ષેપ અને નિશ્ચિત ક્રમ જેવા મળે છે.૨૯ લેખપદ્દિની દણ્િએ 
દાનશાસનના સ્વરૂપમાં કેટલેક સુધારે થયષે!, પરતુ રાન્નના તામ આગળ મુકાતા 
રાજબિરુદનો સમૂળા લોપ થયો એ મુદ્દો વિલક્ષણુ ગણાય. આ ગ્રેયા એના 


૪થ) એત્રક રાય [પપ 


ત્રણુ ઉત્તરાધિકારીઓના સમય સુધી ચાલુ રહે છે, ન્ત્યારે એ પછીના રાન્નઝા 
“મહારાજાધિરાજ” જેવાં વધારે મોઢાં રાજબિરુદ ધરાવે છે. એ સમયે સામાન્ય 
રાન્તએ “મહારાજ” કહેવાતા ને મહાન રાન્નએ1 “મહારાજાધિરાજ” કહેવાતા, 
તા શલાદિત્યને એક બાજુ એના પૂર્વાધિકારીઓની જેમ “મહારાજ” 
કહેવરાવવામાં નાનમ લાગતી હશે ને ખીજી બાજુ એ સમયની રાજકીય 
પરિસ્થિતિમાં “મહારા”્નધિરાજ'”' જેવું' ભારે બિરુદ ધારણુ ફરવાનો સમય પાક્યો 
નહિ લાગ્યા હોય ! 

રીલાદિત્ય પરાક્રમી અને વિજયી તરીકે પ્રતાપી નીવડયો હતે, પરતુ એ 
આંતરિક ગુણોની સ પત્તિમાં એથીય વધુ નામના ધરાવતો! હતે. પ્રશ્નસ્તિમાં એના 
અદ્ભુત ગુણુસમુદ્દાયની ભારે પ્રશ'સા કરવામાં આવી છે.૨* એ પરા તથા 
અપરા વિદ્યાનું અપ્યયન કરતો અને હેદયતું અતિગાંભીય ધર્‌ાવતે1, છતાં નાનાં 
સૃભાષિતાથીય સતોષ પામતો ને ઉત્તમ સુચરિત દ્વારા પરમ કેલ્યાણુસ્વ્ાવ 
ધરાવતે।.૨૨ ઝએણે નણે (કલિયુગમાં) રંધાઈ ગયેલા કૃતયુગ( સત્યયુગ )ેના 
રાળજનએના માગને સાફ કરી મોરી નામના મેળવી હતી ને પોતાનાં ધન, સુખ 
અતે સપત્તિના ભે।ગને ધર્માચરષ્યુ વડે ઉજ્જ્વળ કરીતે “ધર્માદિત્ય'' એવુ' દ્વિતીય 
નામ પ્રાપ્ત કયું હતું.2૨ આ પરથી એની ઉત્કટ ધર્મભાવના સૂચિત થાય છે. 
એણે બ્ાહ્મણા! તથા ખૌદ્દ વિઠારો ઉપરાંત દેવાલયોને પણુ ભૂમિદાન દીધાં છે. 
એમાંનું એક દેવાલય મહાદેવનું હતુ' ને બીજુ' આદિત્યદેવનું.૨૨ 


ચીની મહાશ્રમણુ યુઅન સ્વાંગ પણુ એની ભારે પ્રશસા કરે છે : “એનું 
સાન વિશાળ હતુ ને એની વિદ્યા વિપુલ હતી. સાહિત્યમાં એનું ચાતુયં અગાધ 
હતુ. એ ચારે પ્રકારનાં ભૂતાતે૨₹ ચાહતે! અને ર્ક્ષતે! ને ત્રિરત્તરેખ તરફ ઊ'ડે 
આદર ધરાવતે।. જન્મથી માંડીને છેક છેવટ સુધી એનું મુખ કદી કોપથી 
લાલચે!ળ થયું નહોતું તેમ એના હાથે કદી જીવને ઈન્ન થઈ નહોતી, એના 
હાથીધોડાએને પણુ ગાળેલું પાણી પાવામાં આવતુ, જેથી એની અ'દર્‌ રહેલ્યાં 
જવજ તુએને ઈજા ન થાય. એનામાં આવી શૈત્રી અને કરુણા હતી. એના 
પચાસેક વષના શાસનકાલ દરમ્યાન રાની પશુએ। મતુષ્યો સાથે ભળી ગ્યાં 
હતાં ને મતુધ્યો તેએને ઈન્ન કરતા નહિ કે હણુતા નહિ. પોતાના મહેલની 
બાજુમાં એણે વિહાર બ'ધાવ્યો તેને અલ કૃત કરવામાં એણે કલાકારેતતું બધુ 
કોલ ઠંલવાવ્યું તે દરેક પ્રકારતું અલ કરણુ પ્રેયોન્યુ'. એમાં એણે સાત ખુદ્ધોની 
પ્રતિમાએ પધરાવી. દર્‌ વષે" એ “મોક્ષ પરિષદ'' નામે પરિષદ ભરતે1 તે ચારે 
દિશાએના ભિક્ષુએને તેડાવતોા. તેએને એ ચાર દ્રવ્ય2૨ આપતો. વળી એ 


શય] જત્રક કાલ અને અતુ-મેત્રક કાલ [પ્ર. 


દરેકને ધર્મોપોંસનામાં વપરાતાં ત્રણુ ચીવર આપતે ને અદ્ભુત પ્રકારનાં સાત 
રત્તમાણેક પણુ અપણુ કરતે, આ પુષ્યપ્રદ પ્રથા અવિરત રીતે અધ્રપય*ત 
ચાલુ રહી છે.”ડછ અ પરથી શીલાદ્ત્યિની ધર્મ શીલતાતે। વધુ ખ્યાલ આવે છે. 
“આય મ'જુથ્રીમૂલકટપ” પણુ એને “ધર્મરાજ'' તરીકે બિરદાવે છે ને “એ 
ધમવત્સલ રાન્ન પ્રાણીઓના શ્રેય અથે? ભવ્ય વિઠારો બ'ધાવી એમાં મનોહર 
અ્ુદ્ધપ્રતિમાની વિવિધ પ્રકારની પૂજન કરાવશે'' એમ નોંધે છે.૨૬ ઞનાં દાનશાસન 
પણુ બોદ્ધ વિહારોને અપામેલાં અનેક ભૂમિદાન નોંધે છે.2૯ ઝમાં વ'શકટમાં 
એ રાજળએ બ'ધાવેલા વિઠારનો ઉલ્લેખ આવે છે/” એ આ સ ભમાં ખાસ 
લક્ષમાં લેવા જેવો! ગણાય. 


એ સમયની વિષમ રાજકીય પરિસ્થિતિમાં પણુ શૌલાદિત્ય જેવો પ્રતાપી 
રાજન આટલે ધર્મ શીલ ખની “ ધર્માદિત્ય '' તરીકે નામાંકિત બતે એ ખરેખર 
અસામાન્ય ગણુાય, 


“ખશ્ચહ ૧ લે 


શીલાદિત્યિ ધર્માદિત્યને દેરભર નામે પુત્ર હતે!, છતાં એનો ઉત્તરાધિકાર 
એના અવુજ ખરપ્રહને પ્રાપ્ત થયો, ખરત્રહતી પ્રશસ્તિમાં એણે વડીલ બ'ધુની 
આત્તાને લઈ તે જ રાજ્લદ્મી ધારણુ કર્યાનું જણાજ્યું છે,:૨ એટલુ જ નહિ, 
શીલ્ાદિત્યનાં ઉત્તરકાલીન દાનશાસનોના દૂતક તરીકે પણુ ખરત્રહ જ અધિકાર 
ધર્‌ાવતેોઈર એ પરથી એને રાજપદતે। ઉત્તરાધિકાર શીલાદિત્યની પસ દગીથી મળ્યો 
હેવાતું માલૂમ પડૅ છે. દેરભટે સલ-વિ'પ્ય પ્રદેશનું રાજ્ય સ ભાળ્યું,₹2 ન્યારે 
વલભીની માદીને વારસો! ખરત્રહને મળ્યે. ખરમ્રહુનાં બે જ દાનશાસન મળ્યાં 
છે. એ (વલભી) સવત રહ૭(ઈ. સ. ૬3૬)નાં છે. ખરમ્રહે લગભ્રગ ઈ. સ. 
૬૧૫થી ૬૨૦ સુધી પાંચેક વષ રાજ્ય કર્યું” લાગે છે,૪૪ 


દાનશાસને(માં ખરત્રહના પરાક્રમની ભારે પ્રશ સા કરવામાં આવી છે.૪૫ 
પ્રખ્યાત પૌરુષ અને અસ્ત્રકોશલતી વિશિજ્ઠતાને લઈ ને એ વીર પુરુષોમાં અમ્રિમ 
સ્થાન ધરાવતો! હતે।. ઈ. સ. ૬૧૬ માં એણ ઉન્‍જયિનીમાં વિજયછાવણી નાખી 
હેતી. એની આ વિજ્યકૂચને હુષ-ઘુલકેશી સ'ધર્ષ સાથે સબ'ધ હોવે! સ'ભવે 
જી.₹૬ મૈત્રકાએ પહેલાં દખખણુના ચાલુક્ય નરેશ પુલકેશીનો પક્ષ લીધો હોય, 
પણુ પાછળથી એને હષતું આધિપત્ય સ્વીકારવાની * ફરજ પડી હોય એવુ 
૦યાય છે.૪૭ 


૪થુ'] ભેૅત્રક રાજ્ય [૫૭ 


ખરગ્રહે “ પરમ માહેશ્વર હતે।. પ્રશસ્તિમાં એની ગુણુસ'પત્તિની, પ્રભાવિ- 
તાની અને વિરુદ્ધ મનો*રત્તિની ભારે પ્રશ સા કરવામાં આવી છે.₹* એમાં 
ખરમણહે પણૂ કલિયુગની અસર લુપ્ત કરી હોવાનું જણાવ્યું છે. આ પરથી 
શીલાદિત્યની જેમ આ રાજા પગુ ધમેઇ અતે ગુણુસપન્ન હોવાની છાપ 
પડે છે. 


પધરસેન ૩ નને 


ખરત્રહ ૨ લા પછી એને! મોટો પુત્ર ધરસેન માદીએ આવ્યો. એનાં 
ખે દાનશાસન** મળ્યાં છે, ઈ. સ. ૬ર૩ અને ૬૨૪ નાં. એણે લગભગ ઈ. સ. 
૬૧૭થી ૬ર્‌પ સુધી રાન્ય ક્રયુ”,પ* ઝએનાં દાનરાસનોાનો દૂતક “ રાજપુત્ર 
સામત શીલાદિત્ય ” તે દેરભટને! પુત્ર શીલાદિત્ય હે!વો જનેઈ એ. 


ઈ. સ, ૬૨૩-૨૪ દરમ્યાન ધરસેન લાંખી દ યાત્રામાં રોકાથેલો હતે।,૫૨ 
પરતુ એ દડયાત્રાનું નિમિત્ત નક્કી કરવું મુશ્કેલ છે. ધરસેનની પ્રશ્ચસ્તિમાં એના 
અનેક વિજ્યોને! તેમજ એના અઅકોશલનોા ઉલ્લેખ કરેલો છે.પ૨ વળી 
એમાં એન! વિદ્યાધિગમની, અનેક શાસ્ત્ર કલા અને લોકચરિતના ઊ'ડા અભ્યાસની, 
સત્ત્તસ'પત્તિ તથા ત્યાગ-ઔદાય*ની તેમજ ભદ્ર પ્રકૃતિ અને વિતયશીલતાની પણુ 
પ્રશસા કરવામાં આવી છે, ૪ છતાં “ આય મ જુશ્રીમૂલકટ્પ ''માં જણાવેલ 
ચપલ એ આ ધરસેન હોય તે એ સ્રીલપટ હતે ને એને લઈને શસ્ત્રજીવી 
સૈનિક વડે એને! વધ થવેલે।.પ૫ ધરસેન ૩ જને ઉત્તરાધિકાર એના અનુજ 
મ્રુવસેન ર્‌ ન્નને પ્રાપ્ત થયે. 


મૈભસેન ૨ જ્ે-બાલાદત્ય 


પ્રનસેન ર૨ 4ના સમયથી મેત્રક રાજાએની કીતિ સમસ્ત ભારતવર્ષ માં 
પ્રસરી. શીલાદિત્ય ૧ લાએ “ધર્માદિત્ય ' ધારણુ કયું” હતું તેમ ધુવસેન 
ર્‌ નએ “બાલાદિત્ય” એવુ બીજુ નામ ધારણુ કયું. પ્રશ્નસ્તિમાં એણે ઉદય- 
શમયે જનાનુરાગ પ્રાપ્ત કરી એ અપર નામ સમથિ'ત કર્યાનું જણાવ્યુ છે,પ૬ 
એનાં દાનશ્ચાસન (વલભી) સવત ૩૧૦(ઈ. સ. ૬૨૯)થી ૩૨૩ (ઈ. સ. ૬૪૨) 
મળ્યાં છે.પ૭ એણે લગભગ ઈ. સ. ૬રપ થી ૬૪૩ સુધી રાજ્ય ક્યું”, ઈ. સ. 
૬૩૮ સુધીનાં દાનશાસનોમાં દૂતક તરીકે સામ'ત શીલાદિત્યનું નામ આવે છે. 
ઈ. સ. ૬૩-૪૦ નાં દાનશાસને।માં રાજપુત્ર ખરમહતનુ' અને ઈ. સ. ૬૪૨ ના 
દાનશાસનમાં રાજપુત્ર ધરસેનનું. આ ત્રણે ય એના પિતરાઉના પુત્ર છે, જેમાંનો 


૫૮] મૈત્રક કાલ અને અનુ-શૈત્રક કાલ દ પ્ર. 


જયેષ્ઠ હવે રાજપુત્ર ગણાતો નહોતો, દાનશાસનના લખનાર તરીકે દિવિરપતિ 
વત્રભટ્ટિ પછી એના પુત્ર દિવિર્પતિ સ્ક'દભટ ૨ નનનો ઉલ્લેખ આવે છે. 


રારૂઆતમાં ઉત્તરાપ્થના ચકવતી” હષે. આ વલભીપતિને પરાભવ કર્યો ને 
ત્યારે નાંદીપુરના ગુર્જરનૃપતિરાજવ'શી દર્‌ પ્રશાંતરાગે એતું પરિત્રાણુ કરૈલુ.૫૬ 
આગળ જતાં ઠષે' વલભીપતિ સાથે સુમેળ કરી એને પોતાનો જમાઈ 
બનાવ્યો.€ આ બને બતાવ ધુવસેનના રાન્ત્યકાલના આરભમાં બન્યા હોવા 
જેઈએ, કેમકે ઈ. સ, ૬૪૨ માં પુખ્ત વય્‌ પ્રાપ્ત કરતે। રાજપુત્ર ધરસેન હર્ષ નો 
દોહિત્ર હોવાનું માલૂમ પડે છે.૬ 


ચકવતી હષે? ઈ. સ. ૬૪૪ માં ગ'ગા-યમુનાતા સગમ પર છઠ્ઠી પ'ચવાપિષ્ક 
પરિષદ બોલાવી ત્યારે એના જમાઈ તરીકે ત્યાં વલભીપતિ ધુવસેનને અત્રિમ 
સ્થાન આપવામાં આવ્યું હતું. ત્યાં પ્રુવસેનનો ત મુ સ'ગમની પશ્ચિમે હતે! ને પરિષદ 
માટેની રાજસવારીમાં એના સૈનિક હાથી પર્‌ સવાર થયા હતા. 


આ રાભએ કરેલાં ભૂમિદાનોને લગતાં આઠ તામ્રશાસન મળ્યાં છે. એમાં ' 
પાંચ દાન લાહમણોને આપવામાં આવ્યાં છે, જે સુરાષ્ટ્ર, ખેટક અને માલવકમાં 
રહેતા હતા; બે દાન વલભીના બોદ્ધ વિહારોને અપ મુ કરેલાં છે; તે એક દાન 
સુરાષ્ટ્રમાં આવેલા એક દેવીમ'દિરને આપેલું છે. આ છેલ્લું' દાન મૂળ દ્રોણુસિ'હે 
આપેલુ', તે વચગાળામાં લુપ્ત થઈ જતાં યુવસેને એને તાજુ કરેલુ, ૬૬ 


પ્રશસ્તિકારે આ રાળના સચ્ચરિત, પુરુધાર્થ, પ્રજાતુરાગ, પરાક્રમ, મૃદુ 
હદય, અગવિતા, પ્રશાંત સ્વભાવ ઇત્યાદિ અનેક ગુણની ભારે પ્રશસા કરી 
છે.૬૨ વળી પ્રશસ્તિમાં એ રાજ્ત'ત્ર અને શાલાતુરીય (પાણિનીય) ત'ત્ર એ 
અનેમાં નિષ્ણાત હોવનું જણાવ્યુ છે.૨3 આ ઉલ્લેખ પરથી એણે વ્યાકરશુના 
પાણિનિત'ત્રનો સારો અભ્યાસ કર્યો હોવાનું” સૂચિત થાય છે. 


છુવસેન “પરમ માહેશ્વર' હતે ને અગાઉના મેત્રક રાજાઓની જેમ બોદ્ધ 
ધમને પણુ પ્રોત્સાદન આપતે!. ચીની મહામ્રમણુ યુઅન શ્વાંગે ઈ. સ, $૪ન- ના 
અરસામાં વલભીની મુલાકાત લીધી ત્યારે એસે એની નોંધમાં આ રાન્ન વિશે 
બુવપટુ(? છુવભટ) તરીકે નિદેશ કથા છે. એમાં એ નોંધે છે કે “એ રાજન 
તાજેતરમાં જ ત્રિરતનતી ઉપાસના તરફે અનુરક્ત થયો જે,”૬₹ પર્‌'તુ ગણે 
ઈ. સ. ૬ર અને ૬૩૮ માં ખોદ વિઠારોતે ભૂમિદાન કરેલાં છે. ૬ યુઅન સ્તાંગ 
આ રાજના ખૌદ્ધધર્માનુરાગ વિશે નોંધે છે : “દર્‌ વષે" એ મોટી પરિષદ બોલાવે 
છે તે સાત દિવસ સુધી અતિ કિ મતી રત્નો અતે ઉત્તમ ભોજન આપે છે, ને 


૪થુ'] ભત્રક રાજ્ય [ ૫૯- 


ભિક્ુઓને ત્રણુ ચીવર અને ઓષધ, કે એની કિંમતની ખીજી વસ્તુએ, અને: 
સાત પ્રકારનાં કિ'મતી વિરલ રત્નોનતા બનેલા મૂલ્યવાન પદાર્થેતું દાન ઝરે 
છે. આ સવ દાનમાં આપીને એ બધુ' બમણી કિ'મતે પાછુ રાખી લે છે.. 
એ સદાચારને સ'માને છે ને સન્જનેને આદર આપે છે. એ બહુશ્રુત જનોને 
માન ખાપે છે. દૂર દેશમાંથી આવતા મહાન ભિક્ષુએને એ ખાસ આદર્ભાવથીઃ 
સ'માને છે.''દ૬ 

યુઅન સ્વાંગ આ રાન્ન વિશે વળી એમ પણુ નોંધે છે કે એ મોજલી અને. 
ઉતાવળો ૬ૃત્તિનો છે ને એનું સાન અને એની રાજનીતિ છીકછરાં છે. ઇછ 


ગમે તેમ, ધુવસેન બાલાદિત્યે ઉત્તરાપથના ચક્વતી* હર્ષ સાથેના સ'થષ'માં 
છેવટે સલામત રહી સૌરાષ્ટ્ર તળ-સુજરાત અને માળવા પરની શૈત્રક સત્તા 
ટકાવી રાખી હતી, એટલું જ નહિ, હર્ષના જમાઈ તરીકે ઉત્તર ભારતના સવ 
રાજાઓ માં ગરવું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું” હતુ. હર્ષ જેવા ચકવતી'એ પોતાના જમાઈ 
તરીકે વલભીષતિ ક્રુવસેનનતી પસ દગી કરી એ હ%ીકત ગુજરાતના ૪ંતિહાસમાં. 
ખાસ નોંધપાત્ર ગણાય, ખાસ કરીને હબ અપુત્ર હતો એ સ યોગેમાં. 


ૃ્રસેન ૪ ધઘેપ-ચકવતી' 


ઘ્રુવસેન બાલ્ઞાદિત્યને] પુત્ર અને ઉત્તરાધિકારી ધરસેન ૪ થે! એ મૈત્રક: 
વશતેોા સહુથી મહાત રાજ છે. વલભીના શરૂઆતના રા”'્નએ માત્ર “મહારાજ'' 
હતા ને રીલાદિત્ય 3 લાથી કુવસેન ર્‌ જા સુધીના રાન્નએ ક'ઈ રાજબિરુદ- 
પ્રયાજતા નહે, ન્યારે ધરસેત ૪ થાએ “પરમભટ્ટારક-મહારાન્નધિરાજ-પરમેશ્વર'નાં 
મહાબિરુદ ધારણુ કરવાની પહેલ કરી હતી. આ આધિપત્યદશક બિરુદ્દો આગળ 
જતાં એના ઉત્તરાધિકારીઓએ પણુ ચાલુ રાખ્યાં હતાં, પરતુ “ચક્રવતી”નું બિરુદ. 
તા માત્ર ધરસેન ૪ થાએ જ ધારણુ કર્યું હતું. મૈત્રક રાજ્યનો વિસ્તાર પણુ એના 
સમયમાં સહુથી વધુ થયે હતે।. 


આ ર્‌ાન્તનાં ચાર દાનશાસન મળ્યાં છે, ઈ. સ. ૬૪૪ થી ૬૪૮ નાં.૬૮' 
એણે લગભ્રગ ઈ. સ. ૬૪૩ થી ૬૫૦ સુધી અર્થાત્‌ માત્ર સાતેક વર્ષ" રાન્ત્ય કયુ 
હતુ..!૬ (વલભી) સ'વત ૩૨૬(ઈ. સ. ૬૪૪-૪૫) નાં દાનશાસનોમાં એ પોતાના: 
પિતા ષ્રુવસેન ઉપરાંત પે।!તાના અન્‍્ટજક(માતામહ)નો સાદર નિદેશ કરે છે, જ્યારે 
(વલભી) સવત ૩૩૦(ઈ. સ. ૬૪૮)નાં દાનશાસનોમાં એ અન્જકનેો નિદરેશ 
કરતે! નથી. આ પરથી આ નિટેશ સ્પષ્ૃતઃ ચક્રવતી હર્ષને લાગુ પડે છે, જે 
ઈ. સ, ૬૪૬-૪૭ માં મૃત્યુ પામ્યો હતે, માતામહ હર્ષની હયાતી દરમ્યાન પણુ: 


જુઠ] જૌત્રક કાલ અને અતુ-'ૈત્રક કાલ [પ. 


કર્સેને “પરમભટ્ટારક-મહારાન્નધિરાજ-પરમેશ્વર-ચક્રવતી” બિરુદ ધારણુ કર્યાં' હતાં, 
“આથી એમાં ચક્રવતી હષની અમીદણિ હોવી નનેઈ એ.9* 

એ પ્રાયઃ અપુત્ર હર્ષના દોહિત્ર તરીકે એતે ઉત્તરાધિકારી ગણાતે! હશે, 
પરતુ હષતું મૃત્યુ થતાં એને એના સામ્રાન્ત્યનો ઉત્તરાધિકાર્‌ પ્રાપ્ત થયે ્નાહે 
એ હકીકત છે, છતાં ધરસેતે એ પછી થોડા વખતમાં (ઈ. સ. ૬૪૮ માં) 
ભરુકચ્છ(ભરૂચ)માં (વિજયછાવણી નાખી એ પરથી એણે દક્ષિણુ ગુજરાતમાં 
સૈત્રક રાજ્યની સત્તા વિસ્તારી લાગે છે. આગળ જતાં આ વ'શનો ર્‌ા%ન 
શીલાદિત્ય ૩ જે ભરુકચ્છ વિષય(ભરૂચ જિલ્લા)માંથી ભૂમિદાન દે છે એ 
'ઉકીકત પરથી આ અનુમાનતે સમર્થન મળે છે. આ પરથી ધરસેને ધારણુ કરેલુ 
“ચક્રવતી”' બિરુદ પશ્ચિમ ભારત પૂરતું સાથક થયું ગણાય, કેમકે વલભીના 
જૈત્રકોની સત્તા હવે સોરાષ્ટ્ર, ઉત્તર ગુજરાત, મપ્ય ગુજરાત, પશ્ચિમ માળવા, 
અને સજ્મ પ્રદેશ ઉપરાંત ભરૂચ જિલ્લા પ૨ પણુ પ્રવર્તી. 

ધરસેને રાજપુત્ર-અવસ્થામાં દૂતક તરીકેતી ફરજ બળ્નવી હતી. એની 
મ્રશસ્તિમાં જણાવ્યા મુજબ એ નાનપણ્‌થી વિમલ શ્રુતિ ધારણુ કરતો ને દાન 
દેવામાં પરાયણુ રફેતે.9૧ વળી એણે પ્રશ્ન પાસેથી હળવા કર લેવાની ઊલટ 
નીતિ અપતાવી હતી,૪૨ ગએ ધતુર્વિ ઘામાં નિપુણુ હતોા,”3 

ધરસેન ચક્રવર્તી તરીકે નામાંકિત થયે।,પર'તુ એને પુત્ર નહેતે।. એને ભૂપા 
નામે કુવરી હતી, જેણે બે દાનશાસનેોના દૂત તરીકે ફરજ બજવેલી,9૪ પરતુ 
એને ઉત્તરાધિકાર તો પિતરાર્ધ ધ્રુવસેતને પ્રાપ્ત થયે. શીલાદિત્ય ૧ લાને 
રાજવાર્સેો એના અનુજ ખરમશ્રહ ૧ લાના વશમાં ગયે! હતો, તે હવે શીલાદિત્યના 
પુત્ર દેરભટના વશમાં ગયે. દેર્ભટના પુત્રોમાં દુવસેન સહુથી નાને! હતે।, છતાં 
ધરસેનના ઉત્તરાધિકારી તરીકે એતી પસદગી કરેવામાં આવી હતી.૭૫ રૃરભટ 
તે એતા પછી એતે જ્યેષ્ઠ પુત્ર શીલાદિત્ય ૨ જે 1વેખષ્ય-સલ પ્રદેશની શાખા 
સ'ભાળતે। કતે।, ન્યારૅ દેરભટના નાના પુત્ર કુવસેનને વલભીના મુખ્ય વશને 
ઉઊત્તરાધિકાર પ્રાપ્ત થયે। હેતે।.૦£ 


(૨) પડતી અતે અ'ત 
સૃવસેત ૩ જે 


શીલાદિત્ય ૧ લાના પુત્ર દૈર્ભટને। કાનિઇ પુત્ર ધુવસેન ધરસેન ચકવતી'ને! 
ઉત્તરાધિકારી થયો, પરતુ એણે ધર્સેનની જેમ કેઈ મહાબિરુદ ધારણુ કર્યા” નહિ 


૪થુ'] ક. ,એત્રક રાજ્ય [$૨. 


ને પિતામહ શીલાદિત્ય અને એના નજીકના ઉત્તરાધિકારીઓતી જેમ પોતાના 
નામ સાથે “ મહારાજ ' જેવાં સામાન્ય બિરુદ પ્રયોજવાનું પેણુ ટાળ્યું. મૈત્રક 
વ'શમાં આ સ્થિતિ પચીસેક વર્ષ સુધી ચાલુ રહી, એ પરથી ચૈત્રકેોની રાજકીય 
અધિસત્તામાં વળી કઈક એટ આવી હોવાનું સૂચિત થાય છે. આ દરમ્યાન 
મૈત્રક રાન્યના વિસ્તારમાં કઈ ધટાડો થયો જણાતા નથી, એથી આ કાસ 
પશ્ચિમ ભારતના સમશ્ર સ'દર્ભમાં મૈત્રકોના રાજકીય દરજકામાં થયે! ગણાય. 


બ્રુવસેત ૩ જનાં ત્રણુ દાનશાસન મળ્યાં છે. એને1 રાન્યકાલ પાંચેક વર્ષ 
(લગભગ ઈ. સ. ફપ૦ થી ૬૫૫) જેટલે ટૂ કો હોવાનું માલૂમ પડે છે.”૭ એનાં. 
દાનશાસન દિવિરપતિ સ્ક દક્રટ ૨ ન્નના પુત્ર દિવિર્પતિ અનહિલે લખેલાં જે. 
આખા રા”નએ એક દાન ખેટક(ખેડા)ના છાહ્મણુને અને એક ખીજુ' વલભ્રીના ખોદ્ધ 
વિઠારતે આપેલુ છે,?૬ 


ઈ. સ. ૬૫૭ માં પ્રુવસેને સિરિસિમ્મિણિકા (સરસવણી, તા. પાદરા, જિ. 
વડેદરા)માં વિજ્યછાવણી નાખી હતી, એ પરથી એની દ'ડયાત્રા દક્ષિષ્યુ. 
ગુજરાત સાચે સબધ ધરાવતી લાગે છે. દાનશાસને।માં આપેલી એની પ્રશસ્તિમાં 
તો એના આધિપત્યતેો સ્પજ્ નિદેશ્શ કરેલો છે.?૯ વળી એનાં બલ અને 
પરાક્રમની પણુ પ્રશસા કરી જે.૬* એ ખડગ તેમજ ધતુષખાણુના ઉપયે.ગમાં 
ગ્રવીણુ હતો ને શગઞુના રાજ્યમાં પોતાની આણુ પ્રેવર્તાવી ત્યાંથી કર લેતા ઠતે।.૬ ૫ 
એની વિદ્રા, સંપત્તિ તથા દાનશીલતાનીય ભારે પ્રચ'સા કરવામાં આવી છે. 
પ્રશરિત પરથી તે આ રાન્ન વિશાળ સાસ્રાન્ય પર આધિપત્ય ધરાવતે। માલૂમ: 
પડે જ્ે.૮૨ 


ખૂરચહ ૨ જે--પર્માદિત્ય 


ધ્ુવસેન ૩ ન્નનો ઉત્તરાધિકાર એતા અગ્રજ ખરગ્રહતે મળ્યો. નાના ભાઈ ને! 
રાજ્વારસો મોઢા ભાઈને મળે એ કમ અસામાત્ય ગણાય, પરંતુ ઉત્તરાધિકારીની 
પસદગી સૈત્રક વ'શમાં વિવેકબુદ્ધિ પ્રમાણે કરાતી તે એ અનુસાર ધરસેન 
ચક્રવર્તી એ પોતાના ઉત્તરાધિકારી તરીકે કનિઇ પિતરાઈ ધ્રુવસેનની પસ'દગી કરી 
હતી. ધ્રુવસેન અપુત્ર મૃત્યુ પામ્યો હશે તે એને જ્યેઇ બ્રાતા શીલાદિત્ય ૨ ને 
એ સમયે હયાત હશે તે એ વિ'ષ્ય-સલહ્ર શાખા સ'ભાળતે। હશે, આથી 
અગાઉ રાજવારસાથી વ'ચિત રહેલા વચેટ ખરત્રહને આખરે વલભીની રાજગાદીને॥ 
ચોગ પ્રાપ્ત થયે1.“3 : 


“૨1 શૌત્રક કાલ અને અત્તુ-શંત્રક કાલ [ગ્ર. 


ખરત્રહ ર ”નું' એક જ દાનશાસન મળ્યું' છે. એ શાસન વિજ્યછાવણીમાંથી 
ફરમાવવામાં આવ્યું છે, આથી એના પૂર્વાધિકારીની જેમ એ પણુ દવયાત્રામાં 
રેકાયો લાગે છે (ઈ. સ. ૬૫૬) ને એની દ ડયાત્રા પણુ દક્ષિણ ગુજરાત તરક 
ચઈ હોવાનું યૂચિત થાય છે. આ દાનશાસનમાં એણે ખેટકના ખ્ાહ્મણુને 
રિવભાગપુર ( શિવરાજપુર ) વિષય( જિલ્લા )માંથી ગામ આપેલુ છે.“* 
ખરમ્રહની પ્રશસ્તિમાં શઝુવમને દપ દલિત કર્યાનો તથા શગુવ રાતે બાળી 
"દીધાનો નિર્દેશ આવે છે એ પ્રાયઃ એનાં આ પરાક્રમોને ઉદ્દેશીને હશે.પ 


ગ્રશસ્તકારે આ રાકતે અપૂર્વ પુરુષોત્તમ તરીકે નિરૂપ્યધા છે તેમજ 
“એની રાજ્સ'પત્તિની તથા સામતો પરતા આધિપત્યતી પ્રશંસા કરી જે.૮1 
પ્રશસ્તિમાં સૂચિત થતે। વધુ વાસ્તવિક ઉલ્લેખ એની દાનશીલતા અ ગેનો છે : 
'અગા૩તા રાજાએએ લોભથી ઝૂંટવી લીધેલાં દેવદેય અને બહાદેયને એ 
'ઉત્સકલિત કરી અનુમોદન આપતે। નેં ઉદ્રગાદિ મહાદાનેો તથા ધ્મપાલન 
દારા એણે ધમ તજ વડે પોતાના વશતે પ્રકાશિત કર્થોન હતે. આવી 
“ધમ"પરાયણુતાને લઈ ને શીલાદિત્ય ૧ લાની જેમ ખરમહ રાન્‍્નએ પણુ “ધર્માદિત્ય' 
એવુ” અપર નામ્‌ ધારણુ કયું હતુ. 


ધુવસેન ૩ જાની જેમ ખરગ્રફ ૨ “એ પશુ માત્ર પાંચેક વષ (લગભગ 
ઈ. સ. ૬૫૫ થી ૬૬૦) રાજ્ય કર્યું જાયાય જે. 


'સહારાન્તાધરા? શીલાદિત્ય 3 જે 


ખરમ્રહ ર જ પછી વલભીને! રાજતારસેં એના અગ્રજ શીલા દિત્ય 
ર્‌ જાના પુત્ર શૌલાદિત્ય ૩ ન્નને મળ્યે! હતે।. શલાદિત્ય ર જે એના પિતા દેરભટની 
જેમ વિધ્ય-સલ પ્રદેશનું રાજ્ય સ'ભાળતે।. એ રાન્ત્ય વિશે પછી ફ'ઈ માહિતી 
'મળતી નથી, એથી એના પુત્ર શીલાદિત્ય ૩ ન્નને વલભીની ગાદી મળતાં એ 
શાખા વલભીની મુખ્ય શાખામાં વિલીન થઈ સ'ભવે છે.૬« 


શીલાદિત્મ ર જના પુત્રતુ' તામ “શીલાદિત્ય' છે, એટલુ” જ નહિ, 
શીલાદિત્ય ૩ જતો દરેક ઉત્તરાધિકારી પણુ એ જ નામ ધરાવે છે. એ પરથી 
«યારથી મૈત્રક વ'શને દરેક રાજપુત્ર રાન થેતાં “શીલાદિત્ય' તામ ધારષ્યૃ કરતે। 
'હોવાનું માલૂમ પડે છે.૬૬ આ પ્રથા આ નામની લોકપ્રિયતા દર્શાવે છે. 


શીલાદિત્ય ૩ #નાં ૧૧ દાતશાસન ઉપલખ્ધ છે.** એની મિતિ (વલભી) 
સવત ૩૪૩ (ઈ, સ. ૬૬૨) થી ૩૫૪ (ઈ. સ. ૬૭૬) ની છે. એણે લગભ્નગ 


૪ચુ'] એત્રક રપ્જ્ય [૧૩ 


ઈ. સ. ૬૬૦ થી ૬૮૫ સુધી રાન્‍્ન્ય કયુ” જણાય છે.૧ એનાં આઠ ભૂમિદાન 
વલભી ખેટક સિ'હપુર ઇત્યાદિ સ્થળાના બ્ાહાણાને અને બાકીનાં ત્રણુ વલભીર્મા 
આવેલા બૌહ્દ વિઠારોને આપવામાં આવ્યાં છે. દાનશાસનેમાં જષાવેલે! રાજપુત્ર 
મુવસેત એ આ રાજનો ઉત્તરાધિકારી હોવાતું જણાય છે.૬૨ ઈ. સ. ૬૬૬ થી 
૬૭૬ સુધીનાં બધાં દાનશાસન કોઈ ને કોઈ વિજ્યછાવણીમાંથી કફરમાવેલાં છે, એ 
પરથી આ રાજા ઘણાં વર્ષા સુધી દ'ડયાત્રામાં રોકાથેલે! હોવાતુ' માલૂમ પડે છે. 
એમાંના છેલ્લા દાનશાસનમાં જણાવેલી દેયભૂમિ ભરુકચ્છ વિષયમાં આવેલી 
હતી એ પરથી ત્યારે ભરૂચ ન્િટ્લાને પ્રદેશ વલભીના મૈત્રક વ'શની સત્તા 
નીચે હોવાની પ્રતીતિ થાય છે. સવત ૩૪૩ થી સ'વત ૩૫૩ ના પોષ સુધીનાં 
દાનશ્ઞાસને।માં એના નામ સાથે કોઈ રાજનબિરુદ આપવામાં આવ્યાં નથી, 
જયારે સવત ૩પ૫છ ના માધ માસના દાનશાસનમાં એના નામતી પહેલાં 
“પરમભટ્ટારક-મહારાક્ધિરાજ-પરમેશ્ર' એ ત્રણુ મહાબિરુદ પ્રયોજયાં છે ને એ 
મહાબિરુદેો એના સવ* ઉત્તરાધિકારીએનાં દાનશાસનેોમાં શીલાદિત્ય ૩ જનના 
નામ સાથે તેમજ તેએ નાં પોતાનાં નામ સાથે ચાલુ રહેલાં છે, આથી 
 શરુકચ્ઠ વિષયની ભૂમિના દાનને લગતા દાતથાસનમાં આ મહાબિરુદો 

પ્રયોન્નયાં એ સૂચક ગણાય. ધરસેન ચક્રવર્તીએ ન્ત્યાં વિજયકૂચ કરેલા તે 
ભરૂકચ્છતે। પ્રદેશ મૈત્રકોએ પછી ગુમાવી દીધો હશે ? ગમે તેમ, હવે 
મૈત્રક રાનાઓ ધરસેત ચક્વતી”એ ધારણુ કરેલાં આ ત્રણુ મહાબિરુદ ફરી 
ધારણુ કરવા લાગ્યા એ પરથી તેએના રજકીય ૬૨૦૦ની પુનઃ ઉન્નતિ થઈ 
જલુાય છે. આ રાન્નની ગ્રશરિતમાં આપેલી અનેક ઉપમાળેા પરથી એ 
રાજ્યારોહણુ સમયે નવયોવનમાં હોય એવે ધ્વનિ નીકળે જ્ે.૯૩ 


પરતુ શીલાદિત્યની આ ઉન્નતિ લાંબો વખત ટકી નહિ. બીજે વર્ષે 
(ઈ. સ. ૬૭૭) બલરુકચ્છ વિષય પર્‌ તાંદીપુરીના ગુજ રનૃપતિવ'શી દદ 
ખાહુસહાયતું શાસન દેખા દે છે એ પરથી એ રાક#્તએ ભરૂચ પ્રદેશ શંલાદિત્ય 
પાસેથી જલદી જતી લાધે જણાય છે.૯૪ નવસારીના ચાલુક્રય રાન્ન બઅરાખ્ય 
જયસિ'હે મહી-નમદા પ્રદેશમાં રાન્ન વજ્જડ(વજ#)તા સમપ્ર સૈન્યનુ” 
ઉન્મૂલન કર્યાતું' તોંધાયુ' છે તે વજટ અ શીંલાદિત્ય હોવે! નનેઈ ઝે, પ્રાય: 
એ એતનુ' મૂળ નામ હશે. રાજકીય ઉત્તતિમાં આમ કાસ થવા છતાં, મેત્રક 
રાજાઓએ ૧૫. ત. ૧, નાં મહાબિરુૃદ ચાલુ રાખ્યાં. આ રાજાના સમયમાં 


હિં. સ. ૫૭(ઈ. સ. ૬૭૭)માં અરબ સરદાર ઇસ્માધ્લે મેધા પર રુમલે 
' કરેલો,૯પ 


૬૪] મેત્રક કાલ અને અતુ-'ૈત્રક કાલ [પ્ર. 


શીલાદિત્ય .૩ જાના અતુગામીએનાં દાનરાસનેોમાં શીલાદિત્ય ૩ નાયી 
શીલાદિત્ય છ મા સુધીના સવ રાજળએ ના સ'દભ'માં “શ્રીબપ્પ' તરફ પરમ 
આદર વ્યક્ત કરવામાં આવ્યે! છે ને રાજની જેમ બપ્પને પણુ “પરમભદ્ટારક 
-મહારાશ્નધિરાજ-પરમેશ્વર'નાં મહાખબિર્દેોથી નવાજવામાં આવે છે. અહી 
જપ્પ' એ કેઈ વ્યક્તિવિશેષ નથી એ તે! સ્પણ છે. 'બપ્પ' શબ્દ અહી' બાપઃ 
(પિતા) તા અથમાં નહિ, પણુ વડા ધર્મગુરુ[બાપજ)ના અર્થમાં પ્રયેન્વથે। 
જણાય છે.૬૬ મેત્રક વ'શમાં “બપ્પ' તરફ પરમ આદર દર્શાવવાની પ્રથા હવે 
પ્રચલિત થઈ. 


સહાશક#તઈિરાજ શીર્લાાદેત્ય ૪ થૅપ 


શીલાદિતય ૩ “ન પછી એતો પુત્ર શીલાદિત્ય ૪ થે1 ગાદીએ આવ્યે. એણે 
લગભગ ઈ.સ. ૬૮૫ થી ૭૧૦ રાન્ત્ય કરેલુ'. એનાં આઠં દાનસશાન મળ્યાં છે.ઇ૭ 
એની મિતિ (વલભી) સવત ૩૭૨ (ઈ. સ. ૬૯૧) થી ૩૮૭ (ઈ સ. ૭૦૫) 
સુધીની છે. એમાં જસયુવેલાં બધાં ભૂમિદાન સુરાષ્ટ્રને લગતાં છે. દિવિરપતિ 
તરીકૅ હવે બલાધિકૃત ફરજ બજાવે છે. પછીતાં દાતશાસને।ના દૂતક તરીકે 
જણાવેલો રાજપુત્ર ધરસેન એ આ રાજાને ઉત્તરાધિકારી હોવો! સ ભવે છે. 


શાલ્લાદિત્ય ૪ થો “ પરમભટ્ટારક-મહારાજાધિરાજ--પરમેશ્ષર શીંલાદિત્યદેવ ”' 
કહેવાતા, પરતુ એ એતા પિતાએ ગુમાવેલે ભરુકચ્છ વિષય પાછે મેળવી 
શકયો નહિ. નાંદીપુર્તા રાજાએએ હવે પોતાની રાજધાની જ ભરુકચ્છમાં 
રાખેલી. શીલાદિત્યની પ્રશસ્તિમાં એણુ પૃથ્વીના મહામડલને। ઉદ્દાર કર્યાનું, પરમ્‌ 
એશ્વ્ય પ્રાપ્ત કર્યાનું, શગ્રુએના સૈન્યને પરાભવ કરી ચોમેર પ્રતાપ પ્રસાર્યાનું 
અતે પ્રબલ ખાહુ વડે ઉજ્ઝ્વળ યશ મેળવ્યાનું જણૂવ્યુ' છે.૬« એ ધણો 
ઉદાર હતો અતે ભૂમિદાન દેવામાં ધણા ઉત્સાહ ધરાવતો“ એવી એની 
પ્રશસ્તિતે એનાં દાનશાસનાની સ'ખ્યાથી સમર્થન મળે છે. દાનશાસનેોનાં શાસન- 
સ્થળે પરથી અ! રાજાએ પણુ પ્રસંગોપાત્ત દ'ડયાત્રા કરી હોવાનું જાણવા મળે 
છે, પરતુ એ વિશે ક વિશેષ માહિતી ઉપલખ્ધ નથી, 


સહારાજાધિરાજ શીલાદિત્ય પ સે 


શીલાદિત્ય ૪ થાના પુત્ર અને ઉત્તરાધિકારી શીલાદિત્યિ પ માનાં ત્રણુ જ 
દાનશાસન મળ્યાં છે. એમાંનાં ખે (વલભી) સવત ૪૦૩(ઈ. સ. ૭૨૧--૭૨૨)તનાં 
છે,૨*૦ ન્‍્્યારે ત્રી”ાની મિતિ અવાચ્ય છે,૫૦૧ આ ર્‌ા?એ લગભગ ઈ. સ. 


૪થુ'] . .. : સસ્ક સના (3પ 


છ3૦ થી છ૩પ સુધી રાજ્ય કમુ” ગણામ છે.ર૦૨ રાજપુત્ર તરીકે ચ્યા રાજાનું 
નામ “ધરસેન' હતુ, જ્યારે એના પોતાના રાજ્પુત્રનું થૂળા નામ ર૨શ્ારદદેત્ય છે. 
એનાં ત્રણેય જૂ[મિદાન ખેટક(ખેડા)માંતી વિજયછાવધીમાંથી ફરમાવેલાં છે. ગમાં 
સરાષ્ટ્ર ઉપરાંત લાટ(તળ-ગુજરાત)ની ભૂમિતુય દાન નોંધાયું” છે. એની પ્રહ્મર્તિ 
ધષી ટૂંકી છે.૨૦૩ 
અગબેપ્નુ અપ્કમબઝ 

આ રક્તના સમયમાં પશ્રિમ ભારત પર અરખોનું આક્રમણુ થયું. ઈ સ. 
૭૭૧ માં અરબ સરદાર મોહમ્મદ ક્રાશ્િમે સિંધ કબજે કયું” ને ત્યાં અરખી 
હફૂમત સ્થપાઈ એ પછી ખે ત્રષુ વષમાં અરબો સોરાષ્ટ્ર સાથે સ ધર્ષમાં આવ્યા, 
પણુ ઈ. સ. ૭1૧૪માં તેએએ સુલેઠ કરી દીધી,.૫*૪ ઈ. સ. ૭ર૧-૨૨ની 
શીલાદિત્ય પ માની દ'ડયાત્રા શાને ઉદ્દેશીને હશે એ ન્નણુવા મળતુ નથી.૧૦૫ 


ઈ. સ. ૭રપના અરસામાં ખલીફ હશામે સિ'ધના સબા તરીકે જુવૈદની 
નિમણૂક કરી. થોડા વખતમાં જ જુનેદે મારવાડ, માંડલ, દહનજ, માળવા, 
ભરૂચ, ઉન્જત, સે'ધવ, કચ્છ, સુરાષ્ટ્ર, ચાપો।ટક, ગુર્જર વગેરે રાજ્યો પર હુમલે 
કરવા ફોજ મે।કલી,૫૦૬ અરખી ફોજ આ રાજ્યોને પરાભવ કરીને દક્ષિણાપથ 
તરફ આગેકૂચ કરવા નવસારિકા આવી ત્યારે ત્યાંના ચાલુકય રાત્નએ એને પરાસ્ત 
કરી. વલભીપુરમાં પણુ એનો પરાજ્ય થથોા; એમાં ભરૂચના ગુજ રનૃપતિ- 
વશી રા'્નએ સક્રિય જાગ ભ્રજવ્યો.૨*૭ આ પરથી સિ'ધની અરખી ફે 
મૈત્રક રાજ્યના કચ્છ સોરાષ્ટ્ર માળવા વગેરે પ્રદેશો પર્‌ સફળ આક્રમણુ કયું” 
જવાતું ને છેવટે એ પરાસ્ત થતાં પાછા ફરતાં વલભીપુરમાંય શિકસ્ત પામી 
 જ્ઞોવાનું ફલિત થામ છે. અરબખી ડ્રેજને પાછી હઠાવવામ્ાં ભફૂચતા રાન્નએ છેક 
વલભીપુર સુધી એને! પીછે! પકડયો લાગે છે. વલભીમાં થયેલા અરખી ફોજના 
પરાભ્વમાં ત્માંતા રા'ન શલાદિત્ય ષય માએ સક્રિય ભાસ લીધે હશે. 


જ્યદ્રથવશી ગણુતા સૈ'ધવ મહારાજ અહિવર્માએ અ રાજના રાજ્યકાલમાં 
સિંધ તજ સોરાષ્ટ્રમાં આશ્રય લીધે લાગે છે.૫૦૬૮ 
સહારાાધિરા1જ શીલાદિત્ય 5 ઠો 


શીલાદ્તિ્ય પ મા પછી એને પુત્ર શીલાદ્િત્ય $ ડ્રો ગાદીએ આવ્યે. એનું 
એક જ દાનશાસન મળ્યું છે;૨*૬૯ ગએ (વલભી) સવત ૪૪૧(. સ. હપછ)તું 
છે. એણે લગભમ ઈ. સ. ૭૩૫ થી ૭૬૦ સુધી રાજ્ય કયુ. 


૪ે-ડ્--પ૫ 


મૃ૬] ત્રક કાલ અને અનુ-શત્રક કાલ [ પ્ર. 


પ્રશસ્તિમાં એને ભારે પર્‌ાક્રમી, શક્તિશાળી અતે વિજયી નિરૂપ્યે! છે; એને 
“પુરુષોત્તમ ' તયા અનેક પાથિષવાતો અધિરાજ કહેવામાં આવ્યા છે.૨૧૦ 
એણે પોતાનુ' દાનશાસન ગોદ્રહક(ગોધરા)નતી વિજયછાવણીમાંથી ફરમાવ્યુ' છે 
ને ભૂમિદ્દાનમાં સર્યાપુર વિષયમાંતુ' એક ગામ આપેલુ છે. આ વિષય લુણાવાડા- 
ગોધરા પ્રદેશમાં આવ્યો હેવાતું માલૂમ પડે છે,.₹!૫૨ આ દાનશાસન પરથી 
મેત્રક રા'્નઓની સત્તા હજી છેક પંચમહાલ જિલ્લા સુધી સાંગોપાંગ ટકી રલ્રાની 
ખાતરી થાય છે. 


શલાદિત્યની ગોદ્રહક તરફથી ૬ ડયાત્રા મેત્રક રાન્ત્યની ઉત્તર કે ઈશાન 
સીમાના સરક્ષણુને ઉદ્દેશીને થઈ હરો. ઈ. સ. ૭૫* ના અરસામાં રાષ્ટ્રફૂટ રન 
દ'તિદુગે મહી અતે રેવા નદી વચ્ચેના લાટ અતે માલવ દેશ પર વિજ્યકૂચ 
કરી. હવે ભરુક*્ઠના ગુજર્નૃપતિવ'શીઓની સત્તા અસ્ત પામી હતી તે ત્યાં 
ચાહમાન વરાની સત્તા ન્નમી હતી, જેણે ઉત્તરતા પ્રતીફાર નરેશ નાગભ2 ૧ લાનું 
આધ્વિપત્ય સ્વીકાર્યું હતુ. શીલાદિત્યની દ'ડયાત્રા પડોશના ગુજ રદેશની પ્રતીડાર 
સત્તા સામેના સરક્ષણુ માંટે થઈ હોવી સ ભવે છે. 


હિં. સ. 1૪૦(ઈ, સ. ૭૫૮)માં નિમાયેલા સિધના સૂબા હશામે અમરૂને 
વહાણુને, કાફે! લઈ હુમલે। કરવા વલભીને કિનારે મોકલ્યો, પણુ અરખે। એમાં 
ફ્રાવ્યા લાગતા નથી.₹૧૨ 


આમ શીલાદિત્ય ૬ ઠ્રાએ મેત્રક રાજ્યને સુરક્ષિત રાખ્યું” લાગે છે. 


સહારપરભ્ાધરાજ શીલર્પ્દત્ય ૭ મે 


શીલાદિત્ય $ ડ્રાનો પુત્ર અને ઉત્તરાધિકારી શીલાદિત્ય ૭ મો એ મેત્રક 
વસતો છેલ્લે! રાન છે. એ ઈ. સ. ૭૬૦ના અરસામાં ગાદીએ આવ્યે. એણે 
ઈ. સ. ૭૬૬ માં આન'દપુર(વડનગર)તા એક બાહાણુને ખેટક (ખેડા) આહાર્‌ 
નામે વહીવટી વિભાગમાંનું ગામ દાનમાં દીધુ'.૨૫૨ આ રાજાતું મૂળી નામ 
'ઇવસેન' હોવુ' સ'ભવે છે. એ ધૂવભટ અથવા ધ્ૂભટ તરીકે પણુ એળખાતે।.૨૧૪ 
એ પ્રાય: ભરુકચ્છના ચાહમાન રાજા ધ્રભટનો દૌહિત્ર થતો હતે.3૧૫ 


મૈત્રક વ'શના દરેક ર”નની પ્રશસ્તિ કાવ્યમય ગધમાં આપવામાં આવતી, 
ન્‍્યારે આ ર્‌ા?નની પ્રશસ્તિ પદ્યમાં રચવામાં આવી છે.' એમાં એતાં પરાક્રમ, વેભવ, 
કમિજ્ઠતા, #ીતિ”, જ્ઞાત, ગુણુ, વિજ્ય, આધિપત્ય, કાંતિ, પરમારથ, પ્રતાપ 
હ્ત્યાદિતી પ્રશસા કરવામાં આવી છે.૫૫૧૧ એમાં એ ગજવ્યૂહુ રચવામાં દક્ષ 
હતો એ ઉલ્લેખ તોૉંધપાત્ર ગણાય. એના પૂર્વાધિકારીઓની જેમ એ પણુ 


૪થુ'] ...જત્રડ રાન્ય (૬૭ 


“પરમભટ્ટારક-મહારા'્નધિરાજ-પરમેશ્વર શ્રીશીલાદિત્યદેવ' કહેવાતે। ને “પરમશટ્ટાર્ક 
“-મહારાજધિરાજ-પરમેશ્વર શ્રીબપ્પનું પાદાનુષધ્યાન' કરતે. 


શીલાદિત્ધે ઈ. સ. ૭૬૬ માં આન'દપુર( વડનમર )માં વિજય૭ાવણી 
નાખી. “ઉદ્યસુ'દરીક્રથામાં 'માં કવિ સેડઢહલ વલભીપતિ શીલાદિત્ય અને 
ઉત્તરાપથસ્વામી ધમ પાલ વચ્ચે થયેલા યુદ્ધનો ૬ત્તાંત નિરૂપે છે.૬૧૭૪ આ 
ધમ'પાલ એ બંગાળાના પાલ વ'શને પ્રસિદ્ધ રાન્ન ધમ પાલ છે; ને એથી આ 
રીલાદિત્ય એ સૈત્રક વ'શતો રાજન શીલાદિત્ય છ મો હોવો જેઈ એ. ધમષપાલે 
પોતાનું શાસન ઉત્તરે તથા પશ્ચિમે ઘણે લાંખે વિસ્તાયું હતું. “ઉદયસુ દરીકથા'માં 
જણાવ્યા મુજબ શીલાદિત્યના સૈન્યે ધમપાલના દુર્ગ પર ઘેરો ઘાલ્યો. 
અમાત્ય કનકાયનના રાજદ્રોહને લઈ ને એ ધરામાં ધણે। વિલબ થતો હતે 
તયારે રાન્નના અતુજ કલાદિત્યે સેનાનું સંચાલન પે।તાના હાથમાં લઈ, થેડા 
વખતમાં ધમપાલતે વશ કરી રાન્નની સમક્ષ હાજર કર્યો ને એને એનું રાજ્ય 
પાછુ' સાંપી રાન્ન પોતાની રાજધાનીમાં પાછે ફર્યો; વિજયોત્સવ પૂરે થતાં 
રાક્નએ અમાત્યતેો આંધિકાર કલાદિત્યને સોંપ્યો. આ વૃત્તાંતમાં એતિહાસિક 
તથ્ય રહેલુ હોય, તે! શીલાદિત્યે ધર્મ પાલ જેવા પ્રતાપી રાજવી સામે મેળવેલે। 
વિજય એ એની યશસ્વી સિદ્ધિ ગણાય. આન દપુરની વિજ્યછાવણી શીલા દિત્યના 
આ પરાકમ સાથે સબ'ધ ધરાવતી હોય, તો આ ઘટના ઈ. સ. ૭૬૬ ના 
અરસામાં ખતી હશે. 


આ પછી ૬સ વર્ષે વલભી પર અરખોને। ખીન્તે દરિયાઈ હુમલે। થયે. 
ખલીક અલ્-મહદીના સમયમાં અખદુલ મલીકે હિ. સ. ૧૬૦(ઈ. સ. ૭૬૬)માં 
“વલભી પર દરિયાઈ હુમલે કર્યો. સરજીતમાં અરખેો વલભી કબજે કરવામાં 
ફાવ્યા, પરતુ પાછળથી સૈનિકોને! મોઢા ભાગ રોગચાળાતે લઈ ને મરણુશર્ણુ 
થયે ને ખા રહેલાએને જલદી પાછા ભાગી જવું પડેચુ', આતે પરિણામે 
ખલીફે હિંદ પર્‌ ફરી હુમલે। કરવાનો વિચાર માંડી વાન્યો.૨૨૦ આમ આ 
વખતે શીલાદિત્યને પોતાની વીરતા નહિ, તો કુદરત વહારે ધાઈ.૨૧૯ 

નેન પ્રબધોમાં વલશી-ભગ અગે જે અનતુશ્રુતિ આપી છે તેને] સાર્‌ 
આ પ્રમાણે છે : શીલાદિત્ય રાજાએ પોતાની કુંવરી માટે નગરના શ્રેષ્ઠી રક 
કારૂને યાંથી એની રત્નજડિત સુવણું-ક'કટિકા (કાંસકી) બળાત્કારે ઝૂ'ટવી લીધી, 
એ અપમાનને! બદલે લેવા રક મ્લેચ્ક-મ'ડલ ગયે ને મ્લેચ્ઠપતિને મૉંમામ્યા 
પૈસા આપીને વલભી પર હુમલે। કરવા તૈયાર કર્યો. આ સમથે આસોનતી 
પૂનમને દિવસે વલભીમાંથી ચદ્રપ્રભ, વીર વગેરેની પ્રતિમાએ દેવપત્તન 


૬૮] સેત્રક કાઉ ખને આાતુ-મેત્રડ કાલ ( ક. 


શ્રીસાલપુર વગેરે સ્યળામે ચાલી ગઈ, નચસ્દેવતાએ વર્ધષાનસૂરિતે નગરને 
નાશ થવાતી ખબર્‌ આપી ને ત્યંતા ત્રાવકો મોટેર્પુર ચાલ્યા ગયા. હવે મ્લેચ્છે! 
નગર્‌ પાસે આવી પહેોંચ્યઃ, ક્ષીલાદિત્યના દૈવી અશ્વ રકતી યુક્તિને લપ ને 
આકાશમાં ઊડી જતાં રાજન નિરાધાર થઈ યુદ્ધમાં મરષુ પામ્યો ને મ્લેચ્છોએ 
વલભીને ભ્ર ગ (નાર) ફ્યો.૧૨૦ આ ધટના વિક્રમ સવત ૮૪૫ માં બની,૫૨1 


અરખ લેખક અલ્‌-ખીરૂતીની નોંધ પરથી માલૂમ પડૅ છે કે આ 
“મ્લેચ્ઠપતિ' અલ્‌-મનસુરાતે અધિપતિ અર્થાત્‌ સિધનો અરબ સખે હતે..૫૨૨ 
અરબી તવારીખમાં ઈ. સ. ૭૮૮-૮૯ ને! આ ડુમલે। નોંધાયો નથી, પરતુ એ 
તવારીખ પરથી શિ'ધનો આ સૂખેો સલીમ યુનીસી (ઈ. સ. ૭૮૬-૯૦૦) હોવાતું 
માલૂમ પડે છે.૧૨૨ દૃક્ષિણુ ગુજરાતમાં રાજ્ય કરતા ર્‌્ષ્ટ્રફૂટ રાજા કકરાજે 
૧૧ મી નવે'બર, ઈ. સ. ૭૮૮ સુધીમાં ખેટકમાં રાજધાની ખસેડી ઉત્તર ગુજરાત 
સુધી પોતાનું આધિપત્ય પ્રસાયું' હોવાનું જણુવા મળ્યું છે,૫૨₹ આથી જેન 
પ્રખ'ધોમાં વલભીની જેન પ્રતિમાઓના સ્યળાંતરના સ'દર્ભમાં જષ્યાવેલી આશ્ચિન 
પૂર્ણિમા વિ. સ, ૮૪૪ના છેલ્લા માસની પૂર્ણિમા (૧૯ મી સષ્ટેબર્‌, ધ. સ. 
૭૮૮) હોવી જેઈ એ. આં ગણુતરીએ વલભાભ'ગતી ધટના વિ. સ'. ૮૪૫ ના 
આર'ભમાં અર્યાત્‌ ઈ. સ. ૭૮૮ ની પ મી ઓકટોબરથી 31૧ મી નવેખર 
સુધીમાં બતી ગણાય. 


ગેત્રક રાજ્યને અ'ત 


ટેન પ્રબષધધો પરથી જણાય છેક અરખી ડ્રેજ રાજા શીલાદ્ત્યિનાો અને 
વલ્ષભીનો નાશ કરી પાછી ચાલી ગઈ.૫૨૫ પરતુ એ પછી ત્યાં મૈત્રક વ'શની 
સત્તાનો સમૂળા અ'ત આવ્યો. છેલ્લા રા1ન્ન શીલાર્દેત્યની જુલમી નીતિ આમ 
મૈત્રક રાજ્યનો કરુણુ અનમ લાવવાનું” નિમિત્ત ખતી. મૈત્રક રાજકૂટુબ વિશે 
આ ઘટતા પછી ક'ઈ નણુવા મળતુ નથી. તળ-ગુજરાતના મૈત્રક પ્રદેશો પર 
રાષ્ટ્રફૂટ રાજાતી સત્તા પ્રસરી, ન્યારે સૌરાષ્ટ્રના ઉત્તરપૂર્વમાં ચાપ વ'શની, 
હક્ષિણુમાં ચાલુક્ય વ'શની અતે પશ્રિમમાં સે'ધવ વ'રાની સત્તા પ્રવતી. ઈ. સ. 
૮૧૮-૧૯ માં પૂવ સૌરાષ્ટ્રમાં રાષ્ટ્રફૂદ રાળ્નની સત્તા દેખા દે છે, પર'તુ તાં 
થોડા વખતમાં વાળા વ'શતી સત્તા સ્થપાઈ જ્યઞાગે છે. વલભી હવે ચાલુ સ્થાનિક 
ભાષામાં “વળા” કહેવાતુ' દશે તે વળાના વતનીએ “વાળા” તરીકે એઇળખાયા 
લાગે છે. વલભીના મેત્રકાનેો વશવેલે વાળાએ માં ચાલુ રહેલો સભવે છે. 
અરખી હુમલાને લઈને વભ્મશી તાત્કાલિક વેરાન થઈ ગયુ, પણુ પછી થેાડા 


ટુ ] જગા ૬૩#નય * [૧૯ 


વખતમાં ત્યાં વસ્તી યવા લાગી,૫૨૬ દ્ધ મ્ષે રાતકે સુધી ભ્રગ્તાવશેષો ધરાવતુ” 
નાનુ સ્થળ જ રહ્યું ને ત્યાં અગાઉ મેત્રકોના વિશ્ષાળ રાન્ત્યની રાજધાની હતી 
ને એની ગણુના પશ્રિમ ભારતની પ્રસિદ્ધ સમૃદ્ધ નગરી તરીકે યતી એ હકીકત 
સ્પૃતિશેષ બની રહી, 


પત્રક રાજ્યની સિદ્ધિએ! 


બાલ ગ્રેદેશ્ષના શાસનમાંથી મુક્ત થઈ ગુજરાતમાં મેત્રક વશે પોતાની 
શ્વતત્ર સત્તા સ્થાપી એ ગતી પહેભી મણત્ત્તતી સિદ્ધિ છે. પછી મેત્રક વ-શતી 
સત્તા સૌરાષ્ટ્ર, કમ્છ; ઉત્તર ગુજરાત, ખષ્મે સુજ્શત અને પશ્રિમ માળવા પર્‌ 
પવતી (તકમ 3) તે ત્રણુ શતકે। જેટલા સુદીધ કાલ પય ત ટકી ગ સૈત્રક રાજ્યની 
બીઝ હાન રાજકીય સિહ્ધિ ગણાય. મૈત્રક રાજાઓએ પોતાના વિશાળ 
રાજ્યમાં સુવિહિંત રાન્યત"ત્ર વિકસાવ્યુ' હતુ'. એમણે ધર્મ, વિઘા, સાહિત્ય, 
કલા, વેપાર, ઉદ્યોગ વગેરેને પ્રોત્સાહન આપી પે।ાતાના રાજ્યમાં આર્થિક તેમજ 
સાંસ્કૃતિક જીવનની પ્રરત્તિઓને પણુ વિકસાવી હતી, તેએાએ બાહાણે, દેવાલયે 
અને બોઢ્ધ વેહારેોને અનેકાનેક ભૂમિદ્દાન દીધાં હતાં ને તાસ્રપત્રો પર્‌ એનાં 
રાજશાસન કેોતરાવી આપ્યાં હતાં. 


વલભીમાં “ભ્રટ્િકાવ્ય' કે '“રાવણુવધ' જેયુ' અવનવું મહાકાવ્ય રચાયુ' હતુ. 
વલભી શિક્ષણક્ષેત્રે તથા વેપારક્ષેસરે દેશભરમાં નામાંકિત થઈ હતી. વલભીમાં ફવ, 
ખોદ્ધ અને જેન ધમતે ઘણુ પ્રોત્સાહન મળ્યુ હતું. મૈત્રક કાલ દરમ્યાન ગુજરાતમાં 
જેન સાહિત્યમાં દાદશારનયચક્ર, વિશેષાવસ્યકભાષ્ય, ચૂણિ'ઓ અને હરિવ રાપુરાષણુ 
જેવી મહત્વની રૃતિઓ રચાઈ હતી. સૌરાષ્ટ્રમાં મ'દિર-સ્થાપત્યના સ્વરૂપને 
શ્ર કાલમાં વિકાસ થયો હતે, મેત્રક સજ્યમાં શિલ્પકલામાં પયુ તોંધપાત્ર 
કૂબતિ સધાઈ હતી. 

આમ ગુજરાતના રાજ્કીય તથા સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસમાં મૈત્રક રાન્ય અનેક 
રીતે મહત્તનું સ્થાન ધરાવે છે. 


૭૦] સેત્રક કાલ અને ભતુ-મેત્રક કાલ [રઃ 
પાદઢીષે। * 

૧-૨. મૈ.ગુ-., શા. ૧, પૃ. ૭૦-૭૬ ' ૩. એજન, પૃ. ૭૩-૭૫ 

૪. ગુએલે, ન". ૩૪ ૫-૬. પૈ.ગુ., ભા, ૬, પૃ. ૭૫ 

૭. 477#, [80- 43 ૬. ૮-૯. એૈ.ગુ., ભા. દ, પૃ. ૭૬-૯૭ 

૧૦. એજન, પૃ, ૭૭ ૧૨, એજન, પૃ. ૭૮ 

૧૨-૬૪, એજન, પૃ, ૭૯, ૬૨૯ ૧૫. એજન, પૃ. હ૯ 

૧૬. એજન, પૃ. ૮૦-૮૨ ૧૭, એજત, પૃ. ૭૯-૮૦ 

' ૧૮. એજન, પૃ. ૮ર; હ. ગ. રાસની અને પુ. વિ. ધેો(ળકિચા, “શૈત્રક રાન્ન 
શીલાદિત્ય ૨ લાવું આંબળાસ દાનપત્ર', “સ્વાધ્યામ'', પુ. ૮, પૃ. ૧૭૮૯-૮૪ 

૧૯. મે.ગુ,, ભા. ૨, પૃ. ૮૨ ૨૦-૨૬. એજન, પ. ૮૪ 

રર. એજન, પૃ. ૮૫-૮૭ ૨૩-૨૪. એજન, પૃ. ૮૮ 

૨૫. એજન, પૃ, ૮૮-૮૯ ૨૬. એજન, પૃ. ૮૯-૯૧ 

૨૭. એજન, પૃ. «૨ ૨૮, એજન, પ, ૯૩ 


૨૯. પૂવનેની પ્રરાસ્તિતુ' લખાણુ વધતુ' જતાં, શઢાક" અને ગુહસેનની વચ્ચેના 
ચાર રાન્નઓની પ્રરાસિત રદ કરવામાં આવી; ને દૂતક, લેખક, સિતિ અને સ્વહસ્તને! ડમ 
નિયત થવા લાગ્યો, રાનનના સ્વહસ્ત(દસ્ક્ત)માં પણુ માત્ર “સ્તદસ્તો સસ ''ધી 


પતાવવામાં આવ્યુ, 
“૩૦-૩૨. મે.ગુ., ભા. ૨, પ્ર. «૩ 33. એજન, પૃ* ૮૨ 
૩૪. યોાનિજ, અજ, સ્વદદજ અને ઉદૂશિ#ત્જ ૩3૫. બુદ્ધ, ધમ અને સધ 
૩૬, પ્રાચઃ કળશ, ફૂંડી, થાળી અને આસન 
3૭. 84૮645૮ 2૮૦7૮9 ૪ #૮ 77777 0977 (105. 817 ૩૦1), 101. 
11, [20. 261 1. ૩૮. *લે।ક ૫૮૭-૫૮૯ 
૩૯. મૈ.ગુ., ભા. 9, પૃ. ૮ર; સ્વાધ્યાય, પુ. ૮, પૃ.૨૮૦, ૨૮૩ 
૪૦. મે.ગુ., ભા. ૨, પૃ. ૪૦૩-૪૦૪ ૪૧. મે,ગુ,, ભા. ૧, પૃ. ૯૫ 
૪૨. એજન, પૃ, ૮૨ ૪૩. એજન, પૃ. ૨૬૮-૧૨૯ 
૪૪- એજન, "૪. «પ-ટ૬ ૪૫. એજન, પૂ. ૯ 
૪૧. એજન, પૃ. ૬૧-૯૪ ૪ણ. એજન, પૃ. «૪ 


૪૮-૪૯. એજન, 'પૃ. «૮ 


ખમ. 


માર્ચતગુશીમૂઝજન્વમાં જણાવેલેો પવનો અગ્રજ ચપલ આ રાત્ત હોવો 


સ'ભવે છે. એમાં એભ “વર્ષાધ''' (અધું વષ") રાજ્ય કયુ હોવાનું જણાવ્યુ છે તે ખરી 
રીતે “વર્ષાષ્ટ” (આઠ વષ') હોુ' નેઈએ (એજન, પૃ. ૨૦૦-૨૦૨) 


૫૨. 
પ૪. 
૫૬. 


એજન, પૃ, ૯૯ ૫૨-૫૩. એજન, "૩. ૨૦૦ 
એજન, ". ૨૦૨-૬૦૩ ૫૫. એજત, પૃ. ?૦૦-૨૦૨ 
એજન, પૃ. ૧૦૨ 


૪થુ'] સ સૈત્રક શન્ય [ ૦૧ 


પ૭. એજન, પ. ૨૦૩; અનેં હિ. 6. 5185૬1, “1/4 1114 €૦૩૩૯:-[૩14૬૦ 
11827101100 ૦4 કાટ 212%ઘ0ત5૯ાત. 12”, 707 1૦41. 5, ૩. 125 8. 

૫૮-૬૦. શ.ગુ., ભા. ૧, પ્ર. ૨૦૫-૨૦૬. દૂતકે! તરીકેના ઉલ્લેખો પરથી કુવસેનને! 
મુત્ર ધરસેન ઈ. સ. ૧૪૨ માં (કે ૬૪૧ માં) પુખ્ત વચને! થયો લાગે છે; ઈ. સ. ૧૪૦ સુધી 
તે પિતરાઈ દેરભઢના પુત્ર એ અધિકાર ધરાવતા. 

૬૧. ગુએલે, ન. ૧૭ ૬૨-૧૩. મૌ.ઝુ., ભા. ૧, પૃ. ૧૦૮-૧૬૦૯ 

૬૪. 8:46: 207૮074% ૮ 17577 777 (1'ઇ&ામ5. 0 કટ્ટા), 1/01. 
2ે?, 1]. 267 


૧૫. ગુએલે, ન. ૧૩ અને ૬૬ ૬૬-૬૭. ર777, 1૦1. 11, [૪- 267 7, 


૬૮-૧૯. મે.ગુ., ભા. ૬, પૃ. ૨૨૨ ૭૦, એનન, પૃ. ૬૧૨૪ 
૭૬-૭૩. એજન, પૃ. ૧૧૪ ૭૪. ગુએલે, ન'. ૭૨-૦૩ 
૭૫-૭૧. મે.ગું.. ભા. ૨, પૃ. ૧૨૭-૨૨૦ ૭૭. એજત, પૃ. ૧૨૬૧ 
9૮. ત્રીન્ન દાનશાસનની વિગત ઉપલ ખ્ધ નથી. 

૭૯-૮ર. સેઃગ્રુ-., ભા- ૨, પૃ. ૨૨૨-૨૨૩ ૮૩. એજન, પૃ. ૧૨૩-૬૨૪ 
૮૪. એજન, પૃ. ૨૨૪ ૮૫. એજન, "ૃ. ૬૧૨૫ 
૮૬. એજન, પૃ. ૨૨૬-૨૨૭ ૮૪૦ એજન, પૃ. ૧૨૬ 


૮૮. એજન, પૃ. ૬૧૮-૧૨૦, ૧૨૭-૨૨૮ 

૮૯. દૂતક તરીકે આવતા રાજપુત્રના નામનિદે"શ પરથી શીલાદિત્ય ૪ થાનું મૂળ નામ 
“ધુવસેન' અને શીલાદ્ત્યિ પ માનું 'ધરસેન' હોવાનું સૂચિત થાય જે (એજન, પૃ. 
૧૨૮, પા. ટી. ૨૨). 

૯૦-૯૨. એજન, ષ. ૨૨૮-9૩૦ «૨. એજન, પૃ. ૨૨૯-૨૩૦ 

«૩3. એજન, પૃ. ૨૩૩-૨૩૪ 

«૪. પંત, ૯/7, 1701. 11, ૫૦. 28, 1. 9-10; રાષ્ટકૂટઢ રાન્‍્નએ। નાં અનેક 
દાનપત્રેસાં પણુ કર્ણાટકના સેન્થે જે રાન્નએને વરા કરેલાં તેઓમાં હષ'ની સાથે વજય્નુ' 
નામ ગણાયું છે. ( દા. ત, 7/7, 11. ૧71, ૪0૦. 210 3.) . 

«૫. મૅં.ગુ., ભા. ૨, પૂ. ૨૩૫ ૯૬૧. એજન, પૃ. ૨૩૨ 

સહ. ગુએલે, ન'- ૭૭- ૮૮-૯૨; હ. ગ સાસરી, 'ૂ'કાવાવનુ' દાનશાસન, વ. સ. 
૩૭૬*, “બુદ્ધિપ્રકારા”, પુ. ૨૦૫, ૫. « થી; વન. ઈ. 5દ્રડદત, “વંદા ૪૩1 181૯5 
વંદ્રાટ્વં ₹૯&ત 385,'* 707 1૦. %111, [. 59 ર€. હ. ગ'. રાસી, 'રિહોરનુ 
દાનરાસન, વલભી સવત ૩૮૭, “બુદ્ધિપ્રકારા ” પુ. ૨૦૨, ૨. ₹ થી; પૃ, ૨૦૨ થી 

૯૮-૯૯. મૈ.ગુ.. ભા. ૧૨, પૃ. ૧૪૦ ૧૦૦. ગુએલે, ન ૯3-૯૪ 

૧૦૧. 4. ઈ ડાડા, “100૧૭૬ ધડ, '' 7057, ૬. 31711, [. 
61 ઝે. 


૨૦૨. મે્‌.ગ્ુ., ભા, ૨, પૃ. ૨૪૨ ૧૦૩, એજન, પૃ. ૬૪૪ 


૭૨]. સૈત્રક કાલ છાને અગુમેત્રક કાલ પ્ર. 


૧૦૪. છ300 2777, 191 2, ૪. 123 

૧૦૫. રાષ્ટ્રફૂટ રાન્ત ઇઈદ્ર 1 લાએ ખેટક્મડલમાં શાફેકમ શજપુત્રી ભવનાગાનુ' 
હૃશણુ કરી એની સ્થે લગ્ન કરેધુ' એ દખ્ખણમાંલુ' ખેઢક છે! હ. ગ. રાજી, ગુજરાતમાં 
રાષ્ટ્રફડોનું થાસમ,' “જસુ, સ મહળતૃ મૈમાસિક,” પુ, ૩૦, પૃ. ૨૦૯-૬૨૪ 

૧૦૬. #/#, 00. 125 £.; “પકાર [લ્ય ણ 98101] થ&ાસડદ 92 
પિતા:૦ડ11'', 677, 101, 11, 9૪. 139 «4. 

૧૦૪ શ.સુઃ, ભા. ૬, હૃ. 1૪૩-૨૪૪ 

૧૦૮. 4. ઉ. ડઢ31#41, “4 1130લતક 1 તલાલ રુ (00 ક5તાળત]તપત કિટ 
4૪:18, 702 10. %1%, [00, ?79 0. 


૧૦૯. ગુએલે, ન. ૯૫ ૨૧૦. શે.ગુ-, ભા. ૨, પૃ. 0૪૯ 
૧૬૨, એજન, પૃ. ૨૪૫ ૧૧૨. એજન, પૃ. ૨૪૭ 
113. મલે, ન. «૬ ૨૨૪-૬1૫, મ.ગુ., શ. 1, પૃ. 1૫૦ 
૧૧૬૬. એજન, પૃ. ૧૫૧ ૧૧૭, પૃ, ૩-૪ 


૧૧૮, 7 101. 4, ૪. #44; 1૦1. 11, [. 246 

1૬૯. અગાઉ આ હુમલાને વલભી-ભગતું નિમિત્ત માનવામાં આવેલે! (80, 17. 
1, ૪. 1, [2[2-. 94, 50, 67), પરતું વલભી-ભ ગની ઘટતા એ પછી બાર વષ બાદ બની. 

૬૨૦. ત્રલન્ધચિન્તાતન (સ', જિનવિજય), પૃ. ૨૦૭-૨૦૯; સિવિષલીર્થજત્ય (સ. 
જિનવિજય), પૃ. ૨૯; ઝ્રચન્ખજ્ેશ (સ. જિનવિજય), પૃ. ૨૩; છુરાલનપવન્યસંત્રરુ 
(સ. જિનવિજચય); પૃ. ૮૨-૮૩ 

૧૨૨ ત્રરન્‍્સયસ્િન્તામળિ (ષ. ૬૦૯) તથા ઘુરાતનપ્રવન્પસત્રટ(₹. ૮3) માં તેમજ 
ક્રરન્ધજોશ (પૃ. ૨૪) સાં આ વષ' વિ. સ'- ૩૭૫ (ઈ. સ. ૩૮-૬૯) અને ત્રમાગયપર્ત્િ- 
(પ. ૭૪)માં વીર નિર્વાણુ સવત ૮૪૫ (ઈ. સ. ૩1૮-૧૯) જણાવ્યુ' છે, ન્યારે જિરિષ- 
શીર્મઝ્ળ(પ- ૨૯)માં વિ, સ'. ૮૪૫(ઈ, સ. ૭૮૯૮-૮૯) આપ્યુ" છે. ઈ; સ. ૩૬૨૮-૧૯ 
માં તૈ। વલભીખ! સન્ત્યની શ્ષાપતાથ થઈ નહેતી, ક્યારે ઈ. સ. ૭૮૮-૮૯તુ' વષ' એ 
રાત્ત્યના છેલ્લા જ્ઞાત દાનશાસમતા વષ (ઈ. સ- ૭૬૬)મી નજીકનુ' છે. આથી જૈત 
અનુ।્રુવિમાં કેટલીક જગ્યાએ વિ. સ. ૮૪૫ ને બદલે વી. નિ, સવત ૮૪૫ ને! ભ્રમ થયો લાગે 
છે (મે.ગુ., શા. દ, પૂ, ₹૫૭-૫૮). 

૧૨૨. 3કલાત્તિધ'ડ /1/6૪7ઇ/ દ 2044, 1701 2, 120. 192 &, 

૧૨૩. મે.ગુ-., શા. 9, ૨. ૬૬૦ 1ર૪. એમન, ૫. 339-3૩૩ 

૨૨૫-૧૨૬. એજન, ૫, ૧૬૪, પા. ટી, 114% 


પરિરિષ્ટ 
ભૂમિદાન, દાનશાસને। અને તામ્રપત્રો 


ભૂંમદદાન 


ધમ ચશાસ્રમાં દાનતો ધણા મહિમાં ગાવામાં આવ્યો છે.૫ દાનના અનેક 
પ્રકાર જે, એમાં ભૂમિદાન એ મહાદાન કે અતિદાન ગસ્ાતુ.૨ સુવ્ણું, ધેનુ, 
અન્ન પંત્યાદિ જ'મમ પદાર્થોની સરખામણીએ સ્થાવર ભૂમિનું દાન શાશ્રત 
પ્રકારતું હોઈ એને અગે રાજશાસનનું ખત કરાવવામાં આવતું તે ગ ખતને 
તાસ્રપત્રો પર કોતરાવવામાં આવતું. આ દાનસાસન સંસ્કૃત ભાષામાં લખાતું. 

મૈત્રક વ'શના રનના અતેક ભૂમિદાન દેતા તે એતે લગતાં કાતશાસન 
તામ્રપત્રો પર્‌ કોતરાવતા. આ પૈકી એકસોથી વધુ તામ્રશાસન મત્યાં છે તે હજ 
અવારનવાર વધુ તે વધુ તામ્રશ્ઞાસન મળતાં રહે છે.2 દેતને (અર્થાત્‌ દૅવાલયને) 
અપાતા ધમ દેયને “દેવદેય' અને બાહાણુને અપાતા ધષ'દેયને “ બહમદેય ' ઢહે છે. 
રાળએ કરેલા ભૂમિદાનને લગતા અને તાખ્રપત્રો પર કોત્તરેલા શાસનપત્રને 
“દ્ાતપત્ર' “દાતશાસન' “તામ્રપત્ર કે “તાત્રરાસન' કહે છે. વલભીના મેત્રક 
રાજ્યનો ઇતિહાસ જાણુવામાં એનાં તાસ્રશાસન સહુથી મોટું' અને સહુથી મહત્ત્વનું 
સાધન નીવડયાં છે. 


શપ્તરાાસન 


મૈત્રક રાન્‍્ત્યમાં દાનશ્ાસનના લેખની પદ્દતિ સારો વિકાસ પામી હતી. આ 
લેખપદ્દતિનું સ્વરૂપ પૂરી વિગતે! અને નિયત ક્રમ ધરાવતું. 

લેખનો આરભ સ્વસ્તિ કે ૩* સ્જસ્તિ એવા મગલ પદથી થતે[.₹ એ પછી 
પહેલાં રાજશાસન ક્યા સ્થળેથી ફરમાવવામાં આવે છે એ જણાવવામાં આવતું.પ 
ચાંતિના સમયમાં દાતશાસનનું સ્થળ રાજધાની વલભી હોય છે, જ્યારે દ'ડયાત્રા 
દરમ્યાન એ સ્કધાવાર(લસ્કરી દાવણી)નું જુદું જુદુ' સ્થળ હેય છે. એને 


૭૩ 


૭૪] સેત્રક કાલ અને અતુ-ગેત્રક કાલ પ્ર. 


હમેશાં “ (અમુક) રથાનમાં વસેલો વિજ્યસ્કધાવાર ' કહેતા, આ વિગત 
પરથી રાજ્નએની કેટલીક દ'ડયાત્રાએ અતે એનાં કેટલાંક સ્થળ જસુવા 
મળે છે. 


દાતાને લમતી માહિતીને! આર'ભ દાન દેતાર્‌ રાન્નના વના પરિચયથી 
કરવામાં આવતો, જેમાંથી આ રાજવ શ મૈત્રક નામે પરાક્રમી વ'શ હોવાનું 
જાણુવા મળ્યુ છે, ૬ 

પછી દાતાના પૂવે તથા પૂર્વાધિકારીઓની પ્રશસ્તિ આવે છે, જેનો 
આરભ્ર આ રાજ્વ શના સ્થાપક સેનાપતિ ભટાકની પ્રશસ્તિથી થાય છે.૭ વશ 
અને પૂવજેની પ્રશરિત આપવાની ગ્રથા કુવસેન ૧ લાના સમયથી પ્રચલિત થઈ. 
બ્યારે દાતાના પૂર્વાધિકારીએની સખ્યા માત્ર ત્રણુની હતી. પરતુ સમય જતાં 
એ સખ્યા વધતી ગઈ, આથી શીલાદિત્ય ૧ લાના સમયથી ભટાક" પછીના ચાર 
રાજાએ ની પ્રશસ્તિ રદ કરવામાં આવી. એ પછી મૈત્રક વ'શમં બીન્ન ૧૬ રાજન 
ચયા ને વ'શાન્વય દર્શાવવા માટે બીનન ખે પૂર્વ'નનેના નિરરેં શની જરૂર પડી, છતાં 
પછી બાકીના સર્વા પૂર્વાધિકારીઓ અને જરૂરી પૂવ"જનેની પ્રશસ્તિ ન્નરી રાખવામાં 
આવી. એ પછી દાન દેનાર રાજાની પ્ર્શાસ્ત આપવામાં આવે છે. આ 
મશરિતિએ પરથી એક'દરે મૈત્રક વના ૧૯ રાક્નએની અને અ કેાડારૂપ ખીન્ન 
ખે પુરુષોની પ્રશરિતિ જણુવા મળા છે.“ 


આ ગ્રશસ્તિઓ ઉચ્ચ ગધ-શૈલીમાં રચાતી. એમાંનાં ધણાં પદ આલ કારિક 
ત્યુક્તિઆથી ભરપૂર હોઈ અને કોઈ નક્કર ઘટનાએ કે વિગતોના નિદેશ વિના 
મોઘમ અને ગોળ ગોળ શખ્દચિત્ર રજ કરતાં હોઈ એમાંથી વાસ્તવિક ઘટનાઓ 
કે સિદ્ધિઓની નક્કર વિગતે! જવલ્લે સાંપડે છે, ઠતાં આ પ્રરસ્તિએ પરથી 
રાજાએ નાં નામ, બિરુદ કે બિરુદ (હોય તે), પૂર્વાધિકારી સાથેનો સગાઈસ'ખ'ધ, 
અને ધમ સ પ્રદાય તથા કેટલીક વાર તેએની અમુક વિરિણ રુચિએ તથા 
સિદ્ધિઓ જાણુવા મળે છે.૧૦ મૈત્રક વ'શના ૨1'નાએની સળ'ગ વ'શાવળી એને 
લઈને જ બધ ખેસાડી શકાય છે, 


દાન દેનાર રાજાની કુશળતા જણાવીને દાનનું નિવેદન કરવામાં આવે છે, 
જે લાગતાવળગતાએ।તે ઉદ્દેશીને હોય છે. પહેલા દસ રાજએનાં દાનશાસનોમાં 
આ. લાગતાવળગતા દસપદર અધિકારીએ।ની યાદી આપવામાં આવતી; આગળ 
જતાં સ્થળસ'કોચને કારણે એ યાદી રદ કરવામાં આવી.૨? આ યાદી પરથી 
એ રાજ્યના અધિકારીઓના અનેક પ્રકારેતો ખ્યાલ આવે છે, 


૪થુ'] મેત્રક રાજ્ય [૭૫- 


આં પછી દાન દેવાનો હેતુ જણાવવામાં આવે છે.૨૨ આ હેતુ સામાન્યતઃ 
માતાપિતાના પુણ્યની અભિ૬હ્દિને! દર્શાવાતે, શરૂઆતનાં દાનશાસનોમાં એઃ 
ઉપરાંત પેોતતાના અહિક તથા આમુષ્મિક યથેષ્ટ કફ્લની પ્રાપ્તિનો હેતુ ઉમેરાતે. 


દાન લેનારને “ પ્રતિમરહીતા ' કહેતા. પ્રતિત્રહીતા ખાહાખુ હેય તે! એનું: 
સ્થાન, ગોત્ર, સ્વાધ્યાયની વેદરા ખયા, વિધ્યાપષતનેો પ્રકાર ને એનું સ્થાન, પિતાનું 
તામ અને એનું પોતાનું નામ--એ વિગતે આપવામાં આવતી.92 બાહાણુ શને 
એ સ્થાતે ખીજે ક્યાંકથી આવીને વસ્ચા હોય તે એતું મૂળ વતન પણુ 
દર્શાવવામાં આવતું. 
દેવાલયની બાબતમાં એતું સ્થાત તથા એનાં દેવ કે દેવી અને કેટલીક વાર 
એના બધાવનારનું નામ જણાવતા.૨૪ બૌદ્ધ વિહારની બાબતમાં એનું સ્થાન, 
એના ખધાવનારતું' નામ, શેમાં રહેતા તેમજ બહારથી આવતા ભિક્ષુએ કે 
ભિક્ષુણીએ।નાં સ'ઘ નિંકાય યાન વગેરેની વિગત પણુ આપવામાં આવતી.*૫* 


પ્રતિમ્રહીતાની વિગતે સાથે એને દાનત આપવાનુ પ્રયોજન પણુ દર્શાવવામાં. 
આવતુ .3૬ બાઇાણોની બાબતમાં બલિ, ચરુ, વેશ્વદેવ, અગ્નિહોત્ર, અતિથિ અને 
પચ મહાયઝ્ઞેની ક્રિયાઓના પરિપાલનનું પ્રયે1જન રહેતુ, દેવાલયોની બાબતમાં તે 
તે દેવના પૂજનતું, વાલ્-ગીત-નૃત્યાદિનું, પૂન્નરીની આજવિકાનું' અને દેવાલયના 
સમારકામનું પ્રયોજન રહેતુ. બૌદ્ધ વિહારની બાબતમાં ભ્િક્ષુએ કે ભિક્ષુણીઓના. 
ચીવર (વસ્ત), પિ'ડપાત (ભિક્ષા), શયનઆસન અને ભૈષન્ય(ઓષધ)વુ', ખુદ્ધ કૅ 
ખુહ્દોના પૂજ્નનું' અને વિહારના સમારકામતું પ્રયોજન રહેતુ, 


મ્રતિમ્રહીતાને લગતી આ વિગતે। પરથી તત્કાલીત ધર્મ સ'પ્રદાયે।, ધર્મ સ્થાને 
તથા ધર્મપુરુષો! વિશે ડીક ઠીક માહિતી મળે છે, 


દાતા અને પ્રતિમ્રહીતાની જેમ દેમભૂ'મિની વિગતે! પણુ દાનશાસનમાં અગત્યનુ” 
સ્થાન ધરાવે છે. ભૂમિદાનમાં કયારેક ગામતુ, કયારક ક્ષેત્ર(ખેતર)તુ', તો કયારેક 
વાષી (વાવ)તું દાન દેવામાં આવતુ. ગામતી ખાબતમાં એના નામ ઉપરાંત એ 
યા પ્રદેશના કયા વહીવરી વિભાગમાં આવેલું છે એ પણુ જણુાવાતુ 3૭ -ક્ષેત્ર કે 
વાપીની ખાબતમાં એને લગતા ગામ ઉપરાંત એ ગામની સીમાની દિશા, એનું માપ, 
ગમેતું' નામ (હોય તે) અને એનાં ચારે દિશાનાં આધાટન (ખૂ'ટ) પણુ જણાવવામા 
આવતાં. દેયભૂદમિને લમતી આ વિગતે! પરથી ૌત્રક રાજ્યના પ્રદેશો, વહીવટી 
વિભાગો તથા પેટા વિભાગો, અમુક ગામો।નાં એ સમયનાં નામ (પ્રાયઃ સ'સ્કૃત કે 
સ'સ્કૃતીકૃત રૂપમાં), ભૂંમિમાપના એકમ, ભૂમિના માલિકતું  કેઃક્ષેત્રના ખેડનારતુ 


હ) સૈત્રક કાલ અમે આજુ-સેત્રક કાલ (પ્ર. 


નામ, ખેતરે વાવો વગેરે અને એની ચારે બાજુ આવેલા ભૂમિપ્રકારો પત્યાદિ 
અનેકવિધ માહિતી ઉપલબ્ધ થાય છે. 


ભૂમિનું ધમ'દૈય ગ્રતિમ્રહીતાને આથિકક સગવડ માટે આવવામાં આવતુ, 
એની સાથે ઉદ્રચ ઉપરિકર ષ્રત્યાદિ કરવેરા લેવાનો હક આપનામાં આવતે।, 
એમાં રાજના અધિકારીએના-ખાસ કરીને સેનિક્રેના-કસ્તક્ષેપો નિષેધ 
ફરમાવવામાં આવતો અને ભૃમિચ્દ્દ્િ(પડતર જમીન)ના ન્યાયે આ ભૂમિને 
પણુ કરસુક્ત રાખવામાં આવતી.“ ગ્રતિગ્રહીતાને આ ભૂમિ પરનો હક આખી 
જિ'દગી પર્ય'તનો મળતો, એટલુ' જ નહિ, એના પુત્રે પૌશ્રા વગેરે વ'શન્નેને 
પણુ એ હક ચાલુ રહેતાો,૧૯ આથી અ દાત “ચદ, સર્ય, સમુદ્ર, ભૂમિ, નદી અને 
પર્વત ટકે ત્યાં સુધીનું' અર્થાત્‌ રાશ્વતકાલીન હોવાતુ જણાવવામાં આવતું .૨૦ 
આ બધી વિગતો પસસ્‍્થી જમીન-મહેમૂલના પ્રકારો, જમીન પરના હકો અને 
“ધર્મ દેશોની શાશ્વતતા વિશે જણુવા મળે છે, 


ધર્મ દાય ઉદકાતિસર્ગ અર્થાત્‌ જલસ'કલ્પની વિધિ દ્વારા કરવામાં આવતુ .૨5 
ધર્મદેયની રૂએ પ્રેતિમ્રહીતાને એને ભોગવવાનો, ખેડવાનો, ખેડાવવાને ને સુપરત 
ફરવાનો હક રહેતે.૨૨ 


આ બધા નિયમ દાન દેનાર રાન્ન પોતાના અધિકારીએ પાસે પળાવી 
'શકે, પરતુ ભવિષ્મના રાજનું શું ? આથી એ આગામી “ભદ રાનનગ્ાને 
તો નૈતિક અનુરાધ કરવાને રહે : એશ્વર્ચોચ અનિત્ય છે, માનૃષ્ય અદ્થિર જે ને 
ભૂમિદાનનું ફળ સવ-શામાન્ય છે, એનો ખ્યાલ કરીતે તેએ અ! ધર્મ દાયનુ' 
અતુમાદન આપી એતું અનુપાલન કરે,.૨૨ શરૂઆતનાં દાનશાસને માં તો, કેઈ 
'ધ્ર્મદેયતો ભગ કરે કે કરવા દે તો, એતે પચ મહાપાતકેો અને ઉપપાતકે 
“લાગે એવી ચેતવણી પણુ આપવામાં આવતી.૨* આગળ જતાં સ્થળસ કે।ચને 
લઈ ને આ વાકય કમી ક્યું” લાગે છે. 


પરતુ આપેલા દાનનું અનુપાલન કરવાથી મળતા પુણ્યનું તથા એતે 
આચ્છેદ કરવાથી લાગતા પાપવું નિરૂપણુ કરતા કેટલાક પોરાણિક શ્લોક તો 
અવશ્ય ટાંકવામાં *ાવતા.ચ૫ આ શ્લેક વેદવ્યાસનસા મતાતા. શરૂઆતમાં ધણી 
“વાર ત્રણ, કેટલીક વાર્‌ બે, અતે કોઈ વાર એક, ચાર, પાંચ કે ૭ શલ્ઞોક 
આપવામાં આવતા, પરતુ શીલાદિત્ય ૧ લાના સમયથી દાનશાસનમાં આપવાતા 
ભ્લોકેની સખ્યા તથા એને કરમ પણુ નિયત કરવામાં આવ્યે. મેત્રક વ'શનાં 
દ્રાનશાશનેમાં એક દરે નીચેતા સાત શ્લોક આપવામાં આવ્યા છે : 


૪૩ ] 


શએત્રક શ્ય 


૨૪ વર્મશસૂશજળિ ઘ્વરરે” સોફતિ મૂસિરઃ | 
માસ્છેશા શાષઠુસન્તા ૧ તાન્યેવ સર્જે યસેત 11 
[ ભૂમિદ્દાતા વસે સ્વગે" વર્ષા સાઠ હ”નર ને 
છેદે કે છેદ્વા દે તે એટલાં તરકે વસે. ] 
સ્વક્સાં વરરા વા ચો રરેત વયુન્ધરાન્‌ | 

મયાં રતયઇણસ્ય છુન્‍્સુ: પ્રાગનોતિ જિસ્વિષત્‌ ।। 
[ પોતે કે પારકે દીધી ભૂમિતે જે હરે નર, 
લાખ ગાયે! હણ્યા કેરુ' લાગે પાતક તેહને. ] 


ચછુમિય્વગુધા સુવતા ર₹ાઝાસિસ્તમરારિમિઃ | 

યસ્ય ચણ વવા મમિસ્તસ્સ તલ્ય તરા ૫૦૩ 11 
[ સગરાદિ ઘણા! રાન્ન ભૂમિને ભોગવી ગયા; 

જેતી જેની યદા ભૂમિ તેનુ તેનુ' તદા ફલ. ] 
પૂરતાં દ્વિગાતિમ્યો ચત્નાટ્ક્ષ ચુષિદ્િર । 

મદી' સત્િતતાં ત્રણ રનાચ્છિયો[5] સુવાસ ॥ 

[ દ્વિજ્નેને દવાન દીધેલી યત્ને પાળ, યુધિષિર ! 

ભૂમિને, શ્રેક ભૂપાલ, દાનથી શય પાલન. ] 


ચાની લાસ્તિમયાન્તસ્ન્ટૈટ્નાનિ પર્સ્તાચસનીજતાસિ । 
નિચ્સુવ્તમાસ્યત્રત્તિમામિ તાતિ જો નાત ગાણું: વુતતરાર્યીત [| 
[ધર્માશ્રયે દાન કરેલ ભૂપે છે દ્રવ્ય નિર્માઢ્ય સમાન તે તે; 
દર્દ્રતાના ભયથી ખરે એ પાછાં લઈ સન્‍જન કેણુ લે રે?] 


વિન્પ્ચાટ્વીપ્વતોથાસુ સુ"્યવનેન્સ્વાસિસ: 1 
જાલ્ળાદ્યો હિ ગાયન્તે મૂમિદ્ાચં છતસ્તિ ચે ॥ 

[ ભૂમિદાય હરે છે જે જન્મે છે કૃષ્યુસપ* તે; 
વસે શુષ્ક ખખોલેામાં વિ'ધ્ય-નિર્જલ-કાનને. ] 


જક્મીનિજેત ચશ્વાશ્રચેન પાતો ડ] સિ [જ્]જો[ ૭] ચિયર્લ 
તાન્યેથ પુખ્યાનિ કિવર્ઝ્ગેથા ન છાપનીચો હુળમરરિવક: । 


(૭૭- 


[જેના થકી ઈ।[પ્સત અર્થ પામ્યો લઘ્દમી તણે આશ્રય [એ]ક, ભૂપ ! 
પુણ્ધા રહાં એ જ વધારવાનાં, ગુમાવવો ના ઉષકારિપક્ષ. ]. 


મેત્રક કાલ અને અનુ-મૈત્રક કાલ “ગ. 


આગળ જતાં જ્યારે શ્લોક નિયત કરવામાં આવ્યા ત્યારે આમાંથી 
“છુમિન, યાનીદ૦ અને ૫છિ'૦ એ ત્રણુ શ્લોક પસ'૬ કરવામાં આવ્યા. આમાંના 
ઘષુખરા શ્શોક સ્ક'૬, પવા, ભવિષ્ય અતે વિષ્ણુધર્મોત્તર જેવાં પુરાણોમાં 
“આપેલા છે.૨૬ 


દાનશાસનને અ'તે રાજશાસનના દૂતકનાં તામ અને હોદ્દો, દાનશાસન 
'ઘડતારનાં નામ અને હોટ્દો, દાતની મિતિ અને દાન દેતાર ૨1”નના દસ્કત આપવામાં 
આવે છે,૨૩ શરૂઆતનાં દાનશાસનેોમાં આ ચાર બાબતે] ગમે તે કમમાં રજૂ 
“થતી, પરતુ શીલાદિત્ય ૧ લાના સમયથી એને #મ ઉપર જણાવ્યા મુજબ [નિયત 
કરવામાં આવ્યે. 


દાનશાસન ધડવાનતો હક અમુક પ્રકારના અધિકારીને રહેતો. ધમ દેય દેતી 
વખતે એ ત્યાં હાજર હેય તે1 રા'ન એને સ્વમુખે આજ્ઞા કરતો, પરતુ એવુ 
'ભાગ્યૅજ બનતું. સામાન્ય રીતે તે! અન્ય કોઈ જવાખદાર અધિકારી ગતે રાજ- 
-શાસનને। સદેશે પહોંચાડતો, એને “દૂતક' કહેતા. દૂતકનો અધિકાર સામાન્ય રીતે 
રાજપુત્ર કે સામ'તને અને કેટલીક વાર્‌ મહાપ્રતીફાર કે મહાક્ષપટલ્િક જેવા ઉચ્ચ 
અધિકારીને સૉંપાતે..૨ દાનશાસન ઘડવાનો અધિકાર સામાન્ય રીતે 1દેવિર્ષતિ 
(લિપિકરેનો ઉપરી) સ ભાળતે1. દિવિરપતિને! અધિકાર ધણી વાર સ'ધિ- 
'વિમ્રહાધિકૃતને ને કેટલીક વાર્‌ બલાધિકૃતને સોંપવામાં આવતે।. ર૬ દૂતક અને 
લેખકના હોદ્દાએતી વિગતે પરથી મેત્રક રાનયતા અધિકારીએ વિશે વિશેષ 
માહિતી સાંપડે છે, 


દરેક દાનશાસનમાં દાનની મિતિ આપવામાં આવે છે. મેત્રક રાજ્યનાં 
દાનશાસનેો।માં વષ, માસ, પક્ષ અને તિથિ જણાવતાં, વાર્‌ જણુ।ાવત્‌ા નહિ. 2% 
'વર્ષ માટે “સવત્સર' શખ્દ પ્રયોશ્નતેો.. મૈત્રક વ'શનાં દાનશાસન સ'વત્સર ૧૮૩ થી 
૪૪૭ નાં છે. અહીં આ વર્ષ કયા સ'વતનાં છે એ જણૂ!વતા નહિ, પર'તુ આ વર્ષ 
વલભી સ'વતનાં હોવાનું માલૂમ પડયુ છે.૨૧ વર્ષની સખ્યા અકે. માં આપવામાં 
આવતી; માસનુ' નામ આપવામાં આવતુ, કોઈ વર્ષે અધિક માસ આવ્યે હોય 
તો પછીના માસને 'દિતીય' કહેવામાં આવતે।.૨૨ પક્ષ માટે “શુદ્ધ' (શુકલ) અને 
“ખબ્હુલ' (9) રદ વપરાત:.ર તિથિ અકેોમાં આપવામાં આવતી. કવચિત્‌, 
ગ્રહેણુનુ પવ હોય તે! એને નિર્દેશા કરવામાં આવતો..2* શસિતિને લગતી આ 
(વિવિધ વિગતે પરથી મૈત્રક રાજ્યમાં સવત, વર્ષ, માસ અતે અધિક માસ 
અગે કાલગણુનાની કઈ પદ્ધતિએ પ્રચલિત હતી એ જાણુવા મળે છે.2પ 


કેડ! ' . જેત્રક રાજ્ય - [ખઅ૨ 


 તરાજના દસ્કતમાં શરૂઆતમાં તે એનું ખબિરુદો સાથે નામ આપવામાં 
આવતુ, પરતુ શીલાદિત્ય ૧ લાના સમયથી એને બદલે માત્ર “સ્વદલ્તો મન ' 
(દરકત પૅ.તે) લખાતું. દોનશાસનના ખતની પ્રમાણિતતા માટે રાજના દસ્કત 
અગત્યના હોઈ, એમાં તે તે રાજાના દસ્કતને મરોડ ધણુ મહત્વ ધરાવતે હશે. 


મૈત્રક રાજ્યનાં દાનશાસનોનતી લેખપદહ્દતિ ગુપ્ત સામ્રાન્ય કરતાં વાકાટક 
રાજ્યની લેખપદ્દભ!તે સાથે ધણું સામ્ય ધરાવે છે, 


તાસ્રપત્રો 


ભૂમિદ્દાન શાશ્ચત પ્રકારનું હોઈ એને લગતુ શાસનપત્ર પેઢીઓ ને પેઢીઓ 
“લગી ન્ળળવી રાખવાની જરૂર રહેતી, આથી ગ્રતિમ્રહીતાને દાનશાસન તાંબાનાં પતરાં 
પર્‌ કોતરાવી આપવામાં આવતું, એને “તાસ્રપત્રે1' કહે છે. અ પતરાં ખતના પત્રના 
કદ પ્રમાણું કાપવામાં આવતાં. તાડપત્ર પરથી કપાતાં તામ્રપત્ર લખાધની 
સરખામણીએ પહેોળાર્ધમાં ઘણુ! સાંકડાં રહેતાં. દક્ષિણ ગુજરાતનાં ઘણાં તામ્રપત્ર 
આવા આકારનાં છે, પરતુ મૈત્રક ર!નયનાં તામ્રપત્રોની પહોળાઈ એની લખાઈ 
કરતાં થોડી ન એઓઇછી હોય છે, કેમકે ઉત્તર ભારતનાં તાખ્રપત્રેનતી જેમ એને 
આકાર ભૂજપત્ર પરથી ઘડાતે।.2૧ દ્રોણુસિ હનુ' દાનશ્ચાસન, જે મૈત્રક સાન્‍્નયનું' 
પહેલુ જ્ઞાત દાનશાસન છે તે, ટ'કુ હોઈ એને એક પતર્‌ પર કોતરવામાં આવેલુ, 
પરતુ પછી રાજવ શ, પૂર્વાધિકારીએ અને દાન દેનાર રાકનની પ્રશરિત ઉમેરાતાં 
દાનશાસનને ખે પતરાં પર કેતર્વાની પ્રથા પ્રચલિત થઈ ને કેવટ સુધી ચાલુ રહી. 
સમય જતાં રાજવ શાવળીનો વિસ્તાર વધતો! ગયે! તેની સાથે આ પતરાંનુ' કદ 
પણુ વધારતા ગયા, તાસ્રપત્રતુ' કદ શરૂઆતમાં સરેરાશ ૩૦2૮૨૦ સે'.મી. (૧૨2૮૮ 
ઇચ) હતું તે આગળ જતાં સરેરાશ ૪૦૩૯૩૦ સે.મી. (3 ૬૮૧૨ ઇચ) જેટલુ' થયુ'.૨૭ 
શરૂઆતમાં ભટાક પછીના ચાર રાન્નએ ની પ્રશસ્તિ કમી કરવામાં આવી, છતાં 
“દાનશાસનનું' લ ખાણું વધતું ગયું. પછી પતરાંનું' કદ વધારવા ઉપરાંત અક્ષરેોનુ' 
ફદ ઘટાડતા રહેવાનું અપનાવવામાં આવ્યું. પરિણામે હવે પ'ક્તિમાં લગભગ ૨૪ 
ને બદલે છેક છપ જેટલા અક્ષર સમાવી શકાતા ને પતરા પ૨ ૧૨-૩૫ પ'ક્તિને 
ખદ્લે ૩૦-૩૫ કે એથીય વધ્યુ પ ક્તિ કોતરી શકાતી.૨૬ 


દરેક તામ્રશાસનનાં પતરાંતે એક છેદે તાંબાની બબ્બે કડીઝે વડે જેડવામાં 
આવતાં. આ માટે પહેલા પતરાના નીચલા છેડા પાસે અને બીન્ત પતરાના ઉપલા 
છેડા પાસે બબ્બે મોટાં કાણાં પાડવામાં આવતાં. આમ કરવાથી તામ્રશાસનનનાં 
બને પતરાં એક્ર છેડે જનેડાયેલાં રહે છે ને અ દરના લેખ વાંચવા માટે ખીજે 


૬૦] શૈત્રક ઝલ ભને બતુ-પૈત્રક કાલ (3 


છેડેથી ખોલી પણુ શકાય છે. તાસ્રપત્ર -જમીનભાં દાડીને કે પ્રરના મો*મલામાં 
કે કોડલામાં મછીને સાચવવામાં ભાષતાં, ગથી ઝેની આહારની બતે બાજુ 
મોરી રાખવામાં આવતી; અર્થાત્‌, લખાણુ બંદરની બાજુ ષર જ કૈ!તસ્વામાં 
ખાવતુ . લખાણુવાળી અ ₹રતી 'બઆાજુએઃ એક-બીજા સાથે ઘસાય નહિં એ ષાટે બંને 
પૃતરાંની કોર્‌ ચારે બાજુએ અ'દર વાળવામાં આવતી. પતરાંતે જેડનારી કડીના 
તારને ગોળ વાળી એના છેડા એક-બીજા સાથે જેડી દેવામાં આવતા, એમાંતી 
ગક કડીના સાંધા પર રાજમુદ્રાની છાપ લગાવવામાં આવતી, જેથી તામ્રશાસનેનાં 
પતરાંતી જેડી અકબધ રહે ને પ્રમાણિત ગણાય. મૈત્રક રાજ્યની રાજઝુદ્રાના 
ઉપલા ભ્રાગમાં બેઠેલા ન દિનું ચિદ્દ અતે તીચલ્ષા ભાગમાં રાજવ'શના સ્થાપક 
શ્રીમટજૂના નામનું લખાષ્યુ હોય છે.ર૯ તાસ્રપત્ર પર લહ્દિયો દાનશાસતની 
પક્તિએ લખો આપતો ને કંસાર એ પ્રમાણે અક્ષરો કેતરતે.. દાનશાસનમાં 
કસારાતું તામ આપવામાં આવતું નહિ. 


કયારેક આગળ જતાં પાછલા કે!ઈ રાજના નામે બનાવરી દાનસાસન 
લખાતું ને તામપત્રો પર કેતરાતું', પરતુ એવા દાનશાસતમાંની અસ ગત વિગતો 
પરથી તેમજ એની લિષપિના મરોડ પરથી એ અતુકાશીન બનાવટ હેોવાતુ 
પકઢાઈ શય છે.?* 


મૈત્રક રાજ્યનાં તામ્રશાસતો પરથી એ રાજ્યના રાજવ'શ, રાજ્યત'ત્ર, 
ધમ'સ'ગ્રદાયો, લિપિ, કાલગણુના પૃત્યાદિ વિશે વિષુલ માહિતી ઉપલબ્ધ થઈ જરે. 


પાદટીપે। 


૬--૨, ?. 1. કાબ, 2777/0/#7 4/ 47/૮7/74, 176. 11) [[). 437 હ. 

૩. જએ! મૈ.ઝુ., શા ૨, પરિશિષ્ટ 1, જેમાં અ વશન ૨૦૧ તાપ્રરાસન ગણાવ્યાં 
છુ. એ પછી બીન સાત તામ્રશ!સન મ#માં છે. સન ૬૯૭૦ તી આખરે કલ સખ્યા 9૮૪ 
થઈ છે. એમાં બે તાષ્રશાસન બનાવટી છે, 

૪-૨. મે,ગુ., ભા. ર, પૂ. ૫૩૫ ૮. જુએ મૈત્રક રાનએ। ની વશાવળી. 

€, સૈ.ગુ., ભા. ૨, પૃ. ૪૨૯-૪૨૯ 

૨૦-૧૬, એજન, પૃ. ૫૩૫-૫૩૬, પરેરિણ ૩ 

૧૭. એજત, પૃ. ૫૩૭; પરિરિણ ૪ 

૬૯-૨૪. એજન, પૃ. ૫૩૭; વળી જએ! એજન, પૃ ૩૪૫. 


૪] 


ભત્રક રપ્ન્‍્ય [ ૮% 


૨૫-૨૬. એજન, પૃ. ૩૪૫-૩૪૭; પ૩ષ 


૨ણ. 
5૩. 
રી કેજ. 
૩૩. 


એજન, પૃ. ૫૩૪, ૫૩૮ ૨૮-૨૯. એજન, પૃ. ૫૨૪-૫૧૫ 


એજન, પ્ર. ૫૩૮, ૬૦૦ ૩૧. મે.ગુ.. શાગ ૨, પૃ- ૫૭૨-૫૭૪ 
કેઈ મિત્તિ અધિક માસની મળી નથી. 


“સુદ' અને '*વદ' શબ્દ “જી રિિ.' અને જ.રિિ.' સ'ક્ષિતરૂપા પરથી યયા છે. 


૩૪ સ.ગુ., ભશા. ૨, પૃ. ૧૦૨ 


૩૫. 
જજન 
૪૦- 


૮૦-૮૧) 


જએ ગથ ૧, પ્ર. ૧૩; મે.ઝ., ભા. ૨, પૃ. પછ્૭-૫૮૫ 
2૯. સૈ.ગ્રુ.. ભા. ૨, પૃ, ૫૪૨-૫૪૬ 
ક જ નિ જ. 
દા. ત- ધરસેન ૨ ન્‍્નના નામનાં શક ૪૦૦નાં બે દાનપત્ર ( મ-ઝુ-., ભા. ૨, ૪- 


૪-મ્-૬ 


પ્રકરણ ષ 
શ્રીમાલ-ભિલ્લમાલ 


ગુજ ફ્દેશનું' પાટનગર 


જ્રીમાલ-ભભિલહ્લસાલ 


ક 


આઓનર્ત-સોરાષ્ટતે ગુજરદેશ કે ગુજરાતતું નામ કયારે મળ્યું એ 
ગુજરાતના પ્તતિહાસનો હજ અણૂઊકલ્યો કોયડા છે, મહી-એર્સ'ગથી મીરોળા 
નદી સુધીના વિસ્તારમાં સત્તા ધરાવતા ગુજ ર્નૃપતિવ એનાં તામ્રપત્ર મળ્યાં છે 
અને એ પ્રમાણે સાતમા-આઠમા સૈકામાં એકસોથી વછુ વર્ષનું ગુ્જર્‌ રાજ્ય 
વડોદરા, ભરૂચ અને સુરત જિલ્લામાં દેખા દે છે.પ આ ગુર્જર રાત્ત્યની 
રાજધાની પહેલાં નાંદીપુરી-નાંદીપુર (નાંદોદ) અને પછી ભરુકચ્છ (ભરૂચ) હતી.* 
બજી બાજુ ઉત્તરમાં ગૃજરદેશ હતે, જેની રાજધાની ભિલ્લમાલ (શ્રીમાલ) હતી 
એમ યુઅત રવાંગે પોતાતી પ્રવાસતાંધમાં લખેલું' છે.ર હાલના ગુજરાતના 
ભૂભાગમાં થયેલાં તત્કાલીન કેટલાંક રાજકુલ ગુજ રજાતિનાં કે ગુજરદેશનાં હોવાં 
સ'ભવે છે. એમાંય રાજિપુત્ર મૂલરાજ સોલકીતું રાજકુલ ખાસ નોંધપાત્ર છે. 
આ પ્રદેશનું તામ આગળ જતાં ગુજ રદેશ કે ગુજરાત પડથુ', પર'તુ સાતમી 
સદીમાં તે! થ્રીમાલ-શભિલ્લમાલ(ભીનમાલ)ની આસપાસને] ગ્રેદેરા ચુર્જરદેશ તરીકે 
એળખાતો હતે. આ પ્રદેશ હાલ આખુની ઉત્તરપાશ્રિમે આજતા રાજરથાનના 
દક્ષિણુપશ્રિમ ભાગમાં આવેલો છે (નકશે ૨). 


ગુજરાતતી ધણી ધંતર વર્તમાન જ્ઞાતિઓ પણુ એમના આચાર, વિચાર 
અતે ધર્મમાં શ્રીમાલ-ભિલ્લમાલ સાથે સખ'ધ ધરાવે છે એ પરથી એમ કહી 
શકાય કે ગ્રુજરાતની ્્ાતિઓ-ન્તાતિઓનું ઘડતર થીમાલતું છે અને એ 
શ્રીમાલ-ભિલ્લમાલતી ગુજરતા આનર્ત, સોરાષ્ટ્ર અતે લાટમાં વિસ્તરી છે એ 
તે:શ'ક છે, આ અર્થમાં પ્રાચીન ગુજર્દેશનું પહેલુ' રાજકીય તથા સાંસ્કૃતિક 
પાટનગર્‌ શ્રીમાલ કે ભિલ્લમાલ ગણાય. 


ત્ર 


પસુ'] શ્રોમાલ-ભિલ્લમાલ [૮૩ 


હી 


નાંસતી ઉર્ટ્પાત્ત 


 શ્રીમાલ-ભિલ્લમાલ અગે એક પુરાણું રચાયેલું છે, જેનું નામ શ્રીમાલ- 
પુરાણુ કે શ્રૌોમાલમાહાત્મ્ય છે.” આ પુરાણુમાં થ્રીમાલ નામ કેવી રીતે પડયુ 
. એતો કથા આપેલી છે. 


શ્રીમાલ નામે જે નગરી ન્નણીતી થઈ તેનું પ્રાર્ભતું નામ ગોતમાશ્રમ 
હતું. ત્ઠષિ ગૌતમને સિવ ભગવાને તય'મક સરોવર છે ત્યાં જવા કલ્યું હતુ. 
ત્ર્ય'બક સરોવર સોગ'ધિક પવષતની ઉત્તરે આવેલું છે અને આખુ પર્વતના વાયવ્ય 
કોણુમાં છે. સરોવરની પાસે વરુણુ કાનન છે, જ્યાં તપ કરવાથી વરુણને એની 
સત્તા પ્રાપ્ત થઈ હતી. ગોતમે પાંચ ગવ્યૂતિ(દસ માઈલે)તા પ્રદેશમાં પોતાને 
આશ્રમ સ્થાપ્યો અને એ પોતાની પત્તી અહલ્યા અને ભક્તો સાથે ત્યાં રહેવા 
લાગ્યા. આ જ સ્થળ પાછળથી “શ્રીમાલ' નામે જણીતું થયુ." . 


“્રીમાલ' નામ કેમ પડ્યુ એ અગેતી રસપ્રદ માહિતી થીમાલપુરાણુમાંથી 
મળી આવે છે. ભૃશ ત્રદપિને ત્યાં પુત્રી તરીકે લક્ષમીજતે જન્મ થયે! અને એને 
| વિષ્ણુ સાથે પરણાવવામાં આવી. આ સ્થળ ઉપર થઈ ને વિષ્ણુ અતે બીળ્ન 
રવો પસાર થતા હતા તે વખતે તેએ એકર સ્થળે રોકાયા ત્યારે ્ય'ભક સરોવરમાં 
સતાન કર્યા પછી શ્રીને પોતાના સાચા સ્વરૂપનો ખ્યાલ આવ્યે. શ્રીતે સાચુ” 
જ્ઞાન થયું એને પરિણામે દેવોએ સમમ્ર પ્રદેશને દ્વૈવી પુષ્પાતી માળાએથી ઢાંકી 
દીધો, આથી પાંચ કોશ જેટલી સમથ ભૂમિ કે જે દેવોના વિમાન માટે 
ઉપયોગમાં લેવામાં આવી હતી તેતે શ્રીની વિન'તીથી “શ્રીમાલ' નામ આપવામાં 
આવ્યુ, સમમ્ર મદેશ શ્રીએ બાઉણોાને ગક્ષિસ તરીકે આપ્યો અને પચ્છા 
પ્રદર્શિત કરી કે પોતા માટે થોડીક જગા રાખવી. વિષ્ણુએ પે!તાના ગણેોને 
જણાવ્યું કે જુદા જુદા ભાગમાંથી પવિત્ર ખાહાણેને લાવવા અને વિશ્ચકર્માને 
આ સ્થળ ઉપર સુંદર શહેર બાંધવા જણાવવું. દૈવી સ્થપતિએ ભવ્ય શહેર્‌ 
બાંધ્યું એતુ સુદર વણુન શ્રીમાલપુરાણુમાં આપેલું છે. અ! રાહેરતે અવકારમાં 
સ્ડીને શ્રી, વિષ્યુ અતે ખીઃન દેવોએ જેયુ' અતે એ માટે સ'પૂર્ણ્‌ સ તાધ વ્યક્ત 
કરતાં કહ્યું કે “અહ્નો સ્ન્યનણો રમ્યો ફ્પતટો મટ: 1, 


ખૂબ સતોષ પામીને શ્રીએ વિશ્રકર્માને દૈવી હસ્તસૂત્ર અને સુવર્ણ કમળહાર 
આપ્યાં અને વિષ્ણુએ એને વરદાન આપ્યુ : “તમે જે સ્થાપત્યવિધા ઉત્પન્ન 
કરી છે તે ધર્મશાસ્ત્ર હોય તે રીતે શ્રેઝ બાહ્મણા એને અભ્યાસ કરશે. ન્યાં 
મહેલે અને ઘરે બધાતાં હશે ત્યાં સ્થપતિઓમાં તમે જ સૌ પ્રથમ માન 


૮૪] 'ભેત્રક કાલ અને અતુ-'મૈત્રક કાલ [પ્- 


પામશે એ નિઃશ'ક છે.''? ન્યારે આપણે ગુજરાતના 'સ્થાષત્યનો વારસો અતે 
સ્થપતિએ કે જેએએ સ્થાપત્ય તૈયાર કયું છે તેના અભ્યાસ કરીએ છીએ 
ત્યારે એમ જણાય છે કે “ઈ્િરે આપેલું વચન બરાખર પળાયું છે.” 

પવિત્ર બાહ્મણા આવ્યા અને તેઓએ શ્રી પાસેથી શહેરતી બક્ષિસ 
મેળવી.૭ 

જે સ્થળ ઉપર્‌ આ શહેર બ'ધાયું તે “શ્રીમાલનગર' તરીકે જણીતું થયુ.“ 


સ્વજાતિ ધનવાન હોવા છ્તાં એણે પુરુષરત્ત માધનો ક્ષુધાથી નાશ થવા 
દીધો એટલે શત્રીમાલનું' નામ “લિલ્લમાલ' પઢયું એવું માબ-પ્રબધ 
જણુવે છે.“ 


શ્રીમાલમાં કલિયુમ આવેલો જાણીને લદ્ટમી ત્યાંથી ચાલી ગઈ, ને એના 
જવાથી શન્ય થયેલા શ્રીમાલતું “ભિન્નમાલ' તામ થયુ' એવુ ત્રીમાલપુરાણુ જણાવે 
છે.૨” પુરાણુ પ્રમાણે શહેરનું “્રીમાલતગર' નામ સત્યયુગમાં હતુ; ત્રેતાયુગમાં 
એનુ નામ “પુષ્પમાલ' હતુ'; ને કલિયુમમાં એ “ભિન્નમાલ' કૅ 'ભિલ્લમાલ'ના નામે 
જાણીતુ' થયુ. એતુ' ચોથુ તામ પુરાણુમાં બતાવેલું છે અને પ્રભધચિ તામણિએ 
પણુ એની તોંધ કરી છે. એ છે “રતતમાલ', જેની કથા રાજ શ્રી-પુજ અને 
એની પુત્રી શ્રીમાતાતા સ બ'ધમાં ઉદભવેલી છે. ૨ 


એતિહાસિક દષ્ટિએ આને વિચાર કરીએ. 


ભિન્નમાલ કૈ ભિક્લમાલ, શ્રીમાલ, પુષ્પમાલ અતે રત્તમાલ આ ચારે 
નામોને અતે “માલ' શખ્દ આવે છે, “માલ' શખ્દના ત્રણુ અથ થાય છે : 
(3) ખે ગામડાં વચ્ચેનું જગલ, (૨) શેચેોઃ ડુંગરાળ પ્રદેશ, અને (૩) એ 
નામની મ્લેચ્ઠ ન્નતિ.૫* 


“ભિલ્લમાલ' કલિયુંગનુ' નામ છે, ઘણુ પ્રદેશો ત્યાં રહેતી જાતિઓના 
નામથી એળખાય છે, આથી ભિધ્લ અતે માલ નામની પ્રજા આ ઝેદેશમાં 
વસતી હશે અને તેથી એ પ્રદેશ 'ભિલ્લમાલ' નામે જાણીતો થયે હશે.૨૨ જેમ 
જેમ શહેર સમૃદ્દ થતુ ગયુ તેમ તેમ ત્યાંના રહેવાસીએોએ “શ્રીમાલ' નામ 
પ્રચારમાં મૂક્યું હશે. સાતમાં સૈકાના સુપ્રસિદ્ધ જ્યોતિષાચાર્ય બ્રહ્મગુપ 
'ભિલ્લમાલકાચાય” તરીકે એળખાય છે.” શ્રીમાલપુરાણુમાં પવિત્ર સ્થળોની 
યાદી આપી છે તેમાં કૈરાત સરોવરતો ઉડ્લેખ છે.૧૫ આ સરોવર કિરાતે ફે 
ભિલ્લે માટે પવિત્ર હશે, પ 


પાસુ] શ્રોસાલ-દભલલ્લમાલ : [તપ 
વસ્તાર 


આ શહેરના વિસ્તારનો “ખ્યાલ મેળવવો સુશ્કેલ નથી, શ્રીમાલપુર્‌ાણુ 
પ્રમાણે ગોતમાશ્રમનેો અર્થાત્‌ થ્રીમાલ ક્ષેત્રનો વિસ્તાર પાંચ ગવ્યૂતિના૬૬ એટલે 
ડે આશરે પ'દરેક માઈલને થાય. શહેરતું સત્ર જ્ષેત્રફળી મોટાં મોટાં મકાતોમાં 
રાકાઈ ગયું છે. જે જગા દેવોના વિમાને રેકી હતી તે જગા પાંચ કોશ 
એટલે દસ માધ્લિની હતી; ને પરાંએ। સાથેના શ્રીમાલ્નગરને વિસ્તાર પાંચ 
યોજન૧૬ એટલે કે વીસ માલને થાય છે. 

યુઅન શ્વાંગ આ નગરને ધેરાવો ૩૦ લી (પાંચ માઈલિ) હોવાતુ' 
જણાવે છે. પ૯ 


વણન 


ઝુજરાની આ રાજધાની ભિથ્લમાલની મુલાકાત ચીતી પ્રવાસયાત્રી યુઅન 
શ્વાંગે સાતમાં સૈકામાં લીધી હતી, પોતાની પ્રવાસતાંધમાં એ એતું વણુન 
ફરતાં જણાવે છે કે: 

વલભાથી ઉત્તર તરફ લગભગ 1૧૮૦૦ લીના અંતરે કોચેલે!(ગુજ ર) 
રાજધાની આવેલી છે. આ પ્રદેશ ૫,૦૦૦ લીતા લેરાવામાં છે, અને એની રાજધાની 
પીલેમોલે ૩૦ લીનો ઘેરાવા ધરાવે છે. આ સ્થળને ખેતપ્રદેશ અને લેકેની 
રીતભાત ચોર્‌ાષ્ટ્રને મળતાં આવે છે. વસ્તી ગીચ છે. સ્થાનો! સમૃદ્ધ અને અનેક 
વસ્તુથી ભરેલાં છે, તેએ નાસ્તિક છે, થેાડાંક બોદ્ધ ધમને માને છે. ત્યાં એક 
સ'ધારામ જે, જેમાં સો સાધુઓ રહે છે. તેએ હીનયાન અને સર્વાસ્તિવાદનો 
ઉપદેશ કરે છે, એમાં કેટલાંક દેવમ દિરો છે તેઓમાં અનેક ધમની પૂઃત થાય છે, 
રાજ ક્ષત્રિષ વર્ણને છે. એ વીસ વર્ષનો જુવાન છે. એ એનાં સાત અને શોર્ય 
માંટે જાણીતો છે. એ બૌદ્ધમી છે, વિવિધ શક્તિ ધરાવતાં માનવીએને એ મન 
અપે છે.૨૦ 


પ્રભાવકચરિતના લેખક પ્રભાચ'દ્રસૂરિ (વિ. સં. ૨૩૩૪-ઈ. સ. ૧૨૭૮) 
આ ભવ્ય નગરતું વણુન અ! પ્રમાણે કરે છે : 


ગૂર્જરદેશ કે ગૂજર્ભૂમિ કે જે શ્રીથી સમૃહ્‌ છે તેમાં શ્રીમાલ નામે એક 
શહેર છે, જે એક સો'દ્યવતી અપ્સરા સમાન જે. ત્યાંનાં મંદિરોના ફભોતી 
શ્રેણી જણે કે શહેરના મુગટ ઉપરનાં રત્તો છે, એ ભવ્ય મહેલે સુ'દર 
મત્તવારણોથી રણુમારાથેલા છે. એનો મુખ્ય માર્મ શક્તિશાળી હાથીઓની 


૮૬] મૈત્રક કાલ અને અતુ-ડત્રક કાલ (ર. 


હાજરીથ! શોભાયમાન છે. આ શહેરમાં સુદર જેન મંદિરે છે અતે મહાન 
સાધુઓ વસે છે.૨૨ 


શ્રીમાલપુરાણુ જે શ્રીમાલનો પ્રદેશ ગુર્જર મટી પાછે મરુમાં ગણામે! ત્યાર 
પછી લખાયું લાગે છે, તેમાં ત્રીમાલનગરનુ' સુ'દર વર્ણુન આપેલુ છે : “ચૂનાથી 
ધ્રોળેલી એની ઊચી હવેલીએ ગગતાંગણુમાં હ'સોની પક્તિએ જેવી રૈેભે છે. 
મકાનોની જળીઓમાંથી દેખાતી ચિત્રોવાળી ભી'તે! ગઝૃહલદ્મીએઓનાં ચિત્ર- 
વિચિત્ર વસ્ત્રોની જેમ શોભતી હતી, હવેલીઓનાં રશિરેગૃહા ઉપર સિંદૂર છ ટાતુ 
ને ત્યારે એ આકાશ્ઞમાં રાતાં ઇદ્રગોપષ (ગોકળગાય) જેવાં લાગતાં હતાં. નગરના 
છેડાએ ઉપર્‌ ૨૮ પટ્કોણુ સ્ત ઊભા કરવામાં આવ્યા હતા. સ્થળે સ્થળે 
તોરણે! હતાં-કથાંક સોનેરી, કથાંય મણિમય ને કયાંક રૂપેરી. એ નગરના સોધોને 
મહાન ઉચ્છ્ય કિનારા પર ઊછળી આવેલા ઉત્તરસમુદ્રનું સ્મરણુ કરાવતો હતે..''૨૨ 


નગરતી રથના ચતુરસ્ત્ર હતી. ૨2 


યુરાણુ થીમાલના કૈટલાક આંકડાએ આપે છે, જેને '“ભ્ીમાલિકી સવ સ ખ્યા' 
કહે છે તે પ્રમાણે શ્રીમાલમાં ૧૦૦૦ ગણુપતિ, ૪૦૦૦ ક્ષેત્રપાલો, ૮૪ ચ'ડિકા 
દેવીઓ, ૧૦૦૦ સરોવરો, ૧૧૦૦૦ શિવલિ'ો, હહ મુખ્ય મ'દિરેો અને દુર્ગાનાં 
૧૮૦૦૦ ૫દિરે હતાં. 


૪૦૦૦ બ્રભમશાળાએ, ૮૦૦૦ દુકાનો અને ૧૦૦૦ સભાગ્હો હતાં. 
આ નગરના સરક્ષિત દુ્ગની દીવાલમાં ૮૪ દર્વાજાએ। હતા. 


આ રાહેરની પૂવ દિશામાં રહેતા વૈશ્યા 'પ્રાગ્વાટ' નામે જાણીતા થયા, તેવી 
જ રીતે દક્ષિણુના 'ધનોત્કટ' અને પશ્ચિમ અતે ઉત્તરના “શ્રીમાલી' કહેવાયા.૨૪ 


ઇતિહાસ 


“શ્રીમાલમાં સચવાયેલી પ્રણાલી પ્રમાણે જગતવામી કે સૂર્ય તું સો પ્રથમ 
મંદિરે વિ. સ. ૨૨૨(ઈ. સ. ૧૬૬)માં બ'ધાયુ'. શહેરનો નશ વિ. સ'. ૨૬૫ 
(રન્‍્ટ ઈ. સ.)માં થયે. વિ. સ'. ૪૯૪(ઈ. સ. ૪૩૮)માં રાક્ષસોએ શહેરનો 
ફરીથી નાશ કર્યા અને વિ. સ. ૭૦૮(ઈ. સ. ૬૪૪)માં શહેર ફરીથી વસ્યું, 
વિ. સ. ૯૦૦(ઈ. સ. ૮૪૪)માં ત્રીજ વખત શહેરનો નાશ થયે. વિ. સ'. ૯૫૫- 
(ઈ. સ. ૮૯૯)માં શહેર ફરીથી વસ્યુ' અને બાર સૈકાએ સુધી એની સમૃ્ડિ 
ટકી રહી,'૨પ 


પસુ] શ્રોમાલ-લભલ્લમાલ [૮૪ 


ભીનમાલની પ્રમાણુભૂત લિખિત માહિતી વમલાતના સમયને શિલાલેખ 
પૂરી પાડે છે.૨૬ પ્રભાવકચરિતિના મતે એ શ્રીમાલતે રાજા હતે..૨૭ શિલાલેખ 
વિ. સ. ૬૮ર(ઈ. સ. ૬ર૬)તે! છે. એક રા'ના વર્મલાતનો ઉલ્લેખ માધ 
કવિએ પોતાના સ'સ્કૃત મહાકાવ્ય “રિશુપાલવધ'ની પ્રશસ્તિમાં કરેલો! છે, આ 
ખે વર્ષમજ્ઞાત એક જ હોય તે! સુપ્રભદેવ કે જે માઘના દાદા હતા તે વમલાતના 
મુખ્ય મ'% હતા. કવિના પિતાનું તામ દત્તક હતું; અને લેકો એના મૈત્રીભર્યા 
વતતને લીધે એને “સર્વાત્રય' તરીકે સખોધતા હતા. માધના મહાકાવ્યના 
દરેક સગનતે અતે “શ્રા' શખ્દ આવે છે અને માથ “શ્યક' કહેવાય છે. અને આ 
રીતે એણે પોતાના નગર શ્રીંમાલને એના મહાકાવ્યમાં યાદગાર બનાવ્યુ.૨૬ 


ભીનમાલનો રાજ્કીય ઇંતિંહાસ જેતાં જણાય છે કે વર્મલાત (ઈ. સ. ૬૨૬) 
પછી ચાપ વંશનો રાજ વ્યાદ્રમુખ શ. સં. ૫૫૦(ઈ. સ. ૬ર૮)માં રાન્‍્ય 
કરતો હતે.,૨૬ «ત્યારે યુઅન સ્વાંગ ઈ. સ. ૬૪૧ માં આવ્યો ત્યારે ત્યાં ૨૦ 
વતો એક ક્ષત્રિય રા” રાજ્ય કરતે! હતો તે કદાચ વ્યાદ્રમુખને। પુત્ર હુશે,2૦ 
ભીનમાલની આસપાસના પ્રદેશમાં ત્યારે ગુજર-પ્રતીહારે શક્ય કરતા હતા.29 
આ સમયે આ સમસ્ત પ્રદેશ 'ગુર્જરદેશ' તરીકે ઓળખાતો હોવાનું જણાય 
છે.૩૨ નવસારીના ચાલુકથ રાજા પુલકેશીના કલચુરિ સ'વત ૪૯૦(ઈ, સ. ૭૩૯)ના 
તામ્રપત્રમાં ઉલ્લેખ છે કે મુસલમાતોએએ ચાવેકટે! ઉપર હુમલે॥ કર્યો.૨૨ ને આ 
ભીનમાલન! ચાષેો હોય તે! એમ જરૂર કડી શકાય કૈ ભીનમાલ ઉપર્‌ ઈ. સ, ૭૩૯ 
પહેલાં હુમલા થયે! હતે।.૨૪ 


ચાપો! પછી ભાનમાલમાં પ્રતીહારે। રાજ્ય કરતા હતા. ચાપોની જગાએ 
પ્રતીહારો ક્યારે આવ્યા એ જાણી શકાયું નથી. પ'ડિત ગૌરીશ'કર એઝા આં 
ખતાવ €. સ. ૭૪૦ અતે ઈ. સ, ૮૦૯ની વચમાં મૂકે છ્ે.3૫ 


આ પ્રેતીહારે અવ તિમાં પણુ રાન્ય કરતા હતા.2૬ 


સો પ્રથમ પ્રતીડાર રાન્ન નાગભટ હતો. ભરૂચના ચૌહાણુ રા'ન ભત જહ 
બીજાના પાસા સ. ૮૧૩-૫. સ. ૭૫૩)માં નોંધાયેલો તાગાવલે।ક તે આ 
નાગભ2 હોય તો ભતૃભ્ૃદદ નાગભરનો સામત હતેો.રેછ આ તામ્રપત્ર ભરૂચ 
જિલ્લાના હાંસોટ ગામમાંથી મળી આવ વ્યુ હતું, આથી એમ કહી શકાય ફે 
નાગભટનું સાત્રાજ્ય ઉત્તરમાં મારવાડથી દક્ષિયુમાં ભરૂચ સુધીનું હતુ,2/ આ 
સમયે ખલૂચીએએ એના રાજ્ય ઉપર હુમલે। કર્યો હતો, પણુ એમને મારી 
હડાવવામાં આવ્યા હતા.23૯ 


૮૮] શોત્રક કાલ અને અતુ-ગૈત્રક કાલ 1 પ્ર. 


ત્યાર પછી ખે ર1”્ન કામુત્સ્થ અને દેવરાજ થઈ ગયા અને પછી આવ્યો 
બત્સરાજ. વત્સરાજે બગાળાના ગોઠ રાજાએ તે જીતી લીધા. જ્યારે એ માળવાના 
રા'ન સાથે યુદ્ધમાં રોકાયેલે હતો ત્યારે એના ઉપર્‌ રાષ્ટ્રફૂટ ર1” યુવરાજે 
હુમલો! કર્યો અને વત્સરાજ હારીને પે!તાના રાજ્ય માર્વાડમાં પાછે આવ્યે. 
પોતે ગોડ રા”ન પાસેથી ખે શ્વેત છત્રે લીધાં હતાં તે એણે રાષ્ટ્રફૂટ રાજાને પાછાં 
આપ્યાં.₹૦ «ટેન દિગખર આચાય જિનસેને શક સંવત છ૦્પ(ઈ સ. ૭૮૩]માં 
રચેલા હરિવ'શપુરાણુમાં એની નોંધ આપી છે./% ગવી જ રીતે ઉદ્દધોતનસૂરિએ 
પોતાની કુવલયમાલાકથા(ઈ, સ. ૭૭૮)માં એને ઉલ્લેખ કરેલો છે.₹૨ 

એન! ષછી એને પુત્ર નાગભટ બીજને ગાદીએ આવ્યે. એ “નાગાવલેક' 
નામે જાણીતો! હતે।. એણે કનોજના રાજ ચકાાયુધને હરાવ્યો. એ સાસ્રાન્યને 
વડે થયે1. ગ્વાલિયરના અભિલેખમાંથી માહિતી ઉપલખ્ધ થાય છે કે એણે આંધ, 
સે'ધવ, વિદ્ભ, કલિ'ગ અને બ'ગના રાજાઓને જીતી લીધા હતા અને આનત, 
ભાલવ, કિરાત, વુરુષ્ક, વત્સ અને મત્યન! ગિરિદુર્ગો લઈ લીધા હતા.₹2 
જેધપુર રાજ્યના એક ગામડામાંથી એને વિ. સ. ૭૭ર(ઈ. સ ૭૬૧૬)નો લેખ 
મળી આવ્યા છે. એ ભગવતીનો મહાન ભક્ત હતે1. જૈત લેખકે આ 
નાગભટને 'આમ' નામથી એળખે છે.₹* પ્રભાવકચરિત પ્રમાણે એ વિ. સ'. ૮૯૬- 
(ઈ. સ. ૮૩૪૦માં મૃત્યુ પામ્યો.₹પ કદાચ આ સમથે જ ભીનમાલ ગુર્જ રોની 
રાજધાની મટી ગયુ. ત્યાર પછી ગુજરોની રાજધાની કાન્યકુખ્જ થઈ ₹5 

પશ્રિમ સોરાષ્ટ્રના રૌ'ધવ રજ જાકે ર નરના ગુ. સ. ૫૯૬ (ઈ. સ. ૯૧૫)ના 
દાનશાસન પરથી માલૂમ પડે છે કે ભૂતામ્બિલિકા(ધૂમલી)માં ભિલ્લમાલના નનન 
નામે વેપારી પોતાના નામે નન્ન-મઠૅેંકા નામનો નાને મઠ સ્થાપ્યો હતે...” 

રાષ્ટ્રફૂટ રાન્ન કૃષ્ણુ ૩ જાતા સમય(ઈ. સ. હ૩૯-૯૬૭)માં ભિલ્લમાલના 
વેપારીઓએ સ યાન(સ”નણ)માં ભિધ્લમાલદેવ મધુસદનની પ્રતિષ્ઠા કરી હોવાને 
ઉલ્લેખ આવે છે. 

માળવાના પરમાર રાજા સિધુરાજ(ઈ. સ, ૯૯૪થી ૧૦૧1)ના પુત્ર દૂસલે 
ભીનમાક્ષમાં અલગ શાખા સ્થાપી, એ શાખાની સત્તા ત્યાં બારમી સદી સંધી રહી,₹૯ 


ચુરાતત અવરોષે। 
ભીનમાલમાં ઉત્ખનન અને સ્થળતપાસ દ્દારા “રાતાં ચળકતાં મૃત્પાત્રે!' અને 


“કાળાં-અને-રાતાં મૃત્પાત્રે' ના અવરેપ મળી આવ્યા છે. આ ઉપરાંત રે!મત 
સાસ્રાન્યના સમયનાં મૃત્પાત્રેના અવશેષ તવલખેશ્ર મહાદેવના ટેકરા ઉપરથી 


પસુ] શ્રીમાલ -ભલ્લમાલ «૯ 


મળી આવ્યા છે,પ* આ અવશેષો બતાવે છે કે શ્રીમાલતી વસાહત ખ્રિસ્તી 
સ'વતની પૂર્વેના સમયમાં તેમજ એની આરંલહ્િક સદીઓમાં આબાદ હતી. 

જેકસન બોમ્ખે ગૅઝેટિયર-વો. રમાં જેકોપ (યક્ષફૂપ) અને જગરરવામી 
સુયતા મ'દિરેતું' વિગતથી વણુ'ત આપે છે. સરોવરની બાજુમાં ખૂબ ષ્યાન ખે'ચે 
તેવું એક મહાકાય શિલ્પ છે. જંકસન એનું વિગતે વર્ણુત આપીતે નોંધે છે 
કે આ મહાકાય શિલ્પ તૂટેશું' છે, આવી એનુ મુખ ખેડોળ જણાય છે. હાથ 
અતે પગ ભગ્ન છે હતાં પણુ આ સિલ્પકૃતિ ભબ્ય જણાય છે. એના માયાના 
વાળ વ્યર્વારેથત અને વાંકડૅયા છે. એતી છાતી અને એનું વતુંળાકાર ઉદર 
કુશળતાથી ઘધડેલાં છે. અ મૂર્તિમાં સપ્રમાણુતાની ખામી છે. એના હાથતેો 
નીચેનો ભાગ અતે પગ ધણા ટ્રૂકા દે, તેવો જ રીતે એને માટેતું આસન 
સાંકડું છે. આથી એમ જષુાય છે કે પશ્થરતી જરૂરી ઊ'ડાઈને! અભાવ કશે 
અને પરિણામે કુશળ શિલ્પીના હાથે પ્રમાણુહીન પ્રતિમા ઘડાઈ હશે. આ મૂર્તિમાં 
ધ્યાન ખે'ચે તેવાં લક્ષણા!માં માથાના વાળ (જુલફાં) અતે એના જમણા હાથમાં 
રહેલો! પથ્થરને દડો છે. માથાના વાળ વાંકડિયા અને વ્યવસ્થિત છે. વાંકડિયા વાળ 
કપાળ ઉપર ઝૂલે છે. વાંકડિયા વાઇતી ચાર હરે!ળ છે, જે ખભા સુધી લટકતી 
જણાય જે, મસ્તક ઉપરના મુકૃટને ત્રણુ ટોચ છે, એ ખૂબ અસરકારક અલ કાર 
તરીકે શે।ભે છે. નાકના ઉપરના ભ્રાગની સ'મુખ ટોચ અને કાન ઉપરની ખે બાજુની 
ખે ટોચ એમ ત્રણે ટોચે વાળેલી પટીથી બાંધેલી છે, પ્રથમ નજરે હાથમાં 
રહેલો! પથ્થરતો ગોળો શ્રીફળ હોય એમ લાગે જે; જણે કે રા'ન એતે સરોવરમાં 
પધરાવતા હોય, જ્યારે એક મત એ માનવહસ્તક હોવાને છે (પૃ. ૪૫૭). 

“આ આપયૃતિનેો દેખાવ, એતી ભગ્યતા, એતો ભરાવદાર દેહ અતે એની 

અદા, એતા માથાના વાંફાડેયા વાળ વગેરે એલિકન્ટાતી ગુફામાં શશિવ-પાવ તીના 
લગ્ત વખતના શિલ્પમાંતી ચ ડની આકૃતિને મળતી આવે છે. આયી એમ સ્પષ્ટ 
થાય છે કે આ આકૃતિ ત્રીમાલનો જૂનામાં જૂનો અવશેષ હોઈ શકે કે જે એલિ- 
ફન્ટાની વાંકડિયા વાળની આકૃતિ હઠ્ઠા કૅ સાતમાં સકાની માનવામાં આવે છે 
તેની સાથે સામ્ય ધરાવે છે અને આ જ સમયે ગુજ રે।એ શહેરની સ્થાપતા કે 
'પુનઃસ્થાપતા કરી એમ મનાય છે” [પ. ૪૫૮). 
સાહિત્યતુ' ધપ્મ 

શ્રીમાલપુરાણુ પ્રમાણે શ્રીમાલમાં એક હનર બાહમારાળાએ અને ચાર હકાર 
મડે હતા, જેએમાં જુદી જુદી વિદ્રાશાખાએ।ના વિષયો ભસાવવામાં આવતા. 
આ રીતે શ્રીમાલ મહાત વિધાપીડૅનું ધામ હતુ. 


૯૦] શૈત્રડ કાલ અને અતુ-શોત્રક કાલ (ગ્ર. 


ભીનમાલતી આસપાસના પ્રદેશનું' વ્ણુત કરતાં જેકસન નોંધે છે કે 
રાના ટકફય મોઢા વિસ્તારમાં વેરાથેશા પડયા છે તેથી એ પ્રાચીન વિદ્યાશાલા 
કે સંસ્કૃત કોલેજને પ્રદેશ હોઈ શકે."૨ 

માઘ કવિ આ જ શહેરમાં ખ્યાતનામ થયે! હતે. મહાન ખગેોળશાસ્ી 
ભિલ્લમાલકાચાય બ્રહ્મગુપ્તે પોતાને! ન્યોતિષને! મહાન ગ્રંથ બહ્ાસ્ફૅટસિદ્ધાંત 
શક સવત પપન્(ઈી સ. ૬૨૮)માં અહી પૂર્ણ કર્યો હતો, અલ્‌-ખબીરૂની (ઈ. સ. 
૧૦૩૦) કહે છે કે વિષ્ણુના પુત્ર બહ્મગુપ્તે બહ્મસ્કૃટસિદ્ધાંતનો ગ્રથ મુલ્ષતાન અને 
અણહિલવાડની વચમાં ભાંતમાલ શહેરમાં રચ્યો હતે।.૫૭ 

શ્રીમાલ જૈનવિઘયાનું' મહાન ધામ હતું. સુવિખ્યાત સિદ્ધ્ષિની ઉપમિતિભવ- 
પ્રપચકથાતો મ્રથ વિ. સ. ૯૬ર(રઈ સ. €૦$)માં ભીનમાલમાં પૂર્ણ થયો હતે. 
હરિભદ્રસરિની વિદયાપ્રરત્તિ પણ ભીનમાલમાં થઈ હતી, પડૂદશનસમુચ્ચચ નામતો ચે થ 
આ શહેરમાં જ લખાયો હતે. સમરાદિત્ય નાયકની સમરાદિત્યકથા (સમરાર્સ્વજર) 
પણુ જેન વિદાન હરિભ્રદ્્મરિએ પ્રાકૃતમાં અહી લખી હતી. એને 'સકલકથા' તરીકે 
કાવ્યાતુશાસતમાં એઇાખવામાં આવે છે. સિદ્ધર્ષિ, જે હરિભદ્રસરિતો શિષ્ય હતો 
તે, શ્રીમાલને નાગરિક હતે! એમ પ્રભાવકચરિતિમાં નૉંધેલું છે. હરિભદ્રસૂરિએ 
એને માટે લલિતવિસ્તરા નામતી ટીકા લખી હતી.૫૪ 


કુવલયમાલા કચાને પ્રાકૃત ત્રથ ઉદ્ઘોતનસરિએ લ"ખ્યો છે, જે હરિભરદ્રસરિને 
સમય નફ્ડી કરવામાં બહુ ઉપયોગી છે. આ ત્રથ પૂર્ણ થયાનો સમય શક કાલ 
૭૦૦ વષષ્તા આગલા દિવસે બપોરનો કહેવાય છે. આ ગ્રથ આ પ્રમાણે પૂર્ણુ 
થાય છે : -“આ ત્ર.થ કવિના પોતાના અભિમાન માટે કે કાવ્ય લખવાના ઉદ્દેશયી 
રચાચે। નથી, પરતુ આ ધમકથયા છે માટે એ લખાય છે, આધી એના દોષ 
તરક્‌ જ્ેમે ર્નાહે.''પષ 


આવા થોડાક ઉલ્લેખામાંથી શ્રીમાલની વિદ્યાકીય પ્રકૃત્તિના ખ્યાલ આવે છે. 
ત્યાર પછી અણહિલવાડ પાટણુ એની પેરણાતું કેદ રહયું. 
ધસ સ'પ્રદાય 

શ્રીમાલને! ધાર્ખિ ક ઇતિયાસ ન્નેતાં નજરે પડે છે કે શ્રીમાલ શૈવ અતે વૈષ્ણુવ 


તીર્થસ્થળ છે. વળી યુઅન શફ્વાંગની પ્રવાસનોંધમાંથી જણી શકાય છે કે એના 
સમયે ખોદ્ધ ધમ પ્રચારમાં હતે, જેન ધર્મ પણુ મહત્ત્વનું સ્થ!ન ધરાવતે। હતે. પ૬ 


સિહ્ધષિ (૨૦ મી સદી)તું કાયશ્ેત્ર શિલ્લમાલ. હતુ .૫૭ વીરગણિ ભીતમાલ, 
થરાદ, થરા અને પાટણમાં રહેતા,પ૬ 


પરુ] શ્રીમાલ-ભલ્લમાલ [૯% 


વલભી-ભ'ગ (પ. સ. ૭૮૮) થવાની વૈયારીમાં હતે। ત્યારે વલભીની વધ માન- 
સ્વામીની પ્રતિમા શ્રીમાલપુર ગઈ.૫૯ 


અ'ચલગચ્હ્ના ધમ'પ્રભસ્રિ (3૩ મો સદી) ભિત્તમાલ નગરના વતની 
હતા.૬* વિવિધતીર્થ કલપ(1૪ મી સદી)માં શ્રીમાલપત્તનમાં વીરપ્રતિમાં હોવાને 
ઉલ્લેખ છે.૬૧ ભાવડ (3૫ મી સદી) શ્રીભિન્નમાલનગરમાં થયો.૨૨ ભિન્નમાલમાં 
લેકાયતિક મતતા અનુયાયીઓ પણુ હતા.૬2 


પડલી 


શ્રૉમાલપુરાણુમાં આપેલી સારિકેપાખ્યાન નામની કથામાં'૪ તોધેલું છે કે. 
સિધતા લોકે શ્રીમાલ ક્ષેત્રની લગ્નલાયક જુવાન કન્યાઓને ઉપાડી જતા હતા, 
આ કારણે ખીકના માર્યા લોકો શ્રીમાલ છોડીને આખુ ગયા. આ બતાવે છે કેઃ 
પક્ષિમ તરકના ભયના મુખ્ય કાર્ણુથી શ્રામાલની પડતી થઈ અને પરિણામે શહેરને. 
નારા થયી. 


સારિકાના ભયથી શહેર ઉન્/જડ થઈ ગયું અને ૧૬૪ વર્ષા પછી શ્રીપુ જે 
એને ફેરી વસાવ્યું. વિક્રમ સ'વત ૧૨૦૩, વૈશાખ રુલ અષ્ટમીને દિવસે ત્રીમાલનીઃ 
શ્રી શહેર છોડીને ચાલી ગઈ અને શહેર 'ભિલ્લમાલ' ખત્યુ. લદ્દમી ત્યાંથી. 
તીકળી ગ્રુજરદેશની રાજધાની પાટણુ આવી. આ બતાવે છે કે ઉપર જણાવેલા 
વર્ષ પછી શહેરમાં રાજકીય પરિસ્થિતિ બદલાઈ ગઈ હરે. એતિહાસિક દષ્ટિએ 
જોતાં જણાય છે કે ગુજરાતના મહાન સોલ'૪ીએએ પોતાને રાજ્યવિસ્તાર 
માર્વાડે સુધી અર્થાત્‌ હાલના પશ્ચિમ રાજરથાન સુધી વિસ્તાર્યો અને એ જ 
હકીકત આપણુને શ્રીમાલપુર!ણુમાંતી પોરાણિક કથામાંથી પ્રાપ્ત થાય છે, 


પાદઢીપે 


૧--૨. જુએ! પ્રકરણુ ૧, ખડ ૨, 

૩. જએ! પ્રકરણ ૬, ખડ ૨, 

૪. પુપ્પિકામાં એનું તામ શ્રીશાજ્સાસ્રાત્ન્ય આપેલુ છે ને એને શન્‍્જુરાળના ત્રાણ- 
સંરતી અતગત જણાવ્યું છે. “બ્રીમાજવુરાળ' એ એવું લોકે માં રૂઢ નામ છે. 

પ૫. ઝૅઃચાય ૨-રૂ ૬, અ"યાય ૬-૬. 

છ, અધ્યાય ૧૦-૧૧ ૮. શ્રીન્નાસ્વુરાળ, અ. ૬, *ો. રૂ૭- 

હ પ્રવન્ધસ્તિન્તાસળિ, ૫. ર્‌૬ ૨૦. અ. ૭૨, શં, ર્‌રે-રૂષ્ટ. 


"૨]  ભૈત્રક કાલ અને અનુ-ખૈત્રક કાલ 38, 


૧૨. 4. ઉ. જદા, /0/74%૮/10/ / 220):0427444 [. 5011; ૨. છે, 
“પરીખ, ગુજરાતતી રાજધાતીએ. પૃ, «૨-૯૩ 
૧૨. ર.છે!. પરીખ, એજન; પૃ. ૯૩3 


માં માનાન્તરાટ્થી 1 સમિ, સિત્લા., જા. 9, શો. ૨૫૬૪ 
મરાઈ શેઝપ્રાયસુન્નતસ્યજતૂ | સષિનાથ, મેઘષ્તટીજા, શો. ૧૬ 
માળા મિણ: જિરતાશ્ર સર્જેડવિ શ્ેરઇગાતય: | અમિ. સિન્ત7,, જા. રૂ, 
“ભો, ૫૬૮; અથવા ભિલ્લ લેકોને! માલ (બીડને! પ્રદેરા)-સ. 
૬૩. ર. છો. પરીખ, એજન પૃ. ૯૩ 


૪. શં વા. શીકિત, માર્તીય ગ્યોસિષ, ૫. રૂ૦૦ 1૫. અધ્યાય ૧૨ 
15. સ. રૂ, શો, ર૫; મ. ૪, શો, ફ૪ . ૬૪. સ. ૧, શો, રૂ૮ 


૮. અ. ૧૦, *્કે, ખટ ૧ 

૧8. શપલળ 15૪: 25470 27૮0૮4: ૪ /4/૮ 76/77 977, 10. 
ન), ]. 270 ૨૦. 82€,, ]12/* 269 . 

૨3. પ્રનન્‍્ધ ૧૪, કો, ૩-૮ 

૨૨. ન. ૨, શ્છો. રૂ-૧૮; ર. છે. પરીખ, “ગુજરાતની સજધાનીએ!”'. પૃ. ૯૭-૯૮ 

૨૩. અ. ૧૦, છો. ૫૮ 

૨૪. અ. ૭ર; સ, ૧રૂ, “છો, ર૫; ૨. છે!. પરીખ, “ગુજરાતની રાજધાતીએ।”, 
“_ૅૃ, ૯૯૦૧૦૭ ૨૫. #. બ, 1/01. 1, છિ. 1, [. 4685 

૨૬. 87, 1૦1. 152,॥- 191 રછ, ધ્રતન્ધ ૧૪, શ્ઝો, ૨ 

૨૮. રિ.0. "તતા, 9%. «૪., 20- 2501-5611 

૨૯. ન્રહાળત, ત્રાહાસ્જુટિટાન્ત, અ, ૨૪, શસ. ૭ 

3૦. રિ, €, ૪દઠાત॥, ૦. ૮૪., ૩. 206124 

૩3. 6. €., જ્ઢિત્દ 111, 5૯% 4 (1) દ્રતાતં 4 (2) 

૩૨. પલા વ1ડાંત્ાટ, 9. ૮. [0- 270 

૩૩. #. ₹., 1. 1, 2%. 1, [9.109 

૩૪-૩૫, 1. ઉં. છત, ૦/6. ૮૪., 9. કલાક 

૩૬, 6. €., ૪૬- 111, [2.53 3૭, મે. ગુ, ભા.?, પૃ. ૩૦૩-૩૦૫ 

૩૮,-૪૬, 1૨. 6. 1ૃ71॥1, 97. ૮/૪., [2.0 

૪છ. ૬07070૮067 % €/7૦/. ૪, 259 

૪૮. બૃદ્ધિપ્રકારા, વષ" ૮૩, પૃ. ૩૪૭ 

૪૯. 27૮ 5/7%૬૭6/7 797 89૪૪2, [0-73 4. 

૫૦. છ. પ. 871044, 6€//&74૮ 20 67/47 5/54 -9 57272872 27/4૮. 
"7૦, 1, ૪.118 


વસુ] શીસપ્લ-ભલ્લમપ્લ [ ૯«૩- 


૫૧. આ્રીવાજવુરાળ 3, ૧૨, *ો, ૨૨; અ, ૭૨, *છો. ૧ 

૫ર. 2. 6... 170). 1, 9. 4553 પડ. [રિ.€. હ, 7૪. ૮૪7. ૩2., 261 
૫૪, 78#., 0૪0- 2૬6૧71-%061#11 પષ. /577., [- 3₹€60/11 
૫૬. 7827., 2. 261૫711 

પછ. મે।. દ, દેસાઈ, “જેન સાહિત્યનો સક્ષિ ઇતિહાસ”, પૃ. ૧૮ષ 

૫૮. કલ્યાણુ વિજય, “પ્રભાવકચરિત-પ્રબ'ધપર્યાલેોચન”', પૃ. ૭૬-૭૯ 

૫૯. પ્રગન્ધસિન્તાસળિ, પૂ, ૧૦૨ 

૧૦. સિત્તિષમસ્છીય વટાવજીલપ્રહ, ૧. ૧૦૧ 

૬૨. ૧. ૮૬ ૬ર. વિવિધમન્છીચ પટાવનીલથદી, જ. ૧૨૦- 
૬૧૩. છ્ઝત, જૂ. ૩ખ્‌ ૬૪. અ. રૂ૮ ૬૫. સ, ૭૭ 


પ્રકરણ ૬4 
ગુજર-પ્રતીહારો 


૧. ગુજ ફ્રેશને! અને અવ તિ-કનેોજને। પ્રતીહાર વશ 


રાજસ્થાનમાં છઠ્ઠી સદીના મષ્યમાં એક નવો રાજવશ સતારૂઢ થયો. એ 
વશને સ્થાપક હરિચ'દ્ર નામે વિપ્ર હતો, એને રાણી ભદ્રા નામે ક્ષત્રીય પત્તીથી 
“જે પુત્ર થયા તે “પ્રતિઠાર' કે 'પ્રતીકાર' રાજાએ તરીકે ઓળખાયા.પ૫ આગળ 
જતાં આ વ'શના રા'એ પોતાના વશ રામના ભાઈ લક્ટ્મણુથી ઉત્પન્ન થયેલે 
અને લક્ષ્મણે રામતા પ્રતીહાર્‌ તર્રકે કરેજ ખજવેલી તેથી આ વંશ એ નામે 
ઓળખાયો એમ જણાવે છે.૨ કુલેોત્પત્તિતી આ માન્યતા પૌરાણિક પ્રકારની 
છે; વાસ્તવમાં તો આ વશનો મૂછી પુરુષ કોઈ રાજ્યતા પ્રતીહારને! અધિકાર 
ધરાવતો હશે તે જેમ શુંગ અને મૈત્રક વ'શના સેતાપતિઓગએ તથા કાણ્વ વ'શના 
અમાત્યે તક મળતાં રાજસત્તા સ્થાપી તેમ આ વશના પ્રતીહાર મૃળપુરુષે તક 
મળતાં રાજસત્તા ધારણુ ૩રી હશે. મઢાપ્રતીડાર એ મહાસામ'ત અને મહારાજની 
હરોળના એક મોટો હોદ્દો ગણાતો, જેનો સમાવેશ રાજાતાં પચ મહા- 
'બિરદ્દોમાં થતે।. 

હર્ચિદ્રના પુત્રોએ માંડેવ્યપુર (જેધપુરતી ઉત્તરે આવેલું મ'ડોર) જતી 
ત્યાં તુંગ પ્રાકાર કરાવ્યે,૨3 એમાંના રજ્િજિલ્ષના પૌત્ર નાગભટે મેડ તક- 
(મેડતા)માં રાજધાની સેથર કરી (નકશે! ૨). એ પછી ગએ વશમાં તાત, યશોવર્ધત, 
ચ'દુક, શિલુક, ઝોટ, ભિલ્લાદિત્ય અને કકક નામે રાજા થયા. કકક ગોડો સાથે 
ચુદ્દ કરી મુદ્ગગિસિમુંગેર, બિહાર)માં યશ મેળવ્યો, એના પુત્ર બાઉકતો 
વિ. સ. ૮૯૪(ઈ. સ. ૮૩૭)તો શિલાલેખ જેધપુરમાં મળ્યા છે,” ન્યારે 
ખીન્ન પુત્ર કકેકના વિ. સ. ૯૧૮(ઈ. સ. ૮૬1)તા રિલાલેખ ધટિયાલ- 
(જિ. ન્નેધપુર)માં મળ્યા છે. આ પરથી હરિચદ્ર ધરવી ૬ ટ્રી સદીમાં થયે 
હોવાનું ક્લિત યાય છે, 


દ્્૪ 


૬] ગુજ'૨-ભ્રતીહારે ક [૯૫ 


આ વ'શતી રાજ્ધાતી શરૂઆતમાં ભિલ્લમાલ(ભીનમાલ)માં હતી ને યુઅન 
સ્વાંગે ઈ: સ. ૬૪? ના અરસામાં ભિલ્લમાલની મુલાકાત લીધી ત્યારે ત્યાં જે 
જુવાન રાન્ન રાન્ત્ય કરતો હતો તે આ પ્રતીહાર વ'શનો રાત તાત હતે! એવી 
કલ્પના કરવામાં આવી છે,“ પરતુ વિ. સ. ૬૮૨(ઈ. સ. ૬૨૫)માં તે ત્યાં 
વમલાત નામે રાજા રાજ્ય કરતો હતો,“ રાક વષ પપન(ઈ, સ. ૬૨૮-૨૯)માં 
ભિલ્લમાલકાચાય ખ્હ્યગુપ્તે “બાહ્મસ્કુટસિદ્ધાંત” લખ્યો ત્યારે ચાપવ'શના રાન્ન 
વ્યાદ્યમુખનું શ્ઞાસન હતુ,૨* અને ઈ. સ. ૬૪૧ ના અગ્સામાં યુઅન સ્વાંગે ત્યાં 
ક્ાત્રિય વર્તે! રાન્ન હોવાનું તોંજ્યું છે.૨?૨ ત્યારે ભિલ્લમાલની આસપાસને। 
પ્રદેશ “ગુજર' નામે એળખાતે।. ૭તાં ઉપરના ઉલ્લે ખો જેનાં ભિલ્લમાલન। 
રા'એ પ્રતીઢાર વશ કરતાં ચાપ વ'શના હોય એ વધુ સ'ભવિત જે. 
ઈ. સ. ૭૨૬ ના અરસામાં સિંધની અરબ ફાળે આ પ્રદેશ પર આક્રમણ 
ક્યુ હતુ .૬૨ 


આ અરસામાં પ્રતીહાર કુલનો એક બીજને રાજવંશ સત્તારૂઢ થયો. આ 
વાને! સ્થાપક હતે। નાગભટ, જેણે મ્લેચ્ઠ અધિપતિની મોટી સેનાને પરાભવ 
ક્યો ૧૨ સિધના અરબોતે ખાળી રાખવામાં પ્રતીહાર રાજ ઘણું પ્રાબલ્ય 
દાખવેલું. . 


મુર્જર્દેશના પેતીકાર વંશની સના ક્વીણુ થતી ગઈ. ભરૂચ પ્રદેશમાં 
પ્રતીહાર્‌ શાખ્ખાની જગ્યાએ હવે ચાહમાન વસ સત્તારૂઢ થયો, તેણે નાગાવલે।ક 
અર્થાત્‌ આ નાગભટનું આધિપત્ય અ'ગીકાર કર્યું.૫૪ દખ્ખણુના રાષ્ટ્રફૂટ રાન્ન 
દ તિદુર્ગે” લાટ અને માલત્ર પર્‌ આકમણુ કરી, ગુજર રાજાને હરાવી ઉન્તઝ્જનમાં 
હિરણ્યગભ-દાતવિધિ કરી,૫૫ પરતુ એનું શાસન ત્યાં લાંબા વખત ટકયુ' 
નહિ.*૬ નાગભ# પછી એના ભાઈને! પુત્ર કુક અને એતા પછી એને! નાને 
ભાઈ દેવરાજ રાજ થયે1. દેવરાજના પુત્ર વત્સરાજના રાજ્યકાલનુ વર્ષ શક 
૭૦૫ (ઈ સ. ૭૮૩-૮૪) જણુવા મળ્યું છે એ પરથી નાગભટ ૧ લે! પસ્તી 
આઠંમી સદીના પૂર્વાધષ્માં થયો હોવાનું માલૂમ પડે જે. ઈ. સ. ૪૨૬ ને! અરબ 
હુમલો એના વખતમાં થયો હોય એ ઘણું સંભવિત છે. 


વત્સરાજ ધણે। પરાક્રમી હતે. એણે પ્રતીફાર વ'શના પ્રતાપમાંપ5 અભિનદ્દિ 
કરી. એણે ઉત્તરમાં, પ્રાય: કનોજ સુધી, વિજયકૂચ કરી અને ગોડરાજને 
પણુ હરાવ્યો. શક ૭૦૦(ઈ, સ. ૭૮૮)માં જવાલ્િપુર(જલે[ર)માં એતું શાસન 
મ્રવતતુ' હોવાનું નોંધાયુ છે. હરિવ શપુરાસુમાંના ઉલ્લેખ(ઈ. સ, ૭૯૩) 


૯૬) સેત્રક કાલ અને અતુ-સેત્રક કાલ [ પ્ર. 


પરથી વત્સરાજ અવ'તિ(માળવા)તો રાજા હેોવાતું માલૂમ ષડૅ છે.૫૯ એ મખ્ય 
અને પૂર્વા રાજસ્થાન પર્‌ પણુ સત્તા ધરાવતે।.૨૦ 


વત્સરાજનો પુત્ર નતાગભટ ૨ જે પિતા કરતાંય વધુ પરાક્રમી નીવડયો, 
એણે આંધ, સૈે'ધવ, વિદર્ભ અને કલિગતા રાન્નઓતે વશ કર્યાં, પરતુ 
કતાજમાં આખરે ગોડરાજ ધમ પાલની સત્તા પ્રતી: ને ત્યાં ઇદ્દાયુધતી 
. જગ્યાએ ચક્રાયુધ નામે સામંત સત્તારૂઢ થયે।.૨૨ 


કનોજ પર્‌ આધિપત્ય જમાવવા માટે અવ*તિના પ્રતીહાર રજા, ગોડ દેશના 
પાલ ર“ન અને દખ્ખણુના રાષ્ટ્રકૂટ રા” વચ્ચે સ્પર્ધા ચાલતી હતી, પછી 
નાગભટે ચક્રાયુધને હરાવી કનોજ પર પોતાનું શાસન ગ્રવર્તાવ્યું ૨૨ ગુજર દેશના 
પ્રતીઠાર રાજા કકકે, દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના ચાલુકથ રન્‍્ન બાહુકધવલે અને મેવાડના 
ગુહિલોત રાજ શ'કરગણે નાગભટને ગોડરાજ સામેના યશસ્વી પરાકમમાં સક્રિય 
મદદ કરેલી,*૪ ધ્રુવતા ઉત્તરાધિકારી ગોવિ'દ ૩ જાએ દહ્ષિયુ ગુજરાત પર 
રાષ્ટ્રફૂટોનું' શાસન ૬4 કર્યું”. એ રાષ્ટ્રફૂટ વંશનો સહુથી પ્રતાપી રાજન હતો. 
એતુ' મૃત્યુ થતાં નાગભ#ના આધિષપત્યને મોકળાશ મળી. એણે કનોજ કબજે 
કરી ઉત્તર્‌ ભારતમાં પોતાનું આધિપત્ય પ્રેવર્તાવ્યુ ,૨૫ એટલું જ નહિ, આનત', 
માલવ, કિરાત, તુરૃષ્ક, વત્સ, મત્સ્ય વગેરે રાજાઓના ગિરેદુગ પણુ કબજે કર્યા. 
નાગભટ ૨ જે 'નાગાવલોક' તથા 'આમ' નામે પણુ ઓળખાતો, એ વિ. સ. 
૮૯૦(ઈ. સ. ૮૩૩-૩૪)માં મૃત્યુ પામ્ધેો.૨ર૭ એ ઘણે! ધામિક હતો. 


નાગભટ ર્‌ % પછી એને] પુત્ર રામભદ્ર ગાદીએ આબ્યો, એણે લગભગ 
ત્રણુ વર્ષ જ રાન્ય કયુ” (ઈ. સ. ૮૩૩-૮૩૬).૨૬ એ દરમ્યાન ગુજ રદેશને। 
પ્રતીઠાર રાન્ન ખાઉક રવત'ત્રતાથી વર્તવા લાગ્યો. ૨૯ 


એના પુત્ર શોજના સમયથી પ્રતીઠાર શ્‌ાન્ત્યનો પ્રતાપ વિસ્તર્યો. એની 
રાજધાની કરતેોજમાં હતી. ગણે ગુજરદેશના પ્રતીહાર રાજ્ય પર આધિપત્ય 
યુન: પ્રવર્તાવ્યુ, પર'તુ ભેજને! પાલ રાજા દેવપાલ વડૅ પરાજય થયે1. ગુજરાતના 
રાષ્ટ્રફૂટ રાન કુવે તયા કલચુરિ રાજન કોકલે પણુ એને દરાવ્યો. ગુજરદેશને 
પ્રતીહાર રાજા કેક સ્વતત્ર થઈ ગયે.2* 


પરતુ ભેજે થાડા વખતમાં પોતાની પ્રતિષ્ઠા પાછી મેળવી. પાલ રાજ 
નારાયણુપાલને હરાવી એના પશ્ચિમી પ્રદેશોનો ઘણે! ભાગ જીતી લીધેો,31 
રાષ્ટ્રમૂટ રાજ્ય પર્‌ અ#મણુ કરી એણે ગુજરાત જીતી લીછુ, પરતુ રાષ્ટ્રકૂટોએ 
ગુજરાત પાછુ મેળવી લીધુ' ને ઉજ્જનમાં પણુ પોતાતી સત્તા જમાવી, છતાં 


કઠ્ડુ'] ગુજ ર-પ્રતીહારે. [૯૭ 


સોરાષ્ટ્ર પર ભોજ્તુ' આધિપત્ય પ્રવર્ત્યું ૨૨ ઉત્તર ભારતમાં પ્રતીહાર રાજ્ય ઘણુ” 
વિરતૃત થયુ. ભોજે લગભગ ૪૯ વર્ષ જેટલે! લાંખા વખત રાન્ય કયુ 
(લગભગ ઈ સ. ૮૩૬-૮૮૫), એની પાસે અશ્રો અને ઊ'ટાનું' વિપુલ સૌ-ય 
ઉંછુ તે એ અરખોતેો પ્રબળ પ્રતિસ્પષધી" હતા, એ “પ્રભાસ', “આદિવરાહ' 
અને “નિંહિર' તરીકે પણુ ઓળખાતેો.23 

ભોજને ઉત્તરાધિકાંર એના પુત્ર મહેદ્રપાલને મહ્યો. એણે મમધ જીતી 
લીધુ'.2₹ સોરાષ્ટ્રના ચાલુકયો પર એનું આધિપત્ય પ્રવતષતુ 3૫ એ “મહે'દ્રાયુધ 
તથા “મહેદ્રપાલ' તરીકે પણુ એળખાતે।ા. એતા ગુરુ રાજરેખર્‌ મહાન 
સાઠિત્યકાર હતા 

મહે'દ્રપાલના મ્રત્યુ (લગભગ ઈ. સ. ૯1૦) પછીને! પ્રતીકાર રાન્ન્યને 
ઇતિહાસ અસ્પષ્ટ છે.૨૬ ૪. સ. ૯૧૨ ના અરસામાં એને ખીન્ને પુત્ર મહીપાલ 
ગાદીએે આવ્યો. કવિ રાજશેખરે એતે “આર્યાવતનાો મહારાકાધિરાજ' કહે 
છે.૨9 ફરૂઆતમાં એણે રાષ્ટ્રકટ રાન્યનેો શેડે! ભાગ જીતી લીધો, પરતુ ઇંદ્ર 
૩ ગે કનોજ પર આકમણુ કરી મહીપાલને ત્યાંથી ભમાડયો. સમય જતાં 
સામ'તોની મદદથી મહીપાલે ઘણા પ્રદેશ પાછા મેળવ્યા.3% વઢવાણુનો ચાષ 
રાન ધરણીવરાહ મહીપાલનું આધિપત્ય અંગીકાર કરતે।1.૨૯ છતાં પ્રતીહાર 
રાજ્યતી સત્તાનો હવે [હાસ થવા લાગ્યો તે સામંત રાજ્ત્ય સ્વત'ત્ર થવા લાગ્યાં.” 
રાબ્ટ્રફૂટ ૨1% કૃષ્સુ ર જાએ પ્રતીજાર રાન્યના ખે દુર્ગ કબજે કર્યા.₹ ૨ મહીપાલ 
ઈ. સ. ૯૪ર ના અરસામાં મૃત્યુ પામ્યો. ચેડા વખતમાં પ્રતીહાર સામ્રાન્ત્ય 
કનોજની આસપાસ આવેલા નાના રાજ્યમાં સીમિત થઈ ગયુ. 


૨. નાદીપુર-ભરુકચ્છતે! ગુજરનષતિવ'શ 

હદ્ઠી સદીના ઉત્તરાર્ધમાં ભરૂચ જિલ્લાના વિસ્તારમાં એક નવા રાજ્વ શની 
રાજસત્તા સ્થપાઈ. આ વંશનાં ૧૩ દાનશાસન મળ્યાં છે..૨ ગ (કલચુરિ) 
સવત 2/મ* થી ૪૮૬ નાં, અર્થાત્‌ ઈ સ. ૬૨૯ થી"૭૩૬ તાં છે. એમાં 
શરઆતનાં દાનશાસન ૬૬ પ્રશાંતરાગનાં છે. એમાં એના પૂર્વાધિકારીએ તરીક 
એના પિતામહ સામત દધની તથા પિતા જયભડ વીતર]ગની પ્રશસ્તિ આપેલી જે. 
“'ગુજરનૃર્પાતવ'શ'નો અથ 

દદ પ્રશાંતરાગતાં પહેલાં બે દાનશ!સતોામાં₹૨ આ રાજવ રતે “ગુર્જર્‌- 
નૃપતિવશ' તરીકે તે એને નામે પાઠળથી ઘડાયેલાં બનાવટી દાનશાસતેમાં ૪૪ 


ઇ-ડ્--૭ 


૯૮] સેત્રડ કાલ અને અનુ-શૈત્રક કાલ | પ્ર. 


'ઝુજરનૃપાન્વય' તરીકે એળખાવવામાં આવ્યા છે, ન્યારે આ વરના 
ઉત્તરકાલીન રાજાએનાં રાજશાસતોમાં એને “મહારાજકર્ણ્ણાન્વય' કહેવામાં 
આવ્યા છે. આમાં ગુજ રરાજવ'શનો ઉલ્લેખ વાસ્તવિક લાગે છે, જયારે મહારાજ 
કર્ણના વ*રાનો નિદેષેશ પાઠળથી ઉપન્તવેલી પૌરાણિક ઉત્પત્તિની માન્યતાક 
સૃચવે છે. કૅ 

અહીં 'ગુજરનૃપતિવશ'તો અથ વિવાદાસ્પદ છે. ઘણા એતો અથ 
'ગુજર્‌ જતિનો! રાજવશ' એવો કરે છે,૪૫ જ્યારે કેટલાક એને અર્થ 
“ગુર્જર દેશને રાજવશ' કે “ગુજર દેશના રાશનો વશ' એવો કરે છે. 
અહી' 'ગુજર્વ'શ'તે બદલે 'ગર્જરનૃપતિવશ' એવે! લાંમો શબ્દપ્રયોગ થયે 
હોઈ ખીત્તે અથ વધુ સ'ભવિત છે. વળી છહટ્ટી સદીમાં ભિલ્લમાલની આસપાસને 
પ્રદેશ “ગુર્જર્દેશ' તરીકે એળખાતે ને ત્યાંના રાજવશના સ્થાપક હરિથદ્રને 
દદ્‌ નામે એક પુત્ર હતે”? એ પરથી પણુ આ સ'ભવને સમથન મળે છે. 
ગુજર્દેશનતો એ ૨1જવ'શ ત્યારે પ્રતીહાર વ'શા તરીકે એળખાતેો. આ પરથી 
ભરૂચ જિલ્લાનો આ રાજવશ પણ ગુજરદેશના પ્રતીઠાર વ'શમાંથી ઉદ્ભવ્યો 
હોવાનુ ફલિત થાય છે. “ઝુ્જર-પ્રતીહારવ'શ'માં પણુ “ગુર્જર' શ”દ દેશવાચક 
લાગે છે. એ રીતે અહીં પણુ એ રાખ્દ “નતિવાચક તહિ, પણુ દેરાવાચક અથમાં 
પ્રયોન્નયો ગણાય. 


રાજવ શેની ઉત્પત્તિ સમય જતાં રામાયણુ-મહાભારતનાં પ્રસિદ્ધ પાત્રોમાંથી 
થઈ હોવાની માત્યતા પ્રચલિત ચતાં ગુજ રદેશના હરિયદ્રના વરાજે આમળ 
જતાં પોતાને રામનું પ્રતીહારત્વ કરતા એમના ભાઈ લદ્દમણુના વશજ 
મનાવતા થયા. સૌરાષ્ટ્રના સૈ'ધવો પોતાને પાંડવોના સમકાલીન સિધુરાજ 
જયદ્રથના વ'થ્રજ ગણાવતા હતા. તો ભરૂચ જિલ્લાના આ વશના રાન્નએ 
આગળ જતાં પોતાને પાંડવોના સમકાલીન મહારાજ કર્ણુના વશજ મનાવતા 
હતા. જ્યદ્રયનું નામ તો સિ'ધુદેશ સાથે સ'કળામેલુ છે, જ્યારે કણુ તો 
પૂર્વભારતમાં આવેલા અગદેરાનેો રાળ્ન ગણુાતે. 


દાજ૪પધાની 


આ વ'શતી રાજધાની શરૂઆતમાં નાંદીપુરી-નાંદીપુર હતી. ૬૬ પ્રશાંતરાગનાં 
આરભિક દાનશાસને(ઈ. સ. ૬ર૬-૬૩૪)માં“ એને #“નાંદીપુરી' અને 
પછીનાં દાનશાસતેો(ઈ. સ. ૬૪૨)માં₹૬ “નાંદીપુર તરીકે એળખાવી છે એ પરથી 
એ રાજધાની સમય જતાં 'પુરી'માંથી “પુરમાં વિકસી હોવાનું સૂચિત ચાય જે. 


$ટેડું] ૩જ'ર-પ્રતીહારે [૯૯ 


ખ્યૂલરે નાંદીપુરતે 'રેવામાહાત્મ્ય'માં ભર્‌કચ્ઠ પાસે જણાવેલા ન'દિતીર્થ તરીકે 
ને હાલ ભરૂચની પૂવે. ઝાડેશ્વર દરવાજાની બહાર આવેલા ન'દેવાલ નામે જૂના 
જિલ્લા તરીકે ઓળાખાવેલુ,”? ને ઝુતશીએ આ મત સ્વીકારેલે,પ* પરતુ 
ભગવાનલાલે નાંદીપુર્‌ એ જૂના રાજપીપળા પાસે આવેલું નાંદોદ સૂચવેલુ'.૫૨ 
ઈ. સ. ૬૪૮ માં મૈત્રક રાત ધરસેત ચક્વતી'એ ભરુકચ્છમાં વિજય૭ાવણી 
નાખેલીપ? તે ઈ. સ. ૬૭૬ માં એના વ'શજ શીલાદિત્ય ૩ જાએ ભરુકચ્છ 
વિષયમાં આવેલી ભૂમિતું દાજ દીધેલું *: એ પરથી ભરૂચ અને એની 
આસપાસને! પ્રદેશ ત્યારે નાંદીપુર્તા રા9૪4શના શાસન નીચે ન હોવાતું' માલૂમ 
પડે છે. વળી થે!ડાં વર્ષ પર મળેલા એક દાનશાસનમાંપપ નાંદીપુર વિષયમાં 
જણાવેલું તે[રસૂક ગામ નાંદોદ ષાસે આવેલુ' છે, આથી ભગવાનલાલને। મત 
યથાર્થ હોવાનું પ્રતિપાદિત થાય છૅ. નાંદોદ (૨૧” પર? ઉ, ૭ર* ૩૦* પૂ) 
કરજણ નદીના પૂર્વ કાંડા પર આવેલું છે ને ભરૂચ જિલ્લાના નાંદોદ તાલુકાનું 
વડ મથક છે. હવે એ રાજપીપળા તરીકે એળખાય છે. 

દદ બાહુસડાય(ઈ. સ. ૬૭૭)તા સમયર્ય% આ રાજવ શની રાજધાની 
ભરુકચ્ઠમાં હોવાનું માલૂમ પડે છે..૨ ઝે રઈ્તએ આ પ્રદેશ વલભીના મેત્રકે 
પાસેથી જતી લઈ એના સરક્ષણુ માટે ઈ. સ. ૬૭૬-૭૫૭ દરમ્યાન રાજધાની 
ત્યાં ખસેડી જણાય છે. ભરુકચ્છ એ નમદાના ઉત્તર તટે આવેલુ ભરૂચ છે, "૭ 
જે હાલ ભરૂચ નજ્લ્લાનું' વું મથક છે. 


સપ્સ'ત દદ 


એે આ રાજવ'શનેઃ સ્થાપફ છે, આ વંશની રાજમુદ્રા એના નામથી 
અકિત હતી. આ દટ એ ગુજ રદેશના પ્રતીહાર રા4ન હરિચ'દ્રનો કનિષ્ઠ પુત્ર 
દદ્‌ હોવો સંભવે છે. એના પૌત્ર ૬૬ પ્રસાંતરામના જ્તાત રાન્#યકાલ ઈ. સ. 
૬ર્‌૬-૬૪૨ પરથી સામત દદ્તે! શાસનકાળ ઈ. સ. પ૭૦ થી પહપના 
સુમાર્નો અકાવ. ત્યારે સંખેડા-ભરૂચ પ્રદેશ કટચ્ચુરિ વ'શની સત્તા નીચે 
હતે.પં૬ દદ્‌ની પ્રશસ્તિમાં એનાં પરાકમ તયા પ્રેતાપતી પ્રચસા કરી છે 
ત્તમજ રેવા નદીના પ્રવાહનો તથા વિ'્ય પર્વતની ઉપત્યકાનો નિદેરા આવે છે 
એ પરથી એણે વિષ્ય-રેવા પ્રદેશમાં કોઈ પ્રેતિપક્ષનાો પરાજય કરી પોતાતી 
રાજસત્તા સ્થાપી લાગે જે,.પ૯ એણે કટચ્ચુરિ નરેશ શ'કરગણૂતું આધિપત્ય 
સ્વીકારી સામ'તપદ ધારણુ કયું” જણાય છે.૬૦ એ “પરમ આદિત્યભક્ત' હતે. 


૧૬૦] ભેત્રડ કા અને અત્તુ-શૈત્રક કાલ (પ્ર. 
ભચભટ વીતરાગ 


સામત દદ્ના પુત્ર જયભટે લગભગ રઈ. સ. પહપ થી ૬૨૦ સુધી રાન્ત્ય 
ક્યુ, એના નામની સાથે કઈ બિરુદ આપેલું નથી. એના સમયમાં કટચ્ચુરિ 
ખુદ્દરાજની સત્તાને ચાલુકય નરૅશ મગકરાજે હસ્તગત કરી. એ સ ન્નેગોમાં 
જ્યભ# “સામ'ત' મરી સ્વત'ત્ર રા” થયે! ડશે ને છતાં હજ “મહારાજ 
બિરુદ ધારણુ કરતો થયો નહિ હોય. એની પ્રઝૂરિતમાં એનાં પરાક્રમ, ઓદાય, 
યશ અને વિતયની પ્રર'સા. કરી છે.55 ઞક'દરે એ શાંતિપ્રિય અને તિ:સ્પૃહુ 
પ્રફાંતેના હતો, આથી એ “વીતરાગ' તરીકે પણુ એઓળખાતે।. 


દદદ પ્રશ્ઞાતરપ્ગ 


જ્યભટ 1૧ લાનો પુત્ર દદ ર જે આ વરાતેો પ્રતાપી રાળ” હતો, એના 
શાસતકાલતાં પાંચ દાનશાસન મળ્યાં છે, જે (ક.) સ. ૩૮૦(ઈ, સ. ૬૨૬)થી 
સ. ૩૯ર (ઈ. સ. ૬૪ર)નાં છે.૧૨ એ 'મહાસામત' થી માંડીને “મહારાજ” 
સુધીનાં પચ મહાબિરુૃદ ધરવતા. એના પિતા “વીતરાગ'તું' અપર નામ 
ધરાવતા તેમ એણે “પ્રશાંતરાગ'ડુ' અપર નામ ધારણુ કરેલું. પહેલાં ખે 
દાનશાસન અકૂરૅશ્રર (અ'કલેશ્વર) વિષય (જિલ્લા)તે લગતાં છે. (ક.) સ. ૩૯૬- 
(ઈ. સ. ૬૪૨)નું દાનશાસનરઃ3 દદદી અનુત્તાથી એના ભાઈ રણુત્રહે ફરમાવેલુ', 
છેલ્લાં ખે દાનશાસત સ'ગમખેટક (સ ખેડા) વિષયને લગતાં છે, સામ'ત દ૬દ્‌ની 
જમ્‌ દદ્‌ પ્રશાંતરાગ પણુ “પરમ આદિત્યભક્ત' હતે।. 


એની પ્રશસ્તિમાં એણું પરાક્રમ વડે વિશાળ યશ પ્રાપ્ત કયાંતે। ઉલ્લેખ 
છે.!૪ એના ઉત્તરાધિકારીએનાં દાનશાસનોમાં દદ પ્રેરાંતરાગનાં એક એવા 
પરાક્રમતો નિર્દેશ કરેલો છે કે જેને લીધે એને “ભમતા મોટા ઉજન્વલ વાદળ 
જેવે!' યશ પ્રાપ્ત થયો હતે.૨૫ આ પરાકમ હતું “પરમેશ્વર ત્રીહર્ષ દેવથી 
અભિભૂત થયેલા વલભીપતિને પરિત્રાણુ” આપ્યાતુ.૬૨ માલવ, ગુજર અને 
લાઃતાં રાન્ત્ય પહેલાં દક્ષેણાપથના ચાલુક્રય નરેશ પુલકેશીના પક્ષમાં ભળેલાં, 
પણુ પાછળથી એ રાન્‍્યોએ ઉત્તરાપથનાં ચક્રવર્તી હર્ષની અધિસત્તા અ'ગીકાર 
કરેલી. આ સ.યેગેોમાં દદ્દે વલભીપતિતે આપેલું ગક્ષણુ પુલકેશીના પક્ષકાર 
કરતાં ૩પ દૈવના પક્ષકાર તરીકે અપાયું લાગે છે.:9 દદ્‌ના આ પરાકમે એના 
રાજવ શને ધણે! યશસ્વી બનાવ્યો હતે!. એણે જેતુ' પરિત્રાણુ કરેલું તે વલભી- 
પતિ મૈત્રક રાજા મુવસેન બાલાદિત્ય હતો, જેને આગળ જતાં હર્ષના જમાઈ 


ફડેડું'] ગુજ'ર-પ્રતીહારેો [૧૦૫ 


થવાનુ માન મળેલું ,£૬ સ'ભવતઃ દદ્તે પણુ કનોજના એ રાજાની કુંવરી 
મળી હતી. ૬૯ 


દદ્‌ પ્રશાંતરાગતે તામે આગળ જતાં ત્રણુ બનાવટી દાનશાસન”* ઘડાયાં 
છે, જેનો સમય શક વર્ષ ૪૦૦, ૪1૧૫ અતે ૪૧૪(અર્થાત્‌ ઈ. સ. ૪૭૮, ૪૯૩ 
અને ૪૯૫)તો આપવામાં આવ્યો છે. ત્યારે તો આ રાજવ'શનો આરભ પણુ 
થયો ન હતે. આ દાનશાસન દેખીતી રીતે એકાદ શતક બાદ અનતુ-મેત્રક કાલમાં 
રાષ્ટ્ફૂટ રાજ્યનાં દાનશાસને પરથી ઘડાયાં છે.૭૧ 


જ૪ચભટ ર જસે 


દદ્‌ પ્રશાંતરાગ પછી એને પુત્ર જયભટ ર્‌ જે ગાદીગે આવ્યો. એણે 
રા. 


લગભગ ઈ. સ. ૬૪૫થી ૬૬૫ સુધી રાજ્ય કયું.. એ દરમ્યાન મૈત્રક ચકેવરતી' 
ધરસેને ઈ. સ. ૬૪૮ માં ભરુકચ્છ(ભરૂચ)માં વિજ્યછાવણી નાખેલી.2૨ એ 
અગાઉ ભરૂચ અને એની આસપાસન પ્રદેશનો સમાવેશ કયા રાત્યમાં થતો ગએ 
વિશે કાંઈ ચોક્કસ ઉલ્લેખ ઉપલ”ધ નથી, પરતુ નાંદીપુર, અકૂરેબર અને 
સગમખેટક પ્રદેશોના સાંનિધ્ય પરથી એ પ્રદેશ નાંદીપૃરતા ગુજર્નૃપતિવ'શની 
સત્તા નીચે હોવો સંભવે છે. તો એ પ્રદેશ મૈત્રક ધરસેને આ રા“્ન જયભટ 
પાસેથી જીતી લીધે! ગષ્યાય. 


કાપિકા (કાપી) પાસેતું જ્યાદિત્ય મદિર પ્રાયઃ આ જયલભટે બંધાવ્યું 
હર્‌.*3 


દદ ખાહુસહપ્ય 


જ્યભટટ ર ન્નને। પુત્ર દદ ૩ જતે પરાકરમનું બહુમૂલ્ય આંકતે એવુ' એના 
“આહુસહાય' અપરનાભ પરથી સૂચિત થાય છે. દદ્‌ પ્રશાંતરાગની જેમ એ પણુ 
પચ મહાશખ્દ (મહાબિરુદ) ધરાવતેઃ હતો. એણે વલભીના બૈત્રકો પાસેથી 
ભરુકચ૭ પ્રદેશ જીતી લીધો. ભરુકચ૭ વિષયમાંથી ઈ. સ. ૬૭૬ માં શૈત્રક રા? 
શીલાદિત્ય ૩ જાગે ભૂમિદાન દીધેલું ,૦₹ ન્ત્યારે ઈ. સ. ૬૭૭ માં ત્યાંથી દદ 
બાહુસહાવરે ભૂમિદાન દીધુ. દહે પોતાના વ'શની રાજધાની હવે નાંદીપુર્થી 
ખસેડીને ભરુકચ્છમાં રાખો. પ્રશસ્તિમાં દદ્દે પૂર્વના તથા પશ્ચિમના અપિરાજાને 
આવરી લેતા મહાસમ્રામમાં અદ્ભુત ખબાહુબળ દશાંવી “બાહુસહાય' તરીકે 
ખ્યાતિ પામ્યાનું જણાવ્યુ છ્ે.પ ઝોણે લગભમ ઈ. સ, ૬૬૫ થી ૬૯૦ સુધી 
રાજ્ય કયુ". એ “પરમ માહેશ્વર' હતે!. 


૧૦૨] મૈત્રક કાલ અને અતુ-મૈત્રક કાલ [ પ્ર. 


જ૪યભટ ૩ જો 


દદ્‌ બાહુસહાયનેો ઉત્તરાધિકાર એના પુત્ર જયભ્ટ ૩ જાને પ્રાતત થયો. 
એનાં બે દાતશાસન મળ્યાં છે. (ક.) સ'. ૪૫૬(ઈ સ. ૭*૬)નું ભૂમિદાન૭૬ 
ભરુકંચ્ઠ વિષયને લગતું છે, જ્યારે (ક.) સ. ૪૬૦ (ઈ. સ. ૭3૦]નું ભૂમિદાન ૭૭ 
નાંદીપુર વિષયમાંતી ભૂશિતું છે. એના પરાકમની ભારે પ્રરાસ્તિ કરવામાં આવી 
છે; એમાં એણે કોઈ ગુમાવેલે! પ્રદેશ પાછે મેળવ્યાનતો ધ્વતિ રહેલો છે.*” 
ઈ. સ. ૭૦૬ માં આ રાજાએ કાયાવતાર(કારવણુ)માં વિજયછાવણી નાખી 
હતી એ પરથી એનુ' એ પરાક્રમ ભર્‌કભ્છ પ્રદેશને લગતુ' હોવું' સ ભવે છે.૭* 
જયભટ “પરમ માહેશ્વર' હતે! ને પચ મહાશબ્દ ધરાવતો. એના વ શન્નેતાં 
દાનશાસને।માં એને માટે 'મહાસામ'તાધિપતિ' બિરુદ પ્રયોજાયું છે. આ 
રાજાએ લગભગ ઈ. સ. ૬૯૦ થી ૭૧૫ સુધી રાજ્ય કયુ”. 


અઆહરાલ 


એ જયભટ ૩ જાતો પુત્ર અને ઉત્તરરાધેકારી છે. એતું એકેય દાનશાસન 
મળ્યું નથી, પરતુ એના ઉત્તરાધિકારીનાં દાનશાસનોમાં એની પ્રશસ્તિ આપેલી 
છે. એમાં અહિરોલની પરાકમી, પ્રતાપી, સદાચારી અને રાજનીતિજ્ઞ રાજવી તરીકે 
'પ્રથ-સા કરેલી છે.“” એ પણુ “પરમ માહેશ્વર' હતે ને પંચ મહાબિરુદ ધરાવતો 
ઘતે!. 'દદ્‌'તી જેમ “અહિરેલ' નામ પણુ દેશ્ય ભાષાનું લાગે છે. અહિરેલે 
થોડાં વર્ષ-લગભગ ઈ. સ. ૭૧1૫થી ૪૨૦ સુધી રાજ્ય કર્યું” લાગે છે.૬પ 


જ૪યભટ ૪ ઘે 


અહિરેલને પુત્ર જયભટ ૪થે। એ આ રાજવ'શને છેલ્લો ત્તાત રાન 
છે. એનાં બે દાનશાસન”ર૨ મળ્યાં છે, જે ખ'તે (ક.) સં. ૪૮૬(ઈ. સ. ૭૩૬)નાં 
છે. બ'ને દાન ભરુકચ્છ વિષ્યમાંતી ભૂમિને લગતાં છે. પોતાના પુશેગામીએતી 
જેમ જયભટ પણુ પંચ મઠાશખ્દ ધરાવતે। તેમજ “મહાસામ તાધિપતિ' કહેવાતે।; 
ને “પરમ માણેશ્રર' હતે. 

દાનશાસનોમાં એની લાંબી પ્ર્શારેત આપવામાં આવી છે. એમાં એનાં 
પરાક્રમ તથા પ્રતાપતી ભારે પ્રશ'શા કરવામાં આવી છે: શર્નૃણિ વડે એ સકલ 
શગુમડલને। નાશ કરતે, શગુના ગજેની ધટાતું' વિદારણુ કરવામાં નિપુણ હતો, 
રણાંગણુમાં ઊઠ્છાતા તુ'ગ તુરગમેના સમૂહતો નાશ કરવામાં ભીષણુ હતે; અનેક 
મહાન નરેદ્ર એતે ચરણુવ'દત કરત! હતા; ધવલ યશરૂપી સુધાથી એણે સકલ 


હફેડુ'] ગુજ ર-પ્રતીહારા ક (૧૦૩ 


ધરામડેલને ધવલ્ષિત કર્યું” હતું, પ્ત્યાદિ.૨ આ વ'શના રાજએની પ્રશરિત 
સામાન્યતઃ ઉચ્ચ શેલીના ગધમાં રચાતી, ન્‍્યારે આ રાળની પ્રશસ્તિમાં ખે શ્લોકનો 
પણુ સમાવેશ કરવામાં આવ્યે છે.૬૪ એમાંના પહેલા શ્લોકમાં એને બાલ ૪ંદૂ 
સાથે સરખાવવામાં આવ્યે છે. એ પરથી આ રાજા નાની વચે ગાદીએ આવ્યો 
હોવાનુ' સાચત થાય છે. બીન્ન શ્લોકમાં એના એક વિશિજ્ પરાક્રમની પ્રશસ્તિ 
ગાવામાં આવી છે. એમાં આ રાજાએ વલભીપતિના નગરમાં તનિજકેને 
પરાભવ કર્યાનો નિર્દેશ કરેલો છે.“ જયભટના આ પરાક્રમતે નવસારીના 
ચાલુકચ રા'ન અવનિજ્નાશ્રય પુલકેશીના પરાકમ સાથે સાંઠળતાં માલૂમ પડે છે 
કૅ ત1જિજક (અરબ) સેતાગ્મે સોરાષ્ટ્ર ગુજર આદિ રાજ્યોને વી'ધીને દક્ષિણુના 
રાજાને જીતવા માટે નવસારિકા પર આક્રમણું કરેલુ” ત્યારે ત્યાંના રાજા પુલકેશીએ 
એ સેનાને હરાવી #યાંથી પાછી હઠ્ાવેલી;, પછી એ સેનાનો પરાભવ પાછે 
વલભીષપુરમાં થયો ને એમાં જયભટના પર્‌ાક્રમે મહત્ત્વને! ભાગ ભજવેલે[.“ * 
આ ઘટતા ઈ. સ, ૭૧૬ તા અરસાસાં ખની લાગે છે.“? તવસારીયી પાછી ફરતી 
અરખ સેનાને પીછે! પકડી જ્યભટે વલભાપુરમાં એને] ભારે પર્‌!ભવ કર્યો લાગે છે. 


જ્યભટ ૪ થાએ લગભગ ઈ. સ, ૭૪૫ સુધી ર્‌ાય કયુ” હશે. એ 
અરસામાં રાજ્ટૂફૂટ રાજા દ'તિદુગેઈ વાતાપિના ચાલુકય શાજ્યની સત્તાનો શાસ 
કરી ઉત્તરમાં રેવા અને મહી નદી સુધી વિજ્યફૂચ કરી ને લાટ અને માલવ 
દેશ જતી લીધા. આ ઘટના ઈ. સ. ૭૫૦ પહેલાં ખની.“૯ આ રાષ્ટ્રકૂટ 
આક્રમણુને લઈ તે નવસારીના યાલુકયવ'શની તેમજ ભરૂચના ચુર્જરનૃપતિવ'શની 
સત્તાના અ'ત આવ્યે. 

આમ આ ગુ્જર્નૃપતિવશે નાંદેોદ-અ'કલેશ્રર-ભરૂચ-સ ખેડા પ્રદેશ પર 
લગભગ ૧૭૫ વપ (લગભગ 8. સ. ૫૭૦ થી ૭૪૫) ર્‌ાન્ય કયુ. 


૩. ચુજરાતમાં પ્રતીહારેતું આધિષત્ય 


, ચુજરદેશ(દક્ષિણુ રાજસ્થાન)તા પ્રતીહાર રાજાઓનું શાસન મૈત્રક રાજ્યના 
અતત પછી પણુ ગુજરાતના કોઈ ભાગ પર્‌ પ્રસયુ” હોવાનું જણાયુ નથી, પર'તુ 
અવ'તિતા પ્રતીહાર રાક્ગએનું આધિપત્ય આ પ્રદેશ પર પ્રસરયુ હોવાના 
ઉલ્લેખ મળે છે. 

આ આધિપયતે પ્રથમ જ્તાત ઉલ્લેખ ભરૂચના ચાહમાન રાજ ભરતુ વડૂઢ 
ર્‌ જના હાંસે૨ દાનશાસનમાં મળ્યો છે.” એમાં ભર્તવડૂઢ પોતાને! ઉલ્લેખ 
'મહાસામ'તાધિપતિ” તરીકે કરે છે તે અ તે શ્રીમદ્નાગાવલેકના ડ્રવર્દમાન વિજય- 


૧૦૪] મૈત્રક કાલ ભને અતુ-મેત્રક કાલ [મ. 


રાજ્યનો નિર્દેશ કરે છે. આ દાનશ્ઞાસન વર્ષ ૮3૩ નું છે, જે વિકમ સ'વતનું હોવાનું 
માલૂમ પડયું છે,૬૬ એ અવુસાર આ દાતશાસન ઈ. સ. ૭૫૬ તું છે. આ 
પ્રતીહાર વશનેો નાગભઢ ર જે 'નાગાવલોક' તરીકે પણુ ઓળખાતે1,€ર 
પરતુ એને રાજ્યકાલ ઈ સ. ૭૮૩ પછીને! છે, આથી નાગભટ ૨ જાની જેમ 
એના પૂર્વજ નાગલટ ૧ લો પણુ “તાગાવલોક' તરીકે એળખાતો હોવે 
જોઈ એ ન ભતૃંવડૂઢ ર #ના દાનશાસનમાં જણાવેલે નાગાવલેક એ નાગભટ 
૨ લો હવે! જેઈએ એવું માલૂમ પડે છે.૬3 

ભતૃવડૂટની રાજધાની નમદા નદીને ઉત્તરતટે આવેલ ભૃચુકચ્છ(ભરૂચ)માં 
હતી ને એ નમદાના દક્ષિણે આવેલા અફરેશર્‌ (અ'કલૅધર) વિષય પર્‌ પણુ 
સત્તા ધરાવતો, આ પરથા અર્વતિતા પ્રતીહાર્‌ રાજ્યનું આધિપત્ય ત્યારે 
ગુજરાતના ભરૂચ જિલ્લાના પ્રદેરા પર પ્રવર્તતું હોવાનું સપષ્ટ થાય છે. 

ભતૃવડૂહના દાનશાસતમાં એતા પાંચ પૂર્વાધિકારાઓને। ઉલ્લેખ કરલે 
છે એ પર્યા એમાંતા પહલા પૂર્વાવિકારીતું રાજ્ય સાતમી સદાતા પૂર્વાધ માં 
મવહ્યું હોવાનું ફાલેત થાય છે, પરતુ લગભમ ઈ. સ. $૦૦ થા ૭૩૫ સુધી 
તા ભરૂચતી આસપાસના પ્રદેશમાં ગુજર્નૃપતિવશની સત્તા પ્રવતા હતા, 
આધા ચાહમાન વ'શનતા સત્તા આ પ્રદેશમાં ઈ. સ, ૭૩૫ પછી સ્થપાઈ હાવાતુ' 
માલૂમ .પડે છે, સભવ છે કે ભગુકચ્ઠના ચાહમાત વશ શાક ભરીં પ્રદેશના 
ચાહમાનવ શતી** શાખા હય ન તાગભટ 1 લાના સમયધા એ યાહમાનવ શે 
આ પ્રતીઠાર વંશનું આધિપત્ય અ'ગીકાર ક્યું હોય, નહિ તો ઈ. સ. ૮૮ 
સુધી ઉત્તર્‌ ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત અતે પૂવા ગુજરાત પર વલલીંતા મૈત્રક 
વ'રતી સત્તા પ્રવર્તતી હોઈ, એ દરમ્યાન અવ તિના પ્રેતાફારાતું આધિપત્ય 
એફાએક છેટ ભરૂચ પ્રદેશ પર્‌ પ્રસરે એ અસ ભવિત જેવું' ગણાય. ગમે તેમ 
હોય, ઇં, સ. ૭૫૬ માં પ્રતીઠાર નરૅશ નાગાવલેક અર્થાત્‌ તાગભ્રટ ૧ લાનુ' 
આધિપત્ય ભરૂચના ચાહમાન રાજ્ય પર્‌ પ્રવતતું હતું એ હકીકત છે. 

વત્સરાજના રાજ્યકાલ (લગભગ ઈ. સ. ૭૪૮-૭૬૨) દરમ્યાન વલ્ભીના 
મેત્રક રાજ્યનો અ'ત આવી ગયો ને રાષ્ટ્રૂટ રાજા કકરાજતી સત્તા દક્ષિણુ 
ગુજરાત ઉપરાંત મધ્ય ગુજરાત પર પ્રવતી*; ઉત્તર ગુજરાત પર પણુ એ રાપટ્કૂટ 
રા'તું આધિપત્ય પ્રસરેલુ .૯૫ 

નાગભ2 ૨ જા(લગભગ ઈ. સ. ૭૯૨ યી ૮૩૩)શએ૪૨ પ્રતીહાર રાજ્યનો 
વિસ્તાર કર્યો, એણે શરૂઆતમાં આનત માલત્ર વગેરે પ્રદેશોના રાકાએના 
ગિરિદુ્ગ કબજે કર્યા.“9 આનર્તતે ગિરિદિગ* ઉત્તર ગુજરાતમાં આવ્યો હોવે 


કફ] ઝુજર-પ્રતીહારે [૧૦૫ 


નઈ એ, પરતુ એનું ચોક્સ સ્થાત જાણવા મળ્યુ તથી. ખેટક(ખેડા)તા કક રાજ- 
ની સત્તા લુપ્ત થઈ ગઈ હતી ને લાટ (ચુજરાત) પર્‌ ૬ખ્ખણુના રાષ્ટ્રકૂટ 
રજ ગોવિ'દરાજ ૩ “નની સત્તા પ્રવર્તા: હતી, એણે લાટમ ડલનુ” રાજ્ય પોતાના 
નાના ભાઈ ઇંદ્રરાજને સોંપ્યું હતુ ૬૦ આનત* પરતા આક્રમણને લઈ તે નાગભટને 
ઇંદ્રરાજ સાથે સધર્ષ થયે હાવો! ન્નેઈએ. યુદ્ધ કરવા આવેલા ગુજ રેશ્રરને 
ઇદ્રરાજે એકલા હાથે ભગાડી દીધો એવે એના ઉત્તરાધિકારીઓનાં દાનશાસને।માં 
ઉલ્લેખ આવે છે.૯૬ બીજ બાજુ દક્ષિણુ સોરાષ્ટ્રના ચાલુકય રાજા વાહુકધવલે 
યુદ્ધમાં કર્ણાટ-સૈન્યના અર્થાત્‌ રાષ્ટ્રફૂટ સૈન્યનો પરાભવ કર્યાને! વાહુકવવલના વશજ 
અવનિવર્માં ર્‌ ના દાનશાસનમાં નિર્દેશ કરેલો છે.૨૦” વળી વાંહુકધવલે ધર્મ 
નામે પ્રતાપી રા'ને પણુ હરાવ્યાનો ને વશ કર્યાને! ઉલ્લેખ થયે! છે.૫૧૦૫ આ 
રકન સ્પષ્ટતઃ ગૌડરાજ ધર્મપાલ છે. વાહુકધવલે આ પરાક્રમ પ્રતીહાર નરેશના 
સામત તરીકે કર્યાં લાગે છે,૨૦૨ વૃટ્વાણુના રાજા ધરણીવરાહ(ઈ. સ. ૯૧૪)ની 
જેમ્‌ એના પૂર્વધકારીએ પણ્‌ આ સમયે પ્રતીહાર નરેશનું આધિપત્ય અ ગીકાર 
ક્યું લાગે છે. પાંથેમ સોરાખ્ટ્રના એક સૈ'ધવ રાજાએ પણું પ્રાયઃ પ્રતીકાર નરેશનું' 
આધિપત્ય સ્વીકાયુ” લાગે છે, પરતુ એ વરના ફોજએ પોતાનાં દાનશાસનોમાં 
એ અધિપતિઓતે। નિદેર કરતા તહિ.૧૦3 


“પ્રભાવકચરિત'માં જણાવ્યા મુજબ આ નાગભટ '“નાગાવશેક' તેમજ 
“આપ' નામે પણુ 'ણીતેો હતેો.૨૦૪ આમ રાજએ સૌરાષ્ટૂમાં જૈત તીર્થોની 
યાત્રા કરી ત્યારે એણે રૈવતાચલ (ગિરનાર) ઉપરાંત દામોદર (જૂનાગઢમાં), 
પિ'ડનાર્ક (પીંડારા), માધવદેવ (માધવપુર), શ ખોદ્ધાર, દારકા અને સોમેશ્વર 
(સોમનાથ) પાટણુતી પદયાત્રા કરેલી, ૫૦ 


વતર્‌ાજ ચાવડા વિશે જેત પ્રબ'ધોમાં જે અનુશ્રતિ આપી છે તે પ્રમાણે 
એના જનન્‍મસમયે ગુજરભૂમિ (ગુજરાત) કાન્યકુ“જ(કનોજ)તા ર્‌ાન્વયની 
અંતગત હતી.પ! હિ'દી કાવ્ય “રત્તમાલા' માં જણાવ્યા મુજબ વનરાજનો 
પિતા જયશિખરી પચાસરને! રાશન હતે! ને એને યુદ્ધમાં મારી કતોજતા રાજા 
ભુવડે એતું ર!જ્ય લઈ લીધુ હતુ.૫૦૭ “ધર્મારણ્ય-માહાત્મ્ય'માં જણાબ્યા 
પ્રમાણે કતોજના રક આમે ગુજરાતનું રાન્ય જીતી લઈ એ રાન્ય પોતાની 
પુત્રીને કાંચળીમાં આપ્યુ'.૧૦૬ આ પરથી પચાસરના રાન્યનો નારા કરનાર 
કનેજને! રાજ ભૂવડ એ કતોજતા 'પ્રતીડાર વંશનો રા” આમ ઉફે? નાગભટ 
ર જે હોવાતું માલૂમ પડે છે..”€ આ અનુસાર નાગભટ ર જએ ઉત્તર 
ગુજરાતમાં પ ચાસર ગ્રદેશ પર્‌ પોતાનું શાસન પ્રવર્નાવ્યુ' ગણાય. 


૧૦૬] મૈત્રક કાલ અને અતુ-'*ત્રક કાલ [પ્ર 


'રનમાલા'માં નિરૂપેલા જૃત્તાંત પ્રમાણે ડનોજના રાજએ પંચાસર જીતવ! 
પોતાના સોળે પટાવતોતે મોકલ્યા, પણુ પ'ચાસર જિતાયું' નહિ, આથી ભુવડૅ 
જતે પ'ચાસર પર ચડાઈ કરી, તેમાં જયરિખરી લડતાં મરાયો નેં લાં 
કને।1જના રા'નની આણુ પ્રવર્તી .૬૨૦ 


આમ આઉલિક્ષેખિક તથા અનુશ્રતિક ભ્ત્તાંતા પરથી નાગભટ ર જએ 
આનર્ત પર પોતાની સત્તા વિસ્તારી હોવાનું તથા સોરાષ્ટ્રમાં પોતાનુ આધિપત્ય 
પ્રવતાવ્યું' હોવાનું માલૂમ પડે છે. 


નાગભટ ર૨ ક પછી એના પૌત્ર ભેજ(મિહિર)તા સમય(લગભગ ઈ. સ. 
૮૩૩-૮૮૫)ના કેટલાક ઉલ્લેખ ઉપલખ્ધ છે. સ્ક'દષુરાણુમાંના “વસ્રાપથ- 
સાહાત્મ્ય'માં આપેલા ૬ત્તાંત મુજબ કતોજના રાન્ન ભોજે દસ હેન્તર અશ્વો 
અને પત્તિએ લઈ, અશ્વ પર આરૂઢ થઈ રૈવતક (ગિરનાર) પ્રદેશ પર્‌ ચડાઈ 
કરી હોવાતુ અતે એમાં ત્યાંની એક વિલક્ષણુ દેખાવની નારીને પ્રાપ્ત કરી 
પોતાની અગ્રેમહિષી (પટરાણી) બનાવી હોવાનું પણુ જણાવ્યું છે.૧ ૫3 


'પ્રબ'ધચિ'તામણિ'માં કાત્યકુ”જના કલ્યાણુકટકમાં ભૂયરાજ નામે રાન્ન રાજ્ય 
કરતા હતા ને કાન્યકુખ્જના રાજ્યએ પોતાની પુત્રી મહણિકાને પહેરામણીમાં 
ગુજ રદેશ આપેલો એવું જ્ણાવ્યુ' છે૧૨૨ ઝો પ્રાયઃ કતોજના આ ર!જન ભોજને 
લાગુ પડે છે. આ જૃત્તાંત અનુસાર ખ ડણી ઉધરાવવા કાન્યકુ”જથી જે પ ચકુલ 
(પચેળી) અહીં આવેલે। તેના સેલ્લભૃત્‌ (શેલત) તરીકે નિમાઈ ને, છ મહિના પછી 
પચકફલ ૨૪ લાખ રૂપાના દ્રમ અતે ચાર હન્નર અશ્વ લપ ને કનોજ પાછો જતે 
હતે ત્યારે એને વનરાજે સોરાષ્ટ્રના ધાટમાં હણી નાખ્યો. પછી પોતે રાજાની 
ખંકથી એક વર્ષ સુધી જ ગલમાં છુપાઈ રહ્યો; ને પછી એણે સરસ્વતીને તીરે 
અણુહિલ્લપાટક વસાવી ત્યાં પોતાતુ' રાજ્ય સ્થાપ્યું ,.૧૨૩ આ પરથી ભેજે ઉત્તર 
ગ્રુજરાત પરનો પ્રતીઠઠાર્‌ રાજ્યનો અધિકાર ગુમાવી દીધો લાગે છે. મધ્ય 
ગુજરાતના રાષ્ટ્રકૂટ ર।“ન ધારાવર્ષ મુવરાનટ ર્‌ જાએ એકલા હાથે ગુજ રોતી 
(પ્રતીહારેની) સેનાને પાછી હઠાવી પરમ યશ મ્રાપ્ત કર્થો તે મિહિરને ઝાંખા 
પાડયો એવું એના દાનશાસન(ઈ, સ. ૮૬8)માં જણાવ્યું છે.૨૨૪ આ! પરથી 
પણુ પ્રતીહાર નરેશ ભે।જ ગુજરાતમાં ફાવ્યો ન હોવાનું માલૂમ પડે છે. 


હતાં સોરાષ્ટ્ર પરતુ પ્રતીહાર વ'શતું આધિપત્ય ભોજના સમયમાં તેમજ 
એ પછી પણુ ચાલુ રહું ગણાય છે. 


ફૂડ] ચુજર-ગ્રતીહારે [૧૦૭- 


દક્ષિણુ સૌરાષ્ટ્રના ચાલુકય રક બલવર્માના વલભી સ'વત પ૭૪(ઈ, સ. 
૮૯૨)તા દાનશાસનમાં તથા એના પુત્ર અવનિવર્મા ર જના વિ. સં. ૯પ૬- 
(ઈ. સ. ૯૦૦)તા દાનશાસનમાં પરમભટ્ટારક મહારાળનધિરાજ પરમેશ્વર ભે!જદેવના - 
ઉત્તરાધિકારી ૫. મ. પ. મહેનદ્રાયુધદેવ ઉફે મહેદ્રપાલદેવના આધિપત્યનો ઉલ્લેખ 
કરેશે] છે.પ૧પ૫ આ અધિપતિ એ સ્પણત: કતેોજ્તા પ્રતીહાર રાજા ભોશજદેવ . 
૧ લાને! પુત્ર અતે ઉત્તરાધિકારી મહેદ્રપાલ 1૧ લે છે, 


એવી રીતે વટ્વાણુના ચાપ વશના રા” ધરણીવરાહના શક વર્ષ ૮૩૬-: 
(ઈ. સ. ૯૧૪)ના દાનશાસનમાં૫૨૬ ર્‌ાજાધિરાજ પરમેશ્રર મહીપાલદેવના 
આધિપત્યનો નિર્દેશ આવે છે, એ અધિપતિ મહે'દ્રપાલનતો ખીજ્ને પુત્ર મહીપાલ:- 
છે. હરિષિણુકૃત 'બૃહત્કથાકોરા'માં જણાવેલા રાન વિનયકપાલ (ઈ. સ. €૩૧-- 
૩ર)૧૭ કાંતો મહીપાલ પોતે અથવા તે એને! ભાઈ ફતેો.?પ૫૦ એને 
અભિલેખ વિ. સ. ૯૮/૮( ઈ સ. ૯૩1૧)ને। મળ્યો છે.૨ ૨૯ 


આ પરથી સોર્‌ષ્ટ્રમાં કતોજના પ્રતીહાર નરેગોનું આધિપત્ય એછામાં' 
એણછુ ઈ. સ. €1૧૪ સુધી અર્થાત્‌ એકરે સો-સવાસો! વર્ષ સુધી પ્રવર્ત્યું 
હેવાતું ફલિત થાય છે. 


પાદટીપેા 


૧. કે. 1પ. 9પ 1, 27૮ /7& 07) 9% ટ બ ૮7-27૮#£447૮૭, ૪૩2. 19 4. 

૨. 8. 6. કપડ, 272૮ 6/77 /74/ ૮4 ઈજેઇ/૦૮242, દ, 111,. 
#૪00૯61વાઝ & (1): ૧1૦ ત110પ#' 10356100101 રઝ જિતા દ ડિયર, 17, 5.. 
894, પડ. 4; 50૪0010ા% & (2) ; 0ઉ1્દ1)&)દ્ન 1035€:1[1101 1૫૦. 2, 1, 5, 
918, પડ. 2 

૩. [[0ત1[0ઘ# 11506110001 બ ગિત & ડિતપત, પડ. 9-10 (87, 1 ૦1.. 
%૫7111, [9. 87 1.) 

૪, 7547, પડ. 12. મેડતા ન્તેધપુરતી ઉત્તરપૂવે" લગભગ ૨૨૨ કિ. મી. (૭૦ માઈલ) 
અપર આવેલુ છે. 

પ. 2/27,, ૫૩, 24 ૬. ઉપર પા, ટી, ૨ જુએઃ: 

૭, €. 6, છા. 111, &00- & (2), 2503. 1-2 ૮* #8&7., 0૪. 30 £. 

૯. પ્રમાવજચસ્તિ, ૧૪, પ-૬ વસતગઢ (સિરે।હી)નો વિ. સ ૧૮૨ને રિલાલેખ 


(2 2 17૦1. 15%, [. 191) 


"૧૦૮] સેત્રક કાલ અને અતુ-મૈત્રક કાલ | પ્ર. 


૨૦. ત્રાજલ્જુસિજાન્તની રચના બ્રહ્મગુષ્તે “ચાપવ'શતિલક વ્યાધમુખ 'તા રાજ્ય- 
'કાલમાં કરી એવું એના અતિમ અધ્યાય(૨૪, ૭-૮)માં જણાવ્યું છે. ત્યાં લેખકતું કે 
'સનતું સ્થાન જણાવ્યું નથી. બ્રહ્મગુપ્તને અગળ જતાં 'જ્િલ્લમાલકાચાય' તરીકે 
ઓળખાવવામાં આવ્યા છે : (1. 4., 1/0). 51711, [. 190). એ પરથી ન્યાહ્રસુખ પણુ 
ભિલ્લમાલમાં સન કરતે! હોવાનું ધારવામાં આવ્યું છે. (ખૌ. છી. મોજના, સાઝપૂતાનેજા 
રાતિદાલ, લં. ૧, જૂ. 9૫૬, ૪8૬), પરતુ થે!ડ જ વષમાં ચુઅન *્વાંગ લિલ્લમાલને 
ગુજર દેરાના પાટનગર તરીકે એળખાવે છે એ પરથી કેટલાક વિઠ્દાનો શિહ્લમાલમાં 
'ગુજરપ્રતીહારોનું અને ચાવડાઓતું અન્યત્ર શાન્ય હે!વાતું ધારે છે. ૬. કે. શાસ્રી, ગુ. મ. 
૨1. ઇ., છ. ૫૦-૫૬; ॥ેપછશ્ી, ૦6€., 111, 52; ૨. € 318]પાળઉત્ાત, “ ૦ લળ 
તંદ્ર તપ 4. 1. 650-750”, 77૮ ૯/૦૭ ૪2, 9. 145. અલ-ખબીરૂખી 
' બ્ાહ્મસ્કુટસિષ્દાન્ત 'ની રચના બ્રહ્મગુપ્તે લિન્તમાલમાં કરી હોવાનું સ્પષ્ટ જણાવે છે 
(ડક ડતપ, / 7૮7875 70૮4. 1?01. 4, [0 * 1235, 207). 

૨૧, ઘરા 151 4મઇ, 72/%40/:5 40૨૮૮૦74 0/ /૮ 11/૪7 17777, 1/01. 
11, 0. 270; 110ત્રપલા$, 07 720640 ૯7૮0૬ 274૮૮7 છ 7742, 1/01. 11, 
ક 230 

યુઅન શ્વાંગે જણાવેલા પાઢનગરને કેટલાક ભિલ્લમાલને બદલે બાલસેર તરીકે ઓળખાવે 
છે (110૯39, :8ટ7., [. 250; [&. 0. શદ ]પઘવંતત, 77૮ (/&૭#/૮7૮ કટ, 
2* 154), 

૧૨, અવતિજનાશ્રય પુલકેશીના નવસારી દાનરશાસનમાં આવતે! ચાપેટક શ્ાજ્યને 
ફહ્લેખ પ્રાય: ગુજરદેશને લાગુ ૫2 છે. (પ117દ5111, €77, 1701. 117, /0/7072%/7/8078, 
2. 14૫): અલ્‌-બિલાદુરી મારવાડ અને ભિન્નલાલને! સ્પષ્ટ નિદેપશ કરે છે (81101 
"થા3વં -2)0૫/$013, 47/8/7077 9 472 25 /0£# 4» ઈ 280 58/07/05, 1707. 4, 
27* 126). 

૧૩. ર. ઉ. [68]યાવંઢ&' : “રિંડલ 8 *દર1] 0 (લ ”િતાાવ વ 201110, 
777 45૬7 4/ 7767770૮ 277૪7, [* 19 

૧૪. હ. ગ શાસ્રી. “ મેત્રકકાલીન ગુજરાત **, ભા. ૨, પૃ. ૩૦૩-૩૦૫ 

કૃષ્‌-૨૬. 1રે, ઉ. &4દ]ઘાપંથ્ર,, 07. ૮ઈ., [2: 20 

૧૭, એજન, હૃ. ૨૨-૨૩ ૧૮-૨૦, એજન, પૃ. ૨૨-૨૨ 

૨૧-૨૫. એજન, પૃ- ૨૪-રછ 

૨૬. સ્ટ્ત્રમ, પ્રમાતવત્તસ્તિ, ૧૧. થવ્વમર્િસરિત, *ચ્કો, ૧૮૮, ૧૮૨, ૭૨૧ 

2૩. એજન, ૨3૧, ૪૨૯ 

૨૮-૨૪. [. ઉ. 14 )વંદ્ર?, 97. ૮7., [[2. 28 1. 

32. એજન, પૃ. ૨૯-૩૦ ૩૬-૩૩. એજન, પૃ. ૩૬-૩૨ 


૩૪. એજન, પૃ. ૩૩ 


હાઈ 
60 
પ 


ગુજ ર-ગ્તીહારે [૧૬૧૯- 


૩૫. ગુએલે., લે. ૨૩૪ (“ મહે દ્રાયુધદ્દેવ ' )ે અને ૨૩૫ (“ સહે'દ્રપાલદેવ ') 

૩૬, વિગતવાર ચર્ચા માટે જુએ 1. ઉ. /4]પર્વંક£, ૦. ૮4., ૩0-. 353. [.. 

3૭-૩૮. એજન, પૃ. 3૫-૩૬ 3૬. ગુએલે, લે. ૨૩૬ 

૪૦-૪૧. ર. ઉ. દ્ર] પળાતેદ્રા, 07- ૮ઈ., [૪0* 56 1. 

૪૨. €. 7. 7, 1:01. 117, ૫૦૩. 16 10 24 દ્વતત 121; ગુબલે, લે. ૨૦૯ થી' 
1૧૯. એમાં ત્રણ બનાવટી છે. 

૪૩. 6. 7. 7., 17૦). 117, 1૫05. 16-17; ગુએલે., લે. ૨૦૯-૨1૦ 

૪૪. ગુબેલે, લે. ૬૨૪-૧૨૬ 

૪૫. દા, ત. 72. 6, 1/૦0. 1, 2. 1, [- 113 

૪૬. દા. ત. 580118, :47૮/૮20£7૬% 9 0૪0૮૪7૮૮, [. 14 

૪૪. દા. ત. હારિચ'દ્રને ક્ષત્રિય રાણીથી ચાર પુત્ર હતા : ભોગભટ, કછ, રઝિજિલ અને 
દં: બાઉકને! જેધપુર શિલાલેખ, શ્લે., ૮-૯ -€.€., વ? 111, /[00ાવાઝ 4 (2) 


૪૮. ઈ. 4 47., 1701. 117, વડ. 16-17 ૪૯. 76૮7. 1પેંત5, 19-20 
૫૦. 44, 10. 1/11, ૪. 62 પદ. ઇ. ઉ... સર 111. ૭. 25 
પર. #. €., 1/૦1. 7, હિ. 1, [2 115; 74, 1૦1. ક11. ૪, 73 

૫૩. જુએ! ઉપર ૫. ૬૦ પ૪. ઝએ! ઉપર ષ"ૃ. ૧૩. 


પપ. €* 7. 7, 1707, 117, 1૫૦. 22 
પ૬. 75#7., 1૦૬. 121 કતે 1227 
ત'. ૨ર૨નું શાસન વિજયછાવણીમાંથી ફરમાવેલું છે, જ્યારે ન . ૨૩-ર૪નાં રાસનસ્થાન 


અજ્ઞાત છે. પછ. ચથ ૬૨, ૩%. ૩૪૨-૩૪૪ 
૫૮. 6. 7. 7, 1701. 1૫, પ૦. 12-15 પટ-૬૦. મે.ગુ., પૃ- ૨૭૬-૨૭૭ 
૬૧. એજન, પૂ. ૨૭૮-૨૮૦ ૬૨. 6. 7. &.. 1701. 11, તડ. 16-20 
૬૩. 7887., 1૫૦. 18 ૬૪-૬૭. મે.ઝુ., ધ, ૨૮૬ 
૬૮. એજન, પુ. ૨૮૭ ૬૯. એજન, પ. ૨૮૬-૨૮૭ 
૭૦, ગુએલે, ન. ૧૧૪-૬૨૬  છુફ,. મૈ.ગુ., પ. ર૮૩-૨૮૫ 


છર. જએ ઉપર્‌ "હૃ. ૧૦. 
૪૩. કે11પત્રડોાાં, ૯, 7. 7., 10) 11, શળ ૦વંઘટ૦0, [- 119 


૭૪. જએ ઉપર પૃ, ૧૬૩. છુષ્‌, મૈ.ગુ., પૃ રટ૦ 
૭૧૬, ઈ.  4., 101. 15, 1૫08, 21 ૭૭. 48&7., 140.22 
૭૮-૭૬. બૈ.ગુ-, પૃ. ૨૯૨-૯૨ ૮૦. એજન, પૃ. ૨૯૨-૯૯૩ 


૮૧. એના પૂર્વાધિકારીના રાન્ન્યનું છેલ્લું જ્ઞાત વષ ઈ. સ, ૭૧૬૦ છૈ; ને એના 
ઉત્તરાધિકારી જયભંડરે વલભીપુરમાં કરેલું પરાકમ્‌ ઈ. સ, ૭૨૧ના અરસામાં થયેલ્યુ- 

૮૨. 6. 7. 7., 1/01. 11, કં૦ડ, 23-24 ૮3. સે.ગરુ-, પૃ- રલ૪-૯૫ 

૮૪-૮૫. એજત, ૨૯૫-૨૯૬ ૮૬. એજન, પૃ. ૨૯૧-૨૯૭ 


“૧૬૦] સૈત્રક કાક અને અતુ-મેત્રક કાલ [ પ્ર. 


સિધના ચૂખા જનેદે મારવાડ, માંડલ, દૃહતજ(?), ભરૂચ, ફેત્ત્જન, માળવા; 
'અહરીમદ અને ગુજર (દેરા) પર હુમલે! કરવા ફોજ મે।કલેલી (81110૬ 4 1003૫5૦0, 
77/5/0777 9 1 ૮૭ /7074 5) ઈ#% 794 7777707૯75 17ભ. 1, [૪0- 125 4.). 

તાજિક સેન્ય સો'ધવ, કચ્છેલ્લ, સૌરાષ્ટ, ચાપે।ટક, મોય, ગુજર આદિ શાન્યે।ને વીંધીને 
'દક્ષિણન! રાજએ।ને જતવાની ઇચ્છાથી તવસારિકા આવ્યું હતુ. (6/7 1701. 117. 54૦. 30). 

૮૭. જુનેદ હિ, સ. ૨૦૭ (ઈ. સ. ૭૨પ)માં સિને! સૂબે! નિમાયા હતે! ને એણે 
'આ ફે।જ એ પછી થેઃડા વખતમાં મે।કલી હતી, 

અવનિજનાશ્રથ પુલકેશીત! રાત્ત્યકાલની પૂ્વ'મર્યારા એના મો ભાઈ જયાશ્રય 
મગલરાજના જ્ઞાત વષ શક ૬૫૩ (ઈ. સ, ૭૩?-૭૨) પર્ષધી અગાફ ઈ. સ. ૭૩૫ ના 
“અરસામાં મૂકવામાં આવતી (મૈ. ગુ., પ. 393-૩૨૦), પરતુ હવે મગલરાજ તે! ઉત્તર 
કૉક્ણુમાં શાજય કરતે! હે વાનું પ્રતિપાદ્રિત થયું હોઈ (6 7. 7., 101. 117, 111-0તંપ૦- 
દાં9ળ, 00. 1કોૉ કોપ), પુલકેશીના ર હ્યકાલની પૂર્વમર્યાદા ઠીક ડીક વષ વહેલી મૂકી 
શકાય એમ છે. આથી હવે ઈ. સ. ૭ર૬ તા તાજિક આકમણને એન! ચરાસ્વી પરાક્રમ સાથે 
'સાંદળી રાકાચ. 

૮૮-૮૯. મે.ગ્રુ., ૫. ૩૨૬ 

«૦. ગુર લે, ભ ભાગ ૩, લેખ ન, ૨૩૩ 

«3, એ દિવસે સૂચ'યહણ્‌ હતું (૫. 1૪ અને ૧૯). વિ સ. પ્રમાણે એ ઈ. સ. 
“૭૬પતી ર૮મી ઓકટોબર સાથે બધ બેસે છે (#/& 10. 12%, ૪. 251, ॥. 4) 

૯ર. સસ્ટ્રશ્રમ, પરમાવકવરિતિ, વળમરિમૂસ્ચિસ્તિ, શો. ૧૮૮, ૭૨૧ પરબલના 
જઠારી સ્તભલૅખ(ઈ. સ. ૮૬૭)માં તથા વિગ્રડરાજતા હરસ રેોલાલેખ (ઈ. સ, ૯૭૪)માં 
જણાવેલે! નાગાવલેક એ આ નાગશટ ૨ જે છે (ડિ. પે, શિપ, 272 77/07 9 /૮ 
(₹072/6-7%4/£1275, 129, 36 4.). 

૯€૩* 51૯13 00૫7, 77., 101. 511, [00. 197 1. 

«૪. 8. 0. ઈદ્રાપટપ?, ““ €૦૧%] દતે 11૯50૯78 કવવ ””, 77૮ 4 
મ? 14૮785/, [૪- 105 રૈ, 

«૫. હ. ગ. રાસી, “સૈત્રકકાલીન ગ્રુજરાત'', પૃ. ૩૩૦ થી 

«5, 8. 4. કેરઘડ1, 2/૮ 6077 #74/ ૮૮ €10/7774ટ4૮, ભદ્ર 111, ૩. 
59; ચજત્રમ, ઝય, શ. ૭૧૨ 

€છ, “ ઉઈંપ/ઢ]10₹ તડ 0 ઇટ 330], 47 1૦ 2157111, 
?. 107 ઉં., પ. 11, . 

«૮. દુ કે. ચાસ્રી, “ ગુજરાતને મધ્યકા।લીન રાજપૂત ઇતિહાસ '', પૃ. ૮૭-૮૮ 

«ૃ«. 1). €. 6848૬! જન ૮1., ૪. 24 

૧૦૦. ગુએલે. ઉપયુક્ત, લેખ ન. ૨૩૫, લે. ૬૬ 

૬૦૨. એજન, શલે! ૯ ૧૦૨, 1). ઉ. ઉદ્રાટ૫17, 07. «., ૩. 24 


કઠડું] ગભ*૨ર-ગ્રતીહારેદ [૧૧૧ 


૧૦૩. 784. [2- 25 ૧૦૪. સન્‍્ટ્રષમ, ઝવર્યુ, શ્જો, ૧૮૮, ૧૮૨૬, ૭૨૧ 

૨૦૫. ઝપયુસ્ત, જ. ૧૦૭-૧૦૮ ૬૦૬-૨૦૭- જુઓ પ્રેકરણુ ૭. 

૨૦૮. ઘશાષુરાળ, ધર્લા(ળ્ય જથા, અ. ખર, શો, રૂ-૨, 

૧૦૯. 5. 4. ]1પ135131, 9/7, ૮૪., [[0. 67 કિ. 

13૦. રત્તમા%, જૂ. ૪ર્‌-૧૦૭ ૨૬૨. સ્જરરપુરીણ, ૪, ૨, ૬-૭ 

૧૧૨. મેફ્સુગ, પગસ્ધસિસ્લાસનિ, પૂ, ૧૧-૧૨ 

૨૨૩. ઇઝ છ. ૧ર્‌. આ નગર"! સ્થાપના વિ. સ. ૮૦૨ માં થઈ હોવાની અનુક્રુતિ 
અનેક લખાણમાં આપેલી છેઃ રા. ચુ, મે!દી. “ પાટણ્સ્ધાપનાનાં તારીખવાર તિચિ' 
“કાત્તમાલા ”, પૃ. ૬૫૭; ૬. કે, રાસી, ઉપર્છુ કત, પ્ર. ૫૯, પરતુ સમકાલીન રાનએ।ના 
નિશ્રિત સાજ્યકાલ સાથે અ! વર્ષને! મેળ મળતે1 ન હેઈ એ અસ્વીકાર્ય છે (14. ડ4. 
11૫10311, 97. ૮૮., [૪* 68; પ, 6. કપ્તિડદા1, “ 1 ટ ₹1001૯0 બ દાહ 
11100010108) રબ ઉતદ્રપ્ટ્રવંક 51183, 777૮2૮482૬5 204 277૮/4૮૮&075 ૪ ૮ 
4/-:7/« 077૮77 6૦77૮7૮૮, 5૪7૮77૮727 45૮5807, 0%. 425 .). 

૧૬૪. ગુએલે, લેખ ન'. ૧૨૯, થ્લે!. ૪૨ 


૧૧૫. એજન, લેખ ન. ૨૩૪-૨૩૫ ૧૧૬. એજત, લેખ નન ર૩૬ 


૧૨૬૭. પ્રશસ્તિ, શ્જો. ૧૧-૧ર્‌ 4. 14, 1008૦, 7%//077/4/% 2/74#- 
24/46/7746, ૪. 121 4, 


૧૨૮. 4, પ. 11[11)72€,. 97. ૮/., 0- 122, 1.1; 1૨.6.પ4દ]પરાતટા', “દિૉકલ 
યાત જતા ૦4 ઇટ 01 10[1#€*, 772૮ 45૬2 જ 407710 4772%6, 
₹[2. 55 4. 

૨૧૯. ]. #. શિંટ્ટા, “તક 4ડાક્દંદ 5૦૯ટ)'ક5 શાલ ૦1 ધટ 4412232 


પક) 7/4, 1/01, %15, 0૩0. 158 ઈઊ.; ઉ૦:૯૯૫ંબા 0% 3. 2. 
8દ્રરવ્ર!£ત£, 722./7045, 101. 551, [2[- 410 ક. 


પ 


દિ 


પ્રકરણ ૭ 
ચાવડા રાજ્યે 
ઝુલતાસ 


મૈત્રકકાલ તથા અતુ-મૈત્રકકાલ દરમ્યાન ગુજરાતમાં ચાપ-ચાપે!હટ- 
_ગચાવે।ટક-ચાઉડા-ચાવડા તામે એ ળખાતાં રાજકુલોનાં કેટલાંક રાજય પ્રવર્ત્યા'. 
ભિક્લમાલ કૅ એની નજીકના કોઈ રથળે 'ચાપ' વ'શનેો રાજા રાજ્ય કરતે 
ગેવો ઉલ્લેખ બહાગુપ્તના “બાહ્મસ્કુટસિહ્ધાંત'(ઈ. સ. ૬૨૮)માં આવે છે.? 
નવસારીના ચાલુક્ય ૨1” અર્વાનિજનાશ્રય પુલકેશીના દાનરાસના[ઈ. સ. ૭૭૯)માં 
“'ચાવાટક' રાજ્યનો નિરેેશ છે.૨ ધરણીવરાહના વદવાણુ દાનશાસન(ઈ. સ. 
૯૧૪)માં એ રાન્ન “ચાપ' વ'શને। હોવાનું જણાવ્યુ' છે.3 વનર્‌।જ ચાવડાને 
રાજ્વશ વિ. સ. ૮૦૨ (ઈ સ. ૭૫૬)થી ૯૯૮ (ઈ. સ. ૯૪૨) સુધી થયે 
હોવાની અનર્જ્નીતે છે, પરતુ એતે લગતો સહુથી ગ્રાચીત ઉસ્લેખ કુમારપાલના 
વડનગર શિલાલેખ(ઈ, સ. ૧૧૫૧)માં મળે છે, જેમાં એ વ'શ માટે 'ચાપોત્કર” 
શખ્દ પ્રયોજયોા છે.. પછી મે।હરાજપરાજય(ઈ. સ. ૧૧૫૦૪-૭૬)માં 'ચાવુક્કડ' 
(સ. ચાપોત્કટ)ને! ઉલ્લેખ છે.વ એવી રીતે મહામાત્ય વસ્તુપાલ(લગભગ ઈ. સ, 
૧૨૨૦ થી ૧૨૪૦)તા સમયનાં રચાયેલા સુકૃત-સ'કીર્તનર્દ તચા સુકૃતકાંતિ- 


 ક્લેલિતીમાં” પણુ “ચાપોત્કટ' શખ્દ પ્રથેજયો છે. ૧૪ મા-૧૮ માં શતકની 


“તનમાલા'માં “ચાપોત્કટ' તથા “ચાઉડા' બ'ને ૩૫ વપરાયા છે. પ્રબધચિ'તામણિ- 
(ઈ. સ. 1૩૦૫માં પણુ “ચાપોહટ' રૂપ પ્રથેજાયું છે.” વિવિધગચ્છીય પટ્ટા- 
વલીઓમાં “ચારૂડ' તથા 'ચાવડે!' એ રપ જવામાં આવે છે.અ ભાટચારણોએ 
જાળવેલી અનુશ્રુતિઓમાં સોરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં ખીશ્ન કેટલાંક “ચાવડા રાજકલ 
થયાં દાવાને ૬ત્તાંત આવે છે. આમ આ કુલનામનાં વિવિધરૂપ પ્રથો્નતાં, 
જેમાં 'ચાપોરકટ', 'ચાવોટક' અને “ચાઉડા' કૈ 'ચાવડા'એ સ્પણૃત: એક જ 
શ”્દ્નાં ભિન્ન ભિન્ન રૂપ છે. એમાં “ચાઉઃ1' (કે 'ચાવડા') એ મૂળ રૂપ 
હગે ને “ચાવેટક' તથા “ચાપે કટ એ એનાં સસ્ટૃતીકૃત રૂપાંતર થયાં હશે. 


૧૬૧૨ 


હસુ] ન ચાવડા રાજ્ચયો' [૧૧૩ 


અ શખ્દતો મૂઈ અથ શે હરો એ એક પ્રશ્ન છે, વહવાણુ દાનશાસનમાં 
તો એવી વાત કરી છે કે શ ભુ ધ્યાનમગ્ન થાય ત્યારે પૃથ્વી અસુરે।તા ઉપદ્રવ 
સહત કરી શકતી નહિ, આથી એની વિન'તીથી શ'ભુએ પોતાના ચાપ (ધતુષ)- 
માંથી એક સમથ” શકેતશાળી પુરુષ સજય તે “ચાપ' કહેવાયો ને એનામાંથી 
ચાપ વશ પ્રવર્ત્યાો.૫* આ વાત દેખીતી રીતે અલોકિક કથા (009111) પ્રકારની 
છે ને એમાં “ચાપ' તામ પરથી એ કુલતી ઉત્પત્તિતે શ'ભુના ચાપ સાથે 
સાંકળીને એ અલોકિક કથા ઉપજવેલી છે, જેમ “ચૌંલુકથ' નામ પરથી 
એ રાજકુલ બહ્માના ચુલુક(ખોબા)માંથી ઉત્પન્ન થયું હોવાની અલોકિક' કથા 
ઊપજ છે તેમ, 


પ્રબધચિ'તામણિની એક પ્રતમાં ચાપોત્કટોને 'હેહય' જણાવ્યા છે?? એ 
પરથી આગળ જતાં ચાપેોત્કટો વળી ઉહથોના વશજ પણું મનાતા એવુ 
માલૂમ પડે છે, 


ખરી રીતે તો “'ચલિક'-'ચલુક'-“ચુલિક'-“શુલ્િક'તી૨ જેમ્‌ 'ચાઉડા*- 
“ચાવડા' પણુ કોઈ દેશી નામ હશે૨ તે “ચાવોટક' એ એનું નજીકનું 
અધ-સ'સ્કૃત અતે આગળ જતાં “ચાપે[ત્કટ' એ એનું પૂરું સ સ્કૃતીકૃત રૂપાંતર 
કરવામાં આન્યું' હશે. અલબત્ત, “ચાવોટક્ર'ની જેમ 'ચાપોત્કટ'માં પણુ અ'તે 
'ક' ઉમેરાવો જેર્ઈતા હતો. '“ચાપોત્કટ' એટલે “ચાપ'(ધતુષ)યી “ઉતકટ' 
(સમર્થ, શક્તિશાળી, સ'પન્ત કે ઉન્મત્ત) એવો અથ થઈ શકે ખરો, પરતુ એ 
શખ્દપ્રયોગ સ્પષ્તઃ કૂત્રિમ છે. 


પ્રબધચિ'તાર્માણુમાં આપેલી વનરાજ ચાવડાના ઉત્તરાધિકારી રાજ 
મ્રોગરાજને લગતી અનુશ્રુતિમાં એના પૂર્વ જનેના કલ'કને લઈ ને એનું રાજ્ય ચર્ટો- 
(ચોરે)નું રાજ્ય ગણાતું હોવાનો ઉલ્લેખ આવે છે૧* એ પરથી 'ચાઉડા'- 
'યાવડા' શબ્દ ચુજરાતી શ”્દ 'ચોટ્ટા'-ચોરટા' (ચોરી કરવાની ટેવવાળા)- 
ને મળતે। હોવાનું સૂચિત થાય છે*પ તે તો ચાવડા એ ચેરી ને ચાંચિયાગીરી 
કરતી સાહસિક જનકાતિ હોવી સંભવે છે. આ કુલને સમ્ય જતાં રાજસત્તા 
પ્રાપ્ત થતાં એને! સમાવેશ જત્રીસ રાજકુલે।માં થયે।, પરતુ એનો સ'બધ 
સૂર્યવ શ-ચદ્રવરા સાથે સ'કળાયેો! નથી. છ્તાં આ કારણે આ જનજતિને 
વિદેશીમાંથી અવેલી ગણુવી ગએ પૂરતું' તકયુકત ન ગણાય, 


પ્રુ-૩--૮ 


૧૧૪] મૈત્રક કાલ અને અનુ-મૈત્રક કાલ પ્ર. 


મૈત્રકકાલ તથા અનુ-મેત્રક કાલ દરમ્યાન ગુજરાતમાં ચાપ-ચાપોત્કટ- 
ચાવોકટ-ચાઉડા-ચાવડા કુલનાં અનેક રાન્ત્ય થયાં. 
ધભલ્લમાલતુ' ચાપ રાજ્ય 

ચાવડા રાજકુલોને! સહુથી પ્રાચીન સાત ઉલ્લેખ શક વર્ષ ૫૫૦ (ઈ. સ. 
૬૨૮)નો છે. જ્યોતિષાચાર્ય અહ્મગૃપ્તે ખ્ાભસ્ફુટસિદ્ધાંતની રચના એ વર્ષે કરી 
«યારે ત્યાં ચાપ વ'શને; રાન્ન વ્યાધ્રસ્ુખ રાજ્ય કરતે! હતે,? ૬ બ્રહમમુપ્તને 
અન્યત્ર “ભિશ્લમાલકાચાય' કલ્યો છે એ પર્થી વ્યાધ્રમુખતી રાજધાની 
ભિસ્લમાલમાં હેવી સંભવે છે,૧૭ છ, સ. ૬૪૦ ના અરસામાં યુઅન સ્વાંગે 
ભિલ્લમાલની મુલાકાત લીધી ત્યારે એ ગુર્જર્દેશનુ' પાટનગર ગણુ!તુ હતું?“ એ 
પરથી યાં ત્યારે ગુર્જર્‌ જાતિના રાજાનું રાનય પ્રવતતુઃ હતું એમ માનીને 
શ. સ. ૬૨૮ માં ચાપ રાજ વ્યાઘ્રમુખ ત્યાં રાજ્ય ન કરતે! હેય એવી શકા 
ઉપસ્થિત થઈ છે,૫૯ પરતુ ચીની પ્રવાસીએ દેશને 'ગુર્જર' કલો છે, રાજવ શને 
નહિં; આથી ત્યારે એ પ્રદેશ પ્રતીહારોના શાસનને લઈને કે અન્ય કેઈ કારણે 
“ગુજરદેશ' તરીકે એળખાતેો હોય ને છતાં ત્યાંના ભિલ્લમાલમાં ચાપ વ શતી 
સત્તા મ્રવત'તી હેય એ અસ'ભવિત નથી,૨* 


આ રાજકુલોતે લગતે! બીજે જ્ઞાત ઉહ્શેખ નવસારીના ચાલુક્ય રાશન 
અવ નિજનાશ્રય પુલકેશીના દાનશાસન(ઈ, સ, ૭૩૯)માં આવે છે.૨૨ એમાં 
તાજિક (અરખી) સૈન્યે સે'ધવ, કચ્છેલ્લ, સોરાષ્ટ્ર, ચાવાટક, મૌય, ગુજર આદિ 
રાજ્યોનો પરાભવ કર્યાનું જણાવ્યું છે. “કૃતુહુલ ખુલદાન'માં સિ ધના સૂબા જુનેદે 
મારવાડ, માંડલ, ધિણે્‌।જ, ભરૂચ, ઉન્જન(માળવા), અને ભીતમાલ(ગુજર) 
પર ફોજ મોકલી હુમલે! કરાવ્યાનો ઉલ્લેખ આવે છજે,૨૨ ગ ધટના હિ. સ. 
૧૦૭(ઈ, સ. ૭૨૬)ના અરસામાં બની.૨? પુલકેશીના દાનશાસનમાં જણાવેલુ' 
તાજિક આક્રમણુ અતે 'ફૃતુહુલ છુલદાન'માં જણાવેલો આ અરબી હમલે 
એક જ હોવો સ'ભવે છે. અહી' પુલકૅશીના દાનશાસતમાં જણાવેલા 'ચાવેટક' 
રાન્ત્યનો વિચાર કરવાને! છે. અહીં જણાવેશું' આ ચાવડા રાન્ત્ય કયું 9 
વઢવાણુતું' ચાપ રાજ્ય તો ઈ. સ. ૮૦૦ તા અરસામાં સ્થપાયુ' હોઈ અહી 
અપ્રસ્તુત ગણાય, કેટલાક વિદાનતો પુલકેશીના દાનશાસનમાં જણાવેલા ગુજર 
સજ્યને અરખી તવારીખમાં જણાવેલું ભીનમાલનું ગુજર રાન્ત્ય માની, પુલકેશીના 
દાનશાસનમાંના ચાવોટક રાક્ત્યને પચાસરનું ચાવડા ર!ન્ય ગણવાની હિમાયત 
કરે જે,૨૪ પૂરતુ આ સૂચન સ્વીકારતાં અરખી તવારીખમાં જણાવેલું ભરૂચે 
યુલકેશીના દાતશાસનમાં અનુ્લિ ખત રહે છે, જ્યારે દાતશાસનમાં જણાવેલું 


હસુ] ચાવડા રાનન્‍્ચેદ [૧૧૫ 


ગુર્જર્‌ રાજ્ય ભરૂચના મુજ રનૃપતિવ શનુ" રાજ્ય હોય એ વધારે બ'ધ બેસે છે, 
વળી આતવુશ્રુતિક સમયનિદેશ અનુસાર પ-ચાસરના રાજા જયશિખરીતું મૃત્યુ 
ઈ. સ. ૬૯૬ માં થયેલું તે પછી એ પ્રદેશ પર કનોજના રાજનું શાસન પ્રવતેષ્લુ', 
એથી ૪. સ. ૭૨૬ ના અરસામાં પ'ચાસરમાં ચાવડા રાન્તય હોવાનું સભવે નહિ. 
આનુશ્રુતિક સમયનિદેશને સુધારતાં જયશ્િખરી ત્યાં ઈ સ. ૭૭૦-૭૯૦ ના 
અરસામાં રાન્ય કરતે! જણાય છે, પરતુ એ અગાઉ ત્યાં એના પૂર્વનનેની સત્તા 
કચારથી પ્રવતતી હતી એ જણુવા મળ્યું નથી. બીજ બાજુ ભિલ્લમાલમાં ચાપ 
વશતું રાજ્ય વ્યાધ્રમુખના સમયમાં ઈ. સ. ૬૨૮ માં હતું, પરતુ ત્યાં એ વશની 
સત્તા કચાંસુધી ચાલુ રહેલી એ પણુ ન્નણુવા મળ્યુ નથી, છતાં ગુજ રદેશના 
પ્રતીહારાનું પાટનગર ત્યારે અન્યત્ર હેયર તે ભિલ્લમાલમાં ચાપ વ“શનું રાન્ત્ય 
ચાલુ ર્હ્યુ' હોય એ અસ'ભવિત નથી. 


સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છતાં ચાવડા રાજ્ય 


આ કાલ દરમ્યાન સોરાષ્ટ્ર અતે કચ્છમાં ચાવડા કુલનાં કેટલાંક રાજ્ય થયાં. 
૧. વહવાષ્ના ચાપબ'શ 


તવમી સદીના પૂર્વાધ માં વઢવાણુમાં ચાપ કુલનો એક રાજવશ સત્તારૂઢ 
થયો. ત્યાં એ વશની ઉત્પત્તિ શિવના ચાપ(ધનુષ)માંથી ઉત્પન્ન થયેલા ચાપ 
નામે નૃપમાંથી થઈ મનાતી.૨ ૬ 


આ વ'શનતેો પહેલે જ્ઞાત રાજ વિક્રમાકં છે. એણે લગભગ ઈ. સ. ૮૦૫ 
થી ૮૩* સુધી રાજ્ય કયું” જણાવ છે. એના પછી એને! પુત્ર અડુંક ગાદીએ 
આવ્યો. આ રા'ના નામ પરથી વઢવાણુ પાસેના પ્રદેશનું નામ 'અડ્ડાણુક' 
પડુયુ'.૨*૦ અડુકનાો રાજ્યકાલ લગભગ ઈ. સ. ૮૩૦ થી ૮પપને। અ _કાય. 
અડુકતે ઉત્તરાધિકાર એના પુત્ર પુલકેશીને મળ્યો. એણે લગભગ ઈ. સ. ૮૫૫ થી 
૮૮૦ સુધી ર્‌ાન્યય કર્યું” લાગે છે. એનો પુત્ર ઘુવભટ (સગભગ ૮૮૦ થી ૮૯૫) 
ધાર્મિક ર્ત્તિનાો હતે।.૨૬ 


કુવભટ પછી એને અનુજ ધરણીવરાહ ગાદીએ આવ્યો. એ દક્ષિષ્યુ 
સોરાષ્ટ્રના ચાલુકય રાન અવનિવર્માં ર નજરથી પરાજય પામેલો એવે ઉલ્લેખ 
અવનિવર્માના વિ. સ, «૫૬(ઈ. સ. ૯૦૦)ના ઊના દાનશાસનમાં આવે 
છે.૨૬ ધરણીવરાહે શક વર્ષ ૮૩૬(ઈ, સ. ૯૧૪)માં વદ્ધમાન(વઢવાણુ)માંથી 
મહેસ્વરાચાય* નામે શેવ આચાર્યને એક -ચામ દાનમાં દીધેલુ'.૨૩* એને લગતા 
તામ્રશાસતમાં રાન્નાધિરાજ પરમેશ્વર શ્રીમહીપાલદેવના આધિપતયનોા નિદેષ્શ 


૧૧૬ ] સૈત્રક કાલ અને અતુ-સૈત્રક કાલ દશ. 


કરવામાં આવ્યો છે,2* તે કતે!જના પ્રતીહાર નરેશ મહીપાલદેવ ૧ લાને ક્ષાગુ 
પડે છ્ે.૩૨ ર 


ધરણીવરાહ પચ મહાશ”્દ ધરાવતો ને “મહાસામ તાધિપતિ' કહેવાતે।. 
દાતશાસનના મ્‌ ગલાચરણુ તથા પ્રતિત્રહીતા પરથી એ “પરમ માહેશ્ર' હોવાનુ 
ફલિત થાય છે. એની ગ્રશસ્તિમાં એનાં દાન, શોય અને સો'ર્યની ભારે પ્રશસા 
કરવામાં આવી જે.૩૩ 


આ ચાપ વ'શનો ઈ. સ. ૯૧૪ પછીને! ક'ઈ જૃત્તાંત ઉપલબ્ધ નથી. 
ર. સોરાષ્ટ્રના અન્ચ ચપવડા રાન્ન્યઃ 


ભાઃચાર્ણે પાસેના આનુશ્રુતિક જત્તાંતા અનુસાર આ કાલ્ષ દરમ્યાન 
સોરાષ્ટ્રમાં ચાવડા કુલનાં ખી#' પણુ કેટલાંક રાજ્ય પ્રવત તાં. એમાંનુ' એક 
રાન્ય દીવમાં હતું, જે આઠમી સદીમાં સ્થપાઈ ૧ર મી-૧૩ મી સદી સુધી ચાલુ 
રહેલુ 2૪ સેકમનાથ પાટણુમાં પણુ ચાવડાઓનુ' શાસત પ્રવતષતુ,3૫ પણુ એની 
ક'ઈ વિગત ઉપલખ્ધ નથી. 

ઓખામડળમાં ચાવડા કુલના અખેરાજજીએ વાધેરોને વશ કરી પે।તાની 
સત્તા સ્થાપી (છઠ્ઠી સદી). ગણે થોડાં વર્ષ ર1ન્‍ય ક્યું”. પછી એને! પુત્ર ભુવડરાય 
ગાદીએ આવ્યો. એના પુત્ર જવસેતે ચાવડાપાદર નામે નગર વસાવ્યું, જેનુ 
પ્રાચીન સ્થાન હાલના મૂલવાસર ગામની સમીપમાં દરર્વવાય છે. એ નિઃસ'તાન 
હતે. એણે પોતાનું તામ કાયમ રાખવા ચાવડાપાદરની નજીકમાં એક વિશ્ચાળ 
જળાશય બધાવ્યું ને ત્યાં સ્મારક શિલા પણુ સ્થાપી. જયસેન પછી એને! ભાઈ 
જગદેવ ગાદીએ આવ્યો. એણે ૨૧ વર્ષ રાજ્ય ક્યું“. એના પછી એને પુત્ર 
મગલજી રાજ થયે, જે થોડાં વર્ષ જીવ્યો. મંગલજ પછી એતે પુત્ર જગદૅવ 
ર જે ગાદીએ આવ્યો. એને ખે પુત્ર હતા. 

મોઢા પુત્ર કનકસેને કતકપુરી નગરી વસાવી, જે હાલ વસઈ તરીકે 
એળખાય છે ને જે એખામ'ડળનું' મોટું અને સમૃદ્ધ વેપારી મથક હતુ. વસઈ 
ગામતે પાંદરૈ આવેલાં જીણું નેત દેરાસર્‌ કનકસેને ખ'ધાવેલાં મનાય છે.2૬ 


જગદેવ ર જાના બીન પુત્ર અન'તદેવે અ સમયે દ્વારકામાં પોતાનુ' અલગ 
રાજ્ય રથાપ્યુ. દારકાની ગાદી અગાઉ દેવગાદી મનાતી હોઈ ખાલી રહેતી, તે 
ગાદી પર્‌ અન'તદેવ ખેસતાં દેવે! કુપિત થયા ને એથી ઠ્રારાકા પર્‌ હેરોલ 
રાજપૂતોએ હુમલો કર્યો એવી માન્યતા છે. હેરેલેો ચાવડાએ સાથે ગાઢ 


હસુ] ચાવડા રાજ્યો [૧૧૭ 


સ'બ'ધ ધરાવતા. અનતદેવનુ' રાન્ય પડાવી લઈ હેરેલલોએ ત્યાં પોતાતી પ્રબળ 
સત્તા જમાવી, 


એખામ'ડળમાં ચાવડાએ અને હેરેલે વચ્ચે છેક ૧૩ મી સદી સુધી વિત્રહ 
ચાશ્યા કર્યો.3છ અનતસેન ચાવડાતુ' રાજ્ય શિયાળખેટમાં હતુ; અથવા એ 
ભાદ્દોડુમાં રાજ્ય ડેરતે। ને એતું' નામ “અન તદેવ' હતુ એવી પણુ અનુશ્રુતિ છે,૩૬ 


3. ક*્છતા ચાવડા રાજ્ય 


આવુશ્રુતિક ૬ત્તાંતા અતુસાર આ સમયે કચ્છમાં પણુ ચાવડા કુલનાં કેટલાંક 
રાજ્ય થયાં, ખાસ કરીને કચ્છના પશ્ચિમ ભાગમાં. 


જક 


પાટગઢ(તા. લખપત)માં વીરમ ચાવડો રાજ્ય કરતો.૨૬ એ પ્્સ્વી 
નવમી સદીના પૂર્વાર્ધ માં થયો જણાય છે. વીરમ ચાવડે ગૂ'તરી(તા. નખત્રાણુ।)ના 
સાંધ રાન્યને ખ ડિયેો હતે. એણે પોતાની પુત્રી બાંદ્ધે સિંધના સમા રાન્ન 
લાખિયાર ભડના પુત્ર લાખા વેરે પરણાવી. વીરમના પુત્ર વાધમ ચાવડાતા નામ 
પરથી પાટગઢ વાધમ-ચોવડાગઢ તરીકે એળખાતુ, એના સમયમાં એની ખહેત 
ખુદ્ધિતો જયેષ્ઠ પુત્ર મોડ અને મોડતો સાવકો કનિષ્ઠ ભાઈ મનાઈ પાટગઢ 
આવ્યા, સમાએ અને ચાવડાએ વચ્ચે ઘષસુ થતાં મતાઈએ વાધમ ચાવડાતું 
ખૂન કરાવ્યું, ને મેડ અને મનાઈ એ પાટગઢની ગાદી કબજે કરી.પ? 


ક્રનક ચાવડાએ સ. ૬૧૮(ઈ. સ. ૫૬૨)માં ભદ્રાવતી (ભ્રદ્રેસ્વર) લીધુ 
ને સં. ૬રર) ઈ. સ. ૫૬૬)માં ત્યાંના મ'દિરને! જ્ણોદ્વાર કર્યો એવી અનુશ્રુતિ 
જ્ે,“ર પરંતુ આ વિગતે યથાથ લાગતી નયી. 


કનક ચાવડે વિઝાણુ(તા. અબડાસા)માં રાજ્ય કરતો. એભણે ભદ્રેશ્વર 
(તા. મુદ્રા) લીધુ' હોય, તો એનું રાય એટલું વિસ્તૃત ગણાય, વળી એના 
પોત્ર ભૂઅડ ચાવડાએ પણુ ભ્રદ્રેશ્વર પર્‌ ચઢાઈ કરી કહેવાય છે. એતે! રાજ્ય- 
કાલ વિ. સં. ૯૭? થી ૯૯૦ (ઈ. સ. 1૫ થી ૯€૩૪) ગણાય છે. એના 
સમયમાં સોલ કીએ એ ભદ્દેરેવર કબજે કયું” કફહેવામ છે,₹૨ ભદ્દસ્વરથી પાછા 
વળતાં ભૂઅડ લડતાં લડતાં રૂપારેલના ક્રાંડે વીરગતિ, પામ્યો. એના નામ પરથી 
ત્યાં “ભૂઅડ' નામે ગામ વસ્યું (ત્યાં ભૂઅડે ભૂખડેશ્વર્‌ મહાદેવનું મ દિર 
 ખધાવેલુ.) હાલ ત્યાં એને પાળિયો અને એના નામતી દેરી છે.” કનક 
ચાવડા ભૂઅડનેો પિતામહ હોય, એ ઠ્ઠી સદીમાં નહિ, પણુ નવમી સદીના' 
ઉત્તરાધમાં થયે! ગણાય. 


૧૧૮) સેત્રક કાલ અને અહુ-શૈત્રક કાલ [ 3. 


આ ઉપરાંત ઘેોલાય-સરસાગર(તા. લ'ખખપત)માં તથા રાયપુર બદર- 
(તા. માંડવી)માં પણુ ચાવડાએ નું રાન્ય હતું એવી અતુશ્રુતિ છે,:* પરતુ 
એને લગતી વિગતો ઉપલખ્ધ નથી. 


ઉત્તર ગુજરાતનાં ચાવડા રાજ્ય 


આ કાલ દરમ્યાન ઉત્તર ગુજરાતમાં પ'ચાસર-અણાહેલવાડનાં ચાવડા 
રાજ્યે થયાં. 


પ'ચાસરતું ચાવડા રાજય 


અણુહિલવાડ પાટણુમાં વનરાજ ચાવડાએ સ્થાપેલું' રાન્ત્ય ત્યાં સોલ કી 
રાજ્ય્‌ રથપાતા સુધી ચાલુ રહ્યું એવો ઉલ્લેખ સોલકી કાલથી સાહિત્યમાં 
મળે છે, પરતુ વતરાજતા પૂવજે અગાઉ પચાસરમાં રાજ્ય કરતા હતા એ 
વિશેના સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ એટલા પ્રાચીન સાહિતમાં ઉપલખ્ધ નથી. પ્રખધ- 
ચિતામણિ(ઈ. સ, ૧૩૦૫)માં વનરાજની માતા પચાસરમાં રહેતી હતી એટલે 
ઉલ્લેખ આવે છે, વનરાજના પિતા વિશે કઈ નિદેએ્શ નથી.₹૬ પુરાતનપ્રબ ધ- 
સ'ત્રહઉ(૧૪ મી સદી)માં પણુ વનરાજની માતા પ'ચાસરમાં રહેતી હોવાતું જણાવ્યુ' 
છે, પણુ વનરાજનતે આંબાસણુના ચામુ'ડે નામે ચાપોત્કટનતો પુત્ર કલો છે,૭ 
પવ્મપુરાણાંતગ'તત ગણાતા “ધર્મારણ્ય-માહારમ્ય'(૧૫ મો સૈકો)માં વળી કોશલદેશના 
સૂર્યવ'શી રાન અગ્નિકેતુતે સૈર'ધીથી થયેલા રજનીપુત્ર નામે પુત્રને વનરાજને 
પિંતા કહેવામાં આવ્યો છે.?૬ 


પ'ચાસરના રાળ્ન અને વનરાજના પિતા જયશિખરીનેો પ્રસિદ્ધ ભત્તાંત તો 
છેક 1૭ મા-૧૮ મા સૈકામાં રચાયેલી કુષ્ણુ કવિની હિ'દી રત્નમાલા'માં આપેલે। 
છે.ઈ* “મેરાતે અહમદી'(3૮ મો ચૈકો)માં કનોજના રાજ ભુવડતા સામત 
સામતસી ગને વનરાજને પિતા કલ્લો છે,૫* તા વળી એક હસ્તલિખિત પુસ્તકમાં 
વનરાજને ભિલ્લમાલતા ચાવડા ર1ન્‍ત ભીમદેવ તથા એની રાણી જશકુ વરબાતેા 
પુત્ર જણાવ્યો છે.પ5 


આમ વનરાજના પિતા વિશે અતેક ભ્િત્ત ભિન્ન અતશ્રુતિઓ તોંધાઈ 
છે, એમાં વતરાજતા બાળપણુને પંચાસર સાથે નિકટ સબધ રહેલે! હોવાની 
ખાબતને અનેક અતુશ્રુતિઓનુ' સમર્થન હોઈ, “રતનમાલા'માં આપેલી પ'ચાસરતા 
રાન જ્યશિખરીને લગતી અનુશ્રુતિ ધણી સ'ભવિત ગણાય. 


હષુ'] શાવડા રાજ્ચેદ ૧૫૯ 


એમાં જ્યશિખરીના પૂવ'નને કે પૂર્વાધિકારીએ વિશે ક'ઈ ઉલ્લેખ આવતે 
નથી, એથી પચાસરમાં ચાવડા વ'શતું રાજ્ય કયારથી પ્રવતેલું' એ નક્કી કરવુ 
મુસ્કેલ છે. એમાં જ્યશિખરી વિશે જે જૃત્તાંત આપવામાં અવ્યો છેપર તેને 
સાર આ પ્રમાણે છેઃ 


કાન્યકૂખ્જ દેશના કહલ્યાસુકટક શહેરમાં ચુલુકય-ચોલુકય(સોલ ૪) વશની 
ભુવડ નામે રાન્ન રાજ્ય કરતો હતે. એને સોળ સુભટ હતા, જેમાં મિહિર 
મુખ્ય હતો. એક દિવસ ભુવડતી રાજસભામાં ગુર્જર્‌ દેશના શકર કવિએ 
પ ચાસરના ચાપોત્કટ-ચાઉડા રાજ જયશિખરીનો મહિમાં ગાયો ત્યારે પૂછપરછ 
કરતાં જુવડને ખબર પડી કે એના સામ'તાએ આસપાસના રાળનએ। પાસે 
પોતાતું' આધિષય અ'ગીકાર કરાવેલુ', તેએમાં જયશ્ચિખરી બાકી રહેલે! છે. 
ભુવડે તરત એ માટે સેના મોકલી, પરતુ જયશિખરીના શરવીર સાળા શરપાલે 
મિહિરની સેનાને પરાસ્ત કરી દીધી. પછી ભુવડે પોતે આગેવાની લઈ પ'ચાસર 
પર્‌ આક્રમણુ ફયું , બ'ને સૈેન્યો વચ્ચે ધણા દિવસો સુધી જ”્રજસ્ત સ'ગ્રામ . 
ખેલાયો, ન્યારે જ્યશિખરીના સ ખ્યાબ'ધ સૈનિફ યુદ્ધમાં માર્યાં ગયા ને વિજયની 
આશા લુપ્ત થઈ ત્યારે એણે પોતાની ગર્ભવતી રાણી રૂપસુ'દરીને કેઈ સુરક્ષિત 
સ્થાને લઈ જવા શરપાલને આતા કરી. શરપાલ બહેનતે જંગલમાં મૂકી આવી 
જલદી પાછે ફર્યા, દરમ્યાન યુદ્ધમાં રા”ન જયશિખરીં અનબ વીરતા દાખવી 
વીરગતે પામ્યો ને ભુવડની સેનાએ પ'ચાસર્‌ કબજે કયુ” (ઈ. સ. ૭૫૨). 
ભુવડેૅ વીર જ્યશિખરીતો અગ્તિસ'સ્કાર્‌ કરાવ્યો ને ત્યાં “ગુજ"રેસ્વર' નામે 
શિવનું મ'દિર્‌ બંધાવ્યુ. ગુજરદેસા હાથ કરી દભુવડે કચછ સોરાષ્ટ્ર વગેરે 
કબજે ફર્યા ને ગુજરાતમાં પ્રધાન નીમી એ કને!જ પાછે કથા. જ્યશિખરીના 
મરણુત્તર્‌ પુત્ર વનરાજતો જન્મ વિ. સ. ૭૫૨ ની વૈરાખી પૂર્ણિ માને દિવસે 


પ 


થયે।. એ ચોદ વર્ષને થતાં ચુજરાતતું રાજ્ય પ્રા ફરવા ઝખવા લાગ્યો. 
જયરિખખરીને કાંતિમાન, કાવ્યસ, ટેકીલે, હેતાળ અને એકવચની કલો છે.પ5 


આ અતુશ્રતિ અનુસાર પ'ચાસરમાં જ્યશિખરીનુ મૃત્યુ વિ. સ. 
છપર્‌ (ઈ. સ. ૬$૯૬)માં ગણાય, પરતુ «યારે કતોજમાં ભુવડ નામે કોઈ 
ચોલુકય રાજા રાજ્ય કરતે! નહોતો. ખરી રીતે ચૌલુકય (ચાલુકય) વ'રાનું રાજ્ય 
તો દખ્ખણુમાંના કલ્યાણુનગરમાં થયું ને એ પણુ ઉઈરેવી દસમી સદીના 
અ'તભાગધી.૫૪ સાતમી સદીના અતે તે! કતોજજમાં યશેવર્મા નામે પ્રતાપી 
રજાનું રાજ્ય શરૂ થયેલું, જેનાં કુલ તથા પૂર્વાધિકારીએ વિશે કઈ માહિતી 
ઉપલબ્ધ નથી.પધ ગ પછી પ્રતીહાર વશના રાજ નાગભટ ર જાએ 


૧૨૦] ગેત્રક કાલ અને અતુ-શત્રક કાલ [ ગ્ર. 


(લગભગ રઈ. સ. ૭૯૨-૮૩૪) કનેજમાં સત્તા પ્રસારી એને પોતાની રાજધાની 
બનાવી,પ૬ એ રાજ “આમ' નામે ઓળખાતો, એણે આનત' પર્‌ સત્તા 
મસારેલી અને સોરાષ્ટ્રમાં તીર્થયાત્રા કરેલી. જ્યશિખરીનેો યુદ્ધમાં વધ કરી 
પ'ચાસરતેો પ્રદેશ કબજે કરનાર કને।જ દેશનો રાન્ન ભુવડ એ કને।જના પ્રતીહાર્‌ 
વ'શને! આ રાજ નાગભટ ર જે હોવે! સંભવે છે. તો જ્યરિખરીતું મૃત્યુ ઈ. સ. 
૬૯૬ માં નહિ, પણુ એ પછી લગભગ સે। વર્ષે થયુ' હોવુ જેઈ એ. 


જ્યરશિખરીના મૃત્યુ પછી પચાસરના ચાવડા રાજ્યને અ'ત આવ્યા ને 
ત્યાં પચાસેક વષ સુધી કતોજના પ્રતીહાર્‌ રાનજ્નએનું શાસન ત્રવત્યું”. એ પછી 
વનરાજે પ૦ વધતી વચે અણાહેલવાડ વસાવી ત્યાં પેોતાતું' રાજ્ય સ્થાપ્યું ૫૮ 
ત્યારે પચાસર પ્રદેશ પણુ અણુહિલવાડના ચાવડા ૨1ન્‍્યતી અ'દર સમાય હશે, 
વસ્તુત: અણુહિલવાડને ચાવડાવ'શ એ પચાસરના ચાવડા વશમાંથી ણદ્- 
જવેલેો ગણાય. 


અણૂહિલવાડનું ચાવડા રાજ્ય 


- અણુહિલવાડનેો ચાવડા વશ વનરાજથી શરૂ થયે, પણુ અગાઉ જણાવ્યા 
સુજબ વતરાજના પિતાતી ખાબતમાં ભિત્ન ભિન્ન પ્રકારની અનેક અનુશ્રુતિએ। 
પ્ર્ચાલેત છે. એમાં વનરાજ પજચાસરના ચાપોતટ રાજ જયરિખરીનો 
યુદ્ધમાં કનોજના રાજા ભુવડના સૈનિકો વડે વધ થયા બાદ થોડા વખતમાં એની 
વિધવા રાણી રૂપસુ'દરીની ફૂખે જન્મ્યો હોવાની જે અવૃત્રુતિ છે તે, બાલ 
વનરાજના ઉછેરના સંદર્ભમાં પ ચાસરને લગતે ઉટ્લેખપંદ બીજી અનેક 
અતુક્રુતિઓમાં આવતે। હોવાથી, સહુથી વધુ શ્રદ્ધેય ગણાય. 


'રતનમાલા ' અનુસાર વનરાજ્નેો જન્મ વિઠઠમ સ'વત ૭પર્‌ ના વૈશાખ 
માસની પૂર્ણિમાએ વનમાં થયેલે।. 5૦ 


શતરાજનેા. ઉછેર 


જેન પ્રબ'ધે૧૬ પ્રમાણે વનર્‌ાજતું શૈશવ વદિયાર પ્રદેશના પ ચાસર ગામમાં 
વીતેલું. ત્યાં શીલમુણુસરિ૨૨ વનરક્ષ પર બાંધેલી ઝોળીમાં એ અદભૃત લક્ષણુવાળ! 
શિશુને ન્તેઈને, લાકડાં વીણુતી એની માતાને એના પુત્ર સાથે પોતાની સાથે 
લઈ ગયા, પછી એમણે માતાના જીવનનિર્વાફ માટે પ્રબ'ધ કરી, એ શિશુને 
વીરમતી નામે ગણુનીને સોંપ્યો ને એનું તામ “વનરાજ' રાખ્યુ. 


હસુ] ચાવડા રાજ્યો ૬૧૨૧ 


વનરાજ આઠ વર્ષનો થયે! ત્યારે સૂરિએ એને ચેત્યનાં પૂન્નનાં સાધનોનું 
ઉ'દરોથી રક્ષણ કરવાનું કામ સૉંપ્યું. એણે તા આ માટે બાણુ વડે ઉ'દરેને 
નાશ કરવા માંડયો | આથી સૃરિએ એને એતી માતાતે પાછો સોંપ્યો. એની 
જન્મમુડેળીમાં રહેલા રાજયોગ પરથી એ મેટા થતાં રાશન થરો એવો! એમને 
ખ્યાલ આવી ગયે! હતે. 

' ધર્મારણ્ય-માહાત્મ્ય 'માં વળી વનર્‌ાજન! ઉછેર અ'ગે જુદી જતને જત્તાંત 
આપવામાં આવ્યે છે ::3 ત્ત્તા રજનીપુત્રની પત્તીએ વનરજને જન્મ આપ્યો, 
એ પછી તેરમા મહિતે એનો પિતા ગાયોનું રક્ષણુ કરતાં યુદ્ધમાં મૃત્યુ પામ્યે 
ને એની પત્ની ધર્મારણ્યના તૈવિધ્ બ્રાહ્મણોને બાળક સોંપી સાપ્વી થઈ. મેરે 
થતાં એ બ્ાહમણોાની પત્તીએનતા ઘડા ફાડવા લાગ્યે, તેથી બ્રાહ્મણોએ એને 
પોતાન પ્રદેશમાંથી કાઢી મૂડથે।. ધર્મારણ્યથી ઉત્તર દિશામાં દશ ગાઉ પર્‌ ઉન્‍2૪૩ 
વનમાં ન્યગ્રેધના ૨ૃક્ષ તીચે રાતે એ સૂતો હતે! ત્યાં ગ્રકલ! નામે ષોગિતી આવી 
ને એણે સ'તુજ્ થતાં વતચજને આશીર્વાદ આપ્યો કે સવ સિદ્ધ ચશે. 

રત્તમાલા'૨*₹ જણાવે છે કે શિશુ છ માસનો થયે ત્યારે વનમાં કોઈ 
યાતિ આવ્યો તેણે ઝાડની ડાળે ઝૂલતી ઝોળી જેઈ ને એને ઝુલાવનારી માતાને 
છાણી જેવી લેખી. વિસ્મિત થઈ વૃત્તાંત પૂછતાં એતે રાજની રાણી ”નણીને એ 
નગરમાં લાવ્યા, વનમાં જન્મ થથે! હતે તેથી સ'ન્યાસીએ ગને “વતરાજ' 
નામ આપ્યુ, માતાને જયરિખરીના મૃત્યુની વાત કરી ધીરજ આપી. બહેનને 
પુત્ર જન્મ્યો જણી શરપાલે એને ૭ાની રીતે લાવીને પે!તાની પાસે રાખી. ચોદ 
વર્ષનો થતાં સિ'હ-શાવકના જેવો પ્રબળ વનરાજ ગુજરાતતું રાન્ત્ય કરવાની 
ચાહના કરવા લાગ્યો, 

આ અનુશ્રતિ દેન અનતુશ્રતિને મળતી આવે છે; માત્ર ન્ટેન સૂરિને બદલે 
કોઇ સન્યાસી યતિનો ઉલ્લેખ છે. વનરાજનતા સમયથી ગુજર રાજ્યના વહીવટમાં 
જેને।નો વિશેષ ફાળા રહેલો હતે કે બાહ્ષણાનેો એ વિશે મતભેદ રલ્રા 
કરતા હતે.્ડપ 

મિરાતે અહમદી૬** પણુ લગભગ આવી વાત આપે જે, પરતુ એમાં 
વતરાજતા જન્મ પછી સખલદેવ નામે માણુસ એની માતાની વાત સાંભળી એને 
રાધનપુર લઈ ગયો એવુ' જણાવ્યુ છે. 

આ બધા વૃત્તાંતે પરથી વતમાં જન્મેલો વનરાજ પિતૃછાયાના અભાવે 
દુઃખમાં ઊછરતોા સૂરિ કે યતિ કે બાહમણાનો આશ્રય પામી મોટો થયે ને એનામાં 
રાજા થવાનાં લક્ષણુ પ્રગટ થવ! લાગ્યાં એવું ફલિત થાય છે. 


૧૨૨] સૈત્રક કાલ અને અત -સૈત્રક કાલ ' (મા 
આર ભક કાર્સકદી” 


જેન પ્રબધો માં'છ વનરાજની આર ભિક કારકિદીતે લગતા કેટલાક રસપ્રદ 
પ્રસંગ નિરૂપાયા છે : 


વનરાજ પોતાના મામાં સાથે બધે ધાડો પાડવા લાગ્યો, એક દિવસ 
કાકર'૬ ગામમાં એક વણિકને ત્યાં ખાતર પાડી ધન ચોરતાં વનરાજને હાથ 
દહીંના વાસણુમાં પઢયોં એટલે અહીં તો જમ્યા બરાબર ગણાય એવુ વિચારી, 
એ બ્ધુ' ધન ત્યાં મૂકી ચાલ્યો ગયો, બીજે દિવસે એ વશિકની ખહેત શ્રીદેવીએ 
એની તપાસ કરી, રાતે એને ખોલાવી જમાડયો; ત્યારે વનરાજે એને વચન 
અપ્યુ' કે મારે રાજ્યાભિષેક થશે ત્યારે તારી પાસે તિલક કરાવીશ. 


વળી એક દિવસ વતર્‌ાજના સાથીદાર ચોરે જ'ગલમાં આંતરેલા નબ 
નામે ધતુવિંધાવિશારદ વણિકને વનરાજ પાસે લાવ્યા તે વનરાજે એની યુદ્ધકલાથી 
પ્રસન્ન યઈ, પોતાને! રાજ્યાભિષેક થતાં એને મહામાત્ય નીમવાતું' વચન આપ્યું, 


આ બતે પ્રસંગ' લોક્રકથાની કોઢિના લાગે છે, પરતુ એ પછીનો પ્રસંગ 
એતિહાસિક દૃષ્િએ લક્ષમાં લેવા જેવે છે : 


કાન્યકુબ્જના એક રાજાએ (પ્રાય: ભૂયરાજે) ૬૯ પોતાની પુત્રી મહણિકાતે 
પહેરામણીમાં ગુજરદેશ આપેલો તેતી ખંડણી ઉધરાવવા કાન્યકુબ્જયી જે 
પકુલ (પ'ચોળી) આવેલો તેણે વનરાજને સેલ્લભૃત્‌ (શેલત) નીમ્યો. પછી 
છ મ્હિંતા સુધી દેશમાંથી વસૂલાત ઉધરાવીને રૂપાના ૨૪ લાખ દામ અતે ચાર 
હજાર અશ્વ લઈને પ'ચોળી પાછે! જતો હતે ત્યારે એને સોરાષ્ટ્ર ધાટમાં 
આંતરીને વનરાજે મારી નાખ્યો ને એતું બધું' ધન લઈ એ રાજાની બીકથી 
એક વર્ષ સુધી છુપાઈ રલો. 


' ધર્મારણ્ય-માહારમ્ય 'માંઝ* વનરાજનતી આ કારકિદી વિશે એટલું જ 
જણાત્યું છે કે ધર્મારણ્યથી નીકળ્યા પછી એ શિકારીનો ધધે કરતે ને લૂ'ટતે; 
એમાં પચાસેક જુવાનો એના અનુચર્‌ બન્યા. મિરાતે અહમદીમાં9૨ વનરાજ 
પુખ્ત ઉંમરે પહોંચતાં લૂટકાટનું કામ કરવા લાગ્યો, એણે ચ'પા નામે 
વાશિયાને સુમારે દોર્યો ને કનોજ જતી ગુજરાતના ધણીની તિજ્નેરી લૂ'ટી એ 
જણાવ્યુ છે. 

આ આવુશ્રુતિક જત્તાંતા પરથી વનરાજે શરૃખાતમાં ચોરીલૂ'ટતો ધધો 
આદરી કનેજના રાજની સામે કૃુનેહભયું કાવતરુ કયું” લાગે છે. 


હસુ'] ચાવડા રાજ્ચેદ ી ૧૨૨. 
અણૃહિલવાડની સ્થપ્પતા અને વનરાજને॥ રપ્જ્યદાભષેક 


કનોજના રાન્ન તરફથી કઈ વળતાં પગલાં લેવાયાં લાગતાં નથી. હવે 
વનરાજને રાજસત્તા ધારણુ કરવાનો સમય પ્કથો, પરંતુ એણે પ ચાસરમોં રાજ્ય. 
ન સ્થાપતાં કેઈ શર્‌ ભૂમિમાં નવું નગર વસાવવા વિચાર્યું .૭૨ 

જગલ્ષમાં અણુહિલ્લ નામે ગોાવાળે એને એવી શરભૂમ્‌િ ખતાવી, ન્યાં. 
સસલુ“2 શિકારી ડૂતરા પર ધસી આવતુ.9૪ આવી કથા અતેક નગરોની 
સ્થાપના અગે પ્રગલિત છે. વનરાજે ત્યાં નવુ નગર વસાવ્યું તે એને અણુહિલ્લના. 
નામ પરથી “ અણહિલ્લપાટક ' નામ આપ્યુ. ત્યાં પહેલાં ધવલગઝૃહ ખધાવ્યુ.. 
અણુહિલ્લપાટકતી સ્થાપના વિ. સ. ૮૦ર્‌ માં થઈઇ.૭૫ ત્યાં પહેલાં “ લાક્ષારામ ' 
નામે ગામ વસેલું હતુ'.૭5 

હવે અણુહિલ્લપાટકના ધવલગૃહમાં વતરાજનો રાજ્યાભિષેક થયે. ત્યારે. 
વનરાજે અગાઉ આપેલાં વચને પ્રમાણે શ્રીદેવીને ખોલાવી એની પાસે તિલક 
કર્‌ાવ્યુ' ને “બને મહામાત્ય નીમ્યે, આ સમયે વતરાજની વય ૫૦ વષની: 
હતી. આમ એને પુખ્ત વયનો થયા પછી ત્રીસ પાંત્રીસ જેટલાં વર્ષ સુધી 
હાડમારી વેઠવી પડેલી. 


રાત લનતર૫૦૪ 


અનુશ્રુતિ પ્રમાણે વનરાજે ૬૦ વર્ષ (વિ, સ. ૮૦૨ થી ૮૬૨) રાન કર્યું 
ગણાય છે, પરતુ એના કોઈ અભિલેખ કે સિકકા મળ્યા નથી તેમજ એને લગતા. 
ખીન્ન કોઈ સમકાલીન ઉલ્લેખ ઉપલખ્ધ નથી. 


અતુકાલીન સાહિત્યમાં વતરાજતાં રાન્ય તથા ચરિત વિશે કેટલાક ઉલ્લેખ: 
નાંધાયા છે : 


' નેમિનાથચરિઉ 'માંઈ૭ જણાવ્યા મુજબ વનર્‌ાજે શ્રીમાલથી ગ ભૂતા-- 
(ગાંભૂ)માં” આવી વસેલા મ્રાગ્વાટ (પોરવાડ) ન્તાતિના ઠક્કુર નિન્નય નામે 
ધરતાટય વેપારીને પાટણુમાં વસાવ્યા ને નિન્નયે ત્યાં ત્રદષભદેવનું મ દિરે ખધાવ્યુ', 
નિભ્યનો પુત્ર લહર વનરાજનો સેનાપતિ હતે!; એણે વનરાજની સેના માટે. 
વિ''્યાટવીમાં અનેક ગજ પકડેલા ને સ દથલ (સાંથળી)માં૭૯ 'વિ'ષ્યવાસિનીદેવીને 
પ્રાસાદ બ ધાવેલે; તે વતરાજે એને સ'દથલ ગામ પ્તામમાં આપેલુ. 

જૈન અનુશ્રુતિ અનુસાર વનરાજે પ'ચાસરથી શીલચુણુસરિને (અથવા 
રેવચદ્રસ્રિને) અણુહિલવાડ તેડાવી એમને પોતાનું રાજ્ય અપણુ કયું, પરતુ 


-૧૨૪] શૈત્રક કાલ અને અતુ-'ેંત્રક કાલ 1 પ્ર- 


'સૂરિએ એતો. અ'ગીકાર ન કરતાં એમતી પ્રેરણાથી વનરાજે ત્યાં “વનરાજવિહાર' 
તામે ચૈત્ય બ'ધાવી, પ'ચાસર્થી પાર્શ્વનાથતી પ્રતિમા મ'ગાવી એમાં એની પ્રતિક 
કરાવી, એમાં આરાધક તરીકે પોતાની પ્રતિમા” પણુ કરાવી. પાટણુમાં પ ચાસરા 
પાર્શ્રનાથનું મોટું મદિર છે, તેમાં પ'ચાસશા પાર્શ્તાથના બિ'બ ઉપરાંત 
'વનરાજની તમા શીલગુણુસૂરિતી પ્રતિમા પણુ છે. વનરાજની સાક્ષીમાં જેન સ ઘે 
ચેયવાસી યતિઓની સ'મતિથી જ સુવિહિત સાધુએ નગરમાં વસવું એવી 
“વ્યવસ્થા કરેલી,૯1 


વનરાજે પોતાના રાજમહેલ પાસે ક'ડેશ્રરી દેવીનું મદિર બધાવ્યુ'.4૨ 
'પાગણ્માંની ઉમાભહેશ્વરતી તથા ગણુપતિતી પ્રતિછા વનરાજે કરેલી મનાય છે.૯5 
આ ઉલ્લેખો પરથી વનરાજ શૈવ તથા જેત એ બને ધમસ'મ્રસાદાયોને 
ગ્રાત્સાકન આપતે] હોવાનું ફલિત. થાય છે. એનો કુલપરપરાગત ધમપ શૈવ * 
“હશે ને એ જેત સૂરિ તરકતી કૃતત્તતાને લઈતે નેન ધર્મનેય બ્રોત્સાહન _ 
:આપતે। દશે,૯૪₹ ર 


[ગિરાતે અહ્મદીમાં વનરાજના મ'ત્રી તરીકે જ'બને બલ્લે ચાંપાતું' તામ 
“આપેલુ છ્ઠે“"પ તે ચાંપાનેર એ ચાંપાએ વસાવેલું મનાય છે. 

સુકૃતસ કીર્તન“ તથા સુકૃતકીતિષકલ્લોલિનીમાં“? વનરાજના ચરિતચિત્રણૂમાં _ 
એનાં પરાક્રમ, પ્રતાપ, શોય" તથા યરની પ્રસરિતિ કરી છે. “ધર્મારણ્ય-માહાત્મ્ય'- 
ભાં એને દુષ્ટોતે દડ દેનારો, સાધુએને પાળનાર અને ગોધ્યાહમણૂનું હિંત 
કરતારે કલ્યો છે.“ “તનમાલા'માં એને ચૌરકર્મ તજનાર, કામજિત્‌ , દેવભક્ત, 
'હિ'તચિ'તક, હેતાળ, એ।જસ્વી અને વિખ્યાત કહ્યો છે.૬૯ 

વનરાજે ૧૦૯ વર્ષતું આયુષ ભોગવી પહ વર્ષ અર્થાત્‌ વિ.સં. ૮51 
સુધી રાજ્ય કયું” કહેવાય છે,૬” 


'શન્‍્તએપ્તી વ'ક્ષાબળી 


વનરાજે અણુહિલ્લપાટકમ્‌ાં સ્થાપેલા ચાપોત્કટ વ'શતા રા'એની 
'વ'શાવળી વિશે ખે ભિન્ત અનતુશ્રાતિએ। પ્રચલિત છે : 


એક અતુશ્રુતિ અતુસાર આ વશમાં ૧. વનરાજ-પ& કે ૬૦ વર્ષ, 
૨. પોગરાજ-૧૭ કે હ કે ૧૦ વર્ષ, ૩. રત્નાદિત-૩ વર્ષ, ૪. વૈરિસિ'હ-3૫ 
ફે ૧૬ (ક ૧૦) વર્ષ, પ. હ્ષેમરાજ-૩૮ (કે ૩૭) કે ર૩૯ કે ર૯ વર્ષ, ૬. 


'ચામુ'ડરાજ-૧૩ (કે ૩) કે ર૭ કે ર૪ વર્ષ, ૭. આહડ કે આગડ ફે ઘાઘડ કે 


હસુ] ચાવડ॥ રાજ્યો [૧૨૧% 


ઉધ્રડ-ર૬ કે રહ કૅ ર૭ કે ૨૮ વર્ષે અને ૮, ભુભટ કે ભૂવડ કે ભૂયગડ કે- 
સામતસિહ-ર્‌૭ કે ૨૮ કે 3€ વર્ષ-એમ આઠ રાશન થયા, જેમણે ગુલ ૧૯૬ 
વર્ષ રાજ્ય કયું ૯૧ 

ખીછ અતુશ્રુતિ પ્રમાણે આ વશમાં સાત રાજ થયા: ૬. વનરાજ-$૦ 
વર્ષ, ૨. થોગરાજ-૩પ વષષ, ૩. ક્લેમરાજ-ર૫ વર્ષ, ૪. ભૂયડરાજ કેઃ 
પૃથુરાજ-૨૯ કે ૧૯ વર્ષ, પ. વૈરસિહ કે વૅરિસિહ-રપ વષ, ૬. રત્નાદિત્ય- 
૧૫ વષ, ૪. સામતસિહ કે ગય દસિહ-૭ વષ.૨ આમાં પણુ આ. 
રસજાએએ કુલ ૧૯૬ વર્ષ રાજ્ય કેયું' હોવાતું જણાવ્યું છે. 

આખામાં રાજએની સખ્યા ઉપરાંત ધણુ! રાજાએ ના કમમાં પણુ ફેરે પડે. 
છે, વળી પહેલી અતુશ્રુતિમાંતા ચામુ'ડરાજ અને આહડનાં નામ ખીજ અનુશ્રુતિમાં 
નથી, જ્યારે બીજી અતુશ્રુતિના છેલ્લા રાજા સામ તસિ હતું નામ પહેલી અનુશ્રુતિમાં. 
અપવાદરૂપે જ દેખા દે છે. 


સ'ભાવત સમય અને સાલવારી 


લગભગ સર્વ આતશ્રતિક વૃત્તાંતામાં અણુહિલ્લપાટકના ચાપે।ત્કટ વ'શને 
રાજ્યકાલ વિ, સ'. ૮૦ર૨(ઈં. સ. ૭૪૬)થી વિ. સ' «૯૮ (ઈ. સ. €૪૨) 
જણાવેલે! છે. એની ઉત્તર મર્યાદા સોલ'#ી વના રાન્યાર'ભના સમય સાથે 
ખરાબર બધ ખેસે છે, જ્યારૅ એની પૂવ મર્યાદાનું પ્રતિપાદન પચાસરના રાજ્યને 
નાશ કરનાર ભુવડ રાન્નના અભિસાન પર્‌ આધાર રાખે છે. શરૂઆતમાં ભુવડને 
કલ્યાણુનો સોલકી રાજા માનવામાં આવેલે।, પરતુ ખરી રીતે અહીં કલ્યાણુકટક 
એ કાન્યમૂખ્જ દેશના પાટનગરતું નામ છે, દખ્ખણુમાંતું કલ્યાણુનગર્‌ નહે; ને 
એથી એ રાન્ન સોલ કી વ'શને નહિ, પણુ પ્રેતીઠાર વ'શનો હોવે। જેઈ એ,૯૨ 
પરતુ વિ. સ. છ૫ર-૮૦૨(ઈ. સ. $ટ૬-૭૪૬ )તા અરસામાં: કતેાજમાં ' 
પ્રતીફારે।તું રાજ્ય પ્રસયું નહોતુ, આધી એ રાન્ન ખરી રીતે ભિલ્લમાલના 
પ્રતીઠારવ'શને હરે, ને આગળ જતાં પ્રતીહારો કનોજમાં સત્તારૂઢ થયા એ 
પરથી અહીં ભિલ્લમાલને બદલે કનોજતું નામ જડાઈ ગયું હશે એવી અટકળ 
કરવામાં આવેલી.“૪ એમાં જર્યાશિખરી અને વતરાજના સમયના પ્રતીકાર રા”ન 
એ વ'શના કયા રાન્ન હોઈ શકે એ વિગત વિચારવામાં આવી નથી. 'ભુવડ' 
એ જેત પ્રખ'ધમાં જણાવેલ કાન્યકુબ્જને! ભૂયરાજ હોય, તે પ્રતીહાર હરિચ'દ્રના 
4શના રા” તાતનો નાનો ભાઈ ભે!જ હોઈ શકે. પરતુ એ રાજાએ આવુ 
'પરાકમ કછુ હોય તો! એના વ'શન્નેના શિલાલેખામાં નિરૂપાથેલાં પૂવ ન્નેનાં 


"૧૨$] સેત્રક કાલ અને અનુ-શત્રક કાલ [ પ્ર. 


પરાક્રમામાં એતે પણુ ગણાવ્યુ' હોય, જ્યારે બાઉદના લેખમાં ભેોજતું કઈ 
પરાકમ જણાવ્યું નથી ને કજુકના લેખોમાં તો ભોજતું નામ્‌ પણુ આવ્યું 
'નથી. 'રતનમાલા'માં પચાસર પર આક્રમણુ કરનાર રાજાનું નામ “ભુવડ' જણાવ્યું 
છે, પરંતુ “ધર્મારણ્ય-માહાત્મ્ય'માં ગુજરદેશ પર્‌ અધિકાર સ્થાપનાર ર્‌ાક્નનું' 
નામ “આમ' હેોવાતું જણાવ્યું છે.૯પ વ્રજલાલ શાસ્રી તોૉંધે છે તેમ 
જયશિખરીના સમયમાં પચાસર પર આકમણુ કરનાર કનોજનેો રક “આમ' 
નામે હતે, જ્યારે એ પછી પુખ્ત વયના વતરાજે કનોજના જે રાજાની ખ ડણી 
લૂટ લીધી તે રા”નતુ' નામ 'ભૂભટ' ('ભુવડ') હતું .૬૬ આ રાજા ભૂભટ એમે જેત 
પ્રખ'ધ્ોમાં જણાવેલો કાન્યકુખ્જ દેશના કલ્યાણુકટકમાં રાજ્ય કરતે! ભૂયરાજલ૭ 
'હેવાનું જણાય છે. “આમ' એ પ્રતીહાર વ'શના નાગભટ ર જતું બીજુ 
નામ હતુ તે એ રા“્નએ આનત'* પ્રદેશ જીત્યો હોવાનો ઉલ્લેખ પ્રતીહાર રાજા 
ભેજની ગાલિયર પ્રશસ્તિમાં આવે છે.૬૬ તે! પછી વનરાજને! સમકાલીન 
પ્રેતીહાર્‌ રાજન એ નાગભ્રટ ર નો પોત્ર ભોજ હોવે! નેઈ એ એવું મુતશીએ 
દર્શાવ્યુ' છે,“ આ મત મુજ્બ જયશિખરી તથા વનરાજના સમયના કનોાજના 
રાજાએતું અભિજ્ઞાન બરાબર બ'ધ ખેસે છે, પરતુ એની સાથે જ્યશિખરી 
તથા વનરાજના આતુશ્રુતિક સમયનો મેળ મળે એમ નથી, કેમકે નાગભટ ૨ જનનો 
'ર]ન્‍્યકાલ લગભગ ઈ. સ. ૭૯૨-૮૩૩ ને. છે, જ્યારે જ્યશિખરીનું મૃત્યુ 
'ઘગ સ. ૬૯૬ માં થયું કહેવાય છે ને ભોજને। રાજ્યકાલ લગભગ ઈ. સ. ૮૩૬- 
-૮૮૫ તો છે, જ્યારે વતરાજને! રાન્યાશિષેક ઈ. સ. ૭૪૬ માં થયો કહેવાય 
છે, આથી મુનશી સૂચવે છે તેમ જમરિખરી અને વનરાજનાં આનુશ્રુતિક વર્ષાને 
“અસ્વીકાર્ય ગણી એ રાકજાએને આમ અતે ભોજના સમકાલીન ગણુવા ન્નેઈ એ,૨૦૦ 
આનુશ્રુતિક વર્ષ ૭૫ર અતે ૮૦૨ ને વિકમ સ'વતને બદલે શક સવતનાં 
ગણુવામાં આવે૫૦3 તે। આ સમકાલીનતાને। મેળ મળી રહે છે, પરતુ ચાવડા 
વ'શના ૧૯૬ વર્ષના ગણાતા રાજ્યકાલમાં ૨૩૫ વર્ષનો કાપ પડે તે એ 
રાજ્યકાલ માત્ર ૬3 વર્ષને રહૈ, જ્યારે પ્રતીહાર રા'નએઓના રાન્યકાલને આધારે 
એમાં €૦ વર્ષ સુધીનો કાપ ચાલી શકે એમ છે. વનરાજે ૫૦ વષ'તી વથે 
રાજસત્તા પ્રાપ્ત કરી ને પછી પહટ કે ૬૦ વર્ષ રાન્ય કયુ” એવી અનુશ્રુતિ છે, 
'એને બદલે એણે ૬૦ વર્ષનું રાન્‍્ય નહિ, પણુ ૬૦ વર્ષનું આયુષ ભોગવ્યું હોય 
એ વધુ સંભવિત છે. યોગરાજને પુખ્ત વયના ત્રણુ પુત્ર હતા એ લક્ષમાં લેતાં 
એને. રાજ્યકાલ ૩૫ વર્ષને ગણાય. યોગરાજતા વ શન્નેમાં “ભૂભટ' (“ભૂયડ') 
અને 'સામ'તસિ'ફ' એક જ રાન્નનાં નામ હેય અતે “ચામુડેરાજ' તથા 
“આફડ' યોગરાજના ખે નાત! ભાઈઓનાં નામ હોય, તો અણુહિલવાડમાં 


૭સુ'] ચાવડા રાજ્યો (૧૨૭ 


ચોગરાજ પછી ક્ષેમરાજ, રતાદિત્ય, વૈરિસિ ક અને ભૂભટ-સામતસિ'હ એ 
ચાર રાજાએ જ થયા ગણાય. એમાં ક્ષેમરાજ, રત્નાદિત્ય અને વૈરિસિ હના 
રાજ્યકાલ માટે અનુશ્રુતિમાં જણાવેલાં એ।ાછામાં એછાં વર્ષ લઈએ તો એ ત્રણુ 
રાજએએ ર૫૩-૩4-૩૦-૩૮ વર્ષ રાજ્ય કયું” ગણાય. પર્‌તુ છેલ્લા રા'ની બાબતમાં 
૮ વર્ષનો રાજ્યકાલ ઘણે ટૂંકે! પડે, કેમકે એણે રાકન થયા પછી પરણાવેલી 
એની બહેનતો ભાણેજ પુખ્ત વયતે થઈ એતી ગાદી પડાવી લે છે, આથી 
એને માટે “ વિચારકેણી 'માં જણાવેલે! ૧૯ વર્તો! રાજ્યકાલ સ્વીકારવે। ધટે. 
આ ગણુતરીએ અણુહિલ્લપાટકના ચાપોત્કટ વશમાં ૨. વનરાજે ૨૦ વષ, ર્‌. 
યોગરાજે ૩૫ વર્ષ, ૩, ક્ષેમરાજે ર૫ વર્ષ, ૪. રત્નાદિત્યે ૩ વર્ષ, પ, વૈરિસિ હે 
૧૭ વષ્‌ અને ૬. ભૂયડ-સામતસિ'હે ૧૯ વર્ષ મળી કુલ ૬૧૦૨ વર્ષ રાજ્ય કયું 
ગણીએ, તે વનરાજનેો રાજ્યાભિષેક વિ. સ. હ૯૯૮-૧૦ર-વિ. સ. ૮૯૬ 
(ઈ. સ. ૮૪૦)ના અરસામાં થયો ગણાય ને જયશિખરીનું મૃત્યુ તયા 
વનરાજનો જન્મ એ પહેલાં ૫૦ વષે અર્થાત્‌ ઈ. સ. ૭૬૦ અરસામાં થયો 
હોવે! સ ભવે,૧૦૨ 


અલખત્ત, આ સુધારે વનરાજ અને એતા પિતાની સાથે કતાજનતા 
ભેજરાજ અતે નાગાવલશોક-આમતી સમકાલીનતા બ'ધધ ખેસાડવાના હેતુથી 
સૂચવાયોા છે. છતાં અ ચાવડા વ'શની વશવાળી નિશે મળતી બે પર'પરાએ 
વચ્ચે સખ્યા, નામે। અને ક્રમતો જે વિસ વાદં રહેલો! છે તે પરથી એ વ'શાવળીની 
અનુશ્રુતિમાં કઈક ગરબડ થઈ હોવાનુ નિશ્ચિત છે. પુરાણમાં પણુ વ'શાવળીઓને 
લગતી અનુશ્રાતિએમાં કયારેક આવી ગરબડ માલૂમ પડે છે.૨૨ ગ્રાવડા 
વ'શની વશાવળીમાં વનરાજ, યોગરાજ, ક્ષેમરાજ, ર્ત્તાદિત્ય અને વૈરિસિ'$ એ 
પાંચ તામ બતે અતુથુતિએમાં એનાં એ છે. પહેલી અનુશ્રુતિમાં ભૂભટ અને 
સામ'તસિ'હનુ' સમીકરણુ ન્નેવા મળે છે એ પરથી બીજી અતુશ્રુતિમાંના ભૂયડ 
અને સામતસિહ વચ્ચે અભેદ હોવો સ'ભવે છે. પહેલી અનુશ્રુતિમાંના ચામુ 'હરાજ ' 
અને આહડ બીજી અનુશ્રુતિમાં જણાવ્યા જ નથી, તેથી એ અણુહિલવાડના રાન 
ન હોવાની શકા રહે છે. આથી બન્ને અનુશ્રુતિઓની તુલતા કરતાં આ વશમાં 
છ રાજાએ ની જ ખાતરી પડે છે. 


છતાં અણુહિલવાડની સ્થાપના અને વનરાજના રાજ્યાભિષેક માટે વિ. સ. 
૮*ર નું વર્ષઃ ભિન્ન ભિત્ન પર”'પરાએના અનેક મ'થોમાં આપેલું હોઈ એ 
વર્ષ છેક અશ્રહેય હોવાતુ' પણુ ભાગ્ધેજ માતી શકાય. કદાચ એવુ બન્યુ' હોય 
કૅ મૂળ વર્ષ “૯ન્‍ર' હેય, પરતુ કોઈ મ્ર'થમાં લહિયાતે હાથે સરતચૂકથી એને 


૧૨૮] મૈત્રક કપલ અને અનુ-મેત્રક કાલ [ ગ્ર. 


ખદલે “૮૦ર' લખાયું હોય ને હાલ ઉપલબ્ધ થતા ઉલ્લેખોમાં એના આધારે 
બધે એજ સખ્યા અપાઈ હોય. તે આ ચાવડા વશે વિ. સ. ૯૦૨ (ઈ. સ. 
૮૪૬)થી ૯૯૮ (ઈ. સ. ૯૪૨) સુધી રાન્ય કયું” ગણાય; ને વનરાજનો જત્મ 
વિ. સ. ૮૫ર(ઈ, સ. ૭૯૬)માં થયો ગણાય. આ ખે વર્ષ અનુક્રમે નોજના 
તથા નાગભટ ર્‌ 4ના રાન્યકાલ સાથે બધ ખેસે છે. આ સૂચના અતુસાર્‌ આ 
વ'શના રાજાઓને સમત્ર રાજ્યકાલ «૬ વર્ષતો થાય ને એ સરવાળા બધ 
ખેસાડવા માટે વનરાજ્નાં 1૦, થોગરાજતાં ૧૭, ક્ષેમરાજનાં રપ, રત્તાદ્ત્યિનાં 
૧૫, વૈરિસિહનાં 1૧૦ અતે સામતસિ'હનાં ૧૯ વર્ષ ગણુવાથી મેળ મળી રહે. * 
આ પણુ એક ખીજ અટકળ છે, પરતુ આતુશ્રૃતિક ભત્તાંતમાં આપેલાં વષ અને 
કનોજના રા'્મએ। ના અભિજ્ઞાન વચ્ચે મેળ મેળવવા માટે આવી ફોઈ અટકળ 
કરવી અનિવાર્ય છે. 


વનરાજના વ ૨1૯ 

વનરાજ પછી એતે પુત્ર યોગરાજ ગાદીએ આવ્યો. એણે ૩૫ વર્ષ, પ્રથમ 
સૂચિત સમયાંકન મુજ્ય ઈ. સ. ૮પ*થી ૮૮૫ સુધી રાજ્ય કયું , એતી પ્રશસ્તિમાં 
એતે પરાકમી અને મતાપી આલેખ્યા છે,૧૦૩ એ ધતુવિદ્યામાં તિપુણુ તેમજ 
રાજનીતિમાં પ્રવીણુ હતો.૨”* 

ગ્રબધચિ'તામણિમાં આપેલી અનુશ્રુતિશ*પ પ્રમાણે રા” યે.ગરાજની મનાઈ 
હતાં એના કુ'વરોએ સોમેશ્ર (સે!મતાથ) પાટણમાં આવી ચડેલો બીજ રાજ્યનો 
માલ છાનેોમાને! લૂંટી લીધે «યારે રાજનએ એથી ચોરશત્તિ અ'ગેનું પૂવન્નેનુ' 
કલ'ક વષ્યુ' હોવાતું જણાવી પ્રાથાપવશન કરી ચિતાપ્રવેશ કર્યો. 

પાગરાજે ભદ્ટારિકા યોગીશ્ચરીનું મદિર બંધાવ્યું હતુ. 

યોગરાજનો ઉત્તરાધિકાર એના ન્યેઇ પુત્ર ક્ષેમરાજને પ્રાપ્ત થયે, એના 
ચરિતચિત્રણુમાં એની વીરતા તથા કર્તિની પ્રશસ્તિ કસ્વામાં આવી જે.૨૦૬ એ 
સપત્તિમાન, અશ્રર્યવાન અને કોપશીલ હતે. એના દૂત અવિવેકી હતા.3”૭ 
દ્વેમરાજે ર૫ વર્ષ (લગભગ ઈ. સ. ૮૮૫થી €1૦) રાજ્ય કયું". ચામું'ડરાજ અને 
આહડ એ એના નાના ભાઈએ! હોય, તો તેએએ પણુ રાજ્યના કોઈ ભાગમાં 
સમાંતર રાજ્ય કયું” હોય, આહડે કકરાપુરીમાં આગડેકર (આહડેકશ્રર) અને 
ક'ટેશ્રરીના પ્રાસાદ કરાવ્યા.3*૬ અણુહિલવાડમાં પણુ આહડૅશ્વરનું મ દિર્‌ હતુ ૧૬૯ 

ક્ષેમપજ પછી એને પુત્ર વૈરિસિ' ગાદીએ આવ્યે. એની શહર્વીરતા 
તયા કીતિની પણુ ભારે પ્રશસ્તિ કરવામાં આવી છે.૫૦ એણે ધર્મારણ્યના 


હસુ] શાબડા સન્યા [૧૨૯ 


ત્રેવિધ બાહ્મણાની સેવા કરી કહેવાય છેપ૧૬ ઝ મ્લેચ્છોથી અપરાજિત રલો તે 
એને બહુખુદ્ધિશાળી તથા પરાકમી પ્રધાન હતે એવો પણુ ઉલ્લેખ આવે છે.૧૨૨ 
વૈરિસિહેૅ દસ વર્ષ (લગભગ ઈ. સ. €૧* થી ૯૨૦) રાજ્ય કયુ”. 


વેરિસિ'હના પુત્ર રતાદિત્યે માત્ર ત્રણુ વર્ષ (લગભગ ઈ. સ, €ર્‌* થી 
૯૨૩) રાજ્ય કયું. એ તરવાર્થી અનેક રાજાઓને ઉણુતો અને યુદ્ધમાં અમિ 
વરસાવતા, ૧5૨ એ તેજસ્વી, પ્રતાપી, શક્તિશાળી અતે ધૈયવાન હતો, એણે 
રાનત્યમાં શાંતિ તથા નીતિ સ્થાપી હતી.૫૧૪ 


એનો પુત સામંતસિંહ એ આ વશનો છેલ્લો રાજ છે, એ ભૂભટ- 
ભૂયડ-ભૂયગડ-ભૂવડ-ભૂઅડ નામે પણુ આળખાતે।. એક બાજુ એની વીરતા તથા 
યશસ્વિતાતી સુદર્‌ પ્રશસ્તિ કરવામાં આવી છે,?૧૫ તે ખીજી બાજુ એને 
ખાઉધરેો, કામી, અવિવેશી અતે ચ"ચળ નિરૃપવામાં આવ્યો છે.૨૨૬ 


એણે અણુહિલવાડ પાટણુમાં પોતાના નામ પરથી ભૂયડેશ્વર કે ભૂયમડેશ્વર 
નામે મ'દિરે બધાવ્યુ'.૧?૭ 


સામતસિ હે સોમેશ્વરસોમનાથ)તી યાત્રાથી પાછા ફરતા રાજિની 
અશ્વવિદ્યાથી પ્રસન્ન થઈ એને પોતાની ખહેન લીલાદેવી પરણાવી. એ મૂલરાજ 
નામે પુત્રને જન્મ આપી મૃત્યુ પામી. એ ભાણેજ રાજને ઘણે વહાલે! હુતે., 
ધણી વાર મદિરેન્મત્ત અવસ્થામાં રાજન એને ગોદીએ ખેસાડતે। ને પછી પાણે 
ગાદી પરથી ઉઠાડી મૂકતો. આવા “ચાવડાના દાન'થી મૂલરાજ્ની પણુ હાંસી થતી. 
આથી છેવટે એણે મામાને મારી ગાદી ખરેખર્‌ કબજે કરી--એવી અતુશ્રુતિ 
છે.૨૧૮ મૂલરાજ ચોલુકચ કુલનો હતો, એના વ'શની રાજધાની પણુ અણુહિલ્લ- 
પાટકમાં હતી તે એ ચોલુકયોએ ચાપોત્કટેો પાસેથી રાજ્યશ્રી પ્રાપ્ત કરી હતી 
એ હકીકત જોતાં આ અતુશ્રુતિ સ ભવિત ગણાય. સામ'તસિ'હે ૭ વર્ષ નહિ, 
પણુ ૧૯ વર્ષ (લગભગ ઈ. સ. ૯ર૩ થી ૯૪૨) રાન્ય કયું” હોય ને લીલાદેવીનું” 
લસ એણે પોતાના શજ્યકાલના આર'ભમાં કરાજ્યુ' હોય, તો જ ઈ. સ. ૯૪૨ માં 
મૂલરાજ સેોળેક વષની પુખ્ત વયને! હોઈ શકે. 


આ ચાપોહટ વ'શના કોઈ અભિલેખ કે સિક્કા મળ્યા નથી, પરતુ 
રાષ્ટ્રફૂટાદિ સમકાલીન રાન્યોના અભિલેખાો પરથી મળતી માહિતી મુજ્બ 
ચાપોત્કટોતી સત્તા લગભગ હાલના બનાસકાંઠા અને મહેસાણા જિલ્લા જેટલા 


ઈ-૩--૯ 


૧૩૦] સેત્રક કાલ અને અતુ-સૈત્રફ કાલ [38. 


વિસ્તારમાં સીમિત હોવાનુ માલૂમ પડે છે. વળી આ ડુલના રાળજનએ સમાજમાં 
ચોરટા તથા દારૂડિયા ગણાતા. છતાં અણુફડ્િલ્લપાટક પત્તનની સ્થાપના એ 
વનર્‌ાજતું ચિર જવી પ્રદાન બન્યું છે. એવી રીતે આ વ'શના રાજળએગએ 
અ'ધાવેલાં અનેક મ'દિર્‌ પણુ ગુજરાતના ધાર્મિક સ્થાપત્યમાં તોંધપાત્ર ગણાય. 


પાદટીપેા 


૨. ન્રહ્યુત, નાહી સિટ્રાન્લ, ૨૪, ૭-૮ 
૨. €../., 1701. 117, 8૦, 30 


' 3, ગુએલે, ભા. ર, લેખ ૨૭૬ 

૪. એજન, ભા. ૩, લેખ ૬૪૭, થ્લે।. પ 

૫, ઘૂ, ૧૦૮ ૬. છુ.. ૬૬ છ, વૂ, ૭૦ 

૮. રત્ત ૨. એમાં ઘણે ડૅકાણે જાભેત્જ્ઝ (દા, ત. પૃ. ૨૫, ૩૫, ૫૪) અને કયારેક 
ચ્૩ર અર્થાત્‌ ત્તાઝણ (દા. ત. પૃ. ૪૦, ૫૧) રાબ્ટ પ્રચોન્નયે! છે. 

૬. નુ, ખ્ર્‌ « અ. ઉ. ખબ, ૧૮૮ ૧૦૮ શો. ર્-ર્‌ ફર, પુ, ૧૬ 

૧૨. હ. ગ રા સ્રી, “ગુજરાતનો પ્રાચીન ઇતિહાસ”, પૃ. 1૭૦ 

૧૩, દુ. કે. શાસ્રી, “ગુજરાતને! મધ્યકાલીન રાજપૂત દતિહાસ'', પ. ૫૧-૫૨ 

૧૪. ક્રવન્ધસિન્તાતળિ, ૧, ૧૪ 

૧૫. 2.6., 1701 1, ?દ7 1, ૪. 150; ઝુ- મ. ૨- ઇ., પૃ. ૫૨, “વડા” જે 
પદેશમાં ચોર કે લૂટારના અથ'માં પ્રચલિત છે ત્યાં “ચાવડા” તુ રૂપાંતર છે (7.0, 
161, 7, 241" 1, [. 450). ' 

૧૬. નજ, ત્રાદ્ઞદ્જુસજાન્તસ, ૨૪, ૭-૮ 

૭. €*. કે1લઈ, “ઉપદશ 050% 0015,' #/4., 1૦017: »%11, 
2. 192; શ. વા. ઘૈક્ષિત, માર્તીય જ્યોતિષ, ૫. રૂ૦૦ 

૧૮. કપલ 41512108, 2%47/£# 70૮૮077: 9 #/૮ (જ%5/## 170777, 101. 
1, [0* 269 4. 

૧૯. દુ. કે, રાસ્રી, “ગુજરાતને! મધ્યકાલીન રાજપૂત ઇતિહાસ”, પ,-૫૦-૫૧; 
2, 4. 6003114, 7 2૮ 677% 7/૮૮ £046 087/477₹5૮, દિ 111, ૩]. 18, 32 


૨૦, ગૌરીશ'કર હી. ઓઝા પણુ આમ માનતા (રાગપૂલાતે જા ર્તિટ્ટાલ, અર ૧, 
વૃ. ૫૬, ૧૪૬), ૨૧, 6૦7.2., 101 11, ૫૦. 30 


છુ] યાવડદ રાન્ચે। [૧૩૨૧ 


૨૨. 81101, 7787707 2 204 4% /7/4 7 છં? 07 78771476, 1/૦. 1. 
0૪. 125 4. 

૨૩. 17.1. ઉર ૧311, ૯. 7.7., 161. 117, 11 ૦તપલા1૦૪, ૩. 1પ 

૨૪, દામ ત. 2.6,, 1/૦. 1, 247 1, [૪. 149; દુ. કે. રાગ્રી, ઉપયુક્ત, પૃ. 
૫૦-૫૧ 

૨૫. ક. મા. મુન? પ્રતીહારનુ' પાઢતગર શર્‌આતમાં શિક્લમાલમાં હતુ એવુ' સાની લે 
છે. (€. €., 101. 7, 28૮૬ 111. 2, 30). પ્રતીડારેના અભિલેખે।માં પ્રતીહાર વ'શના 
સ્થાષક હરિચ'દ્રના પાઢતગર્‌ વિરે ક'ઈ નિદેશ નષી. હરિચ'ટ્રના વ'શન્તેએ માણ્ડવ્યપુરમાં 
પ્રાકાર કરાવ્યો એવે ઉલ્લેખ આવે છે. હરિચ'દ્રતા (મુનશી કહે છે તેમ પૌત્ર નહિં, પણ) 
પ્રપૌત્ર તાગભટતી રાજધાની મેડત્તક (મેડતા)માં હતી ને છતાં એનો પુત્ર તાત ભિલ્લ- 
માલમાં રાન્‍નય કરતે! એવુ મુનશી ધારે છે (૪,. 31) ને એથી વ્યાધ્રમુખ ગુજરદદેરાસાં 
અન્યત્ર રાન્ય કરતે! એવુ' સૂચવે છે (૪. 352). રુ. કે. શાસ્રી પણ આવુ માને છે, 
(ગુ- મ. રા. ઇ.; પૃ. ૫૦-૫૫). 


૨૬, ગુએલે, ભા. ૩, લૅખ ૨૩૧, શ્લે।, ૨ ૨૭. એજન; ખં. 3૬-૩૭ 
૨૮. એજન, પૃ. ૩૬ ર૯, એજન, લેખ ૨૩૫ 
૩૦, એજન, લેખ ૨૩૬ ૩૨. એજન, પૃ. 3૦ 
૩૨, જુએ! ઉપર પૃ. ૨૦૪. 33. શહ, ખ-૭ 


૩૪, 5». €ં., 1701. 1011, [. 434 

3૫, #8#7., ૪/2: 109, 610; રા. હ. દેશાઈ, “ સૌરાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ”, પૃ ૨૮૭ 

૩૬-૩૭, 7877.. 120- 589 4. 

૩૮. શ'- હ. દેસાઈ, “સૌરાષ્ટ્રના ઇતિહાસ ?', પૃ. ૨૨૦-૨૨૩ 

2૯. જચરામદાસ જે, નયગાંધી, “ કગ્છનો બૃહદ ઇતિહાસ'*, પૃ. ૪૦; “ કચ્છ 
દશને ઇતિહાસ ?' પૃ. ૬૩ રામસિંહ રાડ, “કચ્છનું સ'સ્કૃતિદશન'', પૃ. ૪૨ 

૪૦. “કચ્છ દેશને ઇતિહુ!સ”માં એનુ' નામ “બોાયી' અને “કચ્છનો બૃહદ 
ઇતિહાસ''માં “બૌદ્ધિ' આપ્યુ' છે. મને લાગે છે કે ખરુ' નામ “બુદ્ધિ' હશે. 

૪૧, જ. જે. નચગાંધી, હપઝુ'ક્ત, પ્ર. ૪૨-૪૫; રામસિંહ રાઠોડ, ઉપયુક્ત, પૃ- ૪૨-૪૩ 

જર. શામસિ'હ રાઠેડડ, ઉપયુક્ત, પૃ. ૮૧ 


૪૩. એજન, પર. ૮છ ૪૪. એજન, ષૃુ. ૪૦, «૦ 
૪૫. એજન, પૃ. ૪૨ ૪૬. ણ, ૧૨ 
૪૭. છુ ૧૨ 


૪૮. સ. ૬૬, *છો. રૂ૭-પખર્‌. કેટલાકે અહી વનરાજની, માતાનુ નામ 'ક્ષત્રા? કે 
“અક્ષતા' આપ્યુ હોવાનુ ધાયું છે (સસમાળા, પૃ. ૩૫; 7. 77. ૦, ૩. 6171; ગુ. 
મ. રા, ઈં., પૃ. ૫૬), પરતુ મૂળ શ્લેકો(%૧-૫૨)માં શ્ષત્તા' શબ્દ છે, જે દાસીપુત્રતા 
અર્થમાં વનરાજના પિતા રજનીપુત્ર માટે પ્રયોન્નચેલે! છે. આ અથમાં ધૃતરાષ્ટ્ર-પાંડુના 
શાઈ વિદુર પણુ “ક્ષત્તા'' કહેવાતા, 

૪૯, છૂ. ૨૧, ૧૦૭ 


૧૨૨] સેત્રક કાલ અને અનસુ-શૈત્રક ડાલ [ પ્ર. 


૫૦, “શમીરાતે એહમદી'', પૃ- ૬-૨; 2#૪૮/-#477૮44?, [- 1 
૫૬. “ફાખ'સ ગુજરાતી સભાનાં હસ્તલિ ખેત પુસ્તકોની તામાવલિ ”, અ. ૪૮-૮, 
પૃ. ૪૪૩. ચૂચિમાં આ દસ્તપ્રતનતો સમય દૃ્શાબ્યે! નથી. 
પર. રત્સ રૂ-૮ 
“કાસમાળા”માં ફાર્સે અને એમને અતુસરીને યછીન! કેટલાક લેખકોએ 'જચશ્ેખર' 
રૂ૫ પ્રચોન્્યુ' છે, પરતું “રત્તમાળ”માં બધે “જયરિખરી' રૂપ આપેઉુ' છે. વળી એમાં 
કવિ રાનન્‍્તને પરિચચ આપતાં શકર કવિના મુખે એ નામનો અર્થ પણુ આ રીતે 
સમનવે છે: 
સેગ ત્રાક્મોં ઝયિરિ જિન્ફા, જવિ આહય 'ઝયક્િણરી' દરિણ. ૬ 
(જ. ૫૪) 
અર્થાત્‌ એણે પોતાના પરાકમથી જયને! ગિરિ કર્યો, માટે કવિએએ એને “જચ- 
શિખરી? (જયને પવત) ન[મ આપ્યુ છે. ૬ 
પ૩. છ. રૂટ 
૫૪- 77૮ 5૪5૪૭૪૮ /7જ /૪૪ઇ૪ટ 0108 ૫૯૦# 171; હ. ગ. શાસ્રી, “પ્રાચીન 
ભારત,” ભાગ ૨, પૃ. ૨૯૨-૧૯૨ 
પપ, 6/25 4૪52, ૪. 128; એજન, ભાગ ૨, પૃ. ૨૬૮ 
૫૬-૫૭. જુએ। ઉંપર પૂ. ૯5, ૬૨૦, 
૫૮- બ્રરન્‍્ધસિન્લાસળિ, ણૂ. કરૂ 
૫૯- જુઓ ઉપર પૃ. ૧૧૮. ૬૦૦ પૂં; ૧૦૬ 
૬. ત્રમાવજ્તરિત, જ. ૧ ર રૂ; તરવસ્ધસિત્તાતળિ, ૧. ૧૨; વુરતમપ્રવન્યસંપ્રટ, ૧. ૧૫ 
૬૨. કમાવજતરિલમાં શીલગુણુસૂરિને બદલે દેવચ'દ્રનો ઉલ્લેખ છે. દેવચ દ શીલગુણ્‌- 
સૂરિના રિષ્ય હતા. 
૬૩. અધ્યાય ૬૬, છો, ૫૪-૭૬ : ૬૪- પૃ. ૧૦૬-૧૦૭ 
૬૫. સૂર્ઝરાળામિટં (ગ્ય વનરાગાત્મૃત્યષિ । 
રેસેલ્તુ સમહત મન્ત્ેસ્તટ્‌ દ્ેષી તેવ મન્સલિ ॥ (ત. સિ., ૧. ૧૨) 
7૦18૮૬, રવ :7ઢ/ત, 1/01. 1, ૭. 40 
૬૬. “મીરાતે એહમરી ”, પૃ. ૨ર; 27/૪4/4774 2. 21 
૬૭. ત્રભન્ધિન્તામળિ, ૧. ૧૨-૬૨; વુષ્લન્રવન્યલધદ, ૧. ૧૨ 
૬૮, આ ગામ બનાસકાંઠા જિલ્લાતા કાંકરેજ તાલુકામાં આવેલુ છે. 
૬૯. વતરાજને લગતા પ્રસંગમાં આ શાન્નતું ન!સ આપવામાં આવ્યુ' તથી, પરતુ 
વતરાજપ્રબ ધતી પહેલાંના પ્રબ'ધર્માં કાન્યકુબ્જના સ'દર્ભમાં ત્યાંતા રાન્નનું ત!મ “ભૂમ રાજ” 
જણાવ્યુ છે (૫, ૧૧), 


ુરુ'] ચાવહા શાજ્ચેડ [૧૨૩૩ 


છ૦ સ. ૬૬, “હો, ૮૦-૮૨ 

૭૧. “મીરાતે એહમદી”, પ. ૨; 2#£/--4//741, 1[- 21 4. 

છાર, એક પટ્ટાવલીમાં ચાવડા વનરાજે પચાસરથી આવીને વિ, સ'. ૭૯૫ સાં વણેઃદદ 
નગર વસાવ્યું, ષણ ત્યાં ચારે ખાજુ ભયકર વન હોવાથી વિ. સ. ૮૦૨ માં એણુ અણુહિલ્લ- 
પાટક પત્તન વસાવ્યું એનુ જણાવ્યુ' છે (વિવિધમસ્છીસવટ્ટાવજીસંશઇ, મા. ૧, પૂં. ૧૮૮). 

૭૩. હેમચ'દ્રકૃત ટૂચાશ્રયજાવ્ય ષરની અભયતિલ્લકગશિકૃત ટીકા(પુ. 9, પૃ. ૮)માં 
સસલાની જગ્યાએ કૂતરાને ઉહ્લેખ આવે છે. અ અવુશ્રુતિ અન્યત્ર નોંધાઈ નથી. 

૭૪. સોફરાગવરાશય, ૧. ૬૭; દ્રયાશ્રય જાચ્ય પરતી સસયતિજવમનિરત રીરી, 
«* ૧ પવન્ધત્િન્સામનિ, ૫, ૧૨; ઘુરાતનત્રવન્યસંત્રફી, ૫, ૧૨; સિવિષતીર્થજત્વ, 
૧. ૫૬૧; 1 48%: ઉ. # 

છયે. લગભ્રગ ખધા ગ્રથેો આ વષ* જ આપે છે, પરતુ એમાં જરી જુદી મિતિ 


જણાવે છે :-- 
પ્રસસ્યિન્ત(મ જિ - વૈશાખ શુકલ ૨ ને સો।મવ!ર 
ધર્તા(ળયમાદદાત્ન્ય - આધષાઢ શુકલ ૩ નેં રાનિવાર 
રાજવ'શાવલીએ! _ - ક્રાવણુ જીક્લ ર ને સે।મવાર 
ઉમામહેક્ષર પ્રતિમા લેખ 
(ગણુપતિ મદિર, પાટણ) - ચૈત્ર રુકલ ૨ ને શુક્રવાર 
રાસમાળામાં આપેલ્ું' કવિત - માધ કૃષ્ગુ ૭ ને શનેવાર 


(રામલ!લ ચુનીલાલ મે!દી, “પાટણસ્થાપનાનાં તારીખવાર તિથિ, ' “કાન્તમાળા, 
પૃ. ૧૫૭)- પટ્ટાવલીઓમાં વીર સ'વત ૧૨૭૨ અને વિ. સ'. ૮૦૨ તું વષ" આપ્યું છે (વેકિષ- 


મસ્છીયપરાવઝીસંવ્રટ, મા. ર, મૃ. ૧૬, ૧૮૮). વિચાર્ત્રેળીમાં વિ. સ. ૮૦૨ ને 
ખદલે વિ. સ'- ૮૨૨ નું વષ' આપ્યુ' છે. એ ગણુતરીએ એમાં ચાવડા વરાને! આરભ પણુ 
૧૯ વષ મે।!ડે જણાવ્યો છે. પરતુ સિષ્દરાજ જયસિ'હત! સાંભર શિલાલેખ (7. 4.. ૫701. 
૬7111, [. 234)માં મૂલરાજ સોલ'છીના રાક્ત્યાર'ભતું' વષ" વિ. સ. ૯૯૮ આપેલ્લ' હોવાથી 
સત્તાદ્મરેળીની સાલવારી અસ્વીકાય* ઠરી છે. વળી એમાં વિ. સ. ૮૨૬ ના વેશ!ખ શુક્લ 
૨ ને સે।મવાર કલ્લો છે, ત્તયારે એ તિષિએ ખરૅખર ગુરુવાર હતે. 


વિ. સ'. ૮૦રના ઉપર જણાવેલ દિવસે।માં આપેલ્યાં તિથિ-વારને ૫ચાંગનાં કેષ્ઠેકોમાં 
મેળવી જેતા એમાં વે, રુ. ર, સોમવાર અને આયાઢ સુદ ૩ રાનિવાર એ બે જ ખશ 
બેસતાં હોવાતુ માલૂમ પડે છે. અ પરથી શ્રી. સેણદીએ નગરની સ્થાપનાની ધમ કિયા 
વૈશાખ સુદ ર ને સોમવારે રાર થઈ હરો અતે એ ક્યા પૂરી થતાં નગરવસવાઢ આષાઢ 
સુદ ૩ ને રાનિવારે થયો! હશે એવે! તક કર્યો છે (ઉપયુક્ત, પૃ- ?૫૭). 


છ૬. વિષિધલીર્થજલ્વ, ૧. ૭૧ 


૧૩૪] સૈત્રક કાલ અને અનુ-મસૈત્રક કાલ [ પ્ર. 


છછ, શં. ]2૮001 (ઈિતે.), 54/4/£%70274૮0/7/00, ૩. 152 (લૈનિનાટ્ચરિઝની 
પ્રશશ્તિમાંથી) 


છ૮. તા, ચાણસ્મા, જિ. મહેસાણા ૭૯. તા. રાધનપુર, જિ. બનાસકાંઠા 
૮૦. પ્રમાવજચર્તિ, ૫, ૧૬૨; પરરન્ઘચિન્ાસણળિ, ૧. ૧ર 

૮૨. ત્રમાગજ્વર્તિ, ૫, ૧૬ર્‌ ' ૮૨. ત્રયન્ધસિન્તાનળિ, પ. વરૂ 
૮3. 01૯08, 7027524874, ૩. 41 ૮૪. #?7- ૪0. 40 4, 
૮૫. 27૪૮/--4/7144., 19». 22 ૮૬. સર્મ ૧, *્સ્ો, ૧-૮ 
૮૪. શો, ૨-૧૦ ૮૮. સષ્યા. ૬૬, શ્ઝો. ૮૬ 
૮૯. ૫. રૂદ-રૂક & ૯૦. પ્રયન્ધાચન્તામળિ, ૫, વર્‌ 


૯૨. સુષ્તજીર્તન, સર્જ ૧; છુક રિની, શો, ૨-૨૨; ક્રસત્ધ- 
સિન્તા્માળ (4 અને » રર્તપ્રત), ૫. ૧૫; ચિત્રાર્મેળી, ૧. ૨; ધર્મારળ્યમારાત્ન્ય, 
અ. ૬૬, કો. ૮૭-૨૭ ઇત્યાદિ 

૯૨. ત્રચન્યસિન્તામળિ, ૬. ૧૬-૧૫; ઝિતસળ્ડન, જુભારવાપ્રવન્ધ, ૫. ૨; પ્રવગત- 
વરીજ્ઞ, ૬.૨૭૧; 2#૪4/--447240%, 9. 23; મૂ્ગર્રેશરાઝવશાવજી, જસ્વાધ્યાય,”, પુ. 

૫, પૃ. ૨૪૮-૨૪૯; સમીર, જ. ૨૧-ખર્‌ ર 

«૩, અગાહ કને।જને “કહ્યાણુકઢક' કહેતા ને આગળ જતાં દખ્ખણુર્માય કલ્યાણુ નામે 
નગરમાં રાજધાની રહેલી, પરતુ કનેજમાં પ્રતીહાર રાનન્‍્તએ! રાશ્ન્ય કરતા ને દખ્ખણુના 
કુલ્યાણુમાં ચાહ્ુકય ર!ન્‍્તએ1, અહી કલ્યાણુ ઉત્તરનું ને વશ દખ્ખણુનો એવે! ગેઢાળે 
થયે છે. 

૯૪. 1ર. ઉં. ત, 74275427૮0૮, 111:00પ૫૦૬1૦1, [. ૯1111 


«પ. સ. ખ્‌ર «૬. રાસમાળા, ગુજ, અતુ. (આકૃત્તિ ૩ જ), પૃ. ૨૩ 
૯. પ્રવન્યસિન્લામળિ, પૂ, ૧૧ ૯૮. જુએ ઉપર પૃ. ૯૬. 
€«&. ઈ. €., જિદ 111, [2[2. 69 ર્ઝિં. ૧૦૦. 77&47., 1. 08 કિં 


૨૦૧, મૈ. ગું., ભા, ૧, પૃ. ૨3૯ 

૨૦૨, હ, ગ. શાસ્રી, “અણહિલવાડને! ચાવડા વશ, “સ્વાધ્યાય” પુ. ૫, 
પૂ, ષ૦૩ થી. ી 

૬૦૨ અ. €!. ત. શિશુનાગ વરની અને મૌય' વાની વ'શાવળીએ।માં (462 
201674 દઇ, ૪૪૩, 19 4.; હ. ગ. શાસ્રી, * પુરાણી।માં આપેલી મોય*વ'રાની 
સાલવારી ', “ગુજસતી સાહિત્ય પરિષદ-૨૦ મુ' સ'મેલન-હેવાલ”, પૃ. ૨૫૫-૬૬), 

૧૦૩. છુ, છું, વ. ૧, શ્ઝો, ૨૭-૨૮; છુ. જી. %,, શો, ૧૫ 

૧૦૪- રત્નમ, જૂ. રૂષ્ક ૧૬૫, છુ. ૧૬ 

૧૦૬. સુ. સં., સ, ૧, શ*જછો, રર્‌--૨૪; શુ. જી, જ., *જ, ૧૮ 

૨૦૪ ર્ત્તમાઝ, છુ. રૂઢ ૬૬૮. ત્ર. [સિ., ઘૂ. ૧૫ 


હસુ] ચાવડા રાજ્યેપ દ ૧૩૫ 


૧૦૯. ભે।- જ- સાંડેસરા, “ગુજરાતના સાંરકૃતિક ઇત્તિહાસતું એક શલાયેદુ પૃષ્ઠે', 
“ગુજરાત”, દીપોત્સવી અક, ૨૦૨૩, પૃ. ૭-૮ 

૧૧૦. સુ. સં,, સ. ૧, *સ્કે. રૂ૧, ર્‌૨; શુ. જી, જી., *સ્કો. ૧૭ 

૧1૨. ધર્સારળ્યનાદાત્ય્ય, અ, ૬૬, “છો. ૧૨૦ 

૬૨૨. ર્ત્તતાઈ, ણૂ. પ૬ 

૧૨૩. સુ. સં., સ. ૧, શ*છો, ૨૨-૨૦; છુ. જી. જ%., શકો. ૧૬ 

૨૨૪, રત્નના, 3. રૂ૬ 

૬૧૫. સુ. સં.,, સ. ૧, “હકો. રૂ૬-૬૧; છુ. જી, જ., *જઝો, ૨૧-૨૨ 

૨૧૬, પર્મારળ્યતાહાત્મ, અ. ૬૬, શો, ૧૪-૧૭; ર્નમાર, જ. ર૧ 

1૨૪. પ્ર. સિ., જ. ૧૪-૧૭ ૬1૮. છ્ઝત, જ. ૧૬ 


પ્રકરણ ૮ 
સમકાલીન રાજ્યે 


મેત્રક અને અતુ-મૈત્રક કાલ દરમ્યાન ગુજરાતમાં મૈત્રક, ગુર્જર-પ્રતીડાર 
અને ચાપ-ચાપોત્કટ રાન્ત્યો ઉપરાંત બી'ન કેટલાંક નાનાં મોટાં રાજ્ય થયાં. 


૧. ગારુલકે રાન્ય 


સોરાષ્ટ્રમાં મૈત્રકાના આધિપત્ય નીચે ગારુલક નામે એક કુલ રાજસત્તા 
ધરાવતુ. આ વ'શનાં ખે દાનજ્ઞાસન મળ્પાં છે.૨ એમાં ગારુલક વ'શને પરાક્રમી 
યશસ્વી અને પ્રભાવશાળી રાજાએને વ'શ કલો છે, પરતુ એમાં એ ફુલની 
ઉત્પત્તિ વિશે ક'ઈ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યે! તથી. 'ગારુલક' નામમાં 'ગારુડક' 
શખ્દ અભિપ્રેત લાગે છે; તો એ ફુલના રાજએ પોતાને ગરુડના વ'શજ 
ગણાવતા હેય. આ રાજાએ। “પરમ ભાગવત' હતા, તેથી આ તદન સ'ભવિત છે.૨ 


ગારુલક રાજાએની વ'શાવળીમાં સહુથી પહેલે ઉલ્લેખ શર ૧ લાને! આવે 
છે. મેત્રક સેનાપતિ ભ્રટાક'ની જેમ ૨૨ પણુ પહેલાં સેનાપતિ હોય ને પછી 
એણું રાજસત્તા ધારણુ કરી હોય એમ લાગે છે.? એ ભટાર્ફનો સમકાલીન હતો, 
એણે લગભ્રમ ઈ. સ. ૪૮૧ થી ૫૦૦ સુધી ર્‌ાજ્ય કર્યું. ભટાક વિહાર ભેટ 
મેળવનાર ર!જસ્થાનીય શર્‌ પ્રાયઃ આ શર હોવે! ન્નેઈએ, તા એ ભટાર્કનો 
રાજસ્થાનીય હરશે ને ભટકે એના પર્‌ પ્રસન્‍્ત થઈ એને પોતાને વિહાર 
આપ્યો હરો. 


શૂર પછી એને પુત્ર વરાહદાસ ગાદીએ આવ્યે. મૈત્રક વશના આર ભિક 
રાજાએની જેમ એ પણુ રાજપદવી ધારણુ ત કરતાં માત્ર “સેનાપતિ” કહેવાતો. 
એ મેત્રક રાનન દ્રોણુસિ ઠનો! સમકાલીન હતે. એ પરમ ભ્ઞાગવત' હતે. 


વરાહદાસને ઉત્તરાધિકાર એના મોટા પુત્ર શર ર્‌ જાને પ્રાપ્ત થયે, એ 
“સામ'ત' અતે “મહારાજ' બિરુદ ધારણુ કરતો. એ 'ભ્રટિ' (“ભટ્ટારક'ના અથ'માં) 


૧૩૬ 


«સુ'] : સમકાલીન રપ્જ્યો [ ૧૩૭- 


પણુ કહેવાતો.૨ એ મેત્રક રાન્ન ધ્ુવસેન 1 લાને સમકાલીન હતે.” એ ગારુલક 
વશ્ચને પ્રતાપી રાન્ન ગણાતે!.“ 


શૂર ૨ ”ળનો ગાદીવારસો એના અતુજ વરાહદાસ ર્‌ “તે મળ્યો. એનું 
ઈ. સ. પ૪ તું દાનશાસન મળ્યુ છે.“ એણું એક ભિક્ષુણી-વિહારને ભૂમિદાન 
દીધુ' હતુ. એ વિહાર પ્રાય: વલલીમાં આવ્યો હતે।.*” વિહારને દાતમાં આપેલી 
ભૂમિ જે ગામમાં આવેલી હતી તે ગામ એને મેત્રક રાજા ધુવસેન ૧ લા તરકથી 
બક્ષિસમાં મળેલું હતુ'.૨૧ વરાહદાસ ધણો ધમિ૪ છતે।.૧૨ એણે દારકા જીતી 
લઈ 'દ્ાર્કાધિપતિ'તુ' ગરવુ' બિરુદ માપ્ત કરેલુ'.૫૨ એ “પરમ ભાગવત' હતે. 
એ અનેક દેવાલય વગેરે બધાવતે..૫૪ 

વરાહદાસ ર્‌ જા પછી એને પુત્ર સિ'હાદિત્ત ગાદીએ આવ્યે!. એણે 
ઈ. સ. ૫૭૪ માં એક બાહાણુને ભૂમિદાન દીધેલુ'.૧૫ દાનશાસનમાં આપેલી 
એની પ્રશરિત પરથી એ ધીર ને લલિત, નખ્ર ને દશતીય તેમજ પરાકમી ને 
પ્રતાપી હોવાની ૭ાપ પડે છે.૧૬ ગારુલક વશમાં સિહાદ્ત્ટિ પછી ખીજ 
રનજાએ થયા હોય તે! એમને વિશે હજી કઈ માહિતી મળી નથી. 


દાનશાસનોના શાસનસ્થાન પરથી ગારુલક રાજ્યતું પાટનગર ફ કપ્રસવણુ 
હોવાનુ' માલૂમ પડે છે. આ નગરતો સ્થળનિણુંય કરવો! મુસ્કેલ છે.૨૭ 
દાનશાસને।માં જણુ।વેલાં ગામોના સૂચિત સ્થળનિણુંય પરથી ગારુલકેનું રાજ્ય 
સોરાષ્ટ્રના પશ્ચિમ ભાગમાં હોવાનું માલૂમ પડે છે.૫૬ એને વિસ્તાર પશ્ચિમે છેક 
દારકા સુધી હતે. 


૨, સૈ'ધવ રાજ્ય 


'અપર-સુરાષ્ટ્રા' અર્થાત્‌ પશ્ચિમ સોરાષ્ટ્રમા આઠમી સદીમાં સે'ધવ નામે 
વ'શનું રાજ્ય સ્થપાયું. આ વ'શનાં નવ દાનશાસન મળ્યાં છે, જેમાંનું એક 
બનાવટી છે, આ વશ સામાન્ય રીતે “સે'ધવ'' નામે ઓળખાતો ને એ વશ 
'જયદ્રથમાંધી ઉત્પન્ન થયેલે! મનાતો. આ પરથી આ ર!નન્‍્નએઓ મૂળ સિ ધુદેશના 
હેવાનુ' માલૂમ પડૅ છે. જયદ્રથ એ પાંડવોનો સમકાલીન સિ'છુરાજ હતે, તેથી 
આ રાજાએ પોતાના વ'શતે જયદ્રથ સાથે સાંકળે એ સ્વાભાવિક છે. 

ધૂમલીનાં દાતશાસનેામાં પૂર્વન્નેની વશાવળી વધુમાં વધુ પુષ્યદેવ સુધી 
આપવામાં આવી છે.૫૧૪ એના વશજનેના તાત સમય પરથી પુષ્યદેવને। રાજ્યકાલ 
લગભગ ઈ. સ. ૭૩૫ થી ૭૫૦ નો આંકી શકાય.૨૦ વળા(વલભીધુર)માંથી 
મળેલું મુદ્રાંક મહારાજ અહિવર્માના પુત્ર મહારા” મહાસેનાપતિ પુષ્યેણુનુ 


૧૩૮] શૈત્રક કાલ અને અતુ-ગેત્રક કાલ [ પ્ર. 


છે. આ પુષ્યેણુ તે ધૂમલીના દાનશાસનમાંનો પુષ્યદેવ એક ફેોવાને કેટલેક 
સભવ મનાયેલેો,૨૨ પરતુ હવે આંબળાસ( ન. જૂનાગઢ )માંથી મળેલા 
તામ્રપત્ર૨* પરથી એ ખે વ્યક્તિ ભ્રિત્ત હોવાને સભવ અધિક લાગ્યો છે,૨૪ 
આ દાનશાસન મહારાજ મહાસેતાપતિ પુષ્યેણુના પુત્ર મહારાજ અહિવર્માનું 
છે, વળાના મુદ્રાંકવાળા પુષ્યેણુ એ અ અહિવર્માના પિતા હોવો સ'ભવે છે, 
પરતુ ધૂમલીના દાનશાસનમાંને પુષ્યદેવ આંહેવર્મા ર જને! પુત્ર હોય એ ઘણુ 
સ'ભ્રવિંત છે,૨૫ 


પુષ્યેણુ 


અહ્િવર્માં 3 લે! સિધમાં “મહારાજ તરીકે રાજ્ય કરતો હરે, જ્યારે 
એને પુત્ર પુષ્યેણુ સિ'ધમાં થયેલા અરબી ઉપદ્રવ(ઈ. સ. ૭૧૧)ને ક્રારણૅ વતન 
તજ સોરાષ્ટ્રમાં આવી વરચે લાગે છે. વળાના મુદ્રાંક પરથી સૂચિત થાય છે કે 
એણે શરૂઆતમાં વલભીના મેત્રક રાન્યયમાં “'મહાસેનાપતિ'નો અધિકાર અ ગીકાર 
કર્યો હરે ને આગળ જતાં સોરાષ્ટ્રમાં કયાંક રાજસત્તા પામી “મહારાજ બિરુદ 
પ્રાપ્ત કયુ” હરે. 


અહવર્સા ૨ જો 


પુષ્યેણુનો પુત્ર અહિવર્મા ર જે માત્ર “મહારાજ' કહેવાતો. એણે 
કુખેરનગર્માંથી એક ભિક્ષુણી-વિહારને ભૂમિદાન દીધુ, દાનશાસનનુ' વષ 
સ્પજ્ન નથી, પર'તુ એ વલભી સ'વત ૪૦૪ (ઈ. સ. ૭૨૩) છહોવુ' સ'ભવે છે, 
મુખેર્તગર કે।!ડિનાર પાસ આવ્યુ' હોય અથવા ધારી તાલુકા(જિ. અમરેલી)નું 
રૂખડા ગામ હોય.૨૬ કુખેરનગરના સૈ'ધવ રાન્ય વિશે આ એક જ અભિલેખ ' 
મળ્યો છે. 


પુષ્યદેવ 


ધૂમલીના છેલ્લા દાનશાસનમાં જણાવેલે રાજન પુષ્યદેવ એ પુષ્યેણુનો પૌત્ર 
અને અહિવર્મા ર જતે પુત્ર હોવો સ'ભવે છે. “પુષ્યદેવ' એ *પુષ્યેણુ'તું' જ 
રૂપાંતર છે.૨૪ પુષ્યદેવે લગભગ ઈ. સ. ૭૩૫ થી ૭૫૦ સુધી રા૦્ય કયું". એ 
સૈતક નરેશ શીલાદિત્ય ૬ ટ્રાતા સમકાલીન હતો. એની રાજધાની ભૂતાંબિલિકા- 
(ઘૂમલી)માં૨ હતી. એને 'જમદ્રથવ'શશેખર્‌' કહેવામાં આવ્યા છે, તે પ્રાયઃ 
ભૂતાંબિલિકાના સે'ધવ વશતા સ્થાપક તરીકે. 


હસુ) સસકાલીન રાન્ચોા [૫૩૯- 
ટૃષ્ગ્‌રા-૪ ૧ લે 


પૃષ્યદેવ પછી એને પુત્ર કૃષ્યુરાજ ગાદીએ આવ્યે. એણે લગભગ ઈ. સ, 
૭૫૦ થી ૭૭૦ સુધી રાજ્ય ક્યું”. પ્રશ્ષસ્તિમાં એને ધણો પરાક્રમી, મ્ાસ્વી અનેઃ 
પ્રતાપી નિરૂપવામાં આવ્યો છે.૨૯ એણે મહાસામત વગેરે પચ મહાશબ્દ. 
(મહાબિર્‌દ) ધારણુ કર્યા હતા. 


અગ્ગુક ૧ લે 


કૃષ્યુરાજનો ઉત્તરાધિકાર એના પુત્ર અગ્યુકતે મળ્યો. ઘૂમલીમાંથી મળેલાં 
ખે આર ભિક દાનરાસનો માં ત્યાંની રાજ્વ'શાવળીની રારૂઆત આ રાજાથી કરવામાં 
આવી છે એ પરથી એ આ રાજ્વ'શને। મહત્ત્વતો રાન્ન ગણાય, એની પ્રશસ્તિમાંઃ 
એનાં યશ, પ્રતાપ, દાન અને સુચરિતતી લાંબી આલ'કારિક પ્રશ'સા કરવામાં 
આવી છે.2* એતો રાજ્યકાલ લગભ્રમ ઈ. સ, ૭૪૦ થી ૭€* નો આંકવામાં. 
આવ્યા છે, ઈ. સ. ૭૮૮ માં સિ'ધના અરખબે। વડૅ થયેલા વલભી-ભ ગતે. બનાવ. 
આં દરમ્યાન બનેલે. ઘૂમલીતા છેલ્લા દાનશાસનમાં આપેલી એની પ્રશ્નસ્તિમાંઃ 
એણે પોતાના ભૂમડલનેઃ ઉદ્ધાર કર્યો હોવાનું જણાવ્યુ' છે.2 3 


રપ્સુક ૧ લેપ 


અગ્સુક ૧લાના પુત્ર રાણુક ૧ લાએ લગભગ ₹. સ. ૭૯૦ થી ૮૧૦ સુધી 
રાજ્ય ક્યું, ઘૂમલીમાંથી મળેલું' એક દાનશાસનર૨ કૃષ્ણ્રાજના પુત્ર અગ્ગુકના: 
પુત્ર રાણુડનું છે, પરતુ સૈધવોની વશાવાળીમાં કૃષ્ગુરાજ-અગ્યુકની ખે ન્નેડી 
આવે છે તે આ દાનશ્ાસનનું ખીજુ' પતરું મળ્યુ' ન હોઈ એનો સમય અજ્ઞાત: 
રહ્યો છે. ્વાસ્્રી હાથીભાઈ હરિથિ'કરે આ રાણુકને અગ્યુક ૧ લાને! પુત્ર રાણુક 
માનેલો, જ્યારે અલતેકરે એમાં કેટલાક વાંધા દર્શાવી એને અગ્યુક ૨ જાતે પુત્ર. 
ગણ્ચે..૨5 પરતુ ડેલરરાય માંકડે આ પ્રશ્નની વિગતે ચર્ચા કરીને એ અગ્યુક- 
૧ લાને પુત્ર હોવાનું પ્રતિપાદિત કયું છે.2૪ 


રાણુકે ભૂમિદાનમાં પચ્છત્રી વિષયમાંનું' એક ગામ આપ્યુ. પહેલા પતરાન્સ, 
અતે આપેલી પ્રતિત્રહીતાને લગતી અપૂણુ* માહિતીમાં રાણી ક્ષેમેશ્વરીનાો ઉહ્લેખ: 
થયો છે, રાન્ન રાણુકની પતિવ્રતા પત્ની તરીકે.3૫ પ્રશ્સ્તિમાં રાન રાણુક- 
પ્રતાપી, યશસ્વી, ઉદાર, ધમિ્ઠ, વિઠ્દાન અને પરાકેમી હોવાનું નિરૂપાયુ' છે.2 ૬ 


રાણુકને ખે પુત્ર હતા : કૃષ્યુરાજ અનેં ન્તઈકે. 


“૧૪૦ ] શૌત્રક કાલ અને અતુ-બેત્રક કાલ [ પ્ર. 
“કષ્સુર1% ૨ જતે 


 રાણુક પછી એને મોટે! પુત્ર ફૃષ્ણુરાજ ગાદીએ આવ્યે. એણે લગભગ 
ઈ. સ. ૮૧૦થી ૮રપ સુધી રાજ્ય કયું”. એની પ્રશરિતમાં એને આલ કારિક 
રીતે ભ્રરત, ₹કેઘર, દિનકર વગેરેની ઉપમા આપવામાં આવી છે. રઈ પ્રશ્ચસ્તિન 
માંના એક પદમાં આવતા 'ચ્ાપિ' શખ્દ પરથી અલતેકરે આ રાજળએ ચાપ 
ઝુલતા શ્પિએને પરાભવ કર્યો હોવાનો અર્થ ઘટાવેલે,2” પરતુ ખરી રીતે 
“અહી ચાપિ શખ્દ તો ચડ અવિતા અથમાં પ્રયોજયો છે તે ચતી પહેલાં ઝાપિ 
શખ્દ આવેલો હોવાથી અહીં' સરતચૂડથી- અવિ શબ્દની નિર્થક પુનરુક્તિ થઈ 
'છે,૨૯ એવી રીતે રામની આરાધના કરવામાં આપેલી ભરતની ઉપમા પરથી 
-અકતેકરે આ રાજાના સ'દર્ભમાં પ્રતીઠાર રાશ રામભદ્રના આધિપત્યનું સૂચન 
માન્યું છે” તે પણુ યથાર્થ લાગતું નથી, કેમકે આ ઉપમા તો કૃષ્યુરાજ ર્‌ જા 
(ઈ. સ. ૮3૦ થી ૮૨૫) ઉપરાંત જ્નઈક પલા (ઈ. સ, ૮રપ૫ થી ૮૪૫) અને 
અગ્યુક ૩% (પ. સ, ૮૪૫ થી ૮૭૦) માટે પણુ પ્રયોજાઈ છે, જ્યારે પ્રતીહાર 
રામભદ્રે તો માત્ર ત્રણેક વર્ષ (લગભગ ઈ. સ. ૮૩૩ થી ૮૩૬) રાજ્ય કરેલુ, 
પ્રશસ્તિમાં ડૃષ્ણુરાજને પરાકમી, ઉત્સાહી, દહનિશ્રય, તેજસ્વી, સત્યાતુરાગી, 
પુણ્યશાળી અને માતૃભક્ત નિરૂપ્યો છે.₹૫ 


'અગ્ગુક ર ને 


મૃષ્યુરાજ ર્‌ જાતે ઉત્તરાધિકાર એના ન્વયેષ્ઠ પુત્ર અગ્યુક ર નને પ્રાપ્ત' 
થયો. ધૂમલીનું ગુ. સ. પ૧૩(ઈ. સ, ૮૩ર)તું' દાનશાસનત સગીર અગ્ગુકે 
ર જના રાજ્યકાલ દરમ્યાન એના વાલી તરીકે સત્તા ધરાવતા એના કાકા જઈ કે ' 
ફરમાવેલું છે એવુ' અલતેકરે ધારેલું ,/૨ પરતુ ખરી રીતે એ દાનરાસનમાં તે 
મૃષ્ણુરાજને! રાન્‍્યવારસે। જે કુલકમતી રૂએ પુત્ર અગ્ઝુકતે મળેલો તે એના 
પ્રતાપી કાકા “નઈ કૅ પઢાવી લીધેલો! એટલે! જ અર્થ નીકળે છે.:૨ આ ધટના 
'ઈ. સ. ૮૩૨ પહેલાં પ્રાયઃ ઈ. સ. ૮૩૦ ના અરસામાં ખની. આ હિસાખે અગ્ગુકે 
સિ'ઠાસન બહુ થોડા વખત, પ્રાયઃ થોડા મહિના કે થોડા દિવસ, ભેગવ્યુ' 
જણુય છે. ર 


“જાઈક ૧ લે 


એ કૃષ્ણુરાજ ર્‌ «નનો સાવકે! ભાઈ હતો, કૃષ્સુરાજનાં પુત્ર અગ્ગુક 
પાસેથી રાજસત્તા આ સમર્થ રાજવીને મળી, એણું યુ. સ. ૫૨૩ (ઈ. સ. ૮૩૨) 


«૮સુ] સમકાલીન રાજ્યો [ ૧૪૧- 


માં સોમેશ્રર(સોમનતાથ)ના આાહ્મણુને પચ્છત્રી વિષયમાં આવેલું હક (હાંક) ગામ: 
દાનમાં દીધુ.*₹ એ વિષયમાંનું એક બીજુ ગામ એણું ભિલ્લમાલના બ્ાહ્ાણુને 
દાતમાં આપ્યુ, પણુ એના દાનશાસનમાં દાનને! સમય નૉંષ્યે નથી.₹પ બતે. 
દાતશાસન એક શકે લખેલાં છે. આમાંનું પહેલું દાન નનઈ કે અગ્સુક ર જના 
રાજ્યકાલ દરમ્યાન આપેલું એવું અલતેકરનુ મંતવ્ય અગાઉ જણાવ્યા સુજખ્‌" 
ખર્‌ાખર નથી; ખ'ને દાન નઈ કે પોતાના રાન્યકાલમાં આપેલાં છે. એણે લગભગ 
ઈ. સ, ૮૨૫થી ૮૪૫ સુધી રાજ્ય ક્યું. મ્રશસ્તિમાં એનાં પુરુષાય, પરાક્ેમ,. 
મેય", ઓદાય5, એશ્વય ૪ત્યાદ્તિ ભારે પ્રશસા કરવામાં આવી છે. એને ખે પુત્ર. 
ઉતા : અગ્ગુક અને ચામુ$રાજ. 


અગ્ઝુક ૩ હે 


“પક્રિ ૧ લા પછી એને! પુત્ર અગ્યુક ૩ જે! ગાદીએ આવ્યો, અલતેકરે 
ચામુ'3રાજને જાઈકને મોટો પુત્ર માતેલે,:૨ પરતુ અગ્યુક નઉકિનો મોટે પુત્ર 
હોય ને સીધો પિતાને ઉત્તરાધિકારી બન્યો હેય એ વધુ સંભવિત છે. અગ્મુકેઃ 
લગભગ ઈ. સ. ૮૪૫ થી ૮૪૦ સુધી રાજ્ય કયું” ગણાય, 


એતનુ' એકેય દાતશાસન મળ્યું” તથી, પણુ એના પુત્ર રાણુકના દાનશ્ાસતમાં 
અગ્ગુકની પ્રશસ્તિ આપેલી છે.૪૭ એમાં એના પુરેગામીઓની પ્રશસ્તિનાં અનેકઃ 
સુદર પદ સંકલિત કરેલાં છે. એમાં એનાં પરાકમ, કીતિ, નીતિ, પુરુષાર્થ, 
રહસોષ્ડવ આદિની પ્રશસા કરી છે, અગ્મુકે લાંખો સમય ર્‌ાન્ય જોગવીને 
પોતાની હયાતીમાં પોતાના પુત્ર રાણૂકને રાજસિ હાસને સ્થાપ્યે..₹% 


રાસ્ુક ૨ જે 


અગ્ગુક ૩ જના પુત્ર રાણુક ર જતુ' એક દાનશાસન મળ્યુ' છે. એમાં 
એણે ચુ. સ. પપપ(ઈ, સ. ૮૭૪-૭૫)માં અસુક મ'દિરોને તથા મઠને આપેલા 
ત્રામદદાનની હકીકત નોંધી છે. એ ગામ સુવણુ'મ'જરી :વિષ્યમાં આવેલુ હતુ. 
દાતશાસનને। દૂતક યુવરાજ જાઈકે છે. 


પ્રશસ્તિમાં રાણુકના રાક્તિ, જાન, સગ્ચરિત, ઓદાય, પરાકમ, સ્થૈય,, 
ગાંભીય* ૪તયાદિ વિવિધ ગુણોની પ્રશસા કરવામાં આવી છે, એમાં ધણાં પદ શ્લેષ 
માટે આલ'કારિક રીતે પ્રથોજયાં છે.પ* ર્‌ામુકે લગભગ ઈ. સ. ૮8* થી ૮૮૦ 
સુધી રાજ્ય કયું. પુ 


"૧૪૨ ] સૈત્રક કાલ અને અતુ-સૈત્રક કાલ [ પ્ર. 


રાણુકને! ઉત્તરાધિકાર યુવરાજ નન્‍નઈકિને નહિ, પણુ રાણુકના કાકા ચામુડ- 
રાજતે મળ્યો. યુવરાજ ર્‌ાન્નની પહેલાં અકાળ મ્યુ પામ્યો હશે અથવા 
યામુ'ડરાજે સત્તા પડાવી લીધી હશે, 


“ચાસુડર૫જ 


ચામુ"ડરાજ અગ્મુક ૩ જાને ભાઈ હતે. એણે અગ્ગુકના પુત્ર રાણુકનો 
ઉત્તરાધિકાર્‌ પ્રાપ્ત કર્યો, એણે લગભગ ઈ. સ. ૮૮૦થી ૮૮૫ સુધી રાન્ન્ય 
કયુ”, એતું એકેય દાનશાસન મળ્યુ' તથી, પર'તુ એના પુત્રના તથા પોત્રના 
દાનશાસનમાં એની લાંબી પ્રશરિત આપેલી જે. પહેલી પ્રશરિતિનાં પદ અક્ષરશઃ 
અગ્યુક ૩ જની પ્રશસ્તિ પ્રમાણે આપેલાં છે.પ"" ગમાં ઉપમા તથા ઉત્પ્રેક્ષા 
અલકારતું વિપુલ પ્રમાણુ રહેલું છે. બીજ પ્રશસ્તિમાં એનાં પરાકમ, યશ તથા 
વૈભવની સુદર પ્રશ'સા કરેલી છે.૫૨ 


'અગ્ઝુક ૪ થે 


ચામુ'ડરાજ પછી એતે પુત્ર અગ્ગુક ૪ થો ગાદીએ આવ્યો. એણે ગુ. સં. 
પદછ(ઈ, સ. ૮૮૬-૮૮૭)માં સ્વર્ણુંમ'જરી વિષયમાંતું' એક ગામ બાલ્ણુને 
દાનમાં દીધું. એણે લગભગ ઈ. સ. ૮૮૫ થી ૮૪૦ સુધી રાજ્ય કયુ. એની 
 ગ્રશસ્તિનાં ઘણાં પદ રાણુક ૨ %ાની પ્રશરિતનાં પદ્દો સાથે અક્ષરશ્‌;# મળતાં આવે 
* “છે. પ્રશસ્તિનાં નવાં પદોમાં એને શક્તિશાળી, શાસ્પૂત, દર્શનીય, નિષ્કલક, 
અજાતશત્રુ અને ઉદાર રાજવી તરીકે નિરૂપવામાં આવ્યે છે.૧૨ 


“હતઈક ર ને 


અગ્ગુક ૪ થાને પુત્ર જઈક ૨ જે એ શેધવ વ શની જ્ઞાત સળગ વશાવળી- 
માંનો છેલ્લે ૨રાન્‍્ન છે, એનાં ખે દાનશાસન મળ્યાં છે : એક મોરબીમાંથી અને 
ખીજુ' ધૂમલીમાંથી. મોરબીના દાનશાસનમાં એણે ચુ. સ. પ૫૮૫પ( 8. સ. ૯ન્‍૫ )માં 
“ખે ખાહ્માણોને આપેલું દાત નોંધવામાં આવ્યું છે,પ૪ પરંતુ એનું પહેલું પતરુ 
'ઉપલખ્ધ ન હોવાથી એમાં જણાવેલી દેયભૂમિનતી વિગત જણુવાં મળી તથી. 
ર્‌” નનઈકે તથા એના પૂર્વ નેની પ્રશસ્તિ પણુ પહેલા પતરા સાથે ગૂમ થઈ છે. 


પરતુ આ પ્રશરિતિ ધૂમલીના દાનશાસનમાંષપ સચવાઈ રહી છે. એમાં એના 
'પૂર્વાનનેની લાંબામાં લાંબી વશાવળી આપવામાં આવી છે.૧૬ એમાં પુષ્યદેવથી 
"માંડીને નનઈક ર્‌ જા સુધીની પિતાપુત્રની સળ ગ વ શાવળી આપવામાં આવી છે; 


૮ સુ'] સસકાલીન રાન્ચો [૧૪૭ 


રૃષ્ણુરાજ ર્‌ જાની તયા અગ્યુક ૩૦નની અવાંતર શાખાઓના રાન્તએ ગણુવામાં 
આવ્યા નથી, ર 


ન્તઈકે ગુ. સ'. પહદ(. સ. ૯૧૫માં નભમઠિકાને સુર્વણુમ'જરી 
વિષયમાંનું એક ગામ દાનમાં દીધાતું આ દાનશાસનમાં તોંષ્યુ' છે, આ મઠિંકા 
ભિલ્લમાલના નનન નામે વેપારીએ કરાવી હતી તે એ ભૂતાંબિલિકા પત્તનમાં 
પુરુષાત્તમ મઠિકાની સમીપ આવેલી હતી. * 


જાઈ કનો] રાજ્યકાલ લગભગ ઈ. સ, ૯૦૦ થી ૯૨૦ નો. અ'કાય. પ્રશસ્તિમાં 
એના પરાકરમતા સદભ માં અશ્વદલ તથા ગજ્દલનેો તેમજ ફૂપાણુ તથા કવચને। 
ઉલ્લેખ આવે છે ને એને યશ, વચન, તેજ, વેગ, યૌવન વગેરે ગુણોમાં ઉત્તમ 
ઉપમાએ આપવામાં આવી જે.પ૭ 


આમ ભૂતાંબિલિકા( ધૂમલી )ને સૈ'ધવ વ'શ લગભગ ઈ. સ. ૭૩૫ થી 
૯૨૦ સુધી અવ્યવચ્છ્િન્ન રીતે પશ્રિમ સૌરાષ્ટ્ર પર સત્તા ધરાવતો હોવાનું નનણુવા 
મળે છે. 


સે'ધવોાઃ અને જેઠવાએ। 


આ પછીનાં સિત્તરેક વર્ષતો ઇતિહાસ અ'ધારામાં છે. એ પછી ઈ. સ. 
૯૮૯ માં બાષ્કલદેવ નામે રણકે આપેલા ભૂમિદાનને લગતુ' તાસ્રશાસન ધૂમલીમાંથી 
મળ્યું છે.“ એમાં બાષ્કલના પિતા તથા પિતામહતું નામ આપ્યુ. છે, પણુ 
એના કુલનું નામ જણાવ્યું નથી. એની આસપાસને પ્રદેશ “ જ્યેષ્ઠુકદેશ્ ' નામે 
સએળખાતેો. આ નામ બાષ્કલ પછીના ' જેઠવા ' કુલ સાથે સબધ ધરાવતું 
હોવાનું સૂચિત થાય છે, તો બીજી બાજુ ભૂતાંબિલિંકા રાજધાની દ્વારા એ અગાઉના 
સૈ'ધવે।-ન્નયદ્રથે સાથે પણુ સ'બ'ધ ધરાવતું હોય. અ! પરથી “જયદ્રથ' અને 'જેઠવા' 
વચ્ચેના સબ'ધતેષ્લ સમથન મળે છે. જેઠવા કુલના રાશ*નએ। પણુ શરૂઆતમાં 
ધૂમલીમાં રાન્ય કરતા એ હકીકત” ન્તયદ્રથો ( સૈ'ધવો। ) અને જેઠવાએ  વગ્ચે 
સીધે! સ બ'ધ હોવાનુ સૂચવે છે. નને જેઠવાએ। સૈ'ધવોના વ'શજ હેય તો તેએએ 
પોતાના રાજચિહ્ષમાં આગળ જતાં મત્સ્યને બદલે હતુમાનને। ફેરફાર ક્યો ગણાય. 9 
વળી ભાટચારણાએ નોંધેલી જેઠવાએની વ'શાવળીમાં૬૨ જણાવેલા ધૂમલીના 
આરભિક રાળ્તઓનાં નામોમાં આ સે'ધધિવ રાજાઓનાં નામોનો સમાવેરા થતા 
નથી એ પરથી પણુ સેધવેો અને જેઠવાએ વચ્ચેના સ'ભવિત સ'બધને બાધ 
આવતે નથી, કેમકે એ વ'શાવળીમાંના રાણા સ ગજી(1૧૨ મી સદી)ની પહેલાંના 


૧૪૪] મૈત્રક કાક અને અનુ-યૌત્રક કાલ [પ્ર. 


જૃત્તાંતતી અતિહાસિકતા શ'કારપદ છે.૨૨ આથી સિ'ધ દેશમાંથી આવી સોરાષ્ટ્રમાં 
વસેલા સૈધવે।-શાયદ્રથો અતે જેઠવાએ એક કુલના હોઈ શકે છે. 


સોરાષ્ટ્રનુ' ચાલુક્ય રાજ્ય 


વલભીના સૈત્રક રાજ્યને નાશ થયો એ અરસાથી દક્ષિણુ સૌરાષ્ટ્રમાં ચાલુકય 
કુલનું એક રાજ્ય પ્રવર્તતુ' હેવાતું જાણવા મળે છે. 

ચાલુકેચોનું એક પ્રસિદ્ધ રાજ્ય એ પહેલાં દખ્ખષ્યુમાં લગભગ ઈ. સ. ૫૩૫ 
-૭૬૪ દરમ્યાન થયેલું, એતી એક શાખા દક્ષિણ ગુજરાતમાં સત્તા ધરાવતી. 
દખ્ખણુના ચાલુક્ય રાજએના લેખોમાં તેઓતે માનવ્ય ગોત્રના હારીતીપુત્ર 
કલ્રા છે, તેએ સપ્તમાતૃકાએ તથા કાત્તિ કેયની આરાધના કરતા ને પોતાના પ્વજ 
પર્‌ વિષ્ણુના વરાહાવતારનું રાજચિહ્ રાખતા.૬₹ દખખણુની ચાલુકય સત્તાનું ઉન્મૂલન 
કરનાર રાષ્ટ્રફૂટ રાજ્યના અત પછી ચાલુકથોતું બીજુ કુલ સત્તારૂઢ થયું ત્યારે 
ભારદ્દાજ મુનિના કે બહ્માના ચલુક( ખોબા )માંથી ચાલુકય વ'શની ઉત્પત્તિ 
થઈ એવી પોરાણિક માન્યતા પ્રચલિત થઈ,દપ ગુજરાતમાં મૂલરાજ સે!લ કીના 
સમયથી ચોલુકય ( સોલ કી ) વ'રાની સત્તા પ્રવષ્તી ત્યારે એ રાન્યમાં પણુ બહ્માના 
ચુલુક( ખોબા )માંથી ચોલુકય કૂલ ઉત્પન્ન થયું હોવાની માન્યતા પ્રચલિત 
હતી, પર'તુ આઠમી-નવમી સદી દરમ્યાન આવી કોઈ પૌરાણિક માન્યતા પ્રચલિત 
હોવાનું જણુવા મળ્યું નથી. સૌરાષ્ટ્રના અ ચાલુકય કુલના અભિલેખેો માં એવી 
કોઈ માન્યતાનો ઉલ્લેખ નથી. એ સમયે ચાલુકથો માનભ્ય ગોત્રના અને 
હારીતીપુત્ર ગણાતા છરે. 

ઊતામાંથી મળેલાં ખે દાતશાસને।૧ઈ પૈ#ી બીશ્ન દાતશાસતમાં આ ચાલુકય 
રાજાએની લાંબી વ'શાવળી આપવામાં આવી છે. એ વશમાં પહેલાં કલ્લ અને 
મહુહ્લ નામે પ્રસિદ્ધ રાજ થયા, એ ખે વચ્ચે રામલદ્મણુ જેવે! ભ્રાતભાવ હતે, 
શરૂઆતમાં એ બને અભિત્ત રા”નએ જેવા ગણાયા દશે, પરતુ આગળ જતાં 
તેઓમાંના મોટો કલ્લ રાજમાં શેભાસ્પદ સ્થાન પામ્યો. એતા રાન્ત્યમાં 
લેકેમાં ધર્માતુરાગ, ઓદાય અતે સપત્તિદાનની વૃત્તિ પ્રવતષ્તી. કલ્લે લગભગ 
ઈ. સ. ૭૭૦ થી ૭૯૦ સુધી રાજ્ય કયુ”, 

કલ્લ પછી એતો પુત્ર ગાદીએ આવ્યો, એનું નામ સ્પષ્ટ વ'ચાયુ' નથી, 
પણુ એ પ્રાય: “રાજેન્દ્ર” હતુ'. એણે લગભગ ઈ. સ. ૭૯૦ થી ૮13૦ સુધી રાજ્ય 
કયુ”. એની પ્રશસ્તિમાં જણાવ્યા પ્રમાણુ એ ધેડેસવારીમાં નિપુણુ હતો; એ 
દુગ'મ હતો ને ઉમ્ર દ'ડ દેતે, 


૮શુ'] સસકાલીન રાજ્યો [ ૧૪૫ 


એના પુત્ર બાહુકધવલે “ રાજનધિરાજ ' અને “પરમેશ્વર ' કહેવાતા રાજાએ] ને 
જીત્યા હોવાનો અને ધમ" નામે રાન્નને હરાવ્યા હોવાનો ઉલ્લેખ આવે છે. આ 
રાજા ધમ" એ સ્પજૃત: બગાળાના પાલ વ'શનેો પ્રતાપી રાન્ન ધમ પાલ છે. 
ખાહુકધ્રવલે એનો પરાજય પ્રતીહાર નરેશ નાગભટ ર જાના સહાયક તરીકે કર્યો 
લ્ાગે છે, બાહુફધવલે હરાવેલે બીજે મહાન રાજ તે કર્ણાટકના રાષ્ટ્રફૂટ રાજન, 
પ્રાયઃ અમોધવર્ષ ૧લે હતે. આમ ખાહુકધવલ એ સમયના ખે મહાન 
રાજવીએનો પરાજ્ય કરવાનો દાવો! કરતો. અલબત્ત, આ બને પરાક્રમ એણે 
પ્રતીઠાર અધિપતિના સહાયક તરીકે કર્યા હોવાં જ્નેઈ એ. એના સમયમાં કનોજના 
પ્રતીઠાર નરેશતુ' અ।ધપત્ય સૌરાષ્ટ્ર સુધી પ્રસર્યું” હતુ. બાહુકધવલને. રાજ્યકાલ 
ઈ. સ. ૮૨૦ થી ૮૪૦ ને। અ'દાજી શકાય. 


ખાહુકધવલ પછી એને પુત્ર અવનિવર્મા ૧ લે ગાદીએ આવ્યે. ગએણે 
લગભ્રગ ઈ. સ. ૮$પ સુધી રાન્‍્ન્ય કયું”. એના પુત્ર ખલવર્માનુ ઈ. સ. ૮૯૨ તુ 
દાનશ્રાસન મળ્યુ' છે, એ દાન“ાસન નક્ષિસપુરમાંથી ફરમાવેલુ' છે. નક્ષિસપુર 
આ શાજ્યનું પાટનગર હતુ; એનું સ્થાન બરાબર એ ળખાયું નથી.૬૯ બલવર્માએ 
પચ ષહાશખ્દ (મહાબિર્‌દ) પ્રાપ્ત કર્યા હતા ને એ મહાસામત તરીકે 
ગોાળખાતો. એણે મહારાશ્નધિરાજ બોજદેવના ઉત્તરાધકારી મહારાજાધિરાજ 
મહે'દ્રાયુધરેવનું' અર્થાત્‌ પ્રતીહાર નરેશ ભોજદૅવના ઉત્તરાધિકારી મહેદ્રપાલનુ' 
આધિષત્મ અ ગીકાર કયુ” હતુ. બલવર્માએ રાન્ન વિષઢતે કરાવેલો તેમજ રાન્ન 
જજ્જપને હણીને ઠ્રણુ વશનું' નિક'દન કાઢેલું એવો ઉલ્લેખ એના પુત્રના 
દાતશ્ાક્રનમાં આવે છે, પણુ એ રાજ્ગએ। વિશે [વેશેષ માહિતી મળી નથી, 
ખલ્વર્શાશે કણુવીરિકા નદીના કાંઠા ઉપર આવેલા તરુણાદિત્ય મદિરેને તક્ષિસપુર 
ચોર્યાશીમાંનુ' જ્યપુર ગામ દાનમાં દીછુ .૦ ગમેણિં લગહાગ ઈ. સ. ૮૯૫ સુધી 
રાજ્ય કહયુ”, એ પરાક્રમી, ધમિષ્ડ અને દાનવીર ઘતે.. નાતપણુથી એ શ કરતો 
ઉપાસક હતે!. 

બલ્વર્મા પછી એને! પુત્ર અવનિવર્મા ૨ ભને ગાદીએ આવ્યે।. એતુ' ખીજુ' 
નામ “ચે।!ગ' હતુ. એનુ' ઈ. સ. ૯૦૦ નુ દાનશ્ાસન મળ્યુ' છે?* તેમાં એણે 
ધૂતુષખાણુ લઈ ને ગજદળ સાચે આક્રમણુ કયું” ને રાજા યક્ષદાસના સૈન્યને 
નાશ કરી એને ભારે પરાભવ કર્યો એવો ઉલ્લેખ આવે છે. આ ર!” યક્ષદાસ 
વિશે કઈ વિશેષ માહિતી ઉપલખ્ધ નથી. વળી અવનિવર્માએ વઢવાણુના ચાપ 
રાજા ધરણીવરાહને હરાવ્યો. 


#-૩--૧૦ 


૧૪૬] સૈત્રક કાલ અને અનુ-સૈત્રક કાલ [ પ્ર. 


બલવર્માની જેમ અવનિવર્મા પણુ પ્રતીહાર્‌ મહારાજાધિરાજ મહેદ્રપાલતો 
મહાસામત હતે. એણે પણુ નક્ષિસપુર ચોર્યાશીમાંનું એક ગામ તરુણાદિત્ય 
મ'દિરેને દાનમાં દીધુ'.૪૨ આ બતે રાક્નએનાં દાનશાશનો માં ધીછકની પણુ 
અનુમતિ છે. એ મહે'્રપાલનો અ'તપાલ ઠતે!. 


પ્રશસ્તિમાં અવનિવર્માના દેશ, પરાકમ, ધર્માતુરાગ તથા ઓદાયતી પ્રશ'સા 
કરવામાં આવી છે. 


આ ચાલુકય રાજ્યતો ઈ. સ. ૯૦૦ પછીતો કાઈ અભિલેખ કે ઉલ્લેખ 
મળ્યો નથી, એધી એ રાજસત્તા કયારે તે કેવી રીતે અસ્ત પામી એ જાણુવા 
મળ્યું નથી, 


૪. જ્વાયી। રાજ્ય 


વલભીના મેત્રક રાજ્યના નાશ પછીતો ત્યાંનો ઇંતિહાસ ધણે અ'શે અજ્ઞાત 
રજ્યો છે. વાળા રાજપૂતે! વલભીના રાજકુલમાંથી ઉત્પન્ત થયા હે!વા સ ભવે છે. 
બારેટોના ચોપડા સુજબ ઉગા વાળા વિ, સ. ૧૦૫૫(ઈ. સ. ૯૯૯)માં વળાની 
ગાદીએ આવેલો! તે વલભીના રાના શીલાદિત્ય(૭ મા)ના પુત્ર ધરસેનતેો [પૌત્ર 
મને વૃષકેતુતો પુત્ર હતે, પરંતુ વલભી-ભ'ગનેો સમય વિ. સ',,૮૪૫ 
(ઈ. સ. ૭૮૮) ન્નેતાં બસે। વર્ષના ગાળામાં એ ખે ઉપરાંત બીજા વધુ રાજા 
થયા હોવા ન્નેઈ એ. છતાં વળા પ્રદેશમાં વાળાઓની સત્તા પ્રવતી* હોય ,તે એ 
સોલકી કાલ સુધી ત્યાં યાલુ રહી હોય”૪ એ તદ્‌ત સંભવિત છે. દરમ્યાન 
વાળાઓની એક શાખા વ'થળીમાં પણુ સ્થપાઈ. એતો સ્થાપક વાળે રામ 
ગણાય છે. એ રાન્ન શીલાદિત્યની ઉપાંગનાના પુત્ર વર્સીને પુત્ર કહેવાય છે. 
વાળા રામને પુત્ર દેશવટે ચાલ્યો ગયેલો ને વાળા રામે પોતાની બહેન સિ'ધના 
નગરઠડ્ઠાના સમા કુલના રા”્ન વેરે પર્ણાવેલી, તેનો પુત્ર ચ'દ્રચૂડ વ થળીમાં 
મામા પાસે રહેતો હતો, એણે વાળા રામના મૃત્યુ પછી વ'થળીની ગાદી 
સભાળી.૭૫ આ ફૃત્તાંતમાં એતિહાસિક તથ્ય રહેલું હોય તે એમાં પણું કેટલાંક 
નામ ખૂટે છે. 


પ. સસા શાજ્યોા 


ભ્રાટચાર્ણાની મનુશ્રુતિ અનુસાર સમાએ યાદવકુલતા હતા; તેએના 
પૂર્વજ શ્રીકૃષ્યુના પુત્ર સાંબતા વ'શજ હતા તે મિસરમાં રાજ્ય કરતા દતા, 
લાં અરખોતેો ઉપદ્રવ થતાં એમાંના કુમાર નરપતે કે એના પુત્ર સમાએ સિંધમાં 
આવી સત્તા સ્થાપી. એના વ'શજ '“સમા' તરીકે એળખાયા. નરેપતતા વશમાં 


«સુ') સસડાલીન રાજ્ચે॥ [૧૪૭ 


ચદ્રચૂડ થયે. એના વશજ “ચૂડાસમા' ડહેવાયા. ચદ્રચૂડનો પુત્ર યુવરાજ હમીર 
પિતાની હયાતીમાં અકાળ મૃત્યુ પામ્યો. ચ'દ્રચૂડનો ઉત્તરાધિકાર હમીરના નાના 
પુત્ર મૂળરાજે સભાળ્યો, એણે પોતાના રાન્નને વિસ્તાર કર્યોં તે રાજ્યત'તને 
વવસ્થિત કયું. એના પછી એને પુત્ર વિશ્વવરાહ ગાદીએ આવ્યો, એ મૂલરાજ 
સોલ'જીના સમકાલીન ગ્રાહેસ્પિતો પિતા હતે..૭૬ 


સિ'ધતા સમા વશમાં નર્પતની દસમી પેટીએ લાખિયાર ભડ થયે1. એને 
પુત્ર લાખો કચ્છના પાટગઢના ચાવડા રાજ વાધમની પુત્રીને પરણેલો. લાખાના 
પુત્ર ઉ્નડ, મોડ અને મનાઈ કચ્છમાં યાત્રાએ આવેલા ત્યારે મનાઈ એ 
રાજ્યલોકતે વશ થઈ છાનામાના ઉત્નડને મારી નાખ્યો. મોડ અને 
મનાઈ એ પાટગઢના વાધમ ચાવડાનો આશ્રય લીધો, આગળ જતાં તેઓએ 
વાધમને મારી પાટગઢમાં પોતાની સત્તા સ્થાપી, પછી ગૂ'તરીના શાસક 
સાત સાંધોતે મારી ત્યાં પોતાની સત્તા પ્રસારી. મોડતા પુત્ર સાડે ફ'યકોટ 
બ'ધાવ્ધો. ગેડીના ધરણુ વાધેલાએ સાડતે પોતાની બહેન પરણાવેલી, ૭તાં એને 
દગાથી મારી ન'ખાવ્યો. સાડના પુત્ર ફૂલે મોટો થતાં ધરણુ વાધેલાતે હરાવી 
વશ કથ ને આગળ જતાં એને મારી એવું રાજ્ય ખાલસા કયુ,9૭ ફૂલને પુત્ર 
લાખો ફલાણી મૂલરાજ સોલ કીતા સમકાલીન હતો. 


૬, સાંધ રાજ્ય ુ 


આનુશ્રુતિક જૃત્તાંત અનુસાર કચ્છના થાપર્‌ પરગણા પર “સાત સાંધે'ની 
સત્તા પ્રવતતી હતી, કચ્છતા ઇતિહાસમાં આ સાંધાને સામાન્ય રીતે સોલ કી 
વ'શના માનવામાં આવ્યા છે.૭૭અ તેએ 'સે'ધવ' (સિ'ધવ) હશે એવું પણુ 
સૂચવાયું છે. ઝની રાજધાની ઝૂતરી(તા. તખત્રાણા)માં હતી. પાટગટના 
ચાવડા રાજ્ય પર્‌ તેઓનું આ|ધપત્ય પ્રવત તુ હતુ'. ત્યાં વાધમ ચાવડાની જગ્યાએ 
સમા કુલના રજન મોડ અને મનાઈની સત્તા સ્થપાતાં સાંધોએ તેએની પાસે 
ખણી માગી ત્યારે ખંડણી ભરવાના બહાના નીચે મોડ-મતાઈ એ ગાડામાં 
લશ્કર મોકલી, સાત સાંધાને મારી ગૂંતરીના રાજ્વ'શતો અત આણયે.૭૬ 


૭. વાધેલા રાજ્ય 


આ સમય દરમ્યાન ગેડી(તા. રાપર)માં વાધેલા રાજ ધર્ણુનું રાજય 
ચાલતું હતુ . આ રાજા વાધેલા કુલનો હતે એવી અનુશ્રુતિ છે, પર'તુ સોલ કી 
રાજા કુમારપાલ(॥ર મી સદી)ના સમકાલીન આનાકનો પિતા ધવલ સોલકી 
વશ્ઞની વાધેલા શાખાનો સ્થાપક મનાતો હોઈ નવમી સદીમાં વાધેલા ડુલતું 


૬૪૮] ભેંત્રક કાલ અને અતુ-શત્રક કાલ [પ્ર 


રાન્ય હેોવુ' ન સ'ક્રવે એવી શકા રણે છે,.૭૮અ હતાં જેમ ધોળકા ધવલનતી 
પહેલાં વસેલું માલૂમ પડ્યુ' છે તેમ વાધેલ સાથેતે। આનાકના પૂવ જેને સ'બધ 
પણુ ધવલની પહેલાંનો હોય, તે-- અને તે જ -- ત્યારે અહી' કોઈ વાધેલા કુલ 
હોવું સંભવે. સમા રાજા મેો!ડ-મનાઈ એ ગૂતરીના સાંધ રાજ્યતે નાશ કરી 
આ વાધેલા રાજ્ય પર્‌ નજર્‌ કરી ભારે ધરણુ વાવેલાએ પોતાની ખહેત મોતા 
પુત્ર સાડતે પરણાવી મેત્રી સાધી, આગળ જતાં સાડતી સત્તાની ૬દ્ધિ થતાં 
ધરણે એને પોતાને ત્યાં જમવા નોતરી દગાથી મારી ન ખાવ્યો. સાડના 
પુત્ર પ્લે મેટા થતાં સિધતા બાદશાહ ધલુરાના સૈન્યની મદદથી પિતાનું વેર્‌ 
લેવા ગેડી પર આક્રમણુ ક્યું, પણુ ધરણુ વાઘેલાએ પોતાની કુંવરી ફૂલને 
પરણાવી એની સાથે સંધિ કરી. આગળ જતાં રાણીના મહેણાને લઈ ને ફૂલે 
ધરણુ વાઘેલાને મારી નાખ્યો તે એતું રાજ્ય લઈ લીધુ .૪૯ 


૮. કાઢી રાજ્ય 


આઠમી સદીમાં કાઠીએ સિ'ધમાંથી કચ્છમાં આવી વસ્યા લાગે છે. 
પાવરગઢ(મધ્ય કચ્છઠ)માં તેએ તું પાટનગર હતું. આગળ જતાં તેઓની સત્તા 
ભ્ર્માવતી પર્‌ પ્રસરી.” વાગડમાં આવેલે। કથકેોટ અસલ કાઠીઓના કબજે હતે 
એવુ પણુ મનાય છે,૬૫ આ કાઠીઓની સત્તા લાખા ફુલાણીએ તેડી એવી 
અનુશ્રુતિ છે.૬૨ 


કચ્છ-સૌરાષ્ટ્રનાં આ વાળા, સમા, સાંધ, વાધેલા અને કાઠી રાજ્યોને 
લગતે। જંત્તાંત કેવળ ભાટચારણાની અતુશ્રુતિ પર આધારિત છે. એ રાનન્યોના 
આ કાલને લગતા ઇતિઠાસ વિશે કેઈ આભિલેખિક કે સમકાલીન ઉલ્લેખ 
અદ્યાપિ ઉપલખ્ધ નથી, આથી આ આનુશ્રતિક *ત્તાંતામાંનું અઆંતેહાસિક તથ્ય 
નક્કી કરવુ તથા એમાં જણાવેલી એતિહાસિક ધટનાઓને ચોકસ સમય આંકવે 
મુશ્કેલ છે. 


તળ ગુજરાતમાં પણુ આ કાલ દરમ્યાન અનેક રાન્ય થયાં. એવાં રાજ્યોને 
વૃત્તાંત એ રાજ્યોના અભિલેખો પરથી જાણુવા મળે છે. 
૯. ત્રેફૂટક રપજ્ય 


દક્ષિણ ગુજરાતમાં ત્રૈફૂટકોનું રાજ્ય ચુપ્તકાલથી પ્રવર્તતુ.“૨ “ત્રેફૂટક' નામ 
અપરાંત(ઉત્તર કાંકણ)માં આવેલા ત્રિકૂટ પર્વત પરથી પડયું લાગે છે.૬* 
મહારાજ ઘેદદત્તતા પુત્ર મહારાજ દ૬.હસેને કલચુરિ સંવત ૨૦૪(. સ. 


ટસ] સસડાલૌીન રાજ્યો [૧૪૯ 


૪૫૭)માં ભૂમિદ્યાન દીધેલું.“ એના પુત્ર વ્યાધ્રસેને ઈ. સ. ૪૯૦ માં એક 
આહ્મણુને ભૂમિદાન દીધાનું તામ્રશસન મળ્યુ છે.“૧ એ ભૂમિ હાલના સુરત 
જિલ્લાના પ્રદેશમાં આવી ઉતી. એના પિતાની જેમ આ રાજન પણુ “પરમં 
વૈષ્ણવ' હતે1.“” એ અપરાંત દેશ પર પણુ સત્તા ધરાવતો. એના સિક્કા 
મહારાષ્ટ્રના પૂના જિલ્લામાં મળ્યા છે.“૯ એની રાજધાની અનિરુદ્ધપુરી લાગે 
છે. એતુ' સ્થાન નક્કી ચયુ' નથી.“ વ્યાધ્રસેનની પ્રશાસ્તિમાં અસ ખ્ય નૃપતિએ। 
પરના આધિપત્યનો, બાહુબલથી પ્રાપ્ત કરેલા વિપુલ દ્રવ્યનો, સીમાં પરના 
શગુઓના પરાજયનો અને સૈન્ય વડે પ્રાપ્ત કરેલા દુગ નગર અને સાગર પરના 
અધિષ્ઠાનનેઃ નિર્દેશ આવે છે, વળી એમાં વિષુલ દ્રવ્યદાનની, વિશ્ચાળ યરાની, 
રુચિર વષુની, ઉદ્દાર ચરિતની, ચુરુ ગભીર પ્રકૃતિની, લેકગ્રિયતાની, આથિ ક 
પ્રોત્સાહનતી અને સ યમી ્ત્તની પ્રશ'સા કરી ફ્ે.૯૧ 

કષ્હેરી(ઉત્તર્‌ કૉંકણુ)ના ગુફાલેખ€૨ પરથી ત્રેફૂટકોનું રાન્ય ક. સ. ૨૪૫ 
(ઈ સ, ૪૪-૯૫) સુધી ચાલુ રહેલું જણાય છે. એ પછી થોડા વખતમાં 
વોકાટક રા“ હરિષેણે પોતાની સત્તા ત્રિકૂટ અને લાટ પર પ્રેસારી ને એ પછી 
થોડાં વર્ષોમાં લાટ પર્‌ કટચ્ચુરિ વશતુ' શાસન ગ્રેવત્યું.૬૨ 

કૈરૂટક રાજ્યમાં સુરત જિલ્લાના દક્ષિણુ ભાગનો તથા વલસાડ જિલ્લાનો 
સમાવેશ થતે.. એમની રાજધાની પ્રાયઃ સુરત જિલ્લામાં આવેલી હતી.** 


૧૦. કેટશ્ચુરે શપ્સન 

ત્રૈકૂટકોતી સત્તાના અસ્ત થતાં આ પ્રદેશમાં કટગ્ચુરિ વશતું આધિપત્ય 
પ્રવર્ત્યું . “કટચ્ચુરિ' આગળ જતાં “કલચુરિ' તરીકે એળખાયા. તેઓની રાજધાની 
પ્રાયઃ માહિષ્મતી હતી ને તેએ ઉૈઠય જનતિના ગણાતા,૯પ 

ક, સં. ર૯ર(ઈ, સ. ૫૪૨)માં ભરૃકચ્છ(ભરૂચ)માંથી મહાસામ'ત મહારાજ * 
સ'ગમસિ'હે ભરુકચ્છના ખ્ાહમણાતે અતત મદા વિષયમાંતું એક ગામ દ્દાનમાં 
દીધું,૬૬ એમાં સગમાસિ'કના કુલનું નામ જણાવ્યું નથી, આ રાન 
કટગ્ચુરિ નરેશ રા કરગણુ(લગણરગ ઈ. સ. ૫૭૫-૬૦૦)ના પિતા ડૃષ્ણુરાજ- 
(લગભગ ઈ. સ. ૫૫૦-૫૭૫)ના પિતાનો મહાસામ'ત જણૂાય છે.લછ આ 
કેટંગ્ચુરિ નરૈશતું નામ અત્તાત છે. 

કંટચ્ચુરિ નરેશ ડૃષ્ણુરાજતું શાસન દક્ષિયુ ગુજરાત, ઉત્તર્‌ કૉંકણુ અને 
મહારાષ્ટ્ર પર પ્રવર્તતું હતુ. એ 'પરમ માહેશ્વર હતે, આથી એના સિક્કા ને 
ખીજી બધી બાબતોમાં ત્રેકૂટક સિક્ઝાએના જેવા છે તે નદીના ચિહ્નદધી અ'કિત 


૧૫૦] ષૈત્રક કોલ અને અનુ--સેત્રક કલ (પ્ર. 


છે,.₹૮ પોત્ર બુદ્ધરાજના દાનશાસનમાં આપેલી ડૃષ્ણુરાજની પ્રેશાસ્તિમાં એના 
પરાક્રમ, પ્રતાપ, સદાચાર, વિતય, દાન આદિ અતેક ગચુણેાતી પ્રશસા કરવામાં 
આવી જે.૯* 

કૃષ્ણુરાજનો પુત્ર શ'કરગણુ કટચ્ચુરિ વ'શ્ઞને સહુથી પ્રતાપી રાજવી જણાય 
જે. એતુ' ઈ. સ. પહછ તું આન્નોણા દાનશાસન*** મહારારાષ્ટ્રતે લગતુ છે, 
પર'તુ એના બલાધિકૃત શાંતિલ્લના દાતશાસનતું' પહેલું પતરું મળ્યું છે તે 
વડોદરા જિલ્લાના સ'ખેડા તાલુકાને લગતું છે. શાંતિલ્લ ભે!ગિકપાલક (ભેોગિક 
નામે સ્થાનિક અધિકારીઓનો ઉપરી) મહાપીલુપતિ (ગજદળના નાયકોનો 
ઉપરી) નિરિહુલ્લફનો ખલાધિકૃત (સૈન્યનો અધિકારી) હતે ને નિરિદુલલ્ક 
મૃષ્યુરાજના પુત્ર શ કરણુ(શ'કરગણુ)તે અધિકારી હતો. શાંતિલ્લે મૂમિદાનમાં 
્રાહ્મણુને ક્ષેત્ર (ખેતર) આપ્યું. 

આ દાતશાસનમાં શકરગણુને “અનેક યુદ્ધોના વિજય વડે કીતિ પ્રાપ્ત 
કરનાર અને ર્પિઓનેો નાશ કરનાર' કલ્રો છે. એતા પોતાના દાનશાસનમાં 
આપેલી એની પ્રશસ્તિમાં એને પોતાના બાહુબળ વડે ઉચ્ચ ર્‌ાજશ્રી પ્રાપ્ત 
કરનાર, પોતાના પ્રતાપ વડે સમત્ર સામ'તમ'ડલને વશ કરનાર, લાંબા સમયથી 
પદ્ભ્રણ થયેલા રાજ્વ શેને પદ પર્‌ સ્થાપનાર અતે અતિગરવિષ્ઠે રાજવ શેતુ 
ઉન્મૂલન કરતાર્‌ તેમજ પૂર્વ તથા પશ્ચિમ સમુદ્ર સુધીના ગ્રદેશોાતા સ્વામી તરીકે 
નિરૂપ્યો છે, આ પરથી શ્'કરગણુ અનેક રાજવ'શે પર્‌ આધિપત્ય ધરાવતે। અને 
ધણુ વિશ્ઞાળ પ્રદેશ પર્‌ શાસન કરતે રાજાધિરાજ હોવાનું માલૂમ પડે છે. એ 
“પરમ માહેશ્વર' હતે. એણું લગભગ ઈ. સ. ૫૭૫ થી ૬૦૦ સુધી રાન્‍્ય કયું, 


શકરગણુ પછી એને પુત્ર ઞુદ્દરાજ ગાદીએે આવ્યો. થોડા વખતમાં એ 
દખખણુના ચાલુકય રાજા મગલેશ કે મંગલરાજ વડે ભારે પરાજ્ય પામ્યે 
(લગભગ ઈ. સ. ૬૦૧),૫૦૬ પરતુ મગલેશ્ પોતાના રાજકુલની આંતરિક 
ખટપટમાં રેકાતાં બ્ુદ્ધરાજે પોતાની સ્થિતિ દઢ કરી. એનાં બે દાનશાસન મળ્યાં 
છે. એણે ક, સ. ૩૬૦(ઈ.સ. ૬1૦)માં વિદિશ્વિ(મ. પ્ર)નતી છાવણીમાંધી નાસિક 
જિલ્લાના ગામનું દાત દીધણુ.૫૦૨ પ્છી ક, સ, ૩૬1૧(ઈ. સ. ૬1૧૦)માં 
આન'દૃપુર(વડતગર)નતી છાવણીમાંથી ભરુકચ્છ વિષયમાંતું ગામ બ્ાહાણુને 
આપ્યુ.૧૦3 આન'દપુર પ્રદેશ પર મેત્રકોનું શાસન પ્રવર્તતુ' ને થોડા વખતમાં 
પશ્ચિમ માળવા પર પણુ તેઓની સત્તા પ્રસરી. વિદિશામાં અ અગાઉ પ્રાયઃ 
ચુપ્તકુલનતું' રાન્ય ગ્રેવતતું હતું ને આ સમયે ઉત્તર ભારતમાં હષ'વર્ધન પોતાનું 
શાસન વિસ્તારતોા ઘતે।. ખુદ્ધરાજની આ દ'ડયાત્રા શ્રાને ઉદ્દેશીને હશે એ સ્પ 


૮સ] સમકાલીન રાજ્યેપ (૧૫૧ 


ચતુ' નથી, પરતુ ચુજરાતમાં એનું શાસન દક્ષિણુ ગુજરાતમાં રહ્યું હશે; ઉત્તર 
ગુજરાત તે મેત્રકાની સત્તા નીચે હતુ. પ્રરસ્તિમાં ખુદ્ધદરાજ્ના નયવિનયાદિ ગુણોની, 
રિપુઓના દર્પ્વસની, રિથિતિ અને સિદ્ધિના આશ્રયની અને પ્રજ્નજનેોના 
દુ:ખશમનની પ્રશસા કરવમાં આવી છે.૫૧૦૪ થોડા વખતમાં ચાલુક્ય નરેશ 
પુલકેર| ૨ જાએ મહારાષ્ટ્ર" સુધીના પ્રદેશ જીતી લીધા તે કટચ્ચુરિઓની સત્તા 
ધણી સીમિત થઈ ગઈ (લગભ્રગ ઈ. સ. ૬૨૦).૫*૫ દૃક્ષિણુ ચુજરાતમાં હવે 
ઉત્તર ભાગમાં ગુજરનૃપતિવ'શની અને દક્ષિણુ ભાગમાં સે દ્રક વ'શની સત્તા સ્થપાઈ, 


૧૧. ચાહસાન રાનન્‍્ય 


નાંદીપુર-ભરુકચ્છ પ્રદેશમાં ગુજર્નૃપતિવ'શ્રની સત્તા લગભગ ઈ. સ. ૬૨૦ 
થી ૭૪૦ સુધી પ્રવતી. પછી આ પ્રદેશમાં ચાહમાન કુલતી સત્તા સ્થપાઈ, 
પર્‌માર્‌ (પવાર), પ્રતીહાર (પહિયાર) અને ચોલુકય (સેલ ક) કુલની જેમ ચાહમાન 
(ચોહાણુ) કુલ પણુ આખુ પવત પરના અસચિકુ'ડુમાંથી ઉત્પન્ન થયું' મનાય 
છે.?*૬ પરતુ આ માન્યતા આ સમયમાં પ્રચલિત નહોતી, ઈ. સ. ૧૬૬૬ ના 
બિન્નેલિયા શિલાલેખમાં તો એ ચાહમાન રાજવ'શના આદ્દપિરુષ સામ'તને 
અઠિગ્છત્રપુરના વત્સ ગોત્રના બાહમણુકુલમાં જન્મેલો જણાવ્યો છે. ૨*૭ આ રાન્યતુ' 
એક દાનશાસન મળ્યું છે તે (વિક્રમ) સવત ૮૧૩(ઈ, સ. ૭૫$-૫૭) નું 
છે. આઠમી સદી પછીના લેખા પરથી ચાહમાનોને મ્રતીહાર્‌ રાન્તએ સાથે 
માઢ સબધ હોવાનુ' નનણૂવા મળે છે. ૧૦૯ 


સ. ૮૧૩ તું દાનશ્ચાસન ચાહમાન રાજા ભતૃવડૂઢ ર જાનું છે. એ પચ 
મહાશખ્દ ધરાવતો! ને મહાસામ'તાધિપતિ ગણાતો. એણે નાગાવલે।ક અર્થાત્‌ 
ગ્રવીહાર્‌ તરેશ નાગભટ ૧ લાનું??? આંધપત્ય અંગીકાર કરેલુ. એના દાન- 
શાસનમાંનું વષ વિક્રમ સ'વતનું છે.૫૫૨ ગુજરાતતા ઉપલખ્ધ અભિલેખોમાં એ 
સ'વતતો ઉપથેગ પહેલવહેલો આ અભિલેખમાં થયે! છે.૨૧૨ વિ. સ. ૮૧૩ 
(ઈ. સ. ૭૫૬-૫૭)માં ભતવડૂટે ભૃચુકચ્છ(ભરૂચ)માં સ્હીતે બાહમાણુને અફૂરેશ્વર 
(અઝડલેશ્વર) વિષયમાંતું ગામ દાનમાં દીધેલું. આ ચાહમાન કુલને વલભીના મૈત્રક 
વશ સાથે ગાઢ સબધ હતે..૫૧૩ 


ભતૃવડૂઢના દાનશાસતમાં ગ વંશના પાંચ પુરોગામી રાળ્નએની વ'શાવળી 
આપી છે : મહેૅશ્વરદામ, ભીમદામ, શરતવડૂઢ 1 લે, હરદામ અને ધ્રૂભટદેવ; પરતુ 
આ રાજાએએ ભરૂચ પ્રદેશમાં રાજ્ય કયું” હોવાનું સભવતુ નથી, કેમકે ભરુકચ્છ 
વિષયમાં તે! છેક ઈ. સ, ૭૩૬ સુધી ગુર્જર્તૃપતિવ'શની સત્તા હતી.૧૧૪ હતાં 


૧૫૨] મૈત્રક કાલ અને અનુ-શૈત્રક કાલ | પર, 


તેએ ખીજ કયા પ્રદેશમાં રાજ્ય કરતા એ જાણુવા મત્યું' નથી. ભરુકચ્છ 
વિષયમાં ચાહમાતો ની સત્તા ભ્રતૃવડૂંઢ ૨ જાતા કે પ્રાય: એના પિતા ધૂભટના સમયર્મા 
સ્થપાઈ લાગે છે. ચાહમાન રાન્ત્યની દક્ષિણે રાષ્ટ્રરૂટ રા“ કફરાજની સત્તા 
પ્રવર્તતી, મેત્રક્ર રાયનો અ'ત આવતાં એણે પોતાની સત્તા ઉત્તર ગુજરાત સુધી 
પ્રસારી ત્યારે ભરુકચ્છ પ્રદેશ પણુ એની સત્તા નીચે ચાલ્યો! ગયે! છે. તો આ 
પ્રદેશમાં ચાહમાનોની સત્તા અલ્પાયુ નીવડી ગણાય. 

ઈ. સ. છ૬૦ ના અરસામાં સિ'ધના અરબ હાકેમ હિશામે ગધાર ખ'દર 
પર હુમલે કર્યા.૨૨૫ ઝએ બદર ભરૂચ પાસે આવેલુ હોઈ ત્યારે ત્યાં આ 
ચાહમાન રાજ રાજ્ય કરતે! હરે. ગ'ધારમાં એ પછી મ દિરેતી જગ્યાએ મસ્જિદ 
બ'ધાઈ.૧૧૬ ઝ મસ્જિદ ગુજરાતની સહુથી પહેલી સાત મસ્જિદ છે. 


૧૨, સે'દ્રડ રાજ્ય 


કટગચ્ચુરિ વશની સત્તા દક્ષિયુ ચુજરાતમાં લુષ્ત થતાં હાલના સુરત-વલસાડે 
જિલ્લાવાળ। ભાગમાં સે'દ્રક વ'શની સત્તા પ્રવતી. સે'દ્રકા પોતાને ભુજગે'દ્ર કે કણી દ્ર 
વ'શના ગણાવતા, અર્થાત્‌ તેએ નાગ જાતિના હતા.3 19 હાલ તેઓ “શિ'ર' તરીકે 
એળખાય છે ને એમતુ પ્રતીક નાગ છે. સે'દ્રકો શરૂઆતમાં કદ'બ રાજમોના ને 
પછી ચાલુક્ય રાજાએના સામત હતા.૧૫૬ હુવે આ સેદ્રકો દક્ષિણુ ચુઝરાત 
ઉપરાંત ખાનદેશ પર પણુ સત્તા ધરાવતા. 

આ વ'શને સ્થાપક ભાતુશક્તિ હતો, જે “નિજુ શ' તથા “શ્રીવલ્લભ' તરીકે 
પણુ ઓળખાતે1.૧૧૯ ઝએણું પોતાના ખાહુબળના પરાક્રમ વડે ભૂમિમ'$ળ સ 'પાદિત 
કરેલુ'. એની પ્રશસ્તિમાં એને સામ તાતે અધિપતિ પણુ કહેલો છે. વળી એમાં 
એનાં નય, વિનય, સત્ય, સોચ, આચાર, દમ, દ્યા, દાન, દાક્ષિણ્ય તથા શ્રીની 
સંપત્તિનો નિદેશ કર્યો છે.૧૨૦ ણે સાતમી સદીતી પહેલી પચીસીમાં 
રાન્ય કયું, 

ભાતુશક્તિ પછી એને પુત્ર આદિત્યિશક્તિ ગાદીએ આવ્યે. એની પ્રશસ્તિ 
પરથી એણે પોતાની રાજસત્તાતા અભ્યુદ્ય કરવામાં ધણુ ફાળે આપ્યો 
જણાય છે.૧૨૧ 

એને ઉત્તરાધિકાર એના પુત્ર અલ્લશક્તિને મળ્યો. એ પણુ “નિકુ'ભ 'તરીકે 
ઓળખાતો. ખેનાં ત્રણુ દાનશાસન મળ્યાં છે : મે ખાનદેશમાં અને એક ગુજરાતમાં, 
ખાનદેશને લગતા એક દાનશાસતમાં કલચુરિ સ'વત અને બીજામાં શક સ'વત 
પ્રયોજ્નયો છે. પહેલુ' દાનશાસન ક. સ. ૪૦૪(ઈ, સ. ૬૫૩)તુ' છે,૨૨ ખજુ” 


હસુ] સમકાલીન રાજ્યેપ્ | ૧૫૩ 


શ. સ. ૫૭૭(/ઈ. સ. ૬૫૬)તુ'૧૨૩ આ ખીજુ દાત નાંદીપુરદ્દારી (ન દરબાર) 
નજીકના ગામનુ" છે તે એનું શાસન ક્રાયાવતાર(કાર્વણુ, જિ. વડેદરા)માંથી 
ફરમાવેલુ' છે, વલસાડ જિલ્લા(સુજરાત)માંથી મળેલું દાનશાસન ક. સ. ૪૦૬ 
(ઈ સ. ૬૫૬)તું જ્ે,૫૨૪ એમાં ત્રયણણુ (તેન, જિ. સુરત) આહારમાંતું' એક 
ગામ અનિરુહપુરીના એક બ્રાહ્મણુને આપ્યુ" હોવાતું' જણાવ્યુ છે. 

અહ્લશક્તિ પ ચ મહાશખ્દ ધરાવતે। હતો ને “નિકુંભ' ઉપરાંત “પૃથ્વીવલ્લભ' 
તરીકે પણુ એળખાતે। હતો. એ “પરમ માહેશ્વર' હતે..પ૨૫ એની પ્રશસ્તિમાં એનાં 
પરાકમ, યશ, વિદ્યાકલા-પ્રેત્સાહન, ધર્માતુરાગ, ઔદાય, ખુદ્ધિગાંભીય તથા 
દહલાવણ્યતી પ્રરાસા કરવામાં આવી છે.૫૧૨૬ 


અહ્લશકેતિના પુત્ર જયશક્તિતુ' એક દાનશાસન મળ્યું છે, તે શક વષ 
૬૦૨, સ, $૮૦)તું છે ને ખાનદેશને લગતું જે,૨૨૪ એ અગાઉ ઈ. સ. 
૬૭૧ માં દક્ષિણુ ગુજરાતના આ પ્રદેશમાં ચાલુકયોતી નવસારી શાખા સત્તારૂઢ 
થતાં, સેદ્રકોએ આ પ્રદેશ ગુમાવી દીધો હોવાનું માલૂમ પડે છે. 


૧૩. તવસપરીનુ' ચાલુક્ય રાન્ય 


કેટચ્ચુરિ સત્તાના /હાસ પછી ૬ખ્ખણુના ચાલુકય નરેશ પુલકેશી ૨ “નએ 
મહારાષ્ટ્ર પર પોતાનું શાસન પ્રવર્તાવેલુ. એના પુત્ર વિક્રમાદિત્ય 1 લાએ નાસિક 
જિલ્લો, ઉત્તર કાંકયુ અને દક્ષિણુ. ગુજરાતના પ્રદેશ પોતાના અતુજ ધરાશ્રય 
જ્યસિ હને સોંપ્યા (ઈ. સ, ૬9૧). જયસિંહ પોતે નાસિક જિલ્લામાં રાજ્ય 
કરતો; એના યુવરાજ શ્યાશ્રય-શીલાદિત્યે દક્ષિણુ ગુજરાતનો વહીવટ સ ભાળ્યો. 
ને બીન્ન રાજપુત્ર જયાશ્રય-મ'ગલરસે ઉત્તર કૉંકણુનો.૫૨૬ 


આ વંશના રાજએ દાનશાસનોનો આરભ વિષ્ણુના વરાહાવતારની સ્તુતિથી 
કેરે છે તે પોતાને માનવ્ય ગોત્રના હારીતી-પુત્રે તરીકે એળખાવે છે. 


ધરાશ્રય-જયસિ હનું દાનશાસત ક. સ. ૪૩૬(૪, સ. ૬૮પ)તું છે,૫૨૦ 
એમાં ઉત્તરાપથાધિર્પાતે હ્ષવધનને। પરાજ્ય કરનાર સત્યાશ્રય-પુલકેશી (૨ નન )ને 
સગોર્‌વ નિર્દેશ આવેક છે ને ધરાશ્રય-જયસિહે મહી અને નર્મદાની વચ્ચેના 
પ્રદેશમાં રાર વન્‍જડના સમસ્ત સૈન્યનો પરાજય કરેલે! જણાવ્યો છે. આ રાનન 
વજ્જડે વલભીતે। મૈત્રક રાન શીલાદિત્ય ૩ જે હોવે! સભ્રવે છે,૧૨૦ આ દાન 
નાસિક વિષયને લગતુ છે. 


ધરાશ્રય-જયસિ'હના રાંજ્યકાલ દરમ્યાન યુવરાજ તરીકે શ્ર્યાશ્રય-શીલા- 
દિત્યે કરેલાં ભૂમિદાનોાને લગતાં ખે તાષ્રરાસન મળ્યાં છે, પહેલું દાનશાસતપ21 


૧૫૪] એત્રક કાલ અને અનુ-જૈત્રક કાલ [ પ્ર. 


કે, સ, ૪૨૧(ઈ. સ. ૬૭૧ )નું છે. એમાં દખખણુના મહારાજાંધરાજ વિક્રમા- 
દિતોા પણુ નિદેઈશ કરેલો છે. આ દાન નવસારિકા( નવસારી )માંથી નવસારિકાના 
બ્રાહણુને આપવામાં આવેલું; દાનમાં આપેલું ગામ બાહિરિકા વિષયમાં આવ્યુ 
હતુ. બીજુ દાનશાસન ક. સ'. ૪૪૩(ઈ. સ. ૬૯૩ )તું છ્ે.૬૨૨ «યારે દખણૂમાં 
વિક્રમાદિત્ય ૧ લાના પુત્ર વિતયાદિત્યતું' રાજ્ય પ્રવ્તતું, આથી અહી “મહારાનન- 
ધિરાજ' તરીકે એને! ઉલ્લેખ પણુ કરવામાં આવ્યો છે. આ દાન કામષ'શેય વિષયના 
એક ગામનુ હતું ને એ કાર્મશણેયના એક બજાભ્ણુને આપવામાં આવ્યું હતુ. આં 
પછી થોડા વખતમાં યુવરાજ પિતાની હયાતી દરમ્યાત અકાળ અવસાન પામ્યે 
જ્ઞાગે છે. 


પુલકેશીના દાનશાસનમાં ચાલુક્ય વ'શના રાળ્ન કીતિ વર્મા ૧ લે, પુલકેશી 
ર જે, વિક્રમાદિત્ય 1૧ લે, ધરાશ્રય-જયસિ હ, જ્યાશ્રય-મ'ગલરસ અને 
અવ તિજ્નાશ્રય પુલકેશીતી વંશાવળી આપી છે એ પરથી ધરાશ્રય-જ્યસિ'હને। 
ઉત્તરાધિકાર એના ત્રીજા પુત્ર અવનિજનાશ્રય-પુલકેશીને પ્રાપ્ત થયે! હોવાતુ 
સપણ થાય છે, કેમકે એનો મે[ટેો ભાઈ જ્યાશ્રય-મગલર્સ તે। ઉત્તર કૉંકણુમાં: 
રાજ્ય કરતે હતે।.૨૩23 ઝતાં દાનરાસનોનાં વર્ષ શક-સ'વતનાં છે. વલસા ડમાંથી 
તથા કચ્છમાંથી મળેલાં એનાં શક વર્ષ ૬પડનાં દ્રાનશાસન પણુ ઉત્તર કૉંકણુને 
લગતાં12૪ છે. અવનિજનાકશ્રય-પુલકેશીનું દાનતશાસન ક. સ ૪૯૦( 8. સ. ૭૪૦ )- 
નુ અર્થાત્‌ યુવરાજ થ્યાશ્રય-શીલાદ્ત્યના બી'ત દાનશાસન (ર. સ. ૬૯૩) 
કરતાં ૪૭ વર્ષ પછીનું છે.૫2૫ ધરાશ્રય- જયસિ'હના રાનત્યકાલનાં જાત વર્ષા પરયી 
અવનિજનાશ્રય પુલકેશીએે લાંખુ' રાજ્ય ભોગવ્યુ' જણાય છે. 


આ રાજા નાનપણથી ગુણુવાન હતે, 1નેત્ય અભ્યુદય પામતે! હતો, 
રાજ્લદ્મીનો વલ્લભ હતે। ને વિશાળ યશ ધરાવતો! હતે! એવી એતી સામાન્ય 
ગ્રરારિત કરવામાં આવી છે, પરતુ એ પછી એના એક અસામાન્ય પરાકમનુ 
સુદર નિરૂપણુ કરવામાં આવ્યુ છે, એમાં જણાવ્યા મુજબ સે'ધવ, કચ્છેલ્લ, 
સૌરાષ્ટ્ર, ચાપે।ટક, મૌર્ય, ગુર્જર આદિ રાજ્યોતે વીંધીને સર્વ દાક્ષિણુત્ય 
રાન્નએઓને 'જતવાની પ્રચ્છાથી દક્ષેણાપથમાં પ્રવેશ કરવા માગતા ને પહેલાં 
નવસારિ્‌કા વિષય જીતવા આવેલા તાજિક (અરખી) સૈન્ય સામે એ મૃત 
ફબ્‌'ધાની રાસમ'ડળીવાળા ભીષણુ સમ્રામ ખેલીને સમરાંગણુમાં એ સૈન્ય પર 
વિજ્ય પામતાં થીવલ્લભ નરે'દ્રે અર્થાત્‌ ચાલુકય રાજાધરાજે એના શોર્યની 
કદર્માં એને “ દજ્ઞિષ્ાપથ-સાધાર્‌ણુ ' ( દક્ષિણાપથનેો આધારસ્ત'ભ), “ચલુકેક- 
મુલાલ કાર' (ચાલુકય કુલનુ' આભૂપણુ), ' પચિવીવલ્લભ ' (પથ્વીતો પ્રિય) અને 


હસુ] સંમકાલીન રાન્‍્યે॥ [૧૫૫ 


' અનિવત'ક--નિવત યિતા' (પાછા નહિ હઠનારને પાછે! હઠાવનાર ) એવાં ચાર્‌ 
અપર નામ એનાયત કર્યા. 
આ અરખી હુમલે। સિધના હાકેમ જુનેદે કરલે! હોવાનું માલૂમ પડે છે. 
આમાં મારવાડ, માંડલ, ધિણોઈજ, ભરૂચ, માળવા-ઉન્જન અને ભીતમાલ-ગુર્જરને 
લ્લેખ આવે છે.૨૨૬ જુનૈદતી નિમણૂક લગભગ છં. સ. ૭૨૫ માં થઈ હતી ને 
બીજે વષે" એની જગ્યાએ તમીમ હાકેમ નિમાથે, આથી આ અરખી હુમલેા 
ઈ. સ. છર૫-૨૬ ના અરસામાં થયે! હોવો જેઈ એ.૬2 ત્તા એ સમયે દખ્ખણુનો 
ચાલુકય રાશ્નધિરાજ વિનયાદિત્યતો પુત્ર  વિજયાદિત્ય હોવે! જેઈ એ. આ દાન- 
' શાસન સમયે વિજ્યાદિત્યનો પુત્ર વિક્રમાદિત્ય ર જે ત્યાં રાન કરતે. 


અવનિજનાશ્રય-પુલકેશીએ ઈ. સ. ૭૪૦ માં એક દક્ષિણી ખાહમણુને કામણેય 
આહાર વિષયમાંતું' એક ગામ દાનમાં દીધુ'. એ “ પરમ માહેશ્વર ' હતે! ને “પર્‌મ- 
ભટ્ટારક' ગણૂાતે1.૨૨૦ આ રાન ચાલુકયોની નવસારિકા શાખાને છેલ્લે સાત 
રાજા છે, એના આ ભૂમિદાન પછી થેડા જ વખતમાં દખ્ખણુના ચાલુક્ય 
રાજ્યને રાષ્ટ્રફૂટાોએ અ'ત આણ્યો તે સાથે સાથે નવસારિકાતું ચાલુકય રાનય પણુ 
લુષ્ત થઈ ગયું, કેમકે આ પ્રદેશમાંપ રાષ્ટ્રકૂટોતું એક કુલ સત્તારૂઢ થયુ. 
૧૪. રાષ્ટ્રફૂટ રાજ્યે! 

રાષ્ટ્રફૂટાના કુલની ઉત્પત્તિ એમના લેખમાં ચદ્વ'શી યાદવકુલ સાથે 
સાંકળવામાં આવી છે, પરતુ વસ્તુતઃ એ રાજકુલ “રટટ' #નતિનુ' હતુ. રહ જાતિના 
નાયક સમય જતાં '“રટ-ફૂટ' તરીકે ઓળખાયા ને એનું સ'સ્કૃત રૂપ 'રાષ્ટ્રકૂટ' 
થયુ પ3૪ એમાંથી અર્વાચીન “રાઠોડ' રૂપ જ્યુતપન્ન થયુ' છે. રાષ્ટ્રફૂયની રાજમુદ્રા 
પર્‌ ગરુડતું ચિહ્ધ હોય છે. તેઓતાં નામો તથા ઉપનામે।માં પણુ વૈષ્ણુવ ધમ'તી 
અસર વરતાય જે,૫૪૦ 

રાષ્ટ્રફૂટ દતિવર્માના વશમાં ગોવિ'દરાજ (૧ લે।) નામે પ્રતાપી રા”ન થયે।. 
એના પુત્ર કર્કરાજ ૧ લાના પુત્ર ઇંદ્રરાજ ૧ લાએ યુદ્ધમાં ચાલુકય રાજપુત્રી 
ભ્રવનાગાનું' હરણુ કરીને ખેટક મ ડેલમાં એની સાથે સક્ષસ વિવાહ કરેલે।[.પ૪૨ 
આ ખેટકને ગુજરાતતુ ખેટ્ક (ખેડા) માનીતે આ બનાવને રાષ્ટ્રફૂટોનુ' ગુજરાત 
પરતુ' પ્રથમ વિજ્યી આકમણુ ગણુવામાં આવતુ',૧૪૨ પરતુ હવે એ ખેટક 
દખ્ખણુમાંનું ખેટક હોવાનું પ્રતિપાદ્તિ થયું છે,૬૪૨ 

ગુજરાત પર્‌ રાષ્ટ્રાફૂટોનું' પહેલું આક્રમણુ ઇદ્રરાજના નહિ, પણુ એના પુત્ર 
દ'તિદુગ'રાજ્ના સમયમાં થયુ, વાતાપિના ચાલુક્ય રાજ્યની સત્તાનો હાસ કર્નાર્‌ 


૧૫૬ ] શૈત્રક કાલ અને અતુ-શૈત્રક કાલ | બ્ર. 


આ પરાકમી રાજાએ મહી અને રેવા નદી સુધી વિજયફૂચ કરી લાટ અને માલવ 
દેશ જીતી લીધા હતા. એલે!રાના લેખતી મિતિ પરથી એવું પરાક્રમ ઈ. સ. 
છપ* પહેલાં બન્યુ' જણાય છે. આ સમે નવસારીના ચાલુક્ય રાજ્યની તથા 
ભરૂચના ગુજર રાજ્યની સત્તા અસ્ત પામી હતી, 


(૧) સ્વતત્ર રાત્ત્ય 


ઈ સ, ૭૫૬ ના અરસામાં દતિદુર્ગતી સત્તા એના કાકા કૃષ્ણુરાજે હરતગત 
ફરી. આ સમયે નવસારી પ્રદેશમાં રાષ્ટ્રકૂટ રાજા કડ્કર1ાજ ર જની અને ભરૂચ 
વિભાગમાં ચાહમાન શાન્ન ભતંવડૂઢ ર નની સત્તા પ્રવતતી હતી. આ કક્કરાજ 
એ દ'તિદુર્ગના પિતરાઈ ભાઈ ગોવિ'દરાજને! પુત્ર હતે. કક્કરાજને રાજસત્તા 
પોતાના પિતાના ઉત્તરાધિકારી તરીકે મળી લાગે છે.૫૧₹5* ગો વિ'દરાજની સત્તા 
દતિદુ્ગે લાટમાં કરેલી વિજયફૂચ પછી તરત જ સ્થપાઈ લાગે છે. કડ્કરાજના 
દાનશાસતમાં ગે!વિ'દરાજનાં પરાક્રમાની ઘણી પ્રશસ્તિ કરવામાં આવી છે. ૫૪૬ 


ગે।વિ'દરાજ પછી એને પુત્ર કક્કરાજ ઈ. સ. ૭૫૫ ના અરસાપાં ગાદીએ 
આવ્યે।. એના ઈ. સ. ૭૫૭ ના દાનશ્ાસનમાં1₹૭ એ વાતાપિના રાષ્ટ્રકૂટ રાજવીના 
નિદેષ્શ કરતો તથી ને પોતાતે માટે “પરમભટ્ટાર્ક-મહારાનાધિરાજ-પરમેશ્વર' નાં 
મહાબિરુદ પ્રયોજે છે એ પરથી એ વાતાપિતા સુખ્ય વશતા આધિષત્યથી 
મુક્ત રહી શકે તેટલે સ્વતત્ર હોવાનું માલૂમ પડે છે. એ સમયે કક્કરાજે દાનમાં 
દીધેલુ' ગામ જીમ અને તાપી નદીની વચ્ચે આવેલા કાશાફૂલ વિષયમાં આવેલુ' 
હતું, જ્યારે કીમતી ઉત્તરે આવેલો અકૂરેશ્વર વિષય ત્યારે ચાહમાન રાજની સત્તા 
નીચે ઠુતે1; અર્થાત્‌ કકકરાજતી સત્તા ત્યારે ઉત્તરે કીંમ્‌ નદી સુધી હતી. 

ઝુક્કરાજ “પરમ માણેશ્વર' હતો. એની ગ્ર્શાસ્તમાં એનાં પરાક્રમ તથા યશ 
ઉપરાંત ખીન્ન અનેક ગુણોની પણુ પ્રશસા કરવામાં આવી છે. ૫૪૬ 

થોડાં વર્ણ ઉપર આ રાક્નનતા સમયતું એક ખીજું દાતશાસન ભળ્યું છે, 
જે મહાસામત ચદ્રાદિત્યનું છે.૫:૯ એમાં ચદ્રાલ્રિય હર્ષપુરમાં રાજ્ય કરતે 
હોવાતું તે એના અધિપતિ પ. મ. પ. કક્કરાજની રાજધાની ખેટક(ખેડા)માં 
હોવાતું જણાવ્યું છે. આ દાનશાસન વ. સં. ૪૭૦(વિ. સ. ૮૪૫)તી 
માગસર સુદ સાતમનું છે. આ પરથી વલભીતો ભ'ગ એ વષે" એ પહેલાં થયે 
હોવાનુ ને મૈત્રક રાજ્યના નાશને લાધે સાંપડેલી તકનો લાભ લઈ કકરાજે પોતાની 
સત્તા તરત જ ઉત્તર ગુજરાત સુધી પ્રસારી હોવાતુ ફલિત થાય છે.૧૧* ત્યારથી 
લાટના રાષ્ટ્રફૂટ રાજ્યની રાજધાની ખેટકમાં રહી. કક્કરાજતુ' આધિપત્ય હર્ષ પુર 


«ત્સુ] સસકાલીત રાજ્યા [૧૫૭ 


(હરચે!લ, તા. પ્રાંતીજ, જિ. સાખરકાંઠા ) વિષય પર પ્રવત'તું હતુ. આમ કકકરાજે 
પોતાની રાજ્સત્તાના ધણો વિસ્તાર કર્યો. ઈ. સ. ૭૫૪ ના દાનશાસનમાં 
આપેલાં એનાં મહાબિરુદ હવે યથાર્થ નીવડચાં. અમ કક્ફરાજે એજામાં એછુ' 
ઈ. સ. ૭૫૭ થી ૭૮૮ સુધી રાજ્ય કયુ". આ દરમ્યાન દખ્ખણુના મુખ્ય 
વ'શમાં પૃષ્ણુરાજ અકાલવર્ષ, ગોવિ'દરાજ પ્રભૃતવષઃ અને ધ્રુવરાજ ધારાવષ એ 
ત્રણુ રાજ થયા. ધુવરાજે ઉત્તરમાં છેક ગગા-યમુનાના પ્રદેશ સુધી વિજયકૂચ 
કરી. એના ઉત્તરાધિકારી ગોવિ'દરાજ ૩ જાએ પ્રતીહાર નરેશ તાગભટ ૨ જાને 
હરાવી પોતાનુ શાસન છેક માળવા સુધી પ્રસાયું” ને લાટમ'ડલતુ' રાન્ય પોતાના 
નાના ભાઈ છને સુપરત કર્યું .૧૫૬ આમ ગુજરાતના સ્વત'ત્ર રાષ્ટ્રરૂટ રાન્ન્યના 
ધ્રુવરાજના સમયમાં નહિ, તો ગોવિ'દરાજ ૩ જાના સમયમાં અતત આવ્યે. 
ગોાવિ'દરાજે માળવા જીતી વિષ્ય પ્રદેશના રાજન શવ ને વશ કરી પાછા ફરતાં 
ચોમાસું શ્રીભવનમાં ગાળેલું તે સ્થળ ભરૂચ જિલ્લામાં આવેલુ' સરભે।ણ્‌ હોઈ અહી 
તોંધપાત્ર છે.૨₹૫૨ આ બનાવ ઈ. સ. ૮૦૦ ના અરસામાં બન્યો જણાય છે. 


(૨) લાટમ ડલની રાષ્ટ્રફૂટ કા'ખા 


ગોાવિ'દરાજ ૩ જાએ પોતાના અનુજ ઉદ્રરાજતે લાટમ ડલ સોંપતાં, અહી 
રાષ્ટ્રફૂટ વંશની અલગ શાખા પ્રેવતી. લાટમડલનોા રાસ્તા પ્ૃદ્રરાજ 'ભાટેશ્વર' 
તરીકે એળ'ખખાતોા., એનુ' પોતાનું કોઈ દાનશાસન મળ્યું તથી. એણે લગભગ 
ઈ. સ. ૮૧૦ સુધી રાન્ત્ય ક્યું” લાગે છે. એની પ્રશસિતિમાં એણે ગુજ રેશ્વરને 
પરાસ્ત કર્ષો હોવાનુ તે દક્ષિણાુપથના મહાસામ'તોને રક્ષણુ આપ્યું હોવાનુ 
જણાબ્યુ' છ્ઠે 1૫૩ 

દૃદ્રરાજને ખે પુત્ર હતા : કર્કરાજ અને ગોવિ'દરાજ. 
સુવસુ'વષ' કડ ૨૫૪ અને પ્રભૂતવષ* ગેવિ'દ૨૦# 


આ ખેમાં કકરાજ મોટો હતે।. એનાં શક વર્ષ ૭૩૪, ૭૩૬, ૭૩૮, ૭૩૯, 
૭૪૩ અને ૭૪૬ નાં દાનપત્ર મળ્યાં છે, જ્યારે એના અતુજ ગે વિ'દરાજનાં શક વર્ષ 
૭૩૨, શકે વષ ૭૩૫, વ, સ. ૫૦૦ (શ. સ', ૭૪૦ ) અને શક વર્ષ ૭૪ટ નાં 
દાનપત્ર પ્રાપ્ત થયાં છે,પ્પ# આયી એ ખે ભાઈઓના રાજ્યકાલ વચ્ચે પૂર્વાપર 
સ'બ'ધ રહેલે! નથી. દાનશાસનોમાં જણાવેલી વિગતો પરથી એ ખેના શાસનપ્રદેશ 
પણુ અલગ અલ્ગ લાગતા નથી. આથી આ સમય દરમ્યાન કાયમી રાજા કકરાજ 
હેય ને એને! અતુજ કકરાજની ગેરહાજરીમાં રાજબિરૃદ ધારણ કરવાનો તથા 
દાનશાસન ફરમાવવાતે! અધિકાર ધરાવતે! હતે1 હોય એવું સંભવે છે. 


. ૬૫૮] મૈત્રક કાલ અને અતુ-સૈત્રક કાલ [ પ્ર, 


કફ'રાજ સુવણુવર્ષ નુ પહેલુ' દાનશાસન (શ. સ'. ૭૩૪-. સ. ૮૧૨) મુખ્ય 
વ'શના રાજન ગોવિ'દર!જ ૩ જાના રાજ્યકાલતુ' છે, જ્યારે એ પછીનાં પાંચે 
દાનશાસત (શક વષ ૭૩૬ થી ૭૪૬-8. સ. ૮૧૪ થી ૮૨૪) ગોવિદરાજના 
' ઉત્તરાધિકારી અમોઘવષ -શર્વના સમયનાં છે. એની રાજધાની ખેટક(ખેડા)માં 
હતી. એણે આપેલી ભૂમિ અ'કોટ્ટક ચોર્યાસી, ભારુકચ્છ દેશ કે ભરુકચ્છ વિષય, 
મહી-નર્મ દા વચ્ચેનો દેશ, નાગસારિકા વિભાગ અને માહિષક-૪૨રમાં આવેલી હતી. 

કક રાજનુ' “ સુવણુ'વર્ષ' એવું' અપર નામ હતુ. એણે અશેષ મહાશખ્દ પ્રાપ્ત 
કર્યા હતા ને એ 'મહાસામ'તાધિપતિ' કહેવાતો હતો. પ્રશસ્તિમાં એનાં શોર્ય, 
સાન, શાસનત'ત્ર, ધતુવિ વામાં પ્રાવીણ્ય, સૌરાન્ત્ય માટે ઉદ્દાહરણુરૂપ ગણાતા 
હોવાને યશ, દાન પ્રયાદિની પ્રશસા કરી છે એમાં એક મહત્ત્વતો ઉલ્લેખ એ 
આવે છે કે ન્યારે દ"ખખણુના રાષ્ટ્રફૂટ રાનમાં પ્રતિસ્પધી'એએ બ'ડ ઉઠાવ્યું 
(યારે આ કકરાજે અમોધવષ'તે એની ગાદી પાછી અપાવી.પ૫૫૫ અમોધવ્ષ 
ગાદીગ્યે આવ્યો ત્યારે સગીર વયનો હતે ને ત્યારે લાટેશ્વર કકરાજ એના વાલી 
તરીકે વહીવટ સ'ભાળતોા હતે..શ દ 

ગોવિ'૬રાજ “પ્રભૂતવષ” તરીકે પ્રસિદ્ધ થયો. એનાં પહેલ્લાં બે દાનશાસન 
(શ. સ', ૭૩ર અને છ૩૫) ગોવિ'દરાજ ૩ જાના સમયનાં અને પછીનાં ખે દાનપત્ર 
(વ. સ'. ૪૭૦ અને શ. સ'. ૭૪૯) અમોથઘવષના સમયનાં છે. એમાં જણુાવેલી 
રયભૂમિ વહાઉલ-૮૪, સીહરષ્પિ-૧૨, પાલિત્તાણુક પ્રદેશ અને ભરુકચ્છ પ્રદેશમાં 
આવેલી હતી. એ પોતાનાં દાનશાસતોમાં પેો!તાતા અમ્રજ કક રાજને! આદરપૂવ ક 
નિદેષ્શ કરે છે. પ્રશસ્તિમાં એનાં દાન તથા વિજયની ભારે પ્રશંસા કરવામાં 
આવી જે. 

સુવર્ણુવર્ષ કકરાજનેો ઉત્તરાધિકાર એના પુત્ર પ્રુવરાજને મળ્યો. કક રાજના 
પ્રથમ દાતશાસન(ઈ, સ. ૮33)તે. દૂતકર રાજપુત્ર દ'તિવર્મા ખે વષ પછી અકાળ 
અવસાન પામ્યા લાગે છે. ઘુવરાજ કક રાજની ૬દ્દાવસ્થામાં જન્મ્યો જણાય છે. 


પારાવર્ષા પ્વરદજ ૧ લે 


સુવર્ણુવષ' કર્કરાજ પછી એને પુત્ર ધારાવષ" ઘુવરાજ ઈ. સ. ૮૩૦ ના 
અરસામાં ગાદીએ આવ્યો. એનુ ઈ. સ. ૮૩૫ તુ' દાનશાસન મળ્યું છે.1૫* 
એણે દાનમાં દીવેલી ભૂમિ કાશહદ વિષયમાં આવી હતી; ને દાન લેતાર બાહ્ાણુ 
બદરસિહદ્ધિ(ખોરસદ)તો નિવાસી હતે।, 'ધારાવષ” ઉપરાંત '“નિરુપમ' તરીકે પણુ 
એોાળખાતે. એણે યુદ્ધમાં વલ્લભ રા'ની સેનાને નસાડી મૂકેલી એવા ઉલ્લેખ 


હસુ] સમકપલીન રાજ્યો [ ૧૫૬ 


આવે છે?૫૮ તે અમોથવર્ષને લાગુ પડે છે. એ અતુસાર્‌ લાટમડલના રાષ્ટ્રકૂટ 
રાજકુલ અને દખ્ખણના રાષ્ટ્રફૂટ રાજકુલ વચ્ચેના સબધ હવે વણુસ્યા લાગે 
જી.૧૫૯ પ્રુવરાજ આ યુદ્ધમાં શરૂઆતમાં સફળતા પામ્યે! હશે, પરતુ છેવટે એ 
યુદ્ધમાં માર્થો ગયો (લગભગ ર. સ. ૮૪૫).૧૬* 

પ્રશસ્તિમાં એની વીરતા તથ! દાનતવીરતાની ખાસ પ્રશ'સા કરી છે. 
અડાલવષ' શુભવુ'ગ 

એતુ' કેઈ દાનશાસન મળ્યુ' નથી. એ 'અકાલવર્ષ” અને “શુભતુગ' તરીઢે 
જેણીતે। છે, પર'તુ એ એનાં અપર નામ લાગે છે; એનું મૂળી તામ ન્નણુવા 
મળ્યુ' નથી, મુખ્ય વ'શના રાજા અમોધવષેષ ઈ. સ. ૮૫૦ માં માન્યખેટ (કર્ણાટક)- 
માંથી કર્માં'તપુર્‌ વિષયમાંતુ' ગામ પૌણ્ડ્પુરના બ્રાહાણોને દાનમાં દીધેલુ'.૧૧૦અ 
ગમા પરથી લાટમ ડલ ત્યાંસુધી મુખ્ય વંશના શાશન તીચે રહ્યું લાગે છે. આ 
પછી લાટના અકાલવષેર વલ્લભ(અમે!ઘવર્ષ)તી સેનાથી આકાંત થયેલું પોતાના 
પિતાનુ' રાજ્ય સત્વર પાછુ . મેળવ્યુ. પછી ફરી લાટનું સૈન્ય ભયમાં મુકાયું, 
એવામાં અકાલવષ" મૃત્યુ પામ્ધો ને એના પુત્ર યુવરાજે અમોધવર્ષ સાથે 
સમાધાન કરી લીધુ. 

અકાલવષષને ધુવરાજ, ૬'તિવર્મા અને ગોવિદરાજ નામે પુત્ર હતા. 
પારપ્વષ' પ્ુબરાજ ૨ «તે 


અકાલવષ શુભતુ'ગનોા ઉત્તરાધિકાર એના જ્યેષ્ઠ પુત્ર ધ્ુવરાજે સ'ભાળ્યો. 
એ “ધારાવષ” અને નિરુષમ' જેવાં અપર નામ ધરાવતે।. એનાં ઈ. સ. ૮૭ થી 
૮૮૪નાં દાનશાસન મળ્યાં છે. પહેલુ' દાન એણે ભૃગુકચ્છમાં કર્મા'તપુર-૧૧૬ 
વિભાગમાંના એક બાહ્મણુને આપેલુ'.૧૬3 ખીન્ન દાનમાં શક ૭૯૩(ઈ. સ. 
૮૭૧-૭૨)માં નંમ્્દ્ા-મહી પ્રદેશનાં ખે ગામ મહાદેવના મદિર્ને અપણુ 
કરેલાં.૧£૨ એ જ વર્ષે અમેઘવર્ષે સનતન-૮૪ માંતા એક ગામતુ દાન 
દીધેલુ..૧૬2 એ પરથી નવસારી વિભાગની દક્ષિસે આવેલો એ પ્રદેશ રાષ્ટ્રફૂટોના 
મુખ્ય વ'શના સીધા શ્રાસન નીચે હોવાતુ' માલૂમ પડે છે. 

ઈ; સ. ૮૮૪ માં પ્રુવરાજે કામ્પિલ્યતીથ'ના બૌદ્ધવિહારને સુહિલા વિષયમાંનું' 
ગામ દાનમાં દીધુ'.૧૬૪ સાત વર્ષ પહેલાં (ઈ. સ. €૬૭ માં) ધૃવરાજની સ'મતિથી 
એના ભાઈ દ'તિવર્માએ પણુ એ વિદારને ત્રામદાન કરેલું છે.૧૬૫ 

છુવરાજ ગાદીએ આવ્યો ત્યારે એણુ અમોધવ્ષની સાથે સમાધાન 
કરી લીધેલુ', પણુ એવામાં એક ખાજુ ગુર્જરોતુ' પ્રબળ સેન્ય ચડી આવ્યુ ને 


૧30] શૌત્રક કાશ અને અતુ-ગૈત્રક કાલ ! પ્ર. 


ખીજી બાજુ અસોધવષ વિમુખ થઈ ખેઠો.૨૬૬ આ સૈત્ય તે કનોજના પ્રતીહાર 
રાજા મિહિરભોજ્તુ' હતુ.૨૬૪ એ સૈન્યે એ સમયના ગુજરદેશ પર્‌ થઈ ને 
લાટમઠલ પર આક્રમણુ ક્યું લાગે છે.૨૬૬ પ્રતીઠાર ભોજનું' આક્રમણુ લાટ- 
મડલની સરહદે થયું હશે, પરતુ ધુવરાજે એકલાએ એ આકમણુને પાછું હઠાવી 
દીધુ ૬૬૯ એનું આ પરાકમ ઈ. સ. ૮૬૭ પહેલાં થયેલુ. 

આ રાજાનાં શોર્ય તથા દાનની ઘણી પ્રશસ્તિ કરવામાં આવી છે. એને 


કકર્‌ાજ નામે પુત્ર હતો, પણુ એ ઈ. સ. ૮૮૪ પછી અકાળ અવસાન પામ્યો 
લાગે છે. 


અકાલવષ કૃષ્ણરાજ 


મ્ઠુવરાજ ર જાનો ઉત્તરાધિકાર એના અનુજ અપરિમિતવષ' “તલપ્રહારી' 
દ'તિવર્માના પુત્ર અકાલવર્ષ ફૃષ્યુરાજને પ્રાપ્ત થયો, એતુ ઈ. સ. ૮૮૮ નું 
દાનશાસન મળ્યું છે.૨૪* આ પરથી એતુ રાન્યારેોહણુ ઈ સ. ૮૮૬ ના 
અરસામાં થયું ગણાય. એ સમયે ધુવરાજ ર્‌ નને! પુત્ર કર્કરાજ તેમજ 
કૃષ્યુરાજનોા પિતા દ'તિવર્મા હયાત નહિ હોય, 


આ સમથે રખ્ટ્રફૂટોના મુખ્ય વશમાં અમોધવષતેો પુત્ર અકાલવર્ષ 
કૃષ્મુરાજ રાન્ત્ય કરતે હતે. લાટમ્‌'ડલના આ રાજ કૃષ્ણુરાજે પણુ એની જેમ 
'અકાલવર્ષ' અપર નામ ધારણુ કયું, આ રાજાએ અ ફૂલેશ્રર(અ કલેશ્વર)માંથી 
વરિઅવિ(વરિયાવ)ના ખાહ્ાણેને વરિઅવિ-1૧૧૬ માંતું' એક ગામ દાનમાં દીધુ .૨૭ 


કૃષ્ણુરાજે વલ્લભના અર્થાત્‌ મુખ્ય વ'શના ફુબ્ણુરાજતા દેખતાં ઉજ્જવિનીમાં 
શગુએનેો અર્થાત્‌ પ્રતીહારોનો પરાજય કર્યો.૨છ૨ આ પરથી હવે લાટમ'ડલના 
રાષ્ટ્રફૂટ કુલને કર્ણાટકના મુખ્ય વ'શ સાથે પાછે] સારો સ'બ'ધ થયે હોવાનુ 
ફલિત થાય છે. હતાં ગમે તે કારણે આ ડૃષ્ણુરાજ પછી લાટમ'ડલતી રાષ્ટરકૂટ 
શાખા લુપ્ત થઈ ને આ પ્રદેશ પર રાષ્ટ્રકૂટોના મુખ્ય રાજ્વશતુ' સીધુ 
શાસન પ્રેવત્યું”. ગોવિ'દરાજ ૩ નના અનુજ ઇદ્રરાજના કુલની આ શાખાની 
રાજસત્તા આમ અહી લગભગ સે।એક વર્ષ ટકી, 


(૩) સુખ્ય વ'શનું સીધુ' શાસન 
અકાલવર્ષ* કૃષ્ણુ્‌રા# ૨ «તે 


રાષ્ટ્રકૂટઢોના મુખ્ય રાજવ શમાં અમોધવષ પછી એને પુત્ર કૃષ્ણુરાજ 
ર્‌ જે ઈ, સ. ૮૭૮ ના અરસામાં ગાદીએ આવ્યા હતે. એણે “લાટના મર્વને 


«શુ'] સમકાલીન રાજ્યે [૧૧૧ 


નાશ કર્યો' એવે! ઊલ્લેખ1૭૩3 આવે છે એ પરથી એના સમયમાં લાટમ'ડલ 
પર્‌ એનું સીધું શાસન પ્રેવર્ત્યું| તે એના બાહુબળથી પ્રવત્યું' લાગે છે. સામત 
પ્રચડેન! કપડવ'જ દાનપત્ર૧ઈ૪ પ્ર્થી સૂચિત થાય છે તેમ પ્રતીઠારોએ ખેટક- 
મ'ડલ લઈ લીધું હોય તે એ આ અકાલવર્ષ ફૃષ્ણુરાજે પે।તાના પરાક્રમથી 
પાછુ' મેળવ્યુ' હોય. પ્રચ*ડ(ઈ. સ. ૯€૨૦)ના પિતા ધવલપ્પે આમાં રાષ્ટ્રફૂટ 
રાજાને સ'ગીન મદદ કરેલી એ પરથી આ બતાવ લગભ્રમ ઈ. સ. ૯૦૦ પહેલાં 
બન્યો ગણાય. 
ફૂ. સ. €1૧૦ માં હપષપુર પ્રદેશમાં બ્હ્મવક કુલતા મહાસામ'ત પ્રચ'ડની 
સત્તા પ્રવત તી હતી. એ વષે પ્રચ ડના નાના ભાઈ અકફકુકે હષપુર-૭૫૦ ની અ દર 
કર્પટ્વાણિન્ય(કપડવ'જ)-૮૪માંના એક ગામનું દાન્‌ દીધુ. 

કૃષ્ગુરાજની કૃપાથી મૃહમ્મદ ઉફે" સુબક્ત નામે અરબ અધિકારીને સ'યાત- 
મડલતે વહીવટ પ્રાપ્ત થયેલે।,પ૫અ ર્‌ાષ્ટ્રફૂટ શા”ાએ અરખોને પોતાના 
રાજ્યમાં મોટા હોદ્દા આપતા એતું આ ઉદાહરણુ છે. 


' તિત્યવષ' ર૦ ૩ જો 


અકાલવષ* કૃષ્ણુરાજનો પુત્ર જગત્ત'ગ પિતાની હયાતીમાં મૃત્યુ પામેલે, 
તેથી કૃષ્ણુરાજનેો ઉત્તરાધિકાર્‌ જમત્ત'ગના પુત્ર ઇંદ્રરાજને પ્રાપ્ત થયે. એનાં 
ઈ. સ. €૧૫ નાં ખે દાનશાસત મળ્યાં છે.૧૭૬ એમાં એના રાન્ન્યાભ્રિષેકનોા 
તાજા ખનાવ તરીકે ઉલ્લેખ આવે જે. ઇદ્રરાજે પટબ'ધના ઉત્સવ પ્રસગે 
તુલાપુર્ષમાં આરોહણ કરીને સે કડે ગ્રામદાન દીધેલાં, તેઓમાં લાટદેરમાં આવેલાં 
ખે ગામોનો પણુ સમાવેશ થતે.. ઉંદ્રરાજ “પર્‌મભટ્ટારક-મહાર્‌ાજાધિરાજ- 
પરમેશ્ષર'તાં મહાનિરુૃદ ધશોવતે। તે 'શ્રીવલ્લભ', “શ્રીપૃથ્વીવલ્લભ, 'નિત્યવષ, 
“તરેદ', “રદક'દર્પ', અને 'કીર્તિનારાયણુ' જેવાં અપર નામ ધરાવતો. પ્રરાસ્તિમાં 
ઇદ્રરાજે મેરુ કૅ મહોદ્યના ર”નતે પરાભવ કર્યો હોવાતું જણાવ્યું છે તે 
કતોજના પ્રતીહાર રાશન મહીપાલને લાગુ પડે છે,પ૭૭ 


ઈ. સ. €ર૬$ માં સ જાણુના માંડલિક મુહમ્મદ ઉર્ફે સુબકતે ઇદ્રરાજની 
અનુમતિથી સ'યાન મ'ડલમાંથી બાહ્મણુને ભૂંમિદાન દીછુ. 

પ્રશસ્તિમાં પૈદ્રરાજને ઘણે! પ્રતાપી, દર્શનીય અને દાનવીર રાજવી તરીકે 
નિરૂપવામાં આવ્યો છે. 
ઇ-૩--૧1 


શ્ડર] જૌત્રક કાલ અને અતુ-શત્રક ફાલ ! પ્ર. 
અસોાઘવષ' ૨ જે 


ઇદ્રરાજ ૩ % પછી એને મોટે પુત્ર અમોધવર્ષ ર ને ગાદીએ આવ્યો, 
પરતુ એ એકાદ વષમાં અકાળ અવલ્ષાત પામ્યો! ને એતી વિધવા પત્ની વે'ગી 
રાન્ત્યમાં ચાલી ગઈ.1૭# અમોલવર્ષ પછી એનો તાનો ભાઈ ગોવિ'દરાજ 
ગાદીએ આવ્યો હતો. એણે પોતાના અગ્રજ પ્રત્યે કૂરતા દાખવી નહોતી ને બ'ધુસ્રી- 
ગમનને અપયશ મેળવ્યો નહોતો, એવે! ઉલ્લેખ આવે છે૨૯૯ એ આ સંદર્ભમાં 
ધણા સૂચક લાગૅ છે. એમાં ગેવિ'દરાજ સ્પણતઃ પોતાની સામેના એવા 
લે।કાપવાદને। મિથ્યા બચાવ કરતે! લાગે છે.૨૬૦ એનાં દાનશાસનોમાં એ પોતાના 
અગ્રજની પ્રશસ્તિતો સમાવેશ કરતે નથી એ હછીકત એના વૈમનસ્યની રાકાને 
૬ઢ કરે છે. અમેોઘવર્ષતું કેઈ દાતશાસન મળ્યુ' નથી. 


સુવણ્‌'વષ' ગેપવિ'દર1%૪ ૪ થે 


ઇદ્રાજ ૩ નાના આ નાના પુત્રે પોતાના મોટા ભાઈ અમોધવષ* ર જાને 
દગાથી મરાવી ગાદી મેળવી લાગે છે, એણે ઈ. સ. ૯૩૦ માં પટ્ટબ'ધના મહોત્સવ 
પ્રસગે, તુલાપુરપમાં આરેહણુ કરીને જે સેકડો દાન દીધેલાં તેમાં લાટ દેશના 
ખેટકમડલમાંના એક ગામતા દાનને! સમાવેશ થાય છે.૧૬૨ એ 'સુવણ્‌વર્ષ ', 
'પૃથ્વીવલ્લભ,' 'શ્રોવલ્લભ' અને “નરૈ'દ્ર' એવાં અપર નામ ધરાવતે।. એ ઘણે દશ નીય, 
દાનવીર, પ્રતાપી અને વિજયી હતો. એવું એની પ્રશરિત પરથી સૂચિત થાય છે. 
ખે ઘણો વિષયી અને ધાતકી હતો. એના મ્રીએ તથા સામ'તાોએ એને દૂર્‌ 
કરી એની જગ્યાએ એના કાકા અમોધવષતે ગાદીએ ખેસાડયો.૨૯૨ આ ધટતા 
ઈ. સ. ૯૩૫ ના અરસામાં બતી, 


અસેપ્ધવ્ષ 8 «જે 


એ જ્ગત્તગતે પુત્ર અને ઇદ્રરાજ ૩ 'તે. નાતો ભાઈ હતો. મંત્રીઓ 
અતે સામ'તોની વિનતીથી એણે ગોવિદરાજને પદભ્રજ્ કરી રાજસત્તા ધારણુ કરી. 
ત્યારે એ ગૌ વયનો હતો. એ ધાર્મિક વૃત્તિનો હતો ને રાજત'ત્રમાં સક્ય 
રસ લેતો નહિ. એણે માત્ર ત્રણેક વર્ષ રાજ્ય ભોગવ્યું. 


અકપ્લવર્ષ કૃષ્ણુર% ૩ «ને 


અમોથઘવપ ૩ ક પછી એને જ્યેષ્ઠ પુત્ર કૃષ્ણુરાજ ૩ જે ગાદીએ આવ્યે 
(ઈ. સ. ૯૩૯). એ યુવરાજ હતે ત્યારથી જ પરાક્રમી હતે।. ગાદીએ આવતાં વે'ત 


હસુ] સમકાલીન રાન્યે। [૧૧૩ 


એણે ચોળ રાન્ય પર આક્રમણુ કરી દક્ષિણુમાં છેક રામેશ્રર સુધી વિજ્યરૂચ 
કરી. ઈ. સ, હ$૩ ના અરસામાં એણે ઉત્તર ભારતમાં આક્રમણુ કર્યું. 
માળવાના પરમાર રા” સીયકને હરાવી ઉન્જથયિની કબજે કરી,૨૮૩ 
સીયકે આ અકાલવષ'તુ' આધિપત્ય અગીકાર કયુ”. ગુજરાતનો મોડાસા 
વિભાગ સીયકની સત્તા નીચે હતે,1૬૪ કૃષ્ઝુરાને ઈ. સ. હૃદછ સુધી રાનતય કયુ”, 
એ પછી પાંચસાત વર્ષમાં લાટમડલમાં તેમજ ૬ખ્ખણુમાં રાષ્ટ્રરૂટ રાન્નઓની 
સત્તા અસ્ત પામી.૫૬પ 


૧૫. પરસાર રશાજ્ય 


મોડાસા પ્રદેશ પર્‌ સત્તા ધરાવતો સીયક પરમાર કુલનો હતે. એનું 
રાજકુલ જણે રાષ્ટ્રકૂટ કુલમાંથી ઉદૂભવ્યું હોય એવી રજૂઆત એનાં દાનશાસને માં 
થઈ છે. થોડા દાયકાઓમાં, પરમારોનો મૂળ પુરુષ અખુ“દાચલ પર્‌ વશિષ્ઠ ત્રડષિના 
યસતકુ'ડતા અગ્નિમાંથી ઉત્પન્ન થયે હોવાની પૌરાણિક માન્યતા પ્રચલિત થયેલી 
માલૂમ પડે છે.૨૬૬ એમાં વિશ્વામિત્ર પાસેથી વસિષ્ઠની કામધેતુ પાછી મેળવી 
આપનાર એ વીર પુરુષ “પર-માર” (શગુને મારનાર) તરીકે ઓળખાયો 
એવી એ તામની ઉત્પત્તિ ધટાડવામાં આવી છે. 

પરમાર વંશની રાજસત્તા નવમી સદીના આર'ભમાં સાળવામાં ધારાનગરીમાં 
સ્થપાઈ આ વશનતેો પહેલે રાનન ઉપેદ્ર ઉર્રિ કૃષ્ણુરાજ હતે). એ પ્રાયઃ 
રાષ્ટ્રસૂટ ૨1” ગોવિ'દરાજ ૩ જને! સામત હતોા.?૬૭ 

ઉપે'દ્રને બે પુત્ર હેતા : વૈરસિંઠુ ૧ લો અને હબરસિંહ. વૈરિસિ હને 
ધારાનગરીની ગાદી મળી જ્યારે ડુ બરસિ હે વાગડ(વાંસવાડા-ડુ'ગરપુર)માં અલગ 
શાખા સ્થાપી. 

વેરિસિ'8 ૧ લા પછી એને પુત્ર સીયક ૧ લે। તે સીયક ૧ લા પછી એને! 
પુત્ર વાફૂપતિ ૧ લે! ગાદીએ આવ્યો. વરસિ'ડ અતે સીયક રાષ્ટ્રરૂટ અમોધ- 
વર્ષ ૧ લાતા સામત હતા. વાફૂપતિએ રાષ્ટ્રમૂટ ઇદ્રરાજ ૩ “નની ઉત્તરાપથની 
વિજયયાત્રામાં જ્નાગ લીધો! લાગે છે.૧૬૮ વાકૂપતિના પુત્ર વૈરિસિંહ ર જાના 
સમયમાં પ્રતીઠાર નરૅશ મહીપાલે ઉજ્જન અને ધારા જતી લઈ છેક નમદા 
સુધી વિજ્યરૂચ કરી. રાષ્ટ્રફૂટ રાજન કૃષ્યુરાજ ૩ જાની મદદથી વેરિસિ'હે થોડા 
વખતમાં માળવાનું રાજ્ય પાષ્ઠુ' મેળવ્યું લાગે છે,૫૮૯ 

વેરિસિ$ ૨ જા પછી એતે પુત્ર સીયક ૨ ન્ને ગાદીએ આવ્યે. 
એનું અપર નામ “હર્ષ હતું. ઈ. સ. €૪૯ માં એણે આન 'દપુર(વડનગર)ના 


૧3૪] સેત્રક કાલ અતે અતુ-સૈત્રક કાલ (34. 


ખે નાગર આાહ્મણોાને મોહડવાસક(મોડાસા) વિષયનાં ખે ગામ દાનમાં આપ્યાનાં 
દાનશાસન મળ્યાં છે.૨૯* એમાં સીયક અકાલવર્ષ ગૃષ્ણુરાજ ૩ જાના 
આધિપત્યને!- નિર્દેશ કરૈ છે. આ દાનશાંસનેો પરથી મોડાસાની આસપાસતો 
પ્રદેશે ત્યારે પરમાર વ'રાતી સત્તા નીચે હવાનું ને એ પરમાર વશ પર દખ્ખણુના 
રાષ્ટ્રફૂટ વ'શનું આધિપત્ય પ્રવર્તતુ' હોવાનું સપષ્ટ થાય છે. આ દાનશાસને,માં 
એેટક્રમડલાધિપતિનો ઉલ્લેખ- આવે છે. આ ર૨્‌”ન સીયકનોા તાખેદદારપ૯૧ ક 
સાથી1૯૨ નહિ તેમજ સીયક પોતેપ૯૩ પણુ નહિ, પરતુ અકાલવર્ષ કૃષ્ણુરાજ 
હોવો સ ભવે છે. મોહડવાસક વિષય પર પરમાર વરતી સત્તા કયારથી પ્ર્વતતી 
એ નકી કરવુ' મૃસ્કેલ છે. સભવ છે કે સીયક ર જાના પિતા વૈરિસિહ ૨ તના 
સમયમાં પરમાર વરની સત્તા માળવામાં લુપ્ત થઈ ૬૯૪ ત્યારે એણે રાષ્ટ્રફૂટ 
રાજના સામંત તરીકે માળવાની પડોશમાં આવેલા આ પ્રદેશમાં સત્તા ગ્રાપ્ત 
કરી હોય. કદાચ સીયક ર્‌ જાતી સત્તા પણુ ધણો વખત આ પ્રદેશમાં સીમિત 
રહી હોય.૧૯૫ ગમે તેમ, મલરાજ સેલના સમયમાં પણુ મોહડવાસક વિષય 
પર પરમાર વ'શની સત્તા પ્રવર્તતી હતી. કૃષ્ણૂરાજ ર જના મૃત્યુ પછી સીયકે 
રાષ્ઠફૂટ રાક્યનું આધિપત્ય ફગાવી દઈ, માન્યખેટ પર આક્રમણુ કરી પોતાના 
રાજ્યની સ્વત'ત્રતા સ્થાપી. 

આમ બૈત્રકકાલ અને અનુમૈત્રક કાલ દરમ્યાન ગુજરાતમાં મૈત્રક, પ્રતીહારો 
અને ચાપો[«કટો ઉપરાંત ખીન્ન' અનેક રાજકુલોનાં મેણટાં નાનાં રાન્ય થઈ 
ગયાં. 


પાદટીપેોા 
૬. ગુએલે, લેખ ૧૧૮-૧૬૯ ૨. સૈ.ગુ., પૃ. ૨1૫ 
૩. એજન, પૃ. ૨૬૮-૨૧૬૯ ૪. એજન, પૃ. ૨૧૯ 
પ. એજન, "૫. ૨૨૦ ૬-૭. એજન, પૃ. ૨૨૨ 
૮. એજન, પૃ. ૨૨૩ ₹. ગૃુએલે, લેખ ૨૧૮ 
૧૦ સે-ગુ., પૃ- ૨૨૫ ૧૧. એજન, પ્ર. ૨૨૫-૨૨૬ 
૧૨-૬3. એજન, "ૃ. ૨૨૪ ૬૪. એજન, પૃ. ૨૨૫ 
૧૫. ગુએલે, લેખ ૨૧૯ ૧૬, મૈ.ગુ., પૃ. ૨૨૬-૨૨૭ 
1૭. જુઓ ગથ ૬૨, પૃ. ૩૬૬ ૧૮. મૅ.ગુ., પ. ૨૨૮ 


૧૯. ધૂમલીના દાનશાસન ન'- ૬ માં 
૨૦. અલતેકરે ઈ. સ. ૭૩૪ થી ૭૫૪ ને! આંક્યો છે (૪/7, 101. ક 171, 0. 187). 


૮શુ'] સસકાલીન રાજ્યેપ [ પ્ડ૫ 


૨૬. ઝુએલે, લેખ રપ ૨૨, 27, 10 55171, [. 187 
૨૩. ક. 9. ક॥દડાત્ાં & 1. 1. 10101781 દ, “ 00085 1ત1૯ડ$ ૦4 દાટ 
ડાળ! હિઉછુ 4110થ37110થ138, 7” 7. 0. 2, 1/01. %15, [20- 279 તે. 


૨૪-૨૫. 7/#7., ૪. 282 ર૬. જએ! ઉંષર પાદટીપ ૨૩. 

રહ. આ બે નામોનાં ઉત્તરપદ ટન અને રજ ચજનેો અથ ધરાવતાં હોઈ પર્યાય 
ગણાય (7, 1701. 535૮171, [. 187). 

૧૮. જએ ઝથ ૧, પૃ. ૩૫«#-૩૬૧. 

૨૯. મ-ગ્રુ-, ભા. ૨, પૃ. ૨૩૫; 27, 1૦01 535171, [. 210 

૩૦. એજન, પૃ. ૨૩૬ ૩૧, એજન, પૃ. ૨૩૮, પા,ઢી. ૬૮ 

૩૨. એને અલતેકરે “ઉ' સંજ્ઞા આપી છે (77, 101. 55371, [0. 207 8). 

33, 26:₹., ૪૪0. 208 1. 


3૪. ડો. ૨. માંકડ, “ ધૂમલીના સે'ધવવશી રાન્‍્નએ ”', ગુજરાત સ'શે।ધન મડળવું 
ત્રેમાસિક, પુ. ૧૨, પં. ૨4૫ 

૩૫, એના નામ પરથી એને ચાસ્રી હાથીભાઈએ અણુહિલવાડના ચાવડા રનત 
ક્ષેમરાજની રાણી માનેલી, ત્તયારે અલતેકરે એને ક્ષેમરાજની પુત્રી કે બહેન ગણેલી, પરતુ 
અહી' સૂચવેલા સમર્યાકન પ્રમાણે ક્ષેમરાજનો ર!હ્યકાલ તે! લગભગ ઈ. સ. ૮૮૫-૯૧૦ 
જેટલે! મે!ડે! જણાતો! હોઈ, આ રાણીને! સબધ એની સાથે સાંકળવા અસ્થાને છે. 

8૬. 87, 101. 22711, ૪૪0. 200 1., 205, 211 &ઇત 22535 4. 


૩છ. 78#7., 2. 201 ૩૮. 778₹., ૩. 190 
૨૯. ડે. ૨, માંકડ, ઉપયુકત, પૃ, ૧૬૮ ૪૦ 5/7. 11. 5511, ૪. 191 
૪1૧. 78#4., [2. 201 ૪૨. 78&7., [. 4398 


૪૩. ૨, ૨. માંકડ, ઉપયુકત, ખૂ. ૨૬૩-૬૬૬ 
૪૪. 57, 1/0). 25171, ૪0. 197 પ. (બત્રા &) 
૪૫ #:#., 1202. 205 ર. (ઉ€દ્રરદ 8) 


૪૬, 46#4., 00. 1935 4. ૪૭ /777., [. 214 
૪૮. #6#4., [ણ- 215 ૪૯. 2677., [0- 212 રં. (૦:0૬ 10) 
૫૦. 2677., ૭. 214 ૫૧. #., ૪. 219 
પર-પ૫૩. #ઠ#7., ૪. 224 પ૪- ગુએલે, લેખ ૨૨૭ 


૫૫. 4/7, 1/01. 55171, 0૪. 223 8. (0 2) 

૫૬. પુષ્યદેવ-કૃષ્ણરાજ-અગ્યુક-રાણુક-ન્તઈક-ચામુ'ડરાજ-અગ્ઝુક-નઈકે 

૫૭. 2, 17૦91. 5553171, [00. 224 7. ૫૮- #785#4., [2[* 14 4. 

૫૯. ઝત., ૩. 188 

ભ્રાષારાસ્રની દષ્ટિએ જાચટ્રય પરથી ઝેઠકવા વ્યુત્પન્ન કશ્વુ' ક'ઈક મુશ્કેલ છે, પરતુ 
જાચટ્રય કૃત્રિમ સ'સ્કૃતીકૃત રૂપ હોવાની વધુ શકયતા જે. 

૬૨% ૭.૦. ૦041. 1111, 9% 622 


૧ફફ] મૈત્રક કાલ અને અતુ-સૈત્રક કાલ [ પ્ર. 


૬૨, આ ફેરકાર જેઠવાએએ સમુદ્દ પરનો કાબૂ ગુમાવ્યા પછી રામ તથ! હતુમાતની 
ભક્તિને લઈ તે થયે! એમ અલતેકર ધારે છે ને જેઠવા રાણાએ ના પવનની આવુશ્રુતિક 
વશાવળીમાં હનુમાન પછી મકરધ્વજનું તામ આવે છે તેમજ ધૂમલીના એક મ'દિરના 
અવરેષ ષર હનુમાન અને મત્સ્યનાં પ્રતીક સાથે સાથે નેવ! મળે છે એ સૂચક હકીકત 
તરક ધ્યાન દે!રે છે (57 10. 55371,'[?. 188). 


૬૨ 2.€., 17૦1, 17111, [00. 622 ૬૩. #78&7., [૪. 124 
૬૪-૬૬. ગુ-મ.રા,ઇ., પૃ. ૨૨૫-૬૩૫; હ. ગ રાસી, “ગુજરાતને પ્રાચીન ઇતિહાસ,'' 
પૂ. ૧૭૪૦ ૬૭, ગુએલે, લેખ ૨૩૪-૨૩૫ 
૬૮. એજન, લેખ ૨૩૪ ર ૬૯. જુએ! યથ ૧, પૃ. ૩૪૯. 
છ૦. ગુએલે, લેખ ૨૩૪ છ૭૨૬-છર. એજન, લેખ ૨૩૫ 


૭૩- ચ. હ, દેરાઈ, “સૌરાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ'', પૃ. ૭૧૬-૬૮૦ 

છ૪. #.ઈ., 1ળાં. 1, છ. 1, [. 99; 1701. 1111, [. 672 

૭પ. શ, હ. દેશાઈ, ઉપયુકત, પૃ. ૨૮૨-૧૮૨ , 

૭૬. ».€., 101, 17111, [. 490; શ. હ. દેસાઈ, ઉપયુકત, પૃ. 1૯૦-૨૦૩ 

૭૭. ».૦., 101. 5, 00- 132 £.; રામસિહ રાઠે!૩, “ કચ્છનું સ સ્કૃતિદર'ન, ?' 
પૃ, ૪૨-૪૩, ૧૫-૬૬, ૬૧૫-૨૨૬ 


૭૮. એજન, પૃ, ૯«-૬૦૦ ૭૯. એજન, પૃ, ૨૧૪-૨૨૬ 
૮૦. રામાસે'હ રાડે।ડ, ઉપયુકત, પૃ. ૮૬ ૮૧3. 5.૦., 1ં. 1, [. 224 
૮૨. રામસિંહ ર!કેડ, ઉપ્છુકત, પૂ. ૧૬૪ ૮૩. ગથ ૨, પૃ. ૬૯૬-૨૯૦ 
૮૪. ળીંપ&ૃ51, 0. 7. 7., 1/૦1, 11, 177૦વંધવા1૦%, 0૪- »-%11 

૮૫. €. 7 2.501 11, પ૦. 8 ૮૧. #6#4., 2૫૦* 9 
૮૭-૮૮. મૈ.ગુ., ભા, ૧, પ્ર. ર૫૦-૨૫૨ . 

૮૯, 17311, 9૪. ૮૪., [2. ૩) «૦. 78#7., 10. 26 1. 
«૨. મે.ઝુ., ભા. ૬, પૃ. ૨૫૨ ૯ર. €. 7. 7., 17૦01 117, 7૫૦. 10 
૯૩ 111511, 07. ૮છ૪., [2. ઝાડ €૪. 76ૃ7., ૩. 2119 
«૫, 7617. [99. 2110-13 «૧૬. €. 7 7, 1, 117, ૫0, 17 
«છ ડો]. દ3ાં, 77. ૮/., [૩]2. »10-૩151 ૯૮. 25#7., [- ગાં 


ટટ. શૈ.ગુ.. ભા. ?. પૃ, ૨૫૮-ર૫૯ ૨૦૦, €. 7. 7., 101. 11, પ૦. 12 
૧૦૨. પી ૧311, ૦7. ૮8., ૪. ઝા 


ક 


૨૦૨, €. 7 &., 1701, 11, 1૫૦, 14 ૬૦૩, 7/#«#., ૫૦ 15 
૬૦૪. મે.ગુ., ભા. ૨૬, પૃ. ૨૧૨-૨૬૬ 

૧૦૫. ઊડ. ઢ511, 07. ૮,, [200. ૩ ક-1 ૧૦૧૬. ગથ ૬, પૃ. ૪૫૦ 
૧૦૪. મે.ગું,, ભા, ૧, પૂ. ૩૦૫ ૧૦૮, ગુએલે, લેખ ૨૩૩ અ 


૧૦૯. એજત, પૃ. ૩૦૬ 
૨૧૦-૨૧૬૧. ડાલ 8070, '14050દ 0૦૪૩૯#-[14૦5 0 1૧%1044દ 
3ટ૫ઉેતદ્ર', 8 7 101. %11, 2* 1497 4, 


ટુ] સમકાલીન રાજ્યે [૧૬૭ 


૨૨૨. મૈ.ગુ., ભા. ર, પ્ર. ૫૯૬; ગરથ ૧, પૃ, ૪૮૭ 

૧૨૩. મે.ગુ-, શા. ૧, પૃ. ૩૦૭-૦૮ 

૧૧૪, 6. 7 . ૧7૦91. 117, 14૦૩. 23-24 

૨૧૫-૨૨૬. મે. ગુ., ભ!. ૧, પૃ. ૩૦૮-૩૦૨૯ 

૧૨૭-૨૧૮. 1૮35131, ૦7- ૮ઈ૪., [૭-. 19114 

૨૨૯. €. 7 2.. 1/0) 11 1૫40. 25, [2.111 

૨૨૦. એ.ગુ., ભા* ૬, પૃ. ૩૧૨ ૧૨૨. એજન, પૃ. ૩૨૨-૩૨૩ 

3૨૨. ૮. 7. 7., 1701, 11, 1૫૦. 25 

૧૨૩. ./ ક 4., 1બં. 1, 00. 747 2, 

૧૨૪. €. 5 7. 1701. 11, 140૦» 26 ૬૨૫-૧૨૬, #7/47., 4૦૩. 25-26 

૨૨૪. ઊંડ, 07. €., [2- 11% ૧૨૮. #674., [* 4% 

૧૨૯. 6. 2 7. 1. 117, 14૦0. 28 

૧૩૦, 41૪૩1, 0ઈ. ૮., [. ગગો 

૧૩૨, 6. 7. 7., 170. 117, ૫૦. 27 ૧૩૨. 76#4,, 4૫૦. 29 

1૧33. ડ41#85111, 0/- ૮9. [019. -ઝા]1-121૫ 

૧૩૪, ગુએલે, લેખ ૬૦૫; 7. ૦. 2., 1૦. 15%, ૪૪0. 141 4. 

વિજયરાજનું સ. ૩૯૪ તુ દાનરા।સત (ચુએલે; લેખ ૨૦૨; €- 7. 7, 17૦1. 11, 
5૫૦, 34) પ્રાયઃ બનાવટી છે. ન 

૧૩૫. €. ઝં 4. 170. 117, 4૫૦. ૩30 

૧૩૬, 511101, 774£0#7 જ 7744, 17૦41. 2, 19. 125 4. 

૧૩૭. અગાઉ અવનિજનાશ્રય-પુલકેશીતું રાન્‍્ત્ય મ ગલરસ(ઈ. સ. ૭૩૧) ના રાન્ત્ય 
પછી રારૂ થયું ગણાતું ત્યારે આ હુમલે। ઈ. સ. ૭૩૧ પછી થયે। મનાતે।. (મે. ગુ., શા. ૬, 
પૃ. ૩૨૯-૨૨), પરતુ હવે પુલકેશીના રાત્ત્યને આરભ ધણેઃ વહેલે થયે હેોવાતું પ્રતિ 
પાદિત થતાં પૂર્વામર્યાદાનેો બાધ આવતે! નથી. છતાં શિરાશી આ હુમલાને જીવૈદના 
હુમલાની ષછીને! ગણુ છે (97. «., ૪. 12%), પરતુ એને માટે કઈ કારણુ આપતા નથી. 

૧૩૮- ઉં. ઝે. ે., 35”૦. 41, 41૦, 50 

૧૩૯. મૈ. ગ્રુ., શા. ૨, પૃ- ૩૨૪ 

આગળ જતાં “રાષ્ટ્રફૂઢઃ શબ્દ “વૅષચપતિં'ની જેમ “ રાષ્ટ્રપતતિ' નામે અધિકારીના 
અચ'માં પ્રયે!નયે।. 

૬૪૦. ૬, ત. “મો વિદરાજ ', “શ્રીવટ્લલ', 'શ્રીપૃથ્વીવલ્લભ” 

૧૪૨. ગમે. ઝુ. ભા 9, પૂ. ૩૨૪ 

૬૪૨. &. 5. &૯1, 77૮ #&57/74/8/૮5 4/7 2 7૮/77 2875., [[2. 31 1. 
277 42 ૪ /7૮ 2૮745, ૩. 17, 14. 4 

૧૪૩. મે. ગુ-, ભા. 1, પૃ. ૩૨૫; હ. ગ શાસ્રી, “ગુજરાતમાં રાષ્ટ્રફૂટોતું શ!સન', 
“ગુ, સુ'. સ. નું તેમાસિક'', પુ. ૩૦, પૂ, ૩૦૯-૩૧૦ 

૧૪૪. શો. ચ્રુ., શાઃ ૧, પૃ, ૩૧૬ ૧૪૫, એજત, પૃ. 3૨૮-૩૨૯ 


૧૬૮] શતક કાલ અને અતુ-શૈંત્રક કાલ [ પ્ર. 


૧૪૬, એજન, પૃ. 5૨૯-33૩૦ ૧૪૭. ગુએલે, લેખ 1૬૨૦ 

૧૪૮. મે.ગુ., ભા, ૧, પૃ. ૩૩૪-૩૩૫ 

૧૪૬. “વહ્લભવિદ્યાતગર રોાધષત્રિક!', ન ૨૬, પ્ર. ૩૪-૩૮; ક, 1/0. 

%5%511, [2 215 4. 

૧૫૦. શે. ગું., ભા. 0, પૃ- 233 ૧૫૧, એજન, પૃ. ૩૩૬ 

વષર. હ. ગ. શાસ્રી, “ગુજરાતમાં રાષ્ટ્રફૂટોતુ' શાસન' ઉષચુકત, પૃ, ૩૬૨ 

આ બનાવને। ઉટ્લેખ ગે।વિદ રાજતાં ઈ. સ. ૮૦૮ નાં વણી દ!તરા!સન તથા રાધનપુર 
દાનસાસનમાં આવે છે, આ બે દાનરાસને!નો સમાવેરા “ગુજરાતના આંતેહાસિક લેખો”'માં 
કરવાસાં આવ્યો છે (લેખ ૬૨૨-૬૨૨), પરતુ એ બને દાનરાસન ખરી રીતે દખ્ખણુને 
લગતાં છે (હુ, ગ. સાસ્ી, એજન, પૃ. ૩1૨, પા. ટી, ૨૬). 

3૫૩. ગુએલે, લેખ ૧૨૩, પક્ત 23-3૫ 

૧૫૪. એજન), લેખ ૬૨૩ (શ- સ. ૭૩૪), ૨૨૪ (રા. સ. ૭૩૫), ૧૨૫ (રા. સ. 
૭૩૮); શ૬ર૫પ અ (શ. સ. ૭૩૯, સુધારીને ૭૩૨), ૨૨૫ બ (રા. સ'. ૭૪૩), ૬૨૫ ક 
(શ. સ, ૭૪૬) અને ૬૨૬ (શ. સ. ૭૪ 

શક વષષ ૭૩૨ ના લૅખ માટે જએ 77, 101. 2211, ૪૪- 248 કે. 

શક વષ" ૭૩૧૬ ના દાનશાસન માટે જએ બુદ્દિપ્રકારા, પુ. ૨૨૭, પૃ. ૩૫૫-૩૫૬, 

8. 0. $18ડદતં, “ઢકુબ્વાં શિદારડ 0 ડ00દરા0૫ 83 હદ], * 
7.96. 4, 1/0, 55, 80, 271 ડિ. 

વ્‌ સ, ૫૦૦, ના દાનપ્રત્ર માટે જુએ 77, 170). 2251, [0. 273 1. 

૧૫૫. ગુએલે, લેખ ૧૨૭, શ્લે!, ૨૦; લેખ ૬૨૯, શ્લે.. ૨૯ 

૧૫૬, &.5. 4108દ7, “0 ફિદ્રડાતઢપદ& 870[2₹€', 277 4૪૮ % 
20૮74 2 474ઘ/, 2૪. 8 41.- 

૧૫૭. ગુએલે, લેખ ૬૨૭ ૧૫૮. એજન; લેખ ૧૨૯ 

૧૫૩-૨૬૦. 4.5. #1૯૬દ7, 9/7. ૮1., [- 40 

૧૬૦ અ. બુંજ્ધપ્રકારા, પુ. 1૨૭, પૃ. ૩૫૬-૩૫૭; 1. €ઇ. &દ્રડાાન, “1 વ થડતવે! 
દ્ાટ્ડ બ 410૦ ત્પઢદફ્ત 1 7. 0.2, 10* 55%, [0. 155 રિ. 


૬૬૧, ગુએલે., લેખ ૧૨૯ ૧૬૨. 7.6, 170. 1, ખિ. 1, [. 127 

આ દાનશાસનને। વિગતવ!ર પાઠ ઉપલબ્ધ નથી, 
૧૬૩. ગુએલે; લેખ ૨3૦ ૧૬૪, એજન, લેખ 13૦ અ 
૧૬૫, એજન, લેખ 1૧૨૮ ૧૬૬, એજન, લેખ ૨૨૯, *લે।. ૩૭ 


૧૬૭. એજન, લેખ ૪૨; 474, [૩. 10 

૨૬૮. ગુ. મ. રા. ઈ. પૃ, ૯૧-૨૮ 

૬૬૯. ગુએલે, લેખ ૬૨૯, શ્લે।. ૩૮; 47%) [ 10 

૧૭૦-૧૭૨. ગુગેલૅ, લેખ ૧૩૨ 

1૭૩, ઈ. સ. ૯૫૯ તું કરહાડ દાનશાસન (5#/, 3/૦1. 117, [૪. 287) 
૧૭૪-૧૭૫, ગુએલે., લેખ દ૩ર 


૮] સમકાલીન રાજ્સેપ (૬5૯ 


૧૭૫અ. ક... 1/૦. 55511, 10. 45 પ. 
૨૭૬. ગુએલે, લેખ ૨૩૩-૧૩૪ ૧૭૭-૧૭૮. 478, ૩. 13 
૧૭૯. ગ્રુઅલે, લેખ ૬૩૫, શ્લે।, ૨૨ 


૧૮૦, અમેઘવર્ષ'ન! મૃત્યુ પાછળ ગે!વિ'દરાજને! હાથ હતે ને એની વિધવા બિન- 
સલામતીના ભયથી પોતાના પુત્રને લઈને વે'ગી ચાલી ગઈ. (4778) [2. 13). 


૧૮૬ ગલે, લેખ ૨૩૫ ૬૮૨. 478, 8. 13 
૧૮૩. 777 [0. 14 4. ૧૮૪. ગુએલે, લેખ ૨૩૭ 
૧૮૫- 4770 ૪૪- 15 &, * ૧૮૬. 644, 0. 93 
૧૮૭- 27#7,. 1. 94 ૧૮૮-૧૮૨૬. 774, »* 94 
૧૯૦. ગ્ુએલે, લેખ ૨૩૦ ૧€૬. 257 17૦1 515%, ૪. 256 
૧૯૨. 474, ][2- 95 ૧૪૬39. ગુ- મ. ર૨. ઇ., પં. ૧૫૨ 


૧૯૪. ઈ. સ. «૪૬ ના એક અભિલેખ (57 170). 511, [0- 176 ક.)માં 
ત્યારે ઉંત્ત્જનમાં પ્રતીહાર મહે દ્રધાલ ૨ નના પ્રાદેરિક અધિકારીનું' શાસન ફેોવાને હહ્લેખ 
આવે છે. 

૧૯૫. ગુ. મ. રા. ઇ., પૃ. ૨૫૫-૧૫૬ 


પારેશિષ્ટ 
ગુજરાત ઉપર સુસલમાનોાનાં આક્રમણ 


હઝરત મોહમ્મદ પેગમ્બરનતા અવસાન પછી એમના ખલીફાએ એટલે કે 
ઉત્તરાધિકારીઓના જમાનામાં અરબ જુસલમાનોએ મજ્હબનાં આવેશ, ઝનૂત અને 
જુસ્સામાં ચારે તરફ ચડાઈએ કરવા માંડી હતી. એમતો મૂળ મકસદ બધે દુનિ- 
યામાં ધ્રસ્લામને। ગ્રચાર્‌ કરવાનો હતે।, જ્યાં જ્યાં તેએ ગયા ત્યાં તેઓને ક્તેડ 
મળી. દૂ'ક વખતમાં એમણે શામ (સીરિયા), પેલેસ્ટાઈન અને મિસર જીત્યાં અને 
ઉત્તર અ[ફિકા, સ્પેન અને ઈરાત પણુ એમતા કબજામાં ગયાં. આ રીતે તેઓ 
પ્સ્લામનેો પ્રચાર અતે ખિલાક્તનોા વિસ્તાર કરતા જ રહા, અને એમણે ઉત્તર 
જ્નારતના પ્રદેશો ઉપર પણુ આકમણુ કરવાતું શર્‌ ક્યું. 

અરખોએ ઇસ્લામ સ્વીકાર્યો તે અગાઉ ધણી સદીઓથી એમતા દેશ અરખ- 
સતાન અને ભારતવષ વચ્ચે જળમાગે' વેપારી સખધે હતા. પશ્ચિમ ભ્રાર્તના 
સમુદ્ર-કાંઠા ઉપરનાં બદરી મથકો ઉપર તેએ આવતા જતા હતા. એ સ બધની 
શરૂઆત ગુજરાતની ભૂમિ ઉપર જ થઈ હતી, જે ગુજરાતના ભ્રોગાલિક કુદરતી 
સ્થાનને આભારી હતુ. 

આ કારષણુથી ગુજરાતની સષ્ઠહે અગે અરખોને વાકેકગારી તે હતી જ. 
તેએએ ઇરલામ સ્વીકારતાં મૂતિપૂડ્નને તિલાંજલિ આપી હતી, પરંતુ તેથી 
ભાર્તવાસીએના એમતા પ્રત્યેના વલણુમાં ક'ઈ પણુ તફાવત પડયો ન હતો. આમ 
હતાં તેએએ પશ્ચિમ ભારતનાં સમહ બ'દરો તથા એની આજુબાજુતા સમૃદ્ધ 
પ્રદેશો કબજે કર્વાતી અતે ત્યાં મૂતિપૂન્નતો નાશ કરવાની પ્રરૃત્તિએ કરવા 
માંડી, ખી”! ખલીફા ઉમર ફારૂકતી શિલાકૂત (ઈ. સ. ૬૩૪-૬૪૪) દરમ્યાન 
મુસલમાત અરબ આકમણૂકારીનું ધ્યાન પશ્ચિમ ભારત તરફ ખેચાયુ. બન્યું હતું 
એવુ કે એ ખલીફાએ ઉસમાન બિન અખીઆસ સફ્ેકીને બહરેત અને ઉમાનને 
હાકેમ તીમ્યેો હતો. એણું ખલીફાની પર્વાતગી મેળવ્યા વિના પોતાના ભાઈ 
હફમતી સરદારી તીચે હિ. સ, ૧૭ (ઈ. સ, ૬૩૬)માં એક નોક]ફ્રોજ કાંકણુ તરક 


શહ 


«ઝુ પરેરિણ [ ૧૭૧ 


રવાના કરી. હકમે વતમાન સુબઈ? પાસે આવેલા થાણા* બદર ઉપર 
આક્રમણુ કયું” અને લૂ'ટફાટ કરી ત્યાંથી એ ઉમાન પાછો ફ્્યો.૨ અરખોનેો 
પશ્ચિમ ભારત ઉપર એ પહેલે! હુમલો હતે. 


નોકા-ફોજ લઈ દૂર દૂરના પ્રદેશો ઉપર ચડાઈ કરવામાં પરાજય પામવાને 
ખતરે રહૈતે1 હોવાથી ખલીફા ઉમરને એમ કરવા પ્રત્યે અતિ નફરત થતી. આથી 
મજકૂર આકંમણુ તથા એના પરિણામ અગેની ખબર એને પહોંચાડવામાં આવી 
ભારે એ અતિ રોષે ભરાયો અતે હાકેમ ઉસમાનને પેગામ પાઠવી જણાવ્યુ કે 
“નિરાદર્‌ સફૂફી ! આ બાબતમાં સાચુ' કહીએ તે તમે ફ્રેજ મોકલી ન હતી, 
પરતુ એક કીડાતે એક કાષ્ઠ ઉપર્‌ મૂકી એને સમુદ્રમાં ફેકી દીધો હતે, એ 
લોકો જે આફતમાં સપડાયા હોત (એટલે કે માર્યા ગયા હોત) તે! તમારા 
કખીલામાંથી હું એટલી જ સખ્યા જેટલા માણુસોની કતલ કરાવત.* ' 


આમ છતાં થોડા સમય બાદ મજકૂર સરદારે ભરૂચધ ઉપર ચડાઈ કરી, 
એમાં પણું હકમને સારે લાભ મળ્યા, એ ફ્રેજ વિશે માત્ર એટલું જ 
જાણુવાનું મળે છે કે એ આકમણુ કરી મકરાણુ તરફ ચાલી ગઈ હતી.” 


ત્રીજ ચડાઈ ને બનાવ ઉપરના ખનાવ પછી ૪૧ વરસ ખાદ ધોથામાં નોંધાયે। 
હતો. પ્રવાસી મોહમ્મદ શકી ઉલ્લાહ ધોધાની તોંધ લેતાં લખે છે કે “ ધોધામાં 
એક આર્સ રિલા છે, જેના ઉપર અરખી લિપિમાં લેખ છે, તેમાં આ પ્રમાણે 
લખવામાં આવ્યું છે: “ હિ. સ. ૫૭( ઈ. સ, ૬૭૭ )માં સિપાહસાલાર્‌ ઇસ્માઇલ 
એક બળવાન ફ્રેજ સાથે ઘોઘા ઉપર ઊતરી આવ્યો. અહી'ના હિંદુ રાજન સાથે 
એક મહાન જગ ખેલાયો. બને તરફે પુષ્કળ માણુસે। માર્યા ગયા, જેમાં સિપાહ- 
સાલાર્‌ ઇસ્માઇલ અને એને સરદારે યાફૂબ મદની વગેરે ધણા ખપી ગયા.“ 


પ. સ. ૭3૧ માંથ મોહમ્મદ નિન કાસિમે સિંધ જીતી લીધુ અને ત્યાંની 
શાસન-જ્યવસ્થા ખરાર્બર્‌ કર્યા બાદ ઈ. સ, ૪૫૩-1૧૪ માં એણું એક ફોજ ભીનમાલ 
તરક રવાના કરી. ત્યાંના લોકો લડાઈ કર્યાં વિના શરણું થયા, એ પછી એ ફે।જ 
જયપુર્‌ તરકૂ ચાલી ગઈ, 


ઈ, સ. ૭૧૪ માં મોહમ્મદ બિન કાસિમે સોરાષ્ટ્રના રહેવાસીઓ સાથે 
સુલેઠ કરી, એમાં મેડ ( મેર) લોકોનો પણુ ઉલ્લેખ આવે છે, આ ઉપરથી એમ 
જણુય છે કે એને એ પ્રશ્ન સાચે ક'ઈક ધર્ષણુ થયુ હેવુ' નનેઈ એ.“અ આ 
વષે મોહમ્મદ ખિત કાસિમતી અરતરટ્દી થઈ, એ પછી ખલીફા તરફ્થી સિ'ધમાં 


&ૃ૭૨] જૈત્રક કાલ અને અનુ-'ાત્રક કાલ *૬ 


નિમાઈ ને આવતા હાકેમેો આંતર-વિગ્રહમાં રચ્યાપચ્યા રહા. એતો લાભ લઈ 
ભાનમાલ અરખેની હરફૂમતમાંથી મુક્ત થયુ. 


ઈ. સ. રપ માં?૦ સિંધના હાકેમ તરીકે જુનૈદ ખિત અખ્દુર્‌ રહમાન 
આવ્યા અને હડૂમતનુ' સુકાન સ ભાળ્યા માદ એણે આજુબાજુના પ્રદેશે ઉપર 
આક્મણુ। કરવાનો આરભ ક્યોર. કચ્છના રણને રસ્તે એ મારવાડમાં૧૧ પહેોંચ્ચે. 
ત્યાં થોડે સમય આરામ લઈ, ત્યાંથી ઊપડી, માંડલ દર થઈ તે ધિણોજ"2 ગયે. 
તયાંથી આગળ વધી એણે રાજધાની પચાસરનેો કબજે લીધો.૨૪ એ પછી 
વિજય-યાત્રા ચાલુ રાખ) એ ભરૂચ પહોંચ્ધો અતે એક જ લડાઈ લડયા બાદ 
એ એણે જીતી લીધુ'.૧૫ પોતે સિધથી ઘણે દૂર સુધી નીકળી આવ્યે! છે તથા 
આગળ વધવુ પોતાના માટે ભય ભરેલું' છે એવે! ખ્યાલ એતે ત્યાં આવેલે. 
ત્યારે એ ત્યાંથી પાછે! વળી લૂ'ટના માલની સાથે ભીનમાલને રસ્તે સિધ 
પહોંચ્યો,૫૧ 


નવસારીના એક તામ્રપત્રમાં સે'ધવ, કચ્છેલ્લ, સૌરાષ્ટ, ચાપોટક, મોય", 
ગુજર્‌ વગેરે રાજ્યો ઓળ'ગી તાજિક (અરબ) ફોજ દક્ષિણુના રા'નએને જીતવા 
જતી હતી એવે ઉલ્લેખ આવે છે એ પરથી આ અરબ વત્તાંતતે સમર્થન મળે 
છે. વળી આ પરથી એમ જણાય છે કે અરબ હાકેમે ભરૂચથી એક ફ્ેજ દક્ષિણુ!- 
પથ તરફ આગળ રવાના કરી; અરબ હાકેમતે નવસારીના ચાલુકય નરેશ 
અવનિજનાશ્રય પુલકેશીએ રે।૪ી, પરાજય આપી, ત્યાંથી પીછેહઠ કરવાની ફરજ 
પાડી,?૭ ગુર્જર્‌ રાજન જ્યભંટે અરબ ફ્રોજનો પરભવ વલભીપુરમાં કર્યા 
હોઈ, એતુ' એ પરાક્રમ ધણું કરીતે આ પીછેહઠ દરમ્યાન બન્યુ હોવુ 
સ'ભવે છે.પ૬ 


ઈ. સ. ૭૫૮ માં1“ સિ'ધતા હાકેમ હિશામ બિત ઉમર તગ્લબીએ ઉમર્‌ બિન 
જમલ નામતા સરદાર્તે એક નોકા-ફ્રેજ આપી ગુજરાતના કિનારા તરફ, બહુધા 
ભાંતી પરિસ્થિતિની માહિતી મેળવવા,ર* રવાના કર્યો, તે ભરૂચ ત%ફ આવેલા 
ભાડભૂતર ૧ બ'દરે પહોંચીને ત્યાંથી પાછે ફર્યો. એણે આપેલી વિગત ઉપરથી 
હિશામે નોકા-ફેોજ લઈ ભરૂચથી થોડે છેટે આવેલા ગ'ધાર્‌૨૨ ખદર ઉપર્‌ 
બઆકમણુ કયું” અતે એણું એ જીતી લીધુ. કેટલેક સમય એણે ત્યાં પસાર કર્યો. 
(થાં એક બોદ્ધ વિહાર હતો તેતો કભજે લઈ એને તોડાવી ત્યાં એક મસ્જિદ 
ષ્‌ણુ।વી. ચુજરાતમાંતી મરિજરોમાં એ પ્રથમ બ'ધાયેલી મસ્જિદ હોવાનું મતાય 
જે, એ પછી હિંશામ ટ્યાંથી પાછે! ક્ષા, 


«શુ બારિસિણ (૧૭૩ 


ખલીફા અલ્મહદી અક્બાસી( ઈ. સ. ૭૭૫-૭૮૫ )એ અખ્દુલમલેક બિન 
શિહાબની સરદારી નીચે એક નૌકા-ફેજ રવાના કરી, તે ઈ. સ. ૭૭૬ માં 
ભાડભૂલર5 બ'દર ઉપર ઊતરી, એણે એના ઉપર આક્મણુ કયું અને ત્યાં 
જેહાદ જગાવી. 


એ સૈનિકોનાં જસ અતે ઝતૂત સામે સ્થાનિક લેકે। ટકી શકયા નહિં. અરબ 
ફેજે શહેરાતો કખન્ને લીધો ત્યારે લોકો એક બૌદ્ધ વિહારમાં ભરાઈ ગયા. 
અરખોાએ એતે ઘેરી લીધો અને ઝડપભેર એનો કબજે મેળવવા તેએએ વિસ્ફોટક 
વસ્તુઓ અદર ફ્‌ે'કી, જેનાથી એમાં આગ સળગી ઊઠી, કેટલાક લેકે અદર 
ભસ્મીભૂત થઈ ગયા અને જે કેટલાક ગભરાઈ તે બહાર આવી રહ્યા તેએ અરખ 
સૈનિકોની તેગોના ભોગ બન્યા, એ અથડામણુમાં ૨૯ જેટલા અરખે! પણુ માર્યા 
* ગયા. મામલે। થાળે પડયો અને શહેરમાં શાંતિ સ્થપાઈ. એ પછી પણુ અરખોા 
પાછા રવાના થઈ શકયા નહિં, કારણુ કે સમુદ્રમાં તોફાન હતુ. કમ સ જેગે ભાડ- 
ભૂતમાં અઢાર વરસે (અધિક ભાદરવાવાળા વરસમાં ) ભરાતે। મેળા એ જ સમયે 
આવ્યો હતે, ત્રડતુ-ફેર અને લેકેની ઠડ્ઠડને લઈ ને ત્યાંની ઠવા બગડી અને રોગ- 
ચાળા ફેલાયો. એ રોગ મૉંમાં થતે! હતે! અને એવે ઝેરીલે હતો કે જે એમાં 
સપડાયો તે બચતો નહિ. અરબ જફેજમાંના હજર જેટલા સૈનિકો એને લીધે 
મરળુ પામ્યા અને એ પછી ખાક રહેલાએએ ત્યાંથી ઉચાળા ભર્યા.૨૪ 


ઈ. સ. ૭૭૬ ના આ હુમલાને અગાઉ કેટલાકે વલભીના વિનાશનુ' નિમિત્ત 
માનેલે, પણુ વલભીતો વિનાશ તે! વિ, સ. ૮૪૫( ઈ. સ, ૭૮૮ )માં ધો 
તથી એ આ હુમલે હે!ઈ શકે નહિ. 


જેત પ્રેબ'ધોમાં જણાવેલી અતૃશ્રુતિ મુજબ મૈત્રક રાજ્યના પતન તેમજ 
વલભીષુર્ના વિનાશ અ'ગે વલભીપતિ શીલાદ્ત્યિને યુદ્ધમાં *હણીને વલભીપુરને 
નાશ કરતાર મ્લેચ્ઠ સેનાના ઘાતક આક્રમણુને જવાબદાર ગણુવામાં આવ્યુ* છે. 
શીલ્ાદ્ત્ય રાળ્નએ પોતાની કુંવરી માટે નગરના શ્રેષ્ઠી ₹ક કારૂને ત્યાંથી એની 
રત્નજડિત સોનાની કાંસકી બળાતકારે ઝૂ'ટવી લીધી એતુ' વેર વાળવા કાકૂએ 
મ્લેચ્છ સેનાને વલભીનો નાશ કરવા ને!તરી હતી,૨૬ 


અલ્‌-બીરૂનીએ એના પુસ્તકમાં આ બાખતમાં કરેલી નાંધ ઉપરથી સ્પણૃ થાય 
છે કે જેન પ્રબ'ધોમાં જણાવેલે મ્લેચ્ઠપતિ તે અલ-મતસુરાતો હાકેમ હતો અને 
એણે રાત્રે દરિયાઈ હુમલે। કરીને ર્‌કતી ઇચ્છા મુજબ વલભીને। નાશ કર્યેર હતા,૨૭ 


૬૭૪] સેત્રક કાલ અતે અતુ-સૈત્રક કાલ [ પ્ર. 


એ પછી મોહમ્મદ બિન ક્ઝ્લે મેડ લેકે સામે દરિયાઈ જહાન્નેતો કાફલે 
લઈ આક્રમણુ ક્યુ ,૨૬ ગએ પ્રશ્ન સોરાષ્ટ્રમાંની મેર મનન હોવાનું જણાય છે. 
મોહમ્મદ બિન યૂઝૂલ (ઈ. સ. ૮1૩-૮૩૩ દરમ્યાન) સિ'દ્ાન( દમણુ પાસે )ને। 
હાકેમ નિમાથે હતે, 


ઈ. સ. ૭૮૮-૯૪૨ ના અતુ-મેત્રક કાલ દરમ્યાન તળ-ગુજરાતમાં રાષ્ટ્રકૂટોનું 
શાસત હતુ' અને એમને અરબો સાથે સારે મેળ હતો; જ્યારે સોરાષ્ટ્રમાં 
પ્રતીહારોતું આધિપત્ય હતુ અને એમને અરખે। સાથે સારો સખધ ન હતે!, 
તેૈયી એ કાલ દરમ્યાન અરબોને। ઉષદ્રવ સૌરાષ્ટ્રમાં રહૈ ( અને તળ ગુજરાતમાં 
ન રહે) એ સ્વાભાવિક છે. 


આ રીતે અરખોએ ચુજરાત ઉપર અન્ય આક્રમણુ પણુ કર્યાં હશે, પરતુ 
એની કોઈ કાયમી છાપ રહી ન હતી, 


ર પાદટીપે। 


૧, એ વખતે ત્યાં સુઃખઈની હસ્તી ન હતી. 
૨. અરખી ત્રશે!માં “તાના” ઉચ્ચાર છે, 
૩. મછાજર્‌ી, 'જુતતૂ છુછયુટાન,' ૬. ૪ર્‌૨ 
૪. તછાસરી 'જુસૂદુજયુઇરન' (51101, 870 9 76484, 1701 4, 8. 115- 
116ના આધારે); 
. સૌજાના એેચર્‌ સયૂ ગ%૪ તથી, 'તારીલે સિંષ,' ૪, ૨૬ 


૫. એ સમયનું ભરુકચ્છ. અરબી ઞથેમાં એને બદલે કેટલેક ઠેકાણે ““ બરૂજ'”' અને 
કેઠલેક ઠેકાણે “બરસ, જે. 


૬, રોલ શાત મોદશ્૬, 'સિર્સાલે સોઇન્મથી,' જ. ૨૭ 

૭. સૌના અમ્યુઝદ્ય, “ચારિ સળ્યાન', છૂ. ૪ 

૮. સેલ શોન સોરનતર, “મિટ્ઞાતે સુસ્તજાવાઇ', “૪, ૪૨૬૧-૫૦, તોંધ 

એ વુદ્ધ વિશેનો ઉલ્લેખ અરખી ઘતિહાસ-મત્રથોની લખાચેલી નોંધે માં કોઈ ડૈકાણે 
નેવામાં આવ્યે! નહિં, આથી સિપાહસાલ૨ ઈસ્માઇલને કેણણે મે।કલ્યે! હતે।. આ યુદ્ધ કોની 
સાથે થયુ' હતુ', વગેરે સાહિતી પ્રાપ્ય નથી. પરતુ ઇતિહાસે ઉપરથી એમ જણાય છે કે 
એ સમયે ઉમય્યા ખલીફા મુઆવિયાની ખિલાફત (ઈ, સ. ૧૬૬-૬૮૦) હતી અને 
સૌરાષ્ટ્રમાં વલભીના રાન્ન શીલાદિત્ય 3 નનતું રા!સન (ઈ, સ. ૬૬૦-૬૮૫) હતુ. 


ત્સુ] પરેકિણ [૧૫ 


«- સછાન7 સૈયદ શુજ્ઠેતાન સસ્તી, “ફ્રિજ તબત્જીવાત,' જ. ૧૬); ભજી અયૂવર- 
શા અુરાસોની, શાગિતે અર્વીણ ફેરાન વ રર, છ. ૧૨ 

«. અ. તળાજ્ઞરી, “જીત દુછયુતરાન' (૪11101, 9#. ૮. 20. 123 1.) 

૧૦. એય્લે કે હિં, સ. ૬૧૦૭- 

તૌળાના સેચજ સુજેસાન સટી, 'અરવો હિવ્જે લસસ્રાત, છ. ૧૭; અને 
“અર્વોંઢી ગણાગરની' છૂ. ૬ર૨-૬રે 

૬૧. અરખી પુસ્તકે।સાં “મરમદ” છે. 

૧ર. એ વીરમગામ નજીક છે. ૧૩. એ પાઢણુ નજક જે. 

૧૪-૨૫. સૌ લેયર બગૂ ગવ નર્વી, 'તારીસ સિંધ, ₹. ૧૨૧ 

૨૬, ચજાજ્તરી, 'જુતૂરુજ્યુત્ન, ઈ. ૪૪૨ 

૧૭, હરિપ્રસાદ ગ. રારી, “મૈત્રકકાલીન ગ્રુજરાત”, ભા. ૨, પૃ. 3૩૨૦-૨૨ 

૧૮, એજન, પૃ. ૨&૫-૯૬ 


૧૯. 7, €., 101. 1, ૪. 1, 00. 95 તાવ 524; છૌસઝોના સેચટ અવૂ સળ નટ્વી, 
(તારીસે સિષ', ૧, ૧૫૬-૧૫૭)એ હિ. સ. ૧૫૪ એટ્લે કે ઈ. સ. ૭૬૮ની સાલ 
જુવે છે. ી 


૨૦. વછાસરી, 'જુતુદુઝયુજરાન છૂ. ૪૪૫ 

ર3. અ સ્થાનતા નામ વિશે અ'ચેજ પુસ્તકે માં મતભેદ છે. ઇલિયટે એને “બરડા'તું 
અરખી રૂપ ગણ્યુ' છે (774079 07 7077૮, 17૦01. 1, [.444, £.. 1. 1.), પરતુ 'બરડા' 
નામનુ' કોઈ સ્થળ સમુદ્ર-કિનાર હે!વાનું જણાતુ' નથી. અલખત્ત. પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રમાં એ 
નામને! ડુંગર છે. બૌમ્બે ગૅઝેટિયરમાં પણુ એ જ અથ અપનાવવામાં આવ્યા છે (1701. 
1, 81. 1, ૪/0. 95, 524), પર'તુ એના પરિશિષ્ટ પ માં “આાલબહ' પાઠાંતર ગણી એ 
નામ “બાલ્ષબહ' (બલભ) ઉપરથી વલભીને લ!ગુ પાડવામાં આવ્યુ' છે (પ. ૫ર૪). એ 
સુજખ મૂળ “ખરાદહ' છે અને એના ઉપરથી 'ખરાખહ', “બાલ ખહ' અને “બલ'ખબહુ* 
એવા ઉચ્ચારે એણે ઘટઢાન્યા છે. એમાંતા “અલ'બહ' ઉપરથી 'વલખી' અને એ ફધરથી 
“વલભી” હે!વાનું તારવે છે. પા. ઢી. ૫). “બરાદહ” ઉપરથી “વલભી” આમ તારવવાનુ' 
ચાગ્ય ગણી શકાય એમ નથી, પરતુ દલિચટે બલાઝરીના “ફૃતૂ હુલબુલ્દાન'ના વૃત્તાતન! 
સશ્ષેપમાં ષાદટીપમાં ખિ'ટી વિનતા જે રેખાકીય શખ્દ આપ્યો છે તેમાં એણે એની ઉપર 
બિ'£દીએ। કલ્પી “નારદ” શખ્દ ઘટાવ્યો છે (77270797 જ 707, 170). 2, ૭. 127), 
પરતુ કોઈ સ્થળનુ' એવા ઉચ્ચારનું નામ માલૂમ પડતુ' નથી. નતે એ જ રખાષીય શાખ્દ 
નીચે બિહ્એને! ઉપયોગ કરવામાં આવે તે તે “ખારબુદ્” વાચ, અને એ સ્થળને 
ભરૂચની પશ્ચિમે નમદા નદીના મુખમાં આવેલ! વતમાન ભાળભૂત તરીકે ઓળખાવવામાં 
- આવ્યું છે (સૈયર સુઝ્લાન સછી, “ગરનો હિર્જે તબુલ્છુજાત', ૧. ૧૭), 


૧૫૧ ] મૈત્રક કાલ અતે ચાનુ-સૈત્રક કાલ [ર. 


૨૨. ઇતિહાસે।માંથી નષુવા મળે છે કે એ સમયે ગધાર એક સેોટુ' બ'દર હતુ, 
અને એ ઘે!ધા અને પીરમ ઢાપુની સામે હતુ. 

૨૩. સૌસાતા રયલ અવ ગદ તર્વી, 'તારીલે સિંધ,' ૫. ૧૬૧ 

૨૪. જરે લષયૂત,' મા. ૬, ૧. રૂષશ 

૨૫. હ. ગ'. રાસ્રી “મેત્રકકાલીન ગુજરાત,'' પૃ. ૧૫૫-૬૦ 

૨૬. એજન, પૃ, ૪૫૬ 

૨૭. 5240180, '“4/-9૪# 1 0૮4, 101. 1, [[2. 192 4. 

૨૮. થજાસરી, “જત ઇળ” (51110૬, 1/01. 1, ૪: 129 તા આધારે) 


મક્ર્ણ હ 


રાજ્યતત્ર 


આ કાલના રાન્ત્યત'ત્ર વિશે દાનશાસને। પરથી કેટલીક માહિતી મળે છે. 

રાજ રાન્ત્યત'ત્રની સારી જણુકારી ધરાવે એ અપેક્ષિત ગણાતું. એમાં 
મન્નના વિશ્ચાસ તથા અનુરૂપ આદેશનો તેમજ સધિ વવિત્રહ ઇત્યાદિને! સમાવેશ 
થતેો.૨ પ્રભુ આદિ ત્રણુ રાક્તિએ તથા સ'ધિ આદિ છ ગુણની જાણુકારી પણુ 
અપેક્ષિત હતી૨, રાજધર્મ માટે મતુસ્મૃતિને આધારરૂપ ગણવામાં આવતી.2 


૨૫9 


રાજ ર્‌ાન્યત-ત્રનો સર્વોપરી હતે!. રાજસત્તા ધરાવનાર કુલ ક્ષત્રિયવણુ નાં 
ગણાતાં. રાજપદનો વારસો કુલપર પરાગત હતે।. રાજગાદીનો વારસો હમેશાં 
પુત્રતે અને પુત્રોમાં જ્યેષ્ઠ પુત્રને મળે એવી પ્રથા સવ રાજકુલેમાં પ્રચાલેત 
નહોતી. મૈત્રક કુલમાં તે! “ણે રાજને ઉત્તરાધિકાર વાર્‌ાક્રતી એના દરૅક 
પુત્રને મળતો એવું લ્લાગે છે. ઉત્તરાધિકારીની પસદગી રાન્ન પોતાની ઇચ્છા 
અનુસાર કરતે! લાગે છે. આથી કવચિત્‌ ઉત્તરાધિકાર મોટા ભાઈ ને મૂકીને 
નાના ભાઈ નેષ મળતો એવું જેવા મળે છે. મેત્રકોનાં દાનશાસનોમાં દૂતક 
તરીકે ઘણી વાર રાજપુત્રના અને કવચિત્‌ રાજપુત્રીનાય ઉલ્લેખ આવે છે, 
પર'તુ કયાંય “યુવરાજ'નો ઉલ્લેખ આવતે નથી. ચાલુકયો તથા રાષ્ટ્રફૂટોનાં 
દાનશાસનેમાં કયારેક યુવરાજના નિર્દેશ મળે છે.પ 


રાજાઓની પ્રશસ્તિ પરથી આદશ રાજમાં ઉચ્ચ કુલ, દર્શનીય દેઠ, પરાક્રેમ, 
જ્ઞાન, સુચરિત અને ઉદ્ારતાના ગુણુ અપેક્ષિત હોવાનું માલૂમ પડે છે. પરાક્રમની 
બાબતમાં યુદ્ધકોશલને તે યુદ્ધદોશલની બાબતમાં સઠજ શક્તિ તથા વિશિષ્ટ 
શિક્ષાને! નિર્દેશ આવે છે. 


૪-૨૩--૬૨ 


૧૭૭ 


૧૭૮) મૈત્રક કાલ અને અતુ-સૈત્રક કાલ [.પ્ 


રાજ્યાભિષેકનો વિધિષુર:સર ઉત્સવ ઊજવાતે!. કેટલાક રાષ્ટ્રફૂટ રાક્તએ। 
પટ્ટબધ પ્રસગે અનેક ગામોતું દાન દેતા” તે સુવર્ણ તુલા પણુ કરાવતા. કેટલાક 
રાજાએ રાજ્યાભિષેક . થતાં નવું નામ ધારણુ કરતા.” કેટલાક પોતાના મૂળ 
નામ ઉપરાંત ગૌર્વસૂચક અપરનામ ધારણુ કરતા; જેમકે “ધર્માદિત્ય ', 
“ખાલાદિત્ય ', “ વીતરાગ ', “ પ્રશાંતરાગ ', ' બાહુસડાય. '', ચાલુક્ય વ'રાના રાજા 
“ ધરાશ્રય ', “ શ્ર્યાશ્રય ', ' જયાશ્રય ' અને “ અવનિજનાશ્રય ' જેવાં અપરનામ 
ધરાવતા. રાષ્ટ્રફૂટ રાજએ  “ સુવર્ણું વર્ષ ', “ પ્રભૂતવર્ષ ,' “ ધારાવર્ષ ,” “ નિત્યવર્ષ ,' 
“અકાલવર્ષ ,' અમોથઘવષ' , “શ્રીવલ્લભ ', “ પૃથ્વીવલ્લભ ,' “ નરૈ'દ્ર ', અને 
“કીર્તિનારાયણુ ' જેવાં એક કે અનેક અપરનામ ધરાવતા. રાજપદ પ્રાપ્ત થતાં 
કિરીટ, છત્ર, પાલિષ્ત્રજ વગેરે રાજચિહ્નો ધારણુ કરતા. 


સજબખિરુદેા 

તવાં રાજ્ય સ્થાપનાર રાજાએ રાજ્યાભિષેક પામ્યા પછી જ રાજબિરુદ 
ધારણુ કરતા, નહિતો રાજસત્તા ધરાવવા છતાં પોતાના જૂના હોદા જ ચાલુ 
રાખતા; જેમકે ' સેનાપતિ ' કે ' મહાસેનાપતિ'. અ સમયે સામાન્ય રાજા 
“મહારાજ બિરુદ પયોજતે.. કોઈ રાજાધિરાજ્ના આધિપત્યના સદભ માં એ 
'સામ્‌ત' કે ' મહાસામત' કહેવાતો. કેટલાક રાળ “ મહાસામત ', ' મહા- 
પ્રતીહાર ', “ મહાદડનાયક ', “ મહાકાર્તાફતિક ' અને ' મહારાજ ' એ પ'ચ 
મહાશખ્દ ધરાવતા.૬ દક્ષિયુ ગુજરાતના ધણા રાજાએ માત્ર પંચ મહાશખ્દ 
ધરાવતા હોવાનો મોધમ ઉટ્લેખ કરતા; જેમઢે ચુજરનૃપતિવ'શના રાજાએ। તથા 
રાષ્ટ્રૂટાની લાટ શાખાના રાજાએ, વળી એમાંના કેટલાક પોતાને “ મહાસામ'તા- 
ધિપતિ' તરીકે એળખાવતા. કેટલાક રાન્તએ કેઈ રાજબિરૃદોતે પ્રયોગ કરતા 
નહિ; જેમકે મેત્રક વશના શીલાદિત્ય ૧ લાથી માંડીને ષ્ુવસેન ૨ *ન સુધીના 
રાજએ!. સામત રાજાએ પોતાના અધિપતિને ' પરમભટ્ટારક ' કે ' પરમસ્વામીં ' 
તરીકે નિર્દેશ કરતા. 


પ્રભળ રાજાધિરજેના આધિપત્યથી મુક્ત થયેલા સ્વત્રત્ર રાજળગ। 
“ પરમભટ્ટારફ-મફારાજાધિરાજ-પરમેશ્વર ' એવાં મહાબિરુદ ધરાવતા. મેત્રક રાજ 
ધરસેન ૪ થાખએે એ ઉપરાંત ' ચક્વર્તી ' બિરુદ પણુ ધારણુ કરેલુ. 


રશાજધમ' 
પ્રનતું પરિપાલનત એ રાજાતો મુખ્ય ધમ ગણાતો. રાજ્યની અ'દર શાંતિ, 
સલામતી અને વ્યવસ્થા રહે એ માંટે એ પૂરતો પ્રબ'ધ કરતે।. રાજ્યના રક્ષણ માટે 


હસુ] રાજ્યત'ત્ર _ (૧૭૯ 


તમજ કટલીક વાર રાન્યના વિસ્તાર માટે એ સગ્રામ ખેલતે. દાતશાસનેોમાં 
આવતા સ્ક'ધાવાર(૭ાવણી)ના ઉલ્લેખો પરથી એ સમથે દડયાત્રામાં રાન્ન જાતે 
જતા હોવાની પ્રતીતિ થાય છે. રાજ્યત'ત્ર માટ એ વિવિધ આંધકારીઓ નીમતે। 
ને પ્રન પર વિવિધ કર્‌ નાખતો. એ દીત-અનાથ જનેોતું ભરણુપોષણુ કરતે, 
વિદ્દાતો-ચુરુએને આર્થિક ઉત્તજન આપતે ને બ્રાહ્મણે દેવાલયે તથા વિહારેને 
ભૂમિદાન દેતે, અગાઉના રાજાઓએ આપેલાં ધમ દેથોતે અનુમોદન આપી એતુ' 
અનુપાલન કરતા. એ વર્ણાશ્રમ-આચારને ઉત્તેજન આપતો. એ પ્રજાહંદયતુ 
રજન કરતા, પર્‌ાકમ અને વિભ્રવતી અભિવદ્ધિમાં પરાયણુ રહેવા ૭તાં એ 
સદ્ૃવિઘા અને સદ્ગુણો વડૅ સદાચાર કેળવતે૨* 


અમપવત્ચો 


રાન્્યત'ત્ર ચલાવવા માટે રાન્ન કુમારો કુલપુત્રો અતે સામ તોની મદદ 
લેતો ને અમાત્યોની નિમણૂક કરતો. અનુમેત્રક કાલનાં કેટલાંક દાનશાસને।માં 
“અમાત્ય 'તે! ઉલ્લેખ આવે છે એ ત્યાં રાજામાત્ય કે મહામાત્યના અથમાં છે. 
આ કાલ દરમ્યાન સોલકી કાલની જેમ મહામાત્યોના નામનિર્દેશ ભાગ્યેજ 
મળે છે, છતાં “ ઉદયસુદરીકથા 'માં જણાવ્યા મુજબ અમાત્ય વગરનું રાય એ 
સૂત્રધાર વગરના નાટકતી જેમ ચલાવી શકાતુ નહિ, કેમકે તમામ કામતે। મુખ્ય 
આધાર અમાત્ય પર રહેતે. એમાં જણાવ્યા પ્રમાણે અમાત્યની નિમણૂક રાન્ન 
ગમેતે વણુ'માંથી પોતાના વિવેક અનુસાર કરતે।.૫3 


સુખ્ય અ્ધાકારીએ! 


ફેદ્રસ્થ ત'ત્રમાં સુખ્ય અમાત્યને મદદ કરવા અનેક મુખ્ય અધિકારીઓ 
નિમાતા. એમાં મહાપ્રતીહાર, મહાદ ડેતાયક અતે મહાકાર્તાફૃતિકનો ખાસ સમાવેશ 
થતો. રાજરક્ષણુની બાબતમાં મહાપ્રતીઠારની મહત્તા સેનાપતિ જેટલી ગણાતી. 
મદાદડતાયક એ સૈન્યના નાયકોનો વડે હતેા. ક્રાર્તાફાતેક એ રાજ્યનાં કૃત અને 
અડૂત કાર્યોની સમીક્ષા કરનાર મુખ્ય અધિકારી જણાય છે.૧૨ ર્‌ાજશાસનના 
દૂતકતે] અધિકાર સામાન્યત: રાજપુત્ર (કે કવચિત્‌ રાજપુત્રી), સામત કે 
મહાપ્રતીકારને સાંપાતો. કોઈ વાર્‌ આ અધિકાર મહાક્ષપષટલિક અર્થાત્‌ અક્ષપટલ 
(દફતર) ખાતાના મુખ્ય અધિકારીને સોંપવામાં આવતે. રાજશાસન ઘડવાનો 
દિવિર્પતિને। અધિકાર સામાન્ય રીતે મહાસ'ધિવિમ્રહિકને ને કેટલીક વાર્‌ મહાબલા- 
[ધયૂતતે સૉંપાતો. બીજા મોટા અધિકારીઓમાં કુમારામાત્, ઉપરિક અને 
રાજસ્થાનીયતો સમાવેશ થતે।. કુમારામાત્ય એટલે કુમારને સલાહ આપનાર 


૧૮૦] શૈત્રક કાલ અને અતુ-શત્રડ કાલ [ પ્ર. 


અમાત્ય, ઉપરિક અદાલતી તેમજ વહીવટી આંધકાર ધરાવતો! મોટો અધિકારી 
હતે।. રાજસ્યાનીયને કેટલાક રાજના વતી રાન્ત્યના પ્રદેશનો વહીવટ ફરતાર 
અધિકારી અર્થાત્‌ રાજ્યપાલ ધારે છે, પરતુ એને બદલે એ ખીન્ન રાજ્ય 
(રાજસ્થાન) સાથેના સંબધ સ ભાળનાર્‌ અધિકારી, અર્થાત્‌ વિદેશ ખાતાનો મંત્રી 
હોય એ વધુ સ'ભવિત છે.33 


મહેસૂલ ખાતાના અધિકારીએ 


ભૂમિદાનનાં રાજ્શાસનોમાં ધણી વાર આયુક્રતક અને વિનિયુક્તકનો 
ઉલ્લેખ સહુથી પહેલે કરવામાં આવે છે. આયુક્તક એ મહેસૂલી હિસાબના 
ખાતાને મુખ્ય અધિકારી અને વિનિયુક્તક એ એ ખાતાને! મદદનીશ અધિકારી 
હોવાતું જણાય છે. ધ્રુવ અધિકરણુનોા અધિકારી રાજ્યે ધ્રુવ (મુકરર) કરલે. 
રાજભાગ ઉધ્રાવતાર મહેસૂલી અમલદાર હતે।.પ૪ નહિ ભરાયેલું મહેસલ વસૂલ 
કરનાર્‌ અધિકારી “ અતુત્પન્ન-આદાન--સમુદ્મ્રાહક ' કહેવાતો. શુલ્ક (જકાત) 
ખાતાનો અધિકારી ' શૌહ્કિક' કહેવાતો, ભોગિક એ “ભેગ ઉધરાવનાર 
મહેસૂલી અધિકારી હોવો સંભવે છે. મહેસૂલી ખાતાનો સહુથી ઉચ્ચ અધિકારી 
'ઊપ્રિક' હોવાનું માલૂમ પડે છે.૧૫ 


પોલીસ ખાતાતા અધેકારીએદ 


દડપાશિક, ચોરેોહ્રણિક અને દશાપરાધિક એ પોલીસ ખાતાના અધિકારી 
હતા. “દડપાશિક ' એટલે દડુપાશ ધારણુ કરી અપરાધીને ૬'& દેનાર અધિકારી, 
'ચોરેહ્રણિક' એટલે ચોરતો પીછો પકડી એને પકડનાર અધિકારી. 
' દૂશાપરાધિક ' એટલે દશ પ્રકારના અપરાધર્ડ કરનારને દડ દેનાર અધિકારી. 
' દુસ્સાધસાધનિક ' એટલે ધાડપાડુએઓને વશ કરતાર પોલીસ ટુકડીને! વડે, 
“વત્મપાલ ' એટલે વત્મ (માગતું રક્ષણુ કરનાર અધિકારી, “અ તપાલ' સરહદતું 
રક્ષણુ કરનાર અધિકારી હતે! “ પ્રતિસારક 'એ શહેર, ગામ કે સીમમાં પહેરે 
ભરતાર ચોકીદાર ડતો. “ ચાર્‌' અને 'અવલે[કિક' એ ગુપ્તચર વિભાગના 
અધિકારી હતા.૨૭ 
ન્યાયખાતાના અર્ધડકારીએપ 


ન્યાયખાતાનો મુખ્ય અધિકારી * પ્રમાતા' હતે. ફ્રેજદારી ન્યાયખાતાનું 
સ'ચાલન પ્રાયઃ ' મહાદડનાયક ' કરતે।. “ મહાક્ષપટલિક ' આ ખાતાને! મુખ્ય 
મદદનીશ હતે. “ દ'ડપાશિક ' અને 'દશ્ાપરાધિક ' એ પ્રાયઃ પોલીસ ખાતા 
ઉપરાંત ન્યાયખાતાતાય અધિકાર ધરાવતા.1૬ 


હસુ] રાજ્યત"ઝ [ ૧૮૧ 
લશ્કફી 'ખાતાતા અધેકારી 


ધર્મ દેય તરીકે આપેલી ભૂમિમાં સવ રાજકીય પુરૃષાને હરતક્ષેપ કરવાની 
મનાઈ ફરમાવવામાં આવતી, તેમાં “ચાર' અતે “ ભટ 'તો ખાસ ઉલ્લેખ 
કરતા, એ પ્રાયઃ નિયમિત અને અનિયમિત સૈનિક હતા, સૈનિકોમાં “ મોલ ' 
(મૂલના) અતે 'ભૃત? (ભાડૂતી) એવા ખે પ્રકાર હતા. એ અતુસાર ' ચાર” 
એ કાયમી અતે “ ભૃત' એ કામચલાઉ સૈનિક હોઈ શકે. હસ્તિદળના સૈનિકને 
“હસ્ત્યારાહ ' અને અશ્વદળના સેનિકને ' અશ્વારેડ ' કહેતા. સેન્યખાતાને। મુખ્ય 
અધિકારી “ મહાબલાધિકૃત ' હતો. “ મહાદ'ડનાયક' એ સેનાપતિને અધિકાર 
ધરાવતો. “સાંધિવિત્રહિક' (સ'ધિ અને વિત્રહ ખાતાના અધિકારી)ને! અધિકાર 
' ખૂલાધિકૃત ' સાથે સ કળાયેલે છે.૧૯ 


જ્રાર્ેશિક ્રધકારીઓ 


પ્રાદેશિક અધિકારીઓમાં ' રાષ્ટ્રપતિ 'નો અધિકાર સોથી ઊચી કક્ષાને 
હેતો, એને “ રાષ્ટ્રપાલ ' કહેતા. એ રાષ્ટ્ર નામે વહીવટી વિભાગને! વહીવટ કરનાર 
વડે હતે. “વિષયપાતે' એ વિષય(જિલ્લા)તો વડે હતો. આહારના તયા 
પથકના અધિકારી માટે ખાસ શકખ્દ પ્રયોજાયા તથી. * સ્થાનાધિકર્ણિક ' એ 
સ્થાન-થાણાનો વહીવટ કરનાર અધિકારી હતો. સ્થાન ' અતે “રથલી' એક 
લાગે છે. “દ્રગ '(શહેર)ને। વહીવટ કરનાર “દ્રાંગિક ' કહેવાતો, “ પ્રામ 'ને। વડા 
“ગ્રામફૂટ' કહેવાતો. ગામને! સહુથી મોટો માણુસ “ મહત્તર ' કહેવાતો]; એ 
ગ્રામપંચાયતના સભ્ય જેવો હતો, “પ ચફાલેક ' એ પ'ચકુલ(પચાયત)ને। 
સભ્ય હતે[.૨* 


પતર્‌ અધિકારીએ! 


“વેક્ષેપિક '૨૫ એ દૂતોને મોકલનાર અધિકારી હતે।..૨૨ “ અધિકારિક '૨૩ 
એ અપ્યક્ષ, નિયામક કે સ ચાલન જેવો અધિકારી હતો.૨૪ “વાસાપક 'રપ 
એટલે આગ'તુકાને નિવાસસ્થાતોનું વિતરણુ કરનાર અધિકારી.૨૬ “ મધ્યગ '૨૭ 
એટલે મષ્યસ્થ (લવાદ). ' ભ2'થી ભિન્ન “ ભટ્ટ ' એ ભાટચારણુ માટે પ્રેયોજ્યે। 
લાગે છે. 


વહીવટી વભાંગેપ 


વસ્તીને નાને! એકમ મ્રામ હતેો., નાનાંમોટાં ગામે માટે “ મ્રામ, મ્રામક, 
પદ્ર, પદ્રક, પહ્લી, પલ્લિકા' પત્યાદિ શખ્દ પ્રચલિત હત!, પર'તુ વહીવટી 


૧૮૨] જત્રક કાલ અને અતુ-શત્રક કાલ [ પ્ર. 


દજ્રિએ આ ખધાં “ગ્રામ' જ ગણાતાં. વસ્તીના મોટા એકમને “ નગર, પુર, 
પુરી, પત્તત, પાટક' ઇત્યાદિ કહેતા. સમય જતાં કેટલાંક મામ્‌ કે નગર મેોટાં- 
નાનાં થયા કરતાં, દા. ત. “નાંદીપુરી 'માંથી 'નાંદીપુર '.૨૬ નાના વહીવટી 
વિભાગોમાં “દ્રગ' અને 'સ્થલી' તોંધપાત્ર છે. “દગ 'માં દ્રગ(નગર) ઉપરાંત 
એની આસપાસમાં નાનાં ગામોનો સમાવેશ થતો. 'સ્થલી ' મૈત્રક કાલમાં 
સુરાષ્ટ્રમાં પ્રચલિત હતી. “ પથકનો ' વિભાગ તાલુકા જેવા હતે; દા. ત. નગરક 
પથક, કાલાપક પચક, કે રિલ્લા પથક. “ પથકર 'થી થોડો મોટો વિભાગ ' આહરણી ' 
કે “આહાર ' કહેવાતો; જેમકે હસ્તવપ્ર આહરણી, ખેટક આહાર, કામ ણેય 
અઆહાર્‌.૨૯ 


આ કાલ દરમ્યાન મોટા વહીવટી વિભ્રાગોમાં “ વિષય ' સહુથી વધુ 
પ્રચલિત હતો, એ હાલના જિલ્લા જેવે! વિભાગ છતો, મૈત્રક કાલમાં ખેટક 
વિષય, માલવક વિષય, શિવભાગપુર વિધય, સર્યાપ્રર વિષય, ભરુકેચ્છ વિષય, 
અતન મંદા વિષય, અકૂરેશર વિષય, સગમખેટક વિષય અતે કાશાકૂલ વિષય 
જેવા અનેક વિષય પ્રચલિત હતા (નકશે ૧), ન્યારે અનુ-મૈત્રક કાલમાં ભરુકચ્હ 
વિષય, ક'તારમ્રામ વિષય, પચ્છત્રી વિષય, સુવર્ણમ'જરી વિષય વગેરે વિષય 
પ્રચલિત હતા (નકશે। ૩), કયારેક વિષયના “ પટ્ટ ' નામે મુખ્ય વિભ્નાગ પાડવામાં 
આવતા; જેમકે શિવભાગપુર વિષયને! “ દક્ષિણુપટ્ટ, ' આથી “ પટ્ટ એ બિટિરા 
કાલના “ ડિવિઝન ' જેવો! વિભાગ લાગે છે. “ ભુક્તિ ' ઉત્તર ભારત તથા પૂવ* ભારતમાં 
વિષય કરતાં મોટા વહીવટ વિભ્રાગ હતે, જ્યારે પશ્ચિમ ભારતમાં એ વિષયના 
પર્યાયરૂપ લાગે છે; જેમકે “ માલવક ભુક્તિ' ને ' વદ્ધ્માન ભુક્તિ,' અતુ-મૈત્રક 
ફાલમાં “ મ'ડલ ' વિષયથી મે(ટો વિભાગ હતે1; દા. ત., ખેટક મ'ડલમાં કાશુદ 
વિષય. વહીવટી વિભ્રાગે।માં સહુથી મોટો વિભાગ “દેશ ' હતે; જેમકે લાટ 
દેશમાં ખેટક મડલ.2* 


રષ્ટ્રકૂટ રાજ્યમાં ધણા વહીવટી વિભાગ અસુક અમુક સ“ખ્યાનાં ગામોના 
સમૂહ તરીને પ્રચલિત હતા. એમાં ૭૫૦ ગામોના કે ૧૬૬ ગામોના મોટા સમૂડુ 
હતા, ૨૪ ગામોના કે ૧૨ ગામોના કે ૧૦ ગામોના નાના સસ ફતા, તે! ૮૪ 
ગામા કે ૪૨ ગામોના મષ્યમ સમૂહ પણુ હતા; જેમકે ખેટક-૭૫૦, હષષપુર્‌ 
-૪૫*, કાસદ્રહ-૭૫૦, વરિઅવિ-૧૧૬, કપ'"ટવાણિજ્ય-૮૪, અ'કેટટક-૮૪, 
વાહાઉલ-૮૪, માહિષક-૪ર, તેલોટ-૪ર, સન્તણુ-૨૪, સીહરષ્િ-૧૨ અને 
રરિહા-૧૦ (નકશો ૩). સોરાષ્ટ્રમાં પણુ-નક્ષિસપુર-૮૪ નામે વિભ્રાગ હતે।. 


હસુ] રાજ્યત”ત્ર [ ૧૮૭ 


મૈત્રક કાલ દરમ્યાન સૌરાષ્ટ્રને “સુરાષ્ટ્ર' કહેતા ને દેશવાચક નામ તરીકે 
એનો પ્રયોગ ખહુવચનમાં થતે.. વળી '“સુરાષ્ટ્રા' જેવુ' સ્રીલે'ગ રૂપ પણુ 
પ્રયોશ્નતુ'.2* સુર્‌ાષ્ટૂમાં પૂર્વ ભાગમાં હસ્તવપ્ર આહરણી નામે વિભાગ હતે।, જે 
આગળ જતાં “આહાર'માં વિકસ્યો! હતે; દક્ષિયુપશ્ચિમમાં કોડિત્યપુરનો વિભાગ 
હતે1, જેના “પટ્ટ' નામે પેટા વિભાગ હતા; ને ઉત્તરપૂર્વ માં વદધમાન જુક્તિ નામે 
વિભાગ હતે।.2૨ વળી ધાસરક, કાલાપક અને રેહાણુક જેવા પથક હતા; ને 
બિલ્વખાત, ઝરિ, વટપાલ્લકા, પુણ્યાનક, આતુમ'જી, નિમ્બકૂપ, કદ બપદ્રક, 
લેણ્‌ાપદ્રક વગરે અનેક સ્થલીએ। હતી.2૩ 


મષ્ય ગુજરાતમાં ખેટક વિષય હતે।. એની અદર ખેટક આદાર હતે।. ખેટક 
આહારતી અ'દર બ'ડરિનિદ્રિ, કોણુક, સિ'હપલ્લિકા, નગરક અતે ઉપ્પલહેટ 
જેવા પથક હતા,2૪ ખેટક વિષયની ઉત્તરે આનંદપુર પ્રદેશ હતા?પ૫ ને પૂવે 
સર્યાપુર વિષય તથા શિવભાંગપુર વિષય હતા.* ૬ એની ઉત્તરપૂવે; માલવક્ર ભુક્તિ 
કે માલવક વિષય નામે વિભાગ હતેો।, જેનું પાટનગર પ્રાયઃ દશપુર્‌ હતુ 2 
રિવભાગપુર વિષયની દક્ષિણે સ ગમખેટઢક (સ'ખેડા) વિષય હતે।. એની પશ્રિમે 
ભરુકગ્છ (ભરૂચ) વિષય હતો. નમ'દાની દક્ષિણે પશ્ચિમમાં અકૂરેશ્રર વિષ્ય અને 
એની પૂવે નાંદીપુરી કે નાંદીપુર્‌ વિષય હતે।2૬ (તકશે ૧). 


તમ'દાની દક્ષિણે આવેલો અ'તન મદા પ્રદેશ વહીવટી દષ્ટિએ અકૂરેશ્વર વિષય 
તરીકે ઓઆળખાતે1. એની દક્ષિણે કાશાકૂલ વિષય હતે।. તાપીની દક્ષિણે જતાં 
પશ્ચિમમાં ક'તાર્મ્રામ વિષય છતો. એની પૂવે કાર્મ ણેય આહાર હતો, જે ૧૧૬ 
ગામોનો સમૂહ લાગે છે; એની પૂવે ધરાય વિષય હેતો. તાપી અને મી' ઢોળાની 
વચ્ચે પ્ંક્ષરફી, તથ(બગ)-ઉ'ખરા અને ત્રેષરણુ આહાર હતા. મીઢોળાની દક્ષિણે 
અ'તમ ડલી વિષય હતે. કરહુવલ આહાર પ્રાયઃ એની અ'તગંત હતે. પૂર્ણાની 
દક્ષિણે ખાહિરિક્ા વિષય હતે।. દમણુગ'ગાની દક્ષિણું કુરાટ વિષય હતે।.રઇ 


અતુ-મેત્રક કાલમાં વઢવાણુની દક્ષિમુપૂર્જે આવેલો પ્રદેશ અડ્રાણુક દેશ 
તરીકે ઓળખાતો. એમાં ક'થિકા નામે સ્થલી ઠતી.* દદક્ષિણુ સોરાષ્ટ્રમાં 
નક્ષિસપુર-૮૪ વિભાગ હતે..*૫ પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રને “અપરસુરાષ્ટ્રામં ડલ' કહેતા; 
એમાં પચ્છત્રી વિષય અને સુવણુ'મ'જરી વિષય ફતા.₹૨ 

આ કાલ દરમ્યાન રાષ્ટ્રસૂટ રાજ્યને પ્રદેશ 'લાટમ'ડલ' તરીકે એળખાતે.. 
એતુ પાટનગર ખેટક (ખેડા) હતું. ખેટક ૭૫૦ ગામોના સમૂહતુય વડું મથક 
હતુ.:૨ આગળ જતાં એ વિભ્રાગ “મડલ' ગણાયે.૪૪ મહી અને ઢાઢર વચ્ચે 


૧૯૪] શૈત્રક કાલ અને અતુ-શત્રક ફાલ [પ્ર. 


આવેલે! કાવી પ્રદેશ ખેટક મડલની અતર્ગત ગણાતા. ખેટક મ ડલના પૂવ 
ભાગમાં માહિષક-૪૨ વિભાગ હતે।.*૬ 

ખેટકમ'ડલની ઉત્તરપશ્ચિમે કાશકડદ વિભાગ હતે।.* ઉત્તરે હપ'પુર-૭૫૦ 
વિભાગ હતે. એની અ'દર કપ'ટવાણિજ્ય(કપડ્વ'જ)-૮૪# વિભાગ હતો, જેની 
અ'દર્‌ વળી રૂરિહ્રા-૧૦ પેટાવિભાગ હતે।.*“ મહી-નમદાના-અ'તરાલ દેશમાં 
અ'કેટક-૮૪ વિભાગ હતેો..** સીઠરખિ-૫ર૨ વિભાગપ* એની અદર આવેલે 
જણાય છે. નતમદાતી ઉત્તરે ભારુકચ્છ દેશ આવેલો હતો,“ જેને ભરુકચ્છ 
વિષય પણુ કહેતા.૫૨ એની પૂજે મકણિકા ભુક્તિ હતી. એતું વડું મથક 
મ'કણિકા (માંકણી) સ ખેડા પાસે આવેલુ' હતું, વાહાઉલ-૮૪ વિભાગપડ પ્રાયઃ 
આ ભુક્તિતી અ'તગત હતે. 


તાપીની ઉત્તરે વરિઅવિ-1૧3૬ વિભાગ હતે. વરિઅવિ એ હાલનું 
વરિઆવ (તા. કામરેજ) છે. એની દક્ષિયુપશ્રિમે ક'તારમ્રામ વિષય હતે, જેને 
અગાઉ કવરિકા વિષય કહેતા.પષ એમાં મદાપી(મીંઢોળા) નદીતે ઉત્તર તીરે 
ક્રૉપિલ્ય વિહાર આવ્યો હતે; એ હાલનું કાપલેથા (તા. ચૉર્યાસી) છે. એની 
પૂર્વે કર્મા'તપુર્‌ વિષય હતે1.૫૬ એ 1૧૧૬ ગામોનો સમૂહ હતો. કર્માતપુર 
અતે કમ્મણિજ-કાર્મણેય (કામરેજ) પ્રાય: એક જ છે. મીરેળા અને પૂર્ણા 
નદીતી વચ્ચે સુહિલા વિષય હતે,” તૈલાટ-૪૨ વિભાગપ૯ એના પશ્ચિમ 
ભાગમાં આવ્યો જણાય છે. પૂર્ણાની દક્ષિણે નાગસારિકા?” (તવસારિકા) 
વિભાગ હતે. અ'બિકાથી દમણુગ ગા સુધીના પ્રદેશના વહીવટી વિભાગા વિશે 
કઈ માહિતી ઉપલખ્ધ થઈ નથી. દમણુગગમાની દક્ષેણે સજનણુ-૨૪ વિભાગ 
હતે; આગળ જતાં એ વિભાગ મ'ડલમાં વિકસ્યે..£૨ 


ભૂસિનેપ ભે!ગવટે॥ 


ભૂમિની માલિકી કાયદેસર રાજની ગણાતી તે ખરીદી બક્ષિસ કે દાનતી 
રૂએ એના ભોગગવટાનો જ હક રહેતો, ૭તાં વ્યવહારમાં તો એતો કબજ્તે શોગવટો 
ધરાવનાર એના માલિક જેવો જ ગણાતો. રાજ્યની તમામ કૃષ્ય ભૃમિ સામાન્યતઃ 
જરદ' (કરને પાત્ર) હતી, પરતુ રાજા તરફથી ધર્મ દેય તરીકે અપાયેલી ભૂમિ 
શૃમિસ્હિદ્ર(પડતર જમીન])ના ન્યાયે 'અ-કરદ' (કરમુક્ત) ગણાતી, આ ભૂમિ 
પ્રતિમ્રહીતાને શાશ્રત ધોરણે અપાતી: ને એના જ્નોગવટાનો હક પુત્રપૌત્રાદિ 
વારસાને પણુ મળતો. ધમ દેષની ભૂમિ લેતારતે એ ભૂમિ “ભોગવવાનો, ખેડવાતો, 
ખેડાવવાતો અને સુપરત કરવાને' હક રહેતે. 


હસુ] રાજ્યત'ત્ર [ જ્૮પ 
ભૂમિની સાપણી 


ભૂમિદાનમાં જ્યારે ક્ષેત્ર, વાપી કે ફૂપતું' દાન દેવામાં આવતું ત્યારે દાનશાસતમાં 
એનું માપ જણાવવામાં આવતુ, આ માપની વિગતો પરથી એ સમયની મોજણી- 
(જમીન-માપણી )ની કેટલીક પરદ્દાતિાઓઆ વિશે માહિતી મળે છે. સુરાષ્ડ્માં 
જમીનની માપણી “પાદ્દાવત” એટલે પાદતે એક બાજુ ફેરવીને મપાય એટલે, 
(અર્થાત્‌ એક પાદ ચે!રસ - એક પાદ લાંખો અને એક પાદ પહોળો ) ભૂમિને 
ખડ દા, ત. ૧૦૦૭ પાદાવતનું ક્ષેત્ર એટલે ૧૦૦ ક: ૧૦૦ - ૧૦,૦૦૦ ચોરસ 
પાદ ક્ષેત્ર, માલવકમાં ભૂમિ “ભક્તી' માં મપાતી. આ માપ લગભગ પાદાવર્ત 
જેટલુ લાગે છે, દક્ષિણુ ગુજરાતમાં ભૂમિની માપણી “નિવર્ત ન' માં થતી. નિવર્તઃન 
એટલે એક દ્વિસનું ખેડકામ કરી એમાંથી નિશૃત્ત થવાય એટલે ભૂમિખ' ડ. 
વ્યવહારમાં એક નિવર્તન ગએટલે ૩૦ ૬'ડ લાંખો અને ૩૦ દડ પહોળા ભૂમિને 
ખંડુ એવી ગણુતરી ચતી. કેદાર( કયાર્ડા )ની મોજણી “તવ્રીહિપિટક 'ની 
સ'ખ્યામાં થતી. એ પહ્‌દતિમાં જેટલા પિટક (ટોપલા ) ત્રીહિ ( ડાંગર ) વાવી 
શકાય તેટલા પિટકતી સખ્યા ગણાતી. આ અગે એક વીહિપિટક ભૂમિખ'ડ 
કેટલા ક્ષેત્રકળનો ગણાતો એ ન્નણ્વા મળ્યું નથી. ખેટક વિષયમાં તથા સ'ગમ- 
ખેટક વિષયમાં ત્રીહિપિટકનાં વિશ્ચિ માપ ( માત ) પ્રચલિત હતાં.૨* 


રપ્જ્યની આવકનાં સાધન 


ભૂમિદાનને લગતાં રાજશાસનો પરથી ભૂમિતે લગતાં રાજ્યતી આવકનાં 
ત્રિવિધ સાધને! વિશે માહિતી મળે છે. મહેસૂલ ( રાન્યની આવક) માટે “આરદેય' 
કે “આદાન' શખ્દ પ્રયો”્નતે, ગ્રામ ક્ષેત્ર વગેરેને લગતાં આદેયોમાં ઉદ્ર"ગ, ઉપરિકર, 
ધાન્યાદેય, હિરણ્યાદેય, ભાગ, ભોગ, વાતપ્રત્યાય, ભૂતપ્રત્યાય, વિદ્ધિ અને દશાપરાધને 
ઉલ્લેખ આવે છે. ઉદ્ર"ગ એટલે ખેડૂતો પાસેથી છૂટક છૂટક મહેસૂલ ઉવરાવી લેનાર 
જમીનદાર પાસેવી વસૂલ કરવામાં આવતુ સુકરર સામટું' મહેસૂલ. ઉપરિકર 
એટલે જમીન પર માલિકીહક ન ધરાવતા ખેડૂતો ઉપર્‌ નાખેલો વધારાનો કર્‌. 
ધાન્યના સુકરર ભાગતા રૂપમાં લેવાતું મહેસલ “ધાન્યાદેય' કહેવાતું ને હિરણ્ય- 
(સુવણું)ના અર્થાત્‌ નગદ નાણાના રૂપમાં લેવાતું મહેસૂલ “હિરણ્યાદેય' કહેવાતું, 
ઊપજના મુકરર હિસ્સાના રૃપમાં લેવાતા કરને “ભાગ' કહેતા તે દૈનિક વપરાશ 
માટે લેવાતી ફળદૂલ શાક વગેરેતી ભેટોને 'ભોગ' કહેતા, વાતપ્રત્યાય એટલે ખહારથી 
આયાત કરેલી ચીજને પરનું' સુલ્ક (જકાત) અને ભૂતપ્રત્યાય એટલે ગામમાં ઊપજેલી 
ચીને પરતુ ચુલ્ક. જ્યારે ન્યારે જરૂર ઊભી થાય ત્યારે ત્યારે વિષ્ઠિ (વેઠ) 


૧૮૧] મત્રફ ડાલ અને અનુ-મૈત્રક કાલ [ઝ્. 


અર્થાત્‌ વગર મહેતતાણાની સેવા મેળવવાનો રાજ્યના આંધકારીએને હક રહેતો. 
દસાપરાધ એટલે દસ પ્રકારના અપરાધો માટે લેવાતા દડની આવક. દપ 


પાદટીપે। 


* મૈત્રક યુવસેન ૨ નની પ્રરાસ્તિ પરથી સૂચિત 

આંહેરોલ તથા ગે!વિ'દ ૪ થાની પ્રરાસ્તિ પરથી સૂચિત 

" ભે. ૨ ઝું., શા- ૨, પ, પવ૦૪ ૪. એજન, પૃ. પત્પય 
* જુઓ યુવરાજ શ્યાશ્રય શીલાદિત્યન દાતશાસ્ન; કવરાજે ગોવિ દ ૩ નને ક'ડેક! 

આપી એમાં એને યુવરાજ નીસ્યાને અથ' અભિપ્રેત હેવાતુ ધારવામાં આવ્યુ છે. 


ન ફૂ) 7 ઝક 


૬. મે.ગુ., ભા. ૨, ૫. ૫૦૫ છ. ગુએલે, લેખ ૬૩૩-૧૩૪ 
૮ એ-ગુ., ભા. ૬, ૫. ૧૨૮ «. એજન, ભા. ૨, પૃ. ૫૭૦ 
૧૦. એજન, હૃ. ૫૦૮-૫૦૯ ૨૨૬. એજન, પૂ. ૫૨૦-૫૧૬૨ 
૧૨. એજન, મ. પશર્‌ ૬૩. એજન, પ, ૫૬૨-૫૬૫ 


૬૪. ગુજરાતમાં “કવ અયવા “છૂ” અટક આ હેદદા પરથી પડી જે. 

1૫. મે.ગુ., શા. ૨, ૫. ૫૧૫-૫૬૬ 

35. આ દસ પ્રકાર માટે જુએ! એજન, ૫, ૫૬૬-૫૬૭- 

૧૭. સૈ.ગુ., ભા- ૨, પૂ. ૫૬૬-૫૨૭ 1૮- એજન, પ. પદૃછ 

૧૯. એજન, પૃ. ૫૧૭-૫૧૮ ૨૦. એજન, ય્‌. ૫૧૮-૫૧૯ 

૨૧. સધવ દાનશાસને।માં 

૨૨, 7». ઉ. 510૮81, 77૮47 574૬7૮675૮ 6/747', [. 559 

ર૩. રાષ્ટ્રફૂઢ દાનશાસનેમાં ૨૪. 7. 8. 6, [. 7 

૨૫. રાષ્ટ્રફૂટ દાનશાસનેામાં ૨૬. 2. ક. €., 0- 366 

ર૭. ચાપ દાતશાસનમાં 

૨૮. પ્રાચીન-અર્વાચીન નાશે।ના સંભવિત સમીકરણુ અનુસાર ભદ્રયત્તનનું ભદ્ધપાટક- 
ભાંદરોડ અને સૂર્યાપુરતુ' સૂર'પલ્લીન્સુરેલી થયું લાગે છે. એવી રીતે નાંદીધુર છેવટે નાંદીપદ્ર- 
નાંદોદ થયું. 

૨૯-૩૦. મે.ગુ., શા. ૨, પૂ. ૫૨૦-૫૨૩; પરિરિટટ ૪; હ. ગ'. શાસ્રી, ગુ. પ્રા. ઇ., 
પુ. ૬૫૩-૬૫૫ 


૩૬. મેઃ ચુ-, ભા- 3, પૃ. ૨૭૧-૬૭૩ ૩ર, એજન, પૃ. ૬૭૪-૧૭૬ 
૩૩. એજન, પૃ. ૧૭૭-૬૮૧ 3૪. એજન, પૃ. ૨૮૨-૧૮૪ 
3પ. એજન, પૃ. ૨૦૯-૨૫૧ ૩૬. એજન, પૃ. ૨૦૨-૨૦૪ 


૩૭. એજન, પૃ. ૧૯૫-૨૦૨ 


કસ] શાજ્યતત્ર 


૩૮. એજન, પૃ. ૨૦૪-૨૦૫; ૨૯૮-૨૯૨, ૩૦૯-૩૨૦ 
૩#. એ.ગુ., ભા. ૨, પ્ર. ૯ 


[૧૮«૭* 


૪૦. ગુએલે, લેખ ૨૩૬ 


૪૨. એજન, લેખ ર૨૪-ર૩૫ ૪૨, ક. 7. 1701 2525371, [૪. 185 4 
૪૩. ગુએલે, લેખ ૧૩૨ ૪૪-૪૫. એજન, લેખ ૧૩૫ઃ 


૪૬, એજન, લેખ ૧૬૨૫ ક 
૪૮. એજન, લેષ્ખ ૧૨૨ 


૫૦. એજન, લેખ ૧૨૪ પ. અઆુજ્ધિપ્રકારા, વર્ષ ૬૧૭, પૃ. 3૫૬. 
પર. ગુએલે, લેખ ૧૨૫ પ૩. એજન, લેખ ૬૨૫ અ 
૫૪. એજન; લેખ ૨૩૧ પપ. એજન, લેખ ૧૨૩૦ અ. 
૫૧. બુદ્દિપ્રિકારા, વષ' ૧૧૭, પૃ. ૩૨૭; ગુએલે, લેખ ૨૨૯ 

૫૭. ગૂએલે, લેખ ૧૨૯ ૫૮. એજન, લેખ ૬૩૦ અ. 
પ૯. એજન, લેખ ૧૨૮ ૬૦. એજન, લેખ ૬૧૨૫ બ 
૬૧, એજન, લૅષ્ખમ ૧૩૦ ૬૨. ખૃષ્ટિપ્રકાશ, વર્ષ" ૧૦૮, પૃ. 3૧૪ 
૬૩. શે- ગુ., ભા. ૨, પૃ- યર૩-૫રપ ૬૪, એજન,પૃ. ૫૨૫-૫૨૭- 


૬૫. એજન, પૃ. પર૭-૫૨૮ 
ભૂતપ્રત્યાય' એટલે ભૂમિમાં થતા કુદરતી ફેરફારોથી 


જછ. એજન, લેખ ૧૨૭ 
૪૯. એજન, લૅખ ૬૨૩ 


ઊપજ્તી આવક અને 


“તવાતપ્રત્યાય' એટલે પવનનાં તે!ફાનેમાંથી ઊપજતી આવક એવા એ રાબ્દોનો જુદે 


અર્થ પણુ ઘઢાવવાસાં આન્યો! ( 7. ૪. 6, ૪. 59). 


ખડ૩ડ૩ 
સાંસ્કુતિક ઇતિહાસ 


મેકરણ ૨૦ 
સામાંજક અને આર્થિક સ્થિતિ 


મેત્રક કાલમાં અને ત્યાર પછીના કાલમાં ગુજરાત અને સોરાષ્ટ્રનો પ્રદેશ 

સારી રીતે વસેલો હતે।. ગામોમાં મુ'ખ્ય વસ્તી તો ખેડૂતોની હશે એમ સ્વાભાવિક 
' રીતે મનાય. કૃટુ બી(કણુખી)તો ઉલ્લેખ અમુક તાખ્રપત્રોમાં મળે છે. એ સાથે 
કુ'ભાર, લુહાર, સુથાર, મોચી, વાળ'દ, દરજ, ચમાર વગરે ધ'ધાદારીએ અને 
વસવાયાંની વસ્તી હશે એનું પણુ અનુમાન થઈ શકે છે. ખેડૂતા અને એમની 
આસપાસના વ્યાવસાયિકો! ઉપરાંત ગામ બહાર નેસડા(ઘૉક)એ। માં વસતાર અને 
એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે ફરતા રહેનાર, ગાયે! ધેટાં બકરાં પાળનાર પશુપાલકે 
આભીર-આહીર, ભરવાડ, રબારીની વસ્તી પણુ હશે. 


મૈત્રક દાનશાસનેો માં વર્ણાત્રમ-આચારના કેટલાક ઉલ્લેખ છે. યુઅન 
શ્વાંગે એ કાલના સમાજ વિશે લખતાં ચાર વર્ણાનોા તિદેશ કર્યા છે. કાયસ્થ 
કવિ સોડૂહલકૂત “ ઉદ્યસુ'દરીકથા' અનુસાર, વલભીના રા'ના શીલાદિત્ધે નવા 
અમાત્યની પસદગી વખતે ચારે વણૉંનેો વિચાર કરી જેયેો! હતે।. અર્થાત્‌ 
સ્મૃતિપ્રોક્ત ચાતુવ'ણ્યતી વ્યવસ્થા સમાજમાં એક'દરે પ્રયલિત હતી.૨ વક્ષભી 
દાનશાસને(માં બાહ્મણે,, રાશ્તએ ને ભિક્ષુએ ઉપરાંત વાણિજક (વેપારી), વર્ધક 
સુથાર, હિ'દી “અટ૪'), કુડુ'બી (કણુબી), કુ'ભાર, નાપિત વગેરેના ઉલ્લેખ છે, 
પણુ બ્રાહ્મણો કે વાણિજકે। વગેરેમાં પછીતા સમય જેવા ઝાતિભેદ પ્રચલિત થયા 


૧૮૮ 


૧૦સુ] સપ્સાજિિક અને અધિક સ્થિતિ દ્‌ ૧૮૯- 


હોય એમ જણાતું” નથી. એમાં જણાવેલા આન'દપુરના બાહ્મણે અનુકાલીન- 
નાગરેતા પૂવજ હોવા સવે છે, પગુ એમના નામની સાથે સપર શખ્દનેો 
પ્રયોગ કયાંય દેખા દેતો નથી. એવી રીતે બાહ્મણેની બીજી કોઈ જ્તાતિનોયે. 
ઉલ્લેખ આવતે! નથી. વળી વાણિજકેનાં નામોની સાથે પણુ કોઈ ત્તાતિભેદનતો 
શબ્દ નજરે પડતો નથી. સોલ કી કાલના સાહિત્યમાં તેમજ લેખોમાં ખઆાહ્મણેો 
ને વાણિયાગાની જુદી જુદી અનેક ઝ્ાતિઓના ઉલ્લેખ આવે છે, પણુ મેત્રક- 
કાલીન લેખોમાં માત્ર રાજવ'શોનાં જુદાં જુદાં ફુલોનો ઉલ્લેખ આવે છે. આ 
પરથી સોલ'કી કાલમાં દેખા દેતી ત્તાતિભેલ્ની પ્રથા મૈત્રક કાલમાં ખાસ પ્રચલિત 
થઈ લાગતી નથી, દાનશાસને।માં તે! મુખ્યતઃ ધ'ધાદારી વગ“ભેદ જ દેખા રે છે,5' 


ખાસ કરીને ક્ષત્રિય અને બાઇાણુ વર્ણુનો આખા દેશમાં એક એક સમુદાય' 
હતા ગેમ જણાય * છે. ક્ષત્રિયો, ઉપર કહયું તેમ, મુખ્યત્વે વશના નામથી 
અએઇખાતા અને આંહાણો અમુક ગામના, અમુક ગે।ત્રના અને વેદપાઠી એ રીતે 
ઓળખાતા. રેટીવ્યવહાર અને ખેટીવ્યવહાર કે!ઈ પણુ પરદેશના ખાહ્મણુને ખીન્ન 
પ્રદેશના બાહ્મણુ સાથે થઈ શકતે.” ક્ષત્રિયાએ તો એ બાબતમાં પાછળથી પયુ 
ઘણી છૂટ રાખેલી છે. વૈશ્યોમાં પણુ આવી છૂટ હશે એમ કલ્પના થઈ શકે છે.. 
દરેક વણુના ચુરુષ માટે પોતાના વણુની સ્રી સાથેનું લગ્ન ધ્મશ્ાસ્રોમાં પ્રશસ્ત 
ગણ્યું છે, પણુ જેની ઈચ્છા હોય તે પોતાથી ઊતરતા વણુની સ્ત્રી સાથે લગ્ન- 
અતુલેમ-લગ્ન કરી શકતા. ખાહાણુ પુરુષથી શદ્ર સ્ત્રીમાં ઉત્પન્ન થચેલ પ્રજા તે 
પારશવ. વલભીને। સમકાલીન મહાકવિ બાણુ “હષચશિતિ'માં ખે પારશવ ભાઈ એને 
ઉલ્લેખ કરે છે એ ઉપરથી સ્પજ્ છે કે વિદ્દાન ખાહ્મણુના ધરમાં શદ્ર સ્રી હોય એ 
એ કાલે નિ'દિત ગણુ!તુ' નહોતુ. કતોજના ગુર્જર-પ્રતીહાર રાન્ન મહેદ્રપાલના ગુરુ 
અને “કાવ્યમીમાંસા'ના કર્તા રાજશેખરે (ઈ. સ. ૮૮૦-૯૨૦) વિદુષી ચૌહાણુ 
અવ'તિસુદરી સાથે લગ્ત ક્યું” હતું એ પ્રસિદ્ધ છે, મેવાડના ગુહિલો, મારવાડના 
પરમારે, મોરના પ્રતીહારો વગેરે રાજવ શેના મૂળ પુરુષોને ' ખાલક્ષત્ર' 
અર્થાત્‌ બ્રાહમણુ પુરુષથી ક્ષત્રિય કન્યામાં ઉત્પન્ન થયેલા, તે તે વ.શના કેટલાક 
લેખોમાં, કલા છે એ પણુ સૂચક છે.“ રાજસત્તા પ્રાપ્ત કરનાર કુલ મૂળા ગમે તે 
ન્તતિ કે વણુંનું હોય, પણુ કાલાંતરે એ ક્ષત્રિય વણુનું જ ગણાતું, અઆ અતુસાર 
અગાઉ વ્રાત્ય વૈસ્ય ગણાયેલા મેત્રકો રાજસત્તા પર આવતાં ક્ષત્રિય ગણાયા હતા. 
તેમજ ગુર્જરનૃપતિવ'શના રાજાએ સમય જતાં વીર્‌ કર્ણુના વશ જ ગણાતા 
હતા.? ઈર્વી સતના ઠેઠ ૧૧ મા સેકાનો અલ-બીરૂની લખે છે કે ભારતમાં ચારે 
વણુના લેકે એકઠા રહે છે અતે એકબીનના હાથનું ખાય છે. સ્પર્શ્યાસ્પર્સ્ય 


૧૯ જશોત્રક કાલ અને અનુ-કત્રક કાલ [ પ્ર. 


અને ભદ્દયાભક્યતો વિવેધ વર્ણા વચ્ચે ખાધ ન હોય ત્યાં સંકુચિત ત્તાતિપ્રથા 
વિકસી શકે નહિ એ સપણ છે. 


ઉચ્ચ વર્ણામાં વિધવાવિવાઢ પ્રચલિત નહોતો, પણુ સતીતે રિવાજ હતે! 
ઝેમાં શ'કા નથી.9 પડદાના રિવાજ નહેતે।, ચક્વર્તી” હર્ષતી બહેન અને માતા 
“દરખારીએને મળતાં એમ બાણુ અતે યુઅન શ્વાંગના ઉલ્લેખામાંથી જણાય છે. 
અરખ મુસાફર અખુ ઝદ (ઈ. સ. €૧૬) લખે છે કે રાજદરબારમાં અને જહેર 
સ્થાનોમાં દેશીએ અને વિદેશીઓ સામે રાજરાણીએ ખુલ્લે મોઢે આવતી.“ 
'ગુલામીતી-દાસદાસીની પ્રથા પૂર્વ કાલતી જેમ સર્વ સ્વીકૃત હતી. 


આ તે સર્વસામાન્ય રૂઢિ કે ર્વાજની વાત થઈ, પણુ કેટલાક પ્રાદેશિક 
'રીતરિવાન્નેના પણુ ઉલ્લેખ મળે છે. જેન અગમતી કેટલીક રીકાચૂણ્િએ માં લાઢ- 
(દક્ષિયુ ચુજરાત)ની કેટલીક સામાજિક રૂદિઓના નિર્દેશ છે. “ નિશીથચૂણિ" ' 
પ્રમાણે, લાટમાં મામાની દીકરી ગમ્ય છે, પણુ માશીની દીકરી અગમ્ય છે.૬ 
“ નિશીથચૂણિં ' નોંધે છે કે દક્ષિણાપથમાં લોહકાર અને કલાલ જાત્યધમ ગણાય 
'છે તેમ લાટમાં ચમકાર જાત્પધમ ગણાય છે.9” 


વ્યાવસાયિકોના કેટલાક ઉલ્લેખ ઉપર નોંધ્યા છે, આ ધધાદારીઓને લગતે 
એક રસપ્રદ નિદેશ મળે છે. “આવશ્યકચૂણિ'' અતુસાર, ભરૂચથી ઉત્ૂજયિની 
જવાના માર્ગ ઉપર્‌ નટપિટક ( પ્રા. નટષિટન ) નામે એક ગામ હતુ. .33 સ'ભવતઃ 
એ નટો વડે વસાયેલું' ગામ હશે, ઉજ્જયિની પાસે પણુ નટેોતું એક ગામ હતુ. 
રાડક નામે નટપુત્ર એ ગામતેો હતો; એની ચતુરાઈની અનેક વાર્તાઓ જેન અગમ 
સાહિત્યમાં સ'ઘરાઈ છે.૨૨ મુખ્યત્વે એક વર્ગ કે વ્યવસાયન! લેકે।થી વસેલાં અન્ય 
શ્રામાના ઉલ્લેખ પ્રાચીન ભારતીય સાહિત્યમાં આવે છે. 


વણુબ્યવસ્થાની પરિપાટી અને જ્તાતિપ્રથાના અભાવના સ'દર્ભ માં “દેવલસ્મૃતિ'- 
(૪. સ. ૯૦૦ આસપાસનો ઉલ્લેખ અહી પ્રસ્તુત થશે. આપણુ! અભ્યાસપાત્ર 
કાલખડના ઉત્તરાર્ધમાં સિ'ધ અને ગુજરાત ઉપર મુસ્લિમ આક્રમણુ શરૂ થઈ 
“ગયાં હતાં અને ગુજરાતમાં મૃર્ક્િમા મોટી સ'ખ્યામાં વસવા લાગ્યા હતા. મુસ્લિમો 
'વંડે વટલાવવામાં આવેલા માણુસોને અને અપહેત થયેલી સ્્રીઓને શુદ્ધ કરીને 
આર્ય ધર્મમાં અપનાવી લેવાનાં વિધિવિધાનો * દેવલસ્કૃતિ 'માં આપ્યાં છે.૨૩ 
એમાંનાં વિધાનાને અલૂ-બીરૂનીની નોંધો વડે અતુમે!દન મળે છે, આ ખતાવે છે 
% હિ'દુ સમાજવ્યવસ્થા જડે બતી ગઈ નહોતી અતે સમયાનુસાર પરિવર્તનો 
“માટેતી શક્તિ એણે ટકાવી રાખો હતી. 


૧૦ સ'] સપ્માજિક અને અધિક સ્થાત [.૧૯૧ 


આ યુગના ખાનપાન વિશે સપણ રીતે આછી માહિતી મળે છે, યાસવલ્કય 
( આચારાષ્યાય, શ્લોક ૧૭૯ તથા ૧૭૬ ) વગેરે સ્મૃતિઓમાં અહિંસા અને માંસ- 
ત્યાગ ગ્રત્યેનુ' સપજ વલણુ દેખાય છે. મૈત્રક કાલમાં, ખાસ કરીને બાહ્મણુ અને હેતોના 
ખોરાકમાં, નિરામિષ આહારતો આગ્રહ રહેતો હશે એમ અનુમાન થઈ શકે છે. 
અનુ-મૈત્રક કાલમાં આ તરફ આવેલે। અરબ સુસાફર અલ્‌-મસૂદી (ઈ. સ. ૯૪૫) 
કહે છે કે! ઉચ્ચ વર્ણુના હિંદુઓ, જેએ પીળા તાંતષુ। (જનોઈ) પહેરે છે તેઓ, 
માંસને અડતા નથી તેમ દારૂ પીતા નથી.૧૪ એ બતાવે છે કે નિરામિષ આહારનું 
વલણ્‌ ઉત્તરોત્તર દઢ થતું જતુ હતું. જીવહિસા ન થાય એ માટે રાશન શીલાદિતયિના 
હાથી અને ધોડાને ગાળેલું પાણી પાવાનો આગ્રહ રાખવામાં આવતે એની નોંધ 
ચીની મુસાફર યુઅન સ્વાંગે કરી છે. ખેટક માલવ અને ભરુકચ્છ [વિષયનાં 
દાનશાસનોમાં ધાન્યમાં મુખ્ય ઉલ્લેખ ત્રીહિ(ડાંગર)ને! છે. માલવ દેશના વર્ણનમાં 
યુઅન સ્વાંગે ઘઉના શિયાળુ પાકતો! તથા ધઉતી ચાનકીના આહારને નિર્રેશ ક યો છે. 
આથી ઘઉ અને ચોખા મુખ્ય ખોરાક હશે એમ કહી શકાય. બોર, કેરી, ઉમરડાં. 
કોઠાં, ખજૂર્‌ વગેરે ફળોના ઉલ્લેખ દાનશાસતોમાં પ્રસગેપાત્ત આવે છે, એ ઉપરથી 
આ પ્રદેશમાં ફળોની થતી પેદાશને। કેટલેક ખ્યાલ આવે છે.૨૬ નિરામિષ આહારનો 
આમ્રહ સમાજમાં બલવત્તર થતે! હતેો।, ૭તાં માંસાહાર અને મૃદિરાપાન નીકળી 
ગયાં હતાં એમ માતવાનું તથી. જેન આગમ “ વ્યવહારસૂત્ર 'નાં ભાષ્ય અને 
ટીકા અતુસાર, સોપારકના ખે શ્રાવાકોમાં એક શાકટિક-ગાડાં ચલાવનાર અને ખીન્ને 
વૈફટિક-દારૂ ગાળનાર હતે. જૈન આચાય" મંગૂએ વૈકટિક સાથે પ્રસંગોપાત્ત 
ગરશ્નોતરીમાં એક ઉદાડરણુ આપતાં કહ્યું હતુ કે “હે વૈકટિક ! તમારી ફૂ'ડી 
દુર્બલ હેય તેને વાંસની પરટીએથી બાંધીને પછી એમાં મળ ભરે છો, પણુ 
મજબૂત ફૂડીને બધનની જરૂર પડતી નથી.' અ! બતાવે છે કે વૈકટિકને વ્યવસાય 
પણુ સામાજિક દષ્િએ હેય ગણાતો નહેતે,૧૦ માહેશ્વર, બીમાલ અને ઉન્‍્ત્જયિની- 
માં અમુક પ્રસંગોએ લેકે સમૂહમાં એકત્ર થઈને સુરાપાન કરતા એવો ઉલ્લેખ 
“ આવશ્યક સૃત્ર' ઉપરની ચૂણિમાં છે.૨૬ 


સૈત્રકકાલીન દાતશાસને।માં રાજાએતા વિવિધ અલ'કારેોના નિર્દેશ આવે છે. 
રાજચિહ્ધોમાં આતપત્ર(૭ત્ર) અને પાદપીઠનો પણુ ઉલ્લેખ છે. ઓના મૃખને 
રગવાતેો તથા અ*શુકથી અવગુડિત કરવાનેોથે નિર્દેશ છે.૧૯ વસ્રા વિરો કોઈ 
વિશેષ માહિતી એેત્રકકાલીન ગુજરાતના સાહિત્યમાંથી મળતી નથી, પણુ સમકાલીન 
ભારતીય સાહિત્ય, શિલ્પો અને ચિત્રો ઉપરથી એ કાલના પહેરવેશ વિશે આમ 
કહી શકાય : પુરૂષા અને સ્રીએ સામાન્ય રીતે કટિતી નીચેના ભાગમાં લાંખુ” 


૧૬૨] શૈત્રક કાલ અને અતુ-શત્રક કાલ 1 પ્ર. 


અધર્‌ વસ્ત્ર (કે નિવસત) પહેરતાં. એના ઉપલા ભાગ ઉપર નીવિ તેમજ 
કરિસૃત્ર કે મેખલા બાંધતાં, આગલા વચલા ભ્રાગમાં તીવિની ગાંઠ વાળતાં, 
એમાંથી એક છેડો છૂટી પાટલીની જેમ્‌ વચ્ચે દરિયાઈ મોજ્નના આકારે સીધે 
લટકતો રાખતાં, બીન્ન છેડાને ડાબા પાસા પરથી સીધો અથવા પાછળથી જમણા 
પાસા ભણી થઈ તે આગળથી ડાબી ખાજુ લાવીને નીવિબ'ધમાં ખોસી દેતાં કાં 
તા ડાબા હાથમાં પકડી રાખતાં, વસતો નીચલે છેડો ઘૂ'ટણુ નીચે લગભગ ધૂ'ટી 
સુધી પહોાંચાડતાં ને વચ્ચેથી બને- છેડે ફછેટો લગાવતાં...... કટિની ઉપરનો 
ભાગ ઘણાં માણુસો-સ્રીઓ સુષ્ધાં-ખુલ્લે રાખતાં. બાધનાં ચિત્રોમાં નત કે તેમજ 
સૈનિકોના રેઠ ઉપર આખી બાંયના ક'ચુક નેવામાં આવે છે.૨૦ '%ેટલાક પુરુષો 
ઉપવીત હખે ઉત્તરીય ધારણુ કરતા. સ્ત્રીઓ કેટલીક વાર્‌ ક ચુક (કાંચળી) પહેરતી 
કેટલીક વાર સ્રીએ ઉત્તરીય અશુક ધારણુ કરતી. રાજવીઓ સુશે(ભિત મુકૂઢ 
પહેરતા; સામાન્ય લેકે વેષ્ટન (પાઘડી) કે ટોપી પહેરતા.૨3 અતૃ-મૈત્રક કાલમાં 
પણ્‌ એક'દરે અ જ પહેરવેશ હશે એમ અનુમાન થઈ શકે. 


પણુ પેોશાકની પ્રાદેશિક વિશેષતાના કેટલાક રસપ્રદ ઉલ્લેખો મળે છે. જેન 
આગમ સાહિત્ય પૈષી “નિશીથ ચૂણિ” માં પ્રાકૃત શખ્દ “ ભાયડા 'ની સમજૂતી 
આ પ્રમાણે આપી છે : લાટ્વાસીએ જેને “ કચ્છ' ડહે છે તે મહારાષ્ટ્રમાં 
ભાયડા કહેવાય છે. સ્રીઓ બાલપણુથી માંડી લગ્ન થયા બાદ સગર્ભા થતાં 
સુધી કચ્છ બાંધે છે. સગર્ભા થાય ત્યારે ભોજન કરવામાં આવે છે, સ્વજતોને 
ખોલાવી વસ્ત્ર પાથરવામાં આવે છે, અને એ સમયયી કચ્છ ખાંધવાનું બંધ 
થાય છે.૨૨ 


'યવનાલક' (જવનાનઓ) નામને! “કન્યાચોલક'-કન્યાએને। પહેરવેશ મરુમ ડ- 
લાદ્મિં પ્રસિદ્ધ હોવાતું કહ્યુ' છે. એમાં ચણિયા-ચોળી ભેગાં સીવી લેવામાં 
આવતાં, જેથી વસ્ત્ર ખસી પડૅ નહિ. કન્યાના માથેથી એ પહેરાતો, એથી એ 
પ્રકારના પહેરવેશને ઊભો 'સર્કચુક' પણુ કહેવામાં આવતે।.૨૨ આ ઉલ્લેખ 
વિરિજ મહત્ત્વનો છે, કેમકે એમાં કન્યાએના ખાસ પોશાકનો નિર્દેશ છે. 
પ્રાચીન સ'સ્કૃત સાહિત્યમાં “નીવિ'તો નિર્દેશ આવે છે તે વસ્રની ગાંઠ છે, 
ચણિયાની દોરીની ગાંઠ નથી, એ દણ્િએ પણુ આ વસ્તુ વિચારવા જેવી છે. 
સવ છે કે સાડીની નીચે ચણિયો પહેરવા કોઈ પરદેશી જાતિની અસરથી 
દાખલ થયુ હોય. ઉપર્યું કત ઉલ્લેખમાંના ઝવળાઇઓ શખ્દમાંનાો ઝવળ (સ. યવન 
રાખ્દ શિથિલ અથ'મૉ ગમે તે પરદેશી જાતિ માટે પ્રયોજતો એ જણીતું 
છે) અગ પણુ ઘણું કરીતે એ જ સૂચવે છે. એ 'કત્યાચોલક' મરુમ'કલાદિમાં 


શૂર સુ] સામા?જ૩ક અને અધ્થિક સ્થિતિ [૧૯૬૨ 


પ્રસિદ્ધ હોવાનું કહ્યુ" છે, એટલે મરુમ'ડલ ઉપરાંત બીન્ન પ્રદેશમાં-- સ ભવતઃ 
પાસેના ઉત્તર ગુજરાતમાં--પણુ એનો પ્રચાર હોવો જેઈ એ.૨૪ સમકાલીન 
ગુજરાતની સાધતસામત્રીમાં કલાકારીંગરી વિશે પ્રત્યક્ષ માહિતી નહિવત્‌ મળે છે 
એ ન્તેતાં, જૈન આગમ સાહિત્ય પૈકી 'દશવૈકાલિકચૂણિ” અને અન્ય ગ્ર'થ્રે।માંથી 
મળતા એક ઉલ્લેખ વિશેષ મહત્વને બની રહે છે. એમાંથી જણુવા મળે છે 
કે પુષ્પકાય મુકુટ આન'દપુરમાં સારા બતતા હતા અને 'વેઢિમિ' (એ પ્રાકૃત 
ર”દનુ' વેજિતિ એવું રૂપ સંસ્કૃત ટીકાકારો આપે છે) એટલે એ વસ્ત્રાદિના 
તેજ્તથી બનાવેલી પૂતળીએ। વગેરે માટે પણુ આન'દપુર પ્રખ્યાત હતુ ,રેપ 

જૂના કાળથી સ્વીકારાથેલાં સેનાનાં ચાર અ'ગો--હાથી, અશ્વ, પદાતિ અતે 
ર્થ--માંથી રથ મૈત્રક કાલમાં વપરાશમાંથી નીકળી ગયા હોય એમ “હર્ષચરિત'માંનાં 
વર્ણુનો અને યુઅન સ્વાંગના ઉલ્લેખો ઉપરથી જણાય છે, પણુ હાથીખએને 
ઉપચોગ પૂવવત્‌ ચાલુ હતો. વલભીનાં દાનશાસતોમાં શગ્ુઓએતી ગજ્ઘટાનેા 
સ્પજ્ન ઉલ્લેખ મળે છે. ઝડપી પ્રયાણુ માટે અશ્રદળનુ' મત્ત ધણુ હેતુ તથા 
અનેક નતતના ધોડાએ નો લશ્કરમાં ઉપયે!ગ થતે।, પરદેશેમાંથી આ માટે અશ્યોતી 
મોટા પ્રમાણુમાં આયાત થતી, ઊચી જાતના અશ્ચોની જાતિએતાં જે તામ 
સંસ્કૃત સાહિત્યમાં--ખાસ કરીતે કોશમ્ર'થામાં તથા પછીના સ સ્કૃતોત્થ ભાવાએના 
સાહિયમાં મળે છે, તે મે.ટે ભાગે પરદેશી મૂળનાં છે એ આ દણિએ બહ સૃચક 
છે, સૈન્યનું છેલ્લુ અને સૌથી મોટુ તથા મહત્ત્વનું અ'ગ તે પદાતિ સૈન્ય કે 
પાયદળ હતુ'. ફૂચ કરતા સૈન્ય સાથે વેદો રાખવાતુ' 'સશ્રુતસ'હિતા' જેવા 
યૈઘ્યકત્રથે!માં અને “અર્થ શાસ્ર'માં કહ્યું છે. સૈન્યના પડાવના સ્થાનને “સિબિર' 
કહેતા. આ શિબિરે। યુઅન સ્વાંગના કહેવા પ્રમાણે સાદાં અને ઝાડની ડાળીએ 
પાંદડાં વગેરેથી બનાવવામાં આવતાં અને મુકામ ઊપડેતાં બાળી ન'ખાતાં,૨૧ 


મેત્રક દાનશાસને।માં ધતુવે“દના ખાસ ઉલ્લેખ ઉપરાંત ખડૂગાદિ શસ્રોના 
ઉલ્લેખ પણુ આવે છે, તેથી શસ્તરવિદ્યાનુ' શિક્ષણુ સૃચિત થાય છે.૨% મોત્રક 
રાજ્વશ સ્થાપનાર ભટ્ટ મૂળ સૈનાપતિ હતો અને એણે મોલ, ભૃત, મિત્ર અને 
શ્રેણી એ ગાર પ્રકારનાં સૈન્યની સહાયથી રાજસત્તા સ્થાપી હતી. રાન્ટયના રહ્ષણુ 
અથે" જે મૂળ સ્થાયી સૈન્ય રહેતું હોય તે મોજ વ અને યુદ્ધ પ્રસંગે જે 
વધારાનું ભાડૂતી સૈન્ય થાય તે ગત છ, ( સસ્કૃતતો સૈનિકનવાચક મટ શખ્દ, 
ખરેખર તે, કૃતતું પ્રાકૃત રૂપ હેય એમ જણાય છે. ) મિત્ર રાજ્યોનું 
સૈન્ય તે સિત્રવક અને શ્રેણીઓન' સૈન્ય તે ક્રળીવજ, સ્કધાવાર્‌ અથવા 


૪-૩--૧૩ 


૧૯૪] સૈત્રક કાલ અને અતુ-સૈત્રક કરાલ (પ્ર. 


લશ્કરી છાવષીએામાંથી આપેલાં દાનપત્રોમાં શરદ, વસત અને ત્રીપ્મતી તથા 
કોઈવાર શિશિરની મિતિએ ન્નેવામાં આવે છે, પણુ હેમત અને વર્ષાની મિતિએઓ 
દેખાતી તથી, કેમકે ઠંડી અને વરસાદની ત્રક્તુઆ સ્વાભાવિક રીતે જ લસ્કરી 
રૂચને અતુકૂળ નહોતી.૨૬ 


અતુ-મૈત્રક કાલમાં ગુજરાતમાં કેઈ સ્થાનિક મહાસત્તા નહોતી તેમ એવી 
મહાસત્તાની ઉપસ્થિતિ થાય એવુ રાજકીય કે લશ્કરી સ ગડત એછુ' હતુ, 
પણુ દક્ષિણુના રાષ્ટ્રકૂટા અને ઉત્તરના ગુર્જર-પ્રતીહારેનાં બળવાન રાજ્યોનો 
ગાઢ સપક ગુજરાતતે થયે! હતો. અરબ વેપારી સુલેમાત( ઈ. સ. ૮૫૫ )ના 
કથન મુજબ ઝુજ (અથવા કને।જના ગુર્જર) રાન્સ્યનું ધોડેસવાર સૈન્ય ભારતમાં 
સવશ્રેષ્ઠ હતુ .૨૯ ઈ. સ. ૯૦૦ આસપાસના બ'ગાળાતા અભિલેખો ઉપરથી 
જણાય છે કે બ માળાના રાળનએ। લાટ અને કર્ણાટકમાંથી સૈનિકોની ભરતી કરતા,3” 
અ દર્શાવે છે કે એ કાલમાં લાટના સૈનિકે! પ્રસિદ્ધ હતા, ઈ. સ. ૯૫૦ આસપાસના 
' અગ્નિપુરાણ્‌ 'માં ઉત્તમ ખડૂગ તેયાર કરનાર ભારતનાં પાંચ કેદ્રોનો ઉલ્લેખ 
ક્યાર છે-શર્પારક (સેપાર્‌ા। ), ખત્તિખત્તર અને રિષિક ( ખાનદેશ ) , વગ અતે 
અગ.રે૧ લાટ પાસેના સોપારાતો સમાવેશ આ કેદ્રોમાં કરવામાં આવ્યા છે એ 
એ કાલના લશ્કરી જવન વિશે જે છૂટક છૂટક માહિતી મળે છે તેના સંદર્ભમાં 
સૂચક છે, 

નીતિના એક શ્લેપકમાં કહયું છે કે સ ધની ચસ્ય મૂમામ: અર્થાત્‌ ધનવાન 
તે કે જેની પાસે ભૂમિ હોય, ભૂમિદાન એ બહુ મહત્ત્વનું દાન હતુ. ખેતીની 
જમીન એ મહત્ત્વની મિલકત હતી, અતે ખેતી એ મહત્ત્વતો બ્યવસાય હુતે।. 
મેત્રક દાતપત્રોમાંતી ભૂમિદાનતી વિગતો પણુ એ જ દર્શાવે છે. દાનપત્રોમાં 
ખેતરેનાં સ્થાન, માપ, સીમા વગેરેનો તથા કેટલીક વાર એના માલિક તથા 
ખેડૂતતેયે ઉલ્લેપ્ર કરવામાં આવે છે, પણુ એમાં કયા પાક થતા એતી માહિતી નહિ 
જેવી મળે છે. ખેટક અને ભરુકચ્છ વિભાગની જમીન ડાંગર માટે અતુકૂળ હતી એમ 
એ ઉલ્શેખોા સૂચવે છે. સોરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર્‌ ગુજરાતના પાક વિશે સ્પછ રીતે 
ક'ઈ નણુવા મળતુ નથી, એક દાનશ્ાસનમાં ક્ષેત્ર, વાપી અતે રૂપતી સાથે 
પુષ્પવાઢિકાના દાનનો ઉલ્લેખ છે. પૂર્તકાર્યામાં આરામ એટલે કે બગીચા તેયાર 
કરાવવાનુ' વિધાન ધ્મશાસ્્રોમાં છે એના પ્રકાશમાં આવા ઉલ્લેખ જેવા 
નતેઈ એ.2 ૨ 

અતું-મૈત્રક કાલની વાત કરીએ તે ઈસ્વી સનના તવમાં અને દસમા 
 સેકાતા અરબ પ્રવાસીઓએ ગુજરાતની ફળકુપ જમીન અને આબાદ ખેતીની 


૧૦ ૨'] સામારક અને અપાશિક સ્થિતિ [૧૯ 


વાત કરી છે. અનાજ અને ફળ બ'નેતો પાક સારો થતો" ગુજરાતમાં કેરી, નારિયેળ, 
ઊચી નવતનાં લીંબુ અને મધતી'પૃષ્કળ પેદાશ થતી હતી. કેટલેક સ્થાને શેરડી 
પણુ ઉગાડવામાં આવતી હતી.23 


મૈત્રકકાલીનની ગુજરાતના હુન્નરઉદ્યોગો વિશે સાહિત્ય કે ઉત્ઝીણુચે સામમ્રીમાંથી 
કે પુરાતન અવશેષોમાંથી અલ્પ માહિતી મળે છે. દાનશાસનોમાં વર્હકિ (સુથાર) 
અને કુભારને! ઉલ્લેખ છે. ઉત્ખનતોતે પરિણામે મળેલી વિવિધ સામમ્ી ઉપરથી 
જણાય છે કે માટીકામનોા હુન્નર સારી રીતે ખોલેલે! હતે. મોટાં વાસણો, 
કોડિયાં, નાળચાવાળાં વાસણે।, લે।ણટા, ભોટવા, ધડા વગેરે અનેક પ્રકારનાં 
વાસણુ।ના અવશેષ મળ્યા છે. સારી રીતે પકવેલાં આ વાસણે।ની બહારની સપાટી 
લાલ રગની અને પૌલિશ કરેલી હોય છે અને એના ઉપર કેટલીક વાર્‌ કાળા પટા 
કે ફૂલવેલ વગેરેની ભાત હોય છે. માટીનાં વાસણને આ પ્રકાર નિદાન ક્ષત્રપ- 
કાલથી પ્રચલિત હતે, વલભીનાં ખ'ડેરેમાં પકવેલી માટીના તથા જુદી જુદી 
જાતતા કિ'મતી પથ્થરોના ઘણા મણુકા મળે છે, અકીક અને રક્ટિકના મણુકા 
તથા નંગ પણુ એમાં છે. એમાંનાં કેટલાંક ઉપર રષભ ને ગરુડ જેવાં રોવ અને 
વેષ્ણુવ લાંહતોની બારીક આકૃતિએ। કોતરેલી હોય છે. વલભી-ભગની અનુશ્રુતિમાં 
કાકૂની રત્નજડિત કાંસકીની વાત આવે છે તેતે આ હુન્તરની દૃણિએ સૂચક 
ગણી શકાય. મળેલી પુરાતત્ત્વીય સામગ્રીમાં કેટલાક મણુકા પૌલિશ કર્યા વગરના, 
કેટલાક કાણુ' પાડયા વગરના, તે। કેટલાક ઘડવામાં અધૂરા રહી ગયેલા મળ્યા 
છે એ બતાવે છે કે આ અત્રત્ય સ્થાનિક ઉદ્યોગ હતે।.3* હલાયુધની “અભિધાન- 
રનમાલા' (ઈ. સ. ૯૦૦ આસપાસ) ઉપરથી જણાય છે કે સોરાષ્ટ્ર કાંસાના 
ઉદ્યોગ માટે અને વગ ત્રપુ-કલાઈ માટે પ્રખ્યાત હતે. કોશકારે “કાંસ્ય'તા પર્યાય 
તરીકે “સોરાષ્ટ્રક' (કસ્ય સૌરાછ્જમ્‌--કાંડ ૨, શ્લોક 3૫) અને “ત્રપુ'ના પર્યાય 
તરીકે “વગ' આપ્યો! છે, એ બતાવે છે કે આ ખે ચોન્ને તે તે પ્રદેશથી કેવી 
અભિન્ન ગણાતી હતી,રૈપ 


મૈત્રક રાન્‍્યતું પાટનગર વલભી એક કાળે બ'દર હતુ ભાવનગર પાસેના 
હાથબ(હસ્તવપ્ર)ની ઉત્તરે આવેલી સમુદ્રની ખાડી એ સમયે વલભી સુધી ઊડી 
હતી અને પાછળથી દસખાર માઈલ પુરાઈ ગયેલી હોઈ એના બારામાં હાલ 
ભાવનગર બદર આવેલુ છે.23૬ બૌદ્ધ ત્રથ “આય*મ'જુથ્રીમ્લકલપ'માં વલભી- 
વાસીએની સમૃદ્રમાગે” દેશાંતર-યાત્રાના ઉલ્લેખ છે. એમાં કહ્યું છે કે વલભી” 
વાસીએ! સમુદ્ર આળ'ગીને શરા પહોંચ્યા હતા. વલભીને પ્રાયઃ એસીરિયાં સાથે 
સીધા વેપારી સબધ હતા એવી એનો અથ" થઈ શકે, દ'ડીના “દશકુમારચરિત' 


૧૯૬] મૈત્રક કાણ અને અતુ-મૈત્રક કાલ [ પ્ર. 


વડૅ વલભીના આ પરરાષ્ટ્િય વેપારનું સમર્થન થાય છે, એમાં કહ્યું છે કે 
વલભીનેો નાવિકપતિ ગૃહમુપ્ત કુમેર જેવો ધનસમકહદ હતે..ર૭ એનો જમાઈ 
બલબભદ્ર મધુમતી(મહુવા)ના સા્થવાહનો પુત્ર હતો અતે એ ખેટકપુર્માં વેપાર્‌ 
કરી પુષ્કળ ધન કમાયે હતે।. બહારના વેપારીએ પણુ આ પ્રદેશમાં આવતા 
હરે જ. કાશ્મીરના ખે જેન શ્રેષીએ અજિત અને રત્ત ઈ. સ. ૫૫૩ માં ગિરનાર 
આવ્યા હતા. ત્યાં તીથ'કર્‌ નેમિનાથની લેપ્યમય મૂતિ એગળી જતી જેઈ ને 
એમણે મ દિર્તો જી્ણોદ્દાર કરાવ્યો હતો તથા પાષાણુની નવીન મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠિત 
કરાવી હતી.2૬ સુરાષ્ટ્રના ધણા લેકે વેપાર્વાગુજ અને વહાણુવટું કરતા હતા 
એમ યુઅન શ્વાંગ નોંધે છે. પ્રદેશની ફળદુપતા તેમજ વેપારી ખુશ્કીમાર્ગ અને 
જળમાગની સરળતાને લીધે એ સમયે વલભી, સિંહપુર, મધુમતી, દીપ, દૅવપત્તન, 
ગિર્નિગર, દ્વારકા, ઉસ્તવપ્ર, નમરક, ખેટક, જ'બૂસર, નવસારિકા આદિ અનેક 
નગરનો વિકાસ થથે હતો.?૯ આન'દપુર્‌ પષ્યુ વેપારતું મોટું મથક હોઈ દેન 
સાહિત્યમાં એને 'સ્થલપત્તન' કહેવામાં આવ્યું છ્ે,?૯અ ઝમાંનાં કેટલાંક નગર 
સમૃહ બદર પણુ હતાં. જેન “સૃત્રકૃતાંગસૂત્ર' ઉપરની શંલાંકદેવની જૃત્તિ- 
(ઈ સતના ૮ મસા સેકા આસપાસ)માં ઉઠ્ત થયેલા એક હાલરડામાં નકપુર, 
હસ્તકલપ, ગિરિપિત્તત, સિહપુર, કુક્ષિપુર, આયામુખ, શોરિપુર્‌ અને કાન્યમુબ્જન 
નો ઉલ્લેખ છે. રડતા બાળકને અ બધાં નગરોના રાક્ન તરીકે વણુ'વીને 
ઠાના રાખવાને! પ્રયાસ એમાં છે.”* આમાતું સિ'હપુર એ સૌરાષ્ટ્રનું” સિહોર 
હશે કે અગિયારમાં તીથ કર શ્રેયાંસસાથના જન્મસ્થાત તરીકે પ્રસિદ્ધ સિહપુર, 
સ'ભવતઃ વારાણસી પાસેતું' જેન તીથ' સિહ્પુરી, દશે એ પ્રશ્ષ છે. સિ'હેપુર 
એ સિહોર હોય એ શકય છે, પણુ એમાંતાં હસ્તકલ્પં અને ગિર્પત્તત એ નગરે 
તા નિઃશ'કપણે ચુજરાતનાં છે.:5 હાલરડા જેવા લે।કસાહિત્યમાં ઉલ્લેખ પામતાં 
નગરની આળાદી નિર્વિવાદ છે એ કહેવાની ભાગ્યેજ જરૂર હોય. એક સ'નિવેશમાં 
ખે દરિદ્ર ભાઈઓ રહેતા હતા, તેઓએ સુરાષ્ઠમાં જઈ તે એક હતર રૂપક 
ઉપાર્જિઝિત કર્યા હતા એવું એક પ્રાચીત કથાનક જેન આગમની રીકાચૂણિએમાં 
છ્ેદ₹૨ ઝે પણુ સુરાષ્ટ્રની વેપારી સષૃહ્રિ બતાવે છે. તેલ ભરવા માટેનું વિશિષ 
પ્રકારતુ' માટીનું પાત્ર સૌરાષ્ટ્રમાં “તેલકેલા' તામથી પ્રસિદ્દ હતું એ તૂરી ન 
જાય તેમજ ચોરાઈ ન જય એ માટે એનુ' સારી રીતે સગોાપન કરવામાં 
આવતું હતુ' 72 સાથ -વણુઝારમાં કે સમૃદ્રમાગે તેલની નિકાસ માટે આવાં પાત્રોને! 
ઉપયોગ થતા હશે એવું અતુમાન થઈ શકે, એનો અથ એ પણુ થયો કૈ 
સુરાષ્ટ્રમાંથાં એ કાલમાં પણુ તેલની નિકાસ સારા પ્રમાણમાં હશે, 


યૂ૦સુ] સંપ્સપ૨૪ક અને અપધિક સ્થિતિ (૧૯૭ 


લાંબા સમુદકિનારાતે લીધે ગુજરાતતુ' વહાણુવડું સષૃહ્દ હતું. ગુજરાતના 
વહદાણુવવીએ અને વેપારીઓ અનેક વિદેશે ખૂ'ી વળ્યા હતા, અગ્નિ 
એશિયાના ક ખોજ (ક'બેડિયા) સ'રથાનની વસાહતમાં પશ્ચિમ ભારતના વહાણવ2ટાને। 
ધણે। ફાળા હોવાનું” જણાય છે. ગુજરાતના રાજપુત્ર ભ્રૂવિજય સવેલયાલે વિ. સ. 
દ૬૦(ઈ સ. ૬૦૪)માં જવદીપ-જવામાં સસ્થાત સ્થાપ્યું હતું એ અનુત્રુતિમાં 
પૂરતુ' અતિહાસિક ત*ય જણાય છે.:₹ ઝો અતૃશ્રુતિ પ્રમાણે, એ રાજકુમાર 
પોતાની સાથે પાંચ હકાર માણુસ તવા લઈ ગયો હતો, જેમાં સૈતિકો, કારી- 
ગરો, ખેડૂતો, વૈદ્યો, લેખકે વગેરેનો સમાવેશ થતે। હતે. પછીથી એણે ખીજ 
ખે હુજાર માણુસે। તેડાવ્યા હતા, તેએમાં પશથ્થરકામ અને ધાતુકામ કરનારા 
કારીગરો તથા જ્ચિટ્પીઓ હતા. જવાનાં ખોરેખુદુર જેવાં ભવ્ય મદિરો આ 
શિદ્પીએએ કે એમના વશજ્નેએ બાંષ્યાનું' મનાય છે. 


અનુ-મૈત્રક કાલમાં પણુ આ વેપારી સમૃદ્ધિ ચાલુ રહી હતી, પશ્ચિમ 
ભારતનાં મહત્ત્વનાં ખદરો તરીકે અરબ લેખકો ખ'ભ્ાત, ભરૂચ, કામરેજ 
વગેરેનો ઉલ્લેખ ઢરે છે.5પ અલૂ-મસૂદી (ઈ. સ. ૯૧૬) ખ'ભાત અને 
અખણુઠિલવાડને! ખાસ ઉલ્લેખ કરે છ્ે:૬, ખ'ભાતનાં પાનાં (માણેક) એડન 
અને મક્કા જતાં. ભરૂચની ભાજ્ઞાની કાડી બરૂસી' (ભરૂચી) તરીકે એ ળખાતી. 
ખ્‌'ભાતતા જેડા પ્રખ્યાત હતા. પશ્વિમ ભારતનાં બ દરોએથી મલમલ, ચદન, 
કપૂર, લવિંગ, જાયફળ, નાળિયેર, હાથીદાંત, તાંબૂલ, સોપારી, નારગી, લીંખુ, 
વાંસ, સીસું વગેરેની નિકાસ થતી. અહીના બારીક કાપડ-મલમલની અરબ 
લેખકોએ ખૂબ તારીફ કરી છે. સુલેમાન સોદાગર તૉંધે છે કે એ કાપડ એટલુ 
બારીક હાય છે કે આખા ને આખો તાકો અગૂઠાના ગાળામાંથી પસાર થઈ 
જાય છે અને એવા તાકા મે' તે જ્નેયા છે.:૭ 


તેપારવણુજની આબાદી નાણાં અને વહીવટ વિના સ'ભવે નહિ. મૈત્રક કાલ 
એ ગુજરાતની વેપારી સમૃહિનો કાલ હતો અને મેત્રક રા”્નએએ પોતાના 
સિક્કા પાડ્યા હાય એવી અપેક્ષા રહે, પણુ સિક્કા પાડવાની કલાની દૃષ્ટિએ 
મૈત્રક કાલ નિરાશાજતક છે એ વિલક્ષણુ લાગે એવી વાત છે. ક્ુવસેન બાલાદિત્યના 
એક દાનપત્રમાં રાન્યના કેોશમાંથી દરરોજ એક એક “ રૂપક ' આપવાની જનહેરાત 
છે.₹“ આ 'રૂપક' ચાંદીતો સિકો હશે એ તો સપણ છે, પણુ એ કોઈ મેત્રક 
રાજાએ પાડેલો હશે કે કોઈ પૂવ પ્રચલિત ચાંદીનો સિક્કો હશે એ નિશ્રયપૂવક - 
કેહવાતું રાકય નથી, 


૧૯૮] સેત્રક કાલ અને અતુ-સૈત્રક કાલ (બ્ર. 


લગભમ ત્રણુ સદી જેટલા લાંબા સમય સુધી પશ્ચિમ ભારતના એક વિસ્તૃત 
પ્રદેશ ઉપર મૈત્રક વશતું શાસન રહું હોવા ૭તાં મેત્રક વ'શના એકેય રાજાતા 
નામનો કેઈ સિકો મળ્યો તથી, પણુ મેંત્રક રાન્યના પ્રદેશમાંથી અમુક પ્રકારના 
સ“ખ્યાબધ સિક્કા મળે છે, જેને સામાન્ય રીતે “વલભી સિક્કા તરીકે 
એળખવામાં આવે છે. શ્વ ભટ્ટારકનું નામ ધરાવતા કેટલાક સિક્કા ક્ષત્રપ કાલના 
અ'ત પછીના હશે, જ્યારે ઘણા સિકકા અગાઉના એ રાજના નામે નવેસર 
પડાયા કર્યા હશે. આ સિક્કાએા ચાંદીના કે તાંબા ઉપર ચાંદીનો એપ ચડાવેલા 
છે, તેથી અતુમાન થાય છે કે મેત્રક રાજ્યમાં ચાંદીની ત'ગી હતી. ગુપ્ત 
સાષ્રાન્યના ઉત્તરકાલમાં પણુ ચાંદીની ત ગી હતી તે મેત્રક રાન્‍યમાં ચાલુ રહી 
હશે, મા સિક્કાના મુખ્યત્વે ખે પ્રકાર જવામાં આવે છે : કેટલાક સિક્કાએાતી 
પાઠ્લી બાજુ ઉપર સાદા ત્રિશળની આફાતે હોય છે, ન્યારે ખીન્ન કેટલાકમાં 
એ ત્રિશળતી તીચે પરશુ ન્નેડેલુ' હોય છે. આમાં ત્રિશળા માહેશ્વર સ'પ્રદાયનું 
ચિહ્ન છે અને પરશુ ભાગવત સંપ્રદાય સાથે સબધ ધરાવે છે, આથી આ સિક્કા 
પડાવનતાર રાજવશ મુખ્યત્વે માહેશ્વર હશે અતે પછીથી એ ભાગવત સંપ્રદાય 
તરક્‌ વન્ય! હરો એવું અનૃમાત થઈ શકે. સિક્કાની આગલી બાજુ ઉપર રાજાના 
મસ્તકતી દક્ષિણાભિમુખ આકૃતિ હોય છે, જે ક્ષત્રપ સિક્કા ઉપરની એ પ્રકારની 
આડૃતિનું અતુકરણુ છે. અગાઉતા જેવા મીક-રમન અક્ષર એમાં ભાગ્યેજ નજરે 
પડે છે તથા વષના આંકડા પણુ હોતા નથી. સિક્કાની પાઠલી બાજુએ ત્રિશળ 
વગેરે ચિહ્દતી આસપાસ ક્ષત્રપકાલીન કુટિલ જ્લિપિમાંનું લખાણુ એટલુ અસ્પણ 
અતે વિકૃત હોય છે કે અનેક વિદ્દાનોએ પ્રયાસ કર્યા છતાં હજી એ નિર્ણુયાત્મક 
રીતે વાંચી શકાયુ' નથી.£૪ 


ગુજરાતમાંથી આ પછી મળતા અન્ય સિક્કાએમાં ગૃપ્તકાલના ઉત્તર 
સમયમાં મળતા સિડ્કા જેવા કલારડઠિંત અને બેડોળ તથા સ્ક'દગુપ્તના નદીના 
ચિહ્વાળા સિક્કા જેવા સિક્કા છે. એ ઉપર્તું લખાણુ ખ્ાહ્મી લિપિમાં હોઈ 
નીચે શુજબ વ'ચાય છેઃ પર્સમાહેલ-માતાપિતૃવાદયુષ્યાત-શ્રીજુષ્ળ રઝ, આ 
વિષયના મોટા ભાગના વિદ્દાતોતો અભિમ્રાય છે કે આમાંનો! શાસક તે રાષ્ટ્રફૂટ 
કૃષ્ણુરાજ અકાલવષ'; અતે દક્ષિણુ ગુજરાત ઉપરના એના રાજયમાં ચલાવવા માંટે 
આ સિક્કા બહાર પાડવામાં આવ્યા હેઈ નિશ્ચિતપણે ઈસ્વી સતતી તવમી સદીનાં 
ગણાય, ગુજરાતમાં સ સ્કૃત ભાષા અતે બ્રાહ્મી લિપિવાળા સિક્કાની આ વ'શથી 
સમાપ્તિ થાય છે, એ પછીના સિકાઓએમાં વિદેશી, ખાસ કરીતે ઈરાની, અસર 
સ્પષ્ટ રીતે જેવામાં આવે છે,પ* 


૧૦સુ] સાસાજિક અને જારિક સ્થિંતે [ ૧૯૯ 


અતુ-મેત્રક કાલમાં ગુજરાતમાં જે સિક્કા સુખ્યત્વે ચાલતા તેતે અભ્યાસીએ। 
'ભારતીય-સાસાની' (૬-ડ।-સાસાનિયન) તથા “ ગષૈયા ' સિક્કા તરીકે આળખે છે, 
પ્રાચીત ઈર્‌ાતતા સિકા સાધારણુ રીતે ત્યાંના સાસાની વ'શના સિક્કાને મળતા 
હોવાથી “સાસાની' કહેવાય છે. એના નમૂના પરથી ક'ઈક વિકૃત સ્વરૂપના જે 
સિક્કા ભારતમાં-ખાસ કરીને રાજસ્થાન, માળવા અને ગુજરાતમાં-પ્રચલિત થયા 
તે 'ભારતીય-સાસાની' કહેવાય. “ ગમેયા ' તરીકે ઓળખાતા સિક્કાતો સમાવેશ 
પણુ આ વગમાં થઈ શકે, 


ઈસ્વી સનની પાંચમી સદીમાં દ્રણુ લેકેોનાં ટોળાં મધ્ય એસિયામાંથી 
ઈરાનમાં આવ્યાં હતાં. ત્યાંના રાજ ફ્રીરેઝતે પરાજિત કરી ટૂણુ સરદાર તોરમાણે 
પોતાનું રાન્ત્ય સ્થાપ્યું હતું. દ્યુ લોકો શરીરબળ અને લડાયકપણામાં શ્રેષ્ઠ 
હોવા છતાં સ સ્કાશિતા અને કલાકારીગરીની ખાબતમાં લમભગ આદિમ દશામાં 
હતા. એમણે ફ્ીરોઝના સમયમાં પ્રચલિત સિક્કાને મળતા પોતાના સિક્કા બનાવ્યા 
હતા અને તોરમાણુના પુત્ર મિહિરકુલે પણુ એનુ” અનુકરણુ ડયુ” હતુ. ભારતમાં 
સિહિરકુલનું રાજ્ય થયું ત્યારે એણે ઈરાનમાં ચાલતા હતા તેવા [સક્કા અહી 
પ્રચલિત કર્યા હતા, પણુ તેએનું સ્વરૂપ એટલું બદલાઈ ગયું કે ભારતીય-સાસાની 
અને ગવેયા સિક્કા જવાથી એમના મૂળ ઈરાની સ્વરૂપની કલ્યના ભાગ્યેજ આવે. 
સાસાની સિક્કાના અગ્રભાગ ઉપર રાનનની સુખાકૃતિ તથા પહેલવી લિપિમાં રાનનનાં 
નામ, વર્ષ અતે ટ'કશાળના સ્થળને ઉલ્લેખ હય છે. પૃષ્ઠભાગ ઉપર જરથેાસ્તી 
ધમના પવિત્ર આતશના પ્રતીકરૂપ અગ્તિકુ'$ હોય છે, અને એમાંથી ન્વાળાએ 
તીકળતી હેય છે. અગ્નિકુડની બ'ને બાજુએ સેવકો હાથ નેડીને ઊભેલા હોય 
છે. અ પ્રકાર દૂણોએ અપનાવ્યા, પણુ એ ઉપરનાં પ્રતીકો એમને માટે સદ'તર્‌ 
આગ'તુક હોઈ એમાં એમણે મતફાવતા અણુઘડ ફેરફારો કર્યા અને સિકાએાની 
કારીગરી ઊતરતી ગઈ. પહેલાં તે, ઈરાની સિકકાઓતી જેમ, થોડાં વષ" પહેલાં 
આપણા દેશમાં પ્રચલિત હતા તેવા રૂપિયાના સિક્કા જેવા મોટા આકારના, પણુ 
તદ્ન પાતળા પતરાના, ચાંદી અતે ત્રાંબાના સિક્કા એમણે કાઢયા હતા, પણુ 
* પાછળથી એના આકાર નાનો બનતો ગયો હતો અતે જાડાઈ વધતી ગઈ હતી, 
અને આયૃતિખએા વિકૃત થવા માંડી હતી. પાંચમી સદીના સિક્કાઓનું સાસ્ાની 
મૂળ સમનય એવું હેય છે; માત્ર સુખાકૃતિનું નાક વધારે લાંબુ' થયેલુ' છે અને 
પહેલવી જ્ષિપિતા અજ્ઞાનને કારણે રાક્નનાં નામ, વર્ષ અને ટ કશાળના ઉલ્લેખના 
અક્ષરાતું સ્થાન કેવળ આડી અવળી લીટીઓ જ લે છે ! આ પછીના સમયમાં 
મુખાફૂતિ આંખ, નાક વગેરેના સ્પણુ અણુસાર્‌ વિનાતી ઢીમચા જેવી ખની ગઈ અને 


૨૦૦] સૈત્રક હાલ અને અનુ-સૈત્રક કાલ [પ્ર. 


અક્ષરના માત્ર લીટા રહ્યા. પૃષ્ઠભાગ ઉપર અગ્તિકુડ અતે એની ન્વાળાગોને 
ખંદલે આડી લીટીએ ઉપર્‌ ટપકાં આવ્યાં, અને મૂળમાં બતે બાજુએ ઊભેલા 
સેવકોના આકાર કેવળ ઊભ્રા લીટા જેવા બતી ગયા ! આમ થતાં થતાં છેવટે 
' ગધયા'માં કેવળ ટપકાં અને અવ્યવસ્થિત લીટીએ જ રહી ગઈ ! અગ્રભાગ 
ઉપરની આકૃતિ ધાટધૂટ વિતાતી ગદા જેવી બની ગઈ, એ ગદાને! ઉપલેઇ ભાગ 
એવે! લાંખો, જડે અતે વાંકો બન્યો કે એ જેતાં ગધેડાની મુખાકૃતિતો ભાસ 
થાય. એથી આ પ્રકારના સિક્કાને લેોકસમાજે “ ગવૈયા' નામ આપ્યું હોય એ 
સ ભવિત છે.5૧ 


વિવિધ પ્રકાર અને કદના આ સિક્કાએ ઈસ્વી સનના આઠમા સૈકાથી માંડી 
તેરમા સૈકા સુધી અર્થાત્‌ મુસ્લિમ રાન્‍્અમલની સ્થાપના થઈ ત્યાં સુધી પ્રચલિત 
હતો. અનુ-મેત્રક કાલ પછી સે!લ'કી અને વાધેલાએાના રાજ્યકાલમાં પણ 
એ ચાલુ હતા. ભાંડારકર માને છે કે મુજરાએ સાસાની સિકાઓનું ડીક અનુસર્‌ણુ 
કયું હતુ; આથી એમના “મ્મ'નું વજન ૬૫ ગ્રેઈન છે, જે ૬૬ ગ્રેઈનિના મીક 
દ્રમ્મ(તૅ?”૧€11008)ને [બિલકુલ મળતું છે.૨ સ સ્કૂત %મ્મ' શબ્દ ઉપયુક્ત મીક 
શખ્દમાંથી ધરની “દિરહમ' દારા આવ્યો છે, અને ઝુજરાતી તથા અન્ય ભારતીય 
ભાષાઓના '“દામ' 'દમડી' વગેરે એમાંથી વ્યુત્પન્ન થયેલા છે.“2 અનુ-મેત્રક 
કાલના જુદા જુદા ર#તએ। અને રાજ્વ શોએ પોતાના “દ્રમ્મ' કારેલા છે. ગુર્જર- 
પ્રતીહાર૨ રાન્યમાં મિડિરભોજ(આદિવરાહ)ના “આદિવરાહ દ્રમ્મ' અને મેવાડુમાં 
વોપ્પરાજ(બાપા રાવળ)તા સિક્કા સુપ્રચલિત હતા. 5? 


ગુજરાતમાં પ્રથલિત કિ'વદ'તી ગમૈયા સિક્કાને ઈ. સ, પૂવે" પહેલી સદીમાં 
થઈ ગયેલા ઉન્જવિનીના રન ગર્દભિલ્લ સાથે સાંકળે છે. જેન આચાય 
કાલકાચાર્યની બહેન સાષ્વી સરસ્તતીતું ગ્દભિલ્લે હરણ કર્યું હગું, તેથી કાલકા 
ચાયે' શકે!ને બોલાવી ગદભિલ્લના વ'શતે ઉચ્છેદ કર્યો, એ પ્રકારતું જેત કથાનક 
સુપ્રસિદ્ધ છે અતે એ વણુવતી અનેક સ'સ્કૃત, પ્રાકૃત અતે જૂની ગુજરાતી કૃતિઓ 
ઉપલબ્ધ છે, પણુ ઉપર જે એતિહાસિક વિગતે રજૂ કરવામાં આવી છે તે જ્નેતાં . 
ગમૈયા સિક્કાને એટલા પ્રાચીત કાલ સુધી લઈ જઈ શકાય નહિ એ સ્પષ્ છે, 
કેટલાક વિદાનોતા મત મુજબ 'ગર્દભી' એક સાસાનતી રાજવ શતું તામ છે; વરહરન 
ગુર્‌ (ઈ. સ, ૪૨૦ ) એ વશનેો હતે. જ'ગલી ગધેડાના શિકારનો એને શૈખ 
હતે, તેથી હ્ણાએ એના સિક્કાને તિરસ્કારમાં 'ગદભ-સિકા' એવા અથ'તુ' 
કેઈ તામ આપ્યું હશે, જેતુ' ભારતમાં રર્ટ્મીચ: ૩ દ્ટીયા ઝમપેયા એવુ 
સરફૃતીફરણુ થયુ હેય, 


ફર્ક] સોાભાજિટઝક અને અપથિડ સ્થિતિ ૬ ૨૦૧ 


મેત્રક કાલ અને મુસ્લિમ રાન્યઅમલ્ષની સ્થાપના વચ્ચે ગુજરાતમાં રાજાએ 
કે રાજવ શોએ નિશ્ચિત રીતે પાડેલા નામાંકત સિકાાએની દણિએ શત્યાવકાશ 
જેવુ' લાગે છે, તેથી ગમેયાના પ્રચલનતી પૂર્વ મર્યાદા અને ઉત્તરમર્યાદા ડો, 
ભગવાનલાકે નિશ્ચિત કરી હતી અને એમાં ફ્રેરફાર કરવાનાં કોઈ સબળ પ્રેમાણુ 
હજ મળ્યાં નથી, આમ છતાં ગમ્રેયા ઉપરના કોઈ પણુ લખાણુના અભાવે એ 
સિક્કાએાતો અભ્યાસ, બીજી રીતે ન્નેઈ એ તે, ડોયડારૂપ રહ્યો છે; જે કે એતી 
કારીગરીમાં ઉત્તરોત્તર જષ્યાતી વિકૃતિ અને એનુ પ્રચારલ્લેત્ર કાલાનુકમ તેમજ 
વ્યાપતી દજ્િએ એને અભ્યાસ કરવામાં ડીક સંહાયભૂત થાય છે. દસમી સદીતા 
અરબ મુસાફરોની નોંધોને આધારે નિશ્ચિતપણે કહી શકાય કે ગધેયા એ સમયે 
પશ્ચિમ ભારતમાં ચાલતા હતા.પપ 


આપણા અભ્યાસપાત્ર કાલખ'ડમાં પ્રચલિત સિક્કાએ। વિશે તત્કાલીન સાહિત્ય” 
માંથી કેટલીક પ્રશીર્ણ્‌ પણુ રસપ્રદ માહિતી મળે છે તે હવે જેઈ એ. જેન 'નિશીથસૂત્ર' 
ઉપરની ચૂર્ણિ માં તથા એના ઉપરના પ્રાચીનતમ ભાખ્યમાં આપેલા એક નાનકડા 
કાષ્ઠંક અતુસાર,પ૬ સૌરાષ્ટ્રની દક્ષિણે આવેલા દીવ ખેટમાં ચાલતો મુખ્ય સિક્કો 
'સાભરક' કે “સાહેરક' કહેવાતો, એને “રૂપક' કલો છે, એટલે એ ચાંદીનેઃ હોવે 
જોઈ એ. બે સાભરક બરાબર ઉત્તરાપથનેો એક રૂપક અનેં ઉત્તરાપથના ખે રૂપક 
ખરાખર પાટલિપુત્રને! એક રૂપક થતે।. વળી એએ જ કેષ્ઠફ બીજી રીતે આપેલુ 
છેઃ કે દક્ષિણાપથના બે રૂપક બરાબર દ્રાવિડ પ્રદેશમાં આવેલ કાંચીપુરનો 'નેલક' 
તામતેો! એક રૂપક અને ખે નેલક બરાબર પાટલિપુત્રનતો એક રૂપક થાય છે." દીવ 
એક જલપત્તન'-જળમાગે* વેપારનુ' મોટું મથક-હતુ' અને ત્યાંના વ્યવહારને . 
લદ્્યમાં રાખોને નાણાંનુ' આ કેષ્ઠક અપાયું છે એ બતાવે છે કે મોઢાં વેપારી 
કેદ્રામાં અનેક પ્રકારનાં નાણાંતુ' એકસામટું ચલણુ હતુ અતે તેથી શરાફી અને 
નાણાવટ સાર! પ્રમાણુમાં વિકસ્યાં હશે. 


'ખૃહુત્કલ્પસત્ર' ઉપરની છ્ષેમષ્ીતિ'્તી ટીકા (ઈ. સ. ૧૨૭૬ ) અનુસાર, 
શ્રીમાલ કે ભિલ્લમાલમાં દ્રમ્મ નામનુ રૂપાનાણું ચાલતુ હતુ. વળી “નિશાથ- 
ચૂણિ અતુસાર ભિન્નમાલનું ર્પ્યમય નાણું ' સમસત ' (- સં. ચર્તળાલ ) 
કહેવાતું, સિક્કાનું આ નામ જરા વિલક્ષણુ લાગે છે. હસ્તગ્રતોના લહિયાઓએ 
અક્ષરોના રૂપસામ્યને કારણે જતો સ ડરી નાખ્યો! હોય એ અસ ્ભાવિત નથી, 
આ રીતે સશ્મહાતને સ્થાને વશ્તશત ( - સ. વર્ષનાસ ) વાંચવામાં આવે તે 
એ નામતું શ્રીમાલના પતિહાસ સાથે અનુસપષ્રાત થઈ શકે છે. શ્રીમાલના 
રાજ વ્્મલાતનો ઉલ્શેખ પ્રભાચદ્રસૂરિના 'પ્રભાવકચરિતિ'માં છે. પ્રાચીન ચુર્જર્‌ . 


ફૈર૨] મૈત્રક કાલ અને અતુ-શૈત્રક કાલ [9. 


રશતા સુપ્રસિદ્ધ સ'સ્કૃત કવિ માલે પોતાના 'શિશુપાલવધ' મહાકાવ્યતી પ્રશરિતિમાં 
જે વમ લાતને! નિદેશ કર્યો છે તે જ આ હોય એમ બતે. માધને દાદ સુપ્રભદેવ 
આ વમષ્લાતતો પત્રી હતો, અતે વર્મલાતતો સ'. ૬૮૨(ઈ. સ. ૬૨૬ )તો 
અભિલેખ મળેલો હોઈ એને સમય સુનિશ્ચિત છે.પ૬ વર્મલાત રા”નએ બહાર 
પાડેલા સિકકા “વર્મલાત' નામથી ઓળખાતા હોય એ તદ્‌ત શકય છે. જેમ 
મપ્યકાલીન ગુજરાતના કેગલાક રાજંએના શિકાએનેો તનિરદેશ 'ભીમાગ્રેય', 
'વીસલપ્રિય' આદિ નામા વડે એતિહાસિક સાધનોમાં કરેશે! છે તે રીતે કદાચ 
'વ્મલાત' એ 'વ્મલાતપ્રિય'નું સ'ક્ષિપ્ત રૂપ હોય. 


પાદઢીયધેા 


૧, ઉદાહરણે તરીકે જએ। શીક્ષાદિત્ય 1 લાતા ઈ. સ. ૬૦૬ ત। દાનપત્રમાં સોર્ટિયાસક- 
જ્રામસી શક્તિ જુઝામ્વિયત્યપ્રત્યચક્ષેત્રાદ્ક્િળત: ગલે, ભાગ ૨, ત' ૫૫) 


૨. હરિપ્રસાદ, રા!સ્રી, મે.ગુ., શાગ ૨, પૃ. ૬૦૭ 

૩. એજન, પૃ, ૬૦૮ 

૪. દુર્ગાંશક૨ સાસરી, “ગુજરાતને મધ્યકાીન રાજપૂત ઇતિહાસ”, પૃ. ૩૦ 

પ. એજન, "ૃ. ૩૨ ૬, હરિપ્રસાદ શ!સ્રી, ફપયું'કત, પૃ. ૬૦૯ 
છ. દુર્ગાશકર શાસ્રી, ઉપયુક્ત, પૃ. ૩૩ ૮. એજન, પૃ. ૧૨૨ 
€. ભે।. જ. સાંડેસરા, “જેન આગમ સાહિત્યમાં રુજરાત્‌”, પૃ. 9૬૦ 

૧૦ એજન, પૃ. ૬૬૦ ૧૧. એજન, પ્ર. ૯૬ 


૧ર. એજત, પૃ. 1૧૫૭-૫૮. વળી જુએ “પ્રળબ'ધુ-ગુજરાત સમાચાર દીપે।તસવી 
અક, સ. ૨૯૯૯” માં ભે।.જ. સાંડેસરાને! લેખ “ન્ટપુત્ર રોહક અને રાન્ન”'. 

૧3. ર્ત, [. ]/1&]13ઘવંદ્ર" (ઈતં.), 6/7070/0૬» % 6%/22, ?ક8# 1, 
૪0. 254 4, 


૧૪, દુર્ગાશ કર શાસ્ત્રી, ઉપયુકત, પૃ. ૬૨૭ 


૧૫, હરિપ્રસાદ શાસ્રી, ઉપયુક્ત, પૃ. ૬૨૬ ૧૬, એજન, પૃ. ૬૨૫-૬૨૬ 
૧૭, ભે1,જ. સાંડેસર!, ઉપયુકત, પૃ: 1૮૬ ૧૮. એજન, પૃ, ૬૪૩ 
૧૯, હરિપ્રસાદ શ્રી, ઉપયુકત, પૃ, ૬૨૨-૨૩ ૨૦. એજન, પ. ૬૨૩-૨૪ 
૨૨. એજન ૨૨, ભે!.જ. સાંડેસરા, ઉપયુકત, પૃ. ૧૬૨ 


૨3. એજન પૃ. ૧૨૫ ી 

૨૪. આચાય હૈમચ'દ્રના “ઠ્ાશ્રય' મહાકાવ્ય (સગ* ૯, શ્લોક ૧૪૫)થી એને પુષ્ટિ 
મળે રે. એમાં લતાગૃહમાં રહેલી મયણદલ્લાને! ચોલક' નેઈ એતે! ભાવી પતિ કછુ 
સે!લકી અવુમાત કરે છે કે એ કત્યા હેવી જેઈ એટ ટીકાક!ર અભયત્િલકગણિ “ચાલકને 


&૦ કુ] સામાજિક અને અધિક સ્થિત [૨૨૭ 


અથ જત્યોચિતસવામીળજ્વિસેથ એ રીતે સમજવે છે, એ આગમસાહિત્ય-અ તર્ગ'ત 
ઉલ્લેખને ખરાબર મળતું આવે છે. અ! પ્રકારના વસ્રતે પાછળતા સમયમાં “પેસવાજ”' 
કહેતા. ઈ. સ. ૨૮૦૦ આસપાસના કાંગડા-ગુલેર રોલીન! એક ચિત્રમાં આ વસ્ર છે (“કુમાર”, 
એક્િલ ૬૯૬૯)- “પેરાવાજ'ને અર્થ “ચેોળી-ચણિયો સાથે સીવેલાં હોય એવુ' સમસ્ત 
અગ હૉંકતુ' લાંબુ' ધેરદાર વસ એવે! અથ" એ ચિત્રતી સમજૂતીમાં આપ્ય છે, 

૨૫. ભે।. જ. સાંડેસરા, ઉપયુકત, પૃ. ૨૮-૨૯ 

૨૬. દુર્ગાસ કર શાસ્ત્રી, ઉપર્યુંકત, પૃ. ૨૮ 

૨૭. હરિપ્રસાદ રાસી, ઉષયુંકત, પૃ- ૪૫૪ ૨૮, એજન, પૃ. ૬૧૨૦-૨૨ 

૨૯. ડૂર્ગારાકર, શાસ્રી, ઉપયુકત, પૃ. ૨૨૫ 

૩૦, ડો. રિ. દિ] વદ, 97. ૮૪.. 0. 112 

૩૨, 78:4., [2. 266 કર્‌. હરિપ્રસાદ રા સ્રી, ઉપયુક્ત, પૃ- ૬3૧૬-૬૭ 

૩૩3, 4. 1રિ [દ્ર] 0પવંવ, ૦7- ૮#., [2. 261 

૩૪. હરિપ્રસાદ શાસ્રી, ઉષર્યુંડત, પૃ. ૧૬૨૮-૨૦ 

૩૫. જેન આગમ! ઉપરની ટીકાચૂણિ'એ અનુસાર, સૌરાષ્ડ્રમાં થતી એક ખાસ પ્રકારની 
માટીને “ સૌરાષ્ટ્રિકા' કે “સૌરાષ્ટ્રકા' પ્રા. સોર્સટ્ુઝ કહેતા- આ શબ્દને! “ફટકડી” 
એવા એક અથ પણુ આપવામાં આન્યો છે (ભે!.જ. સાંડેસરા, ઉપયુક્ત, ૨૦૯-૬૨૦), 

૩૬. હરિપ્રસાદ શાસ્ી, ઉષકુ'કત, પૃ, પપ૬ 

૩૪. 4. 1ર. ક] પવત", 07. ૮ઈ., ૪- 147 ૩૮. 48#4.# [૪- 150 

૩«. હેરિપ્રસા£ રા સ્રી, ઉપયુકત, પૃ. ૬૧૨ 

૪૦ મૂળ હાલર્ડાને ધાઠ જુઓ : “તત્રાવપ્યુહ્યિતા: લન્લો રર્ન્‍્લ રર પધાત્રીવત્‌ 
તદ્થાપયન્ત્યનેજત્રવારફત્ડાપે:, લયથા-“વામિઓ સિ નમરસ્ત ચ ળવસુ૩રસલ ચ દૃત્યજપ૧- 
સિરિવટ્રભસીરૃપુરલ્ત ય ઝ૩ળળયય્સ તિન્તલ્ત ય જીરિછપુરલ્ત ય જળાયુરગ-આવયામુદુ- 
સોર્યિવુર્લ્લ ય ” (“વુત્રલાંગતૂત્ર', શૌઢાજ્ટેવની કૃત્તિ, જુ, ૧૧૬) 

૪1. ભે।, જ- સાંડેસરા, ઉપયુકત, પૃ. ૨૦૬ ૪૨. એજત, પૃ. ૨૦૪ 

૪૩- એજન, પૃ, ૨૦૫ 

૪૪. 20708૮) 6૮2૮7૮૮7, : 17041, 1, 7દ્દ 1, 500૯0» 117; શ્રી, રત્નમણિરાવ 
ભીમરાવતો! નિબંધ “ગુજરાતતું વહાણ્વટુ”' (વસ'ત રજત મહે!ત્સવ સ્મારક ગ્રથ) 

૪૬ હરિપ્રસાદ રા સ્રી, “ ગુજરાતને! પ્રાચીન ઇ તિહાસ,” પૃ, ૧૬૪ 

૪૭. "પૃ. ૧૬૫, એજન, 

૪૮. હરિપ્રસાદ રાસી, મે. ગુ., ભાગ ૨, પૃ. ૫૪૮ 

૪૯. એજન, "ૃ. ૫૪૯-૫૪, રણુજ્ઠાડલાલ જ્ઞાની, “ગુજરાતના ઇતિહાસને લગત! 
સિકકાએ' “બુદ્ધિવધ'ક જ્યાખ્યાનમાળા'' પુષ્પ ૨ અને ૨, પૃ. ૫૬ 

૫૦. જ્ઞાની, ઉપયુ'કત્‌, પૃ. પછ ર ૫૬, એજન, પૃ? ૫૯-૬૦ 


૬૦૪] ભૈત્રક કાલ અને અતુ-શૈંત્રક ફાલ | પ્ર. 


પર. ]4. ૨. 3/4100પવં&₹, 9. ૮#., [. 280 
પ૩. ભે।, જ. સાંડેસરા, “રાખ્ટ અને અથ”, પ્ર. ૨૬૫ 
૫૪. યત. રિ. 14]0પવંત્ર?, 07. ૮-, 012: 279-80 પપ. 47617., ૪2: 281 
૫૬, ટો તામસ શૈીવિરસપાઝ સો સત્તરાપયખે છજ્ઞે । 
સો ઝત્તસપધા પુળ પા૬ઝિવુત્ત ઇવત્તિ શદ્ે ॥ 
(ભાષ્ય ગાથ! ૯€૫૨) 
“સાદર તાસ સ્‍્વજ:, સૉ વિ શ્ીવિસ્વજો લ રવ સરટ્રાણ ૬ વિલળેળ 
જઝોતળમેત તસુદ્તવયારિત્તા મગતિ। (નિશીચસૂળિ,' મામ ૨, જું. રરપ) 
સાતમા-આઠંમા સૈકા સુધી દીવ સૌરાષ્ટ્રની મુખ્ય ભૂમિ સાથે નેંડાયેલું હતું અને 
«થાર પછી કોઈ ભસ્તરીય પરિવત'ને(ને કારણે એ ટાપુ ખની ગયું હતું એમ સૂચવતી એક 
અનુશ્રુતિ ડી. એ. એસ.*. અલતેકરે નોંધી છે (&. 5. કાધ્ટાદ, 47૮7274 705077 
416 61/77 છ €૪/ 407 24/74 7, [. 26), પણુ એ ઉપર આબા!ર રાખી 
શકાય એમ નથી, કેમકે સાતમાં સૈકાના અરસામાં રચાયેલી “નેશીથસૂત્ર''ની ચૂણિ'માંના, 
ઉપર ટાંકેલ! અવતરણમાં સ્પષ્ટ કલુ” છે કે દીવ સૌરાષ્ટ્રની દક્ષિણ એક યોજન દૂર સમુદ્રમાં 
આવેલ છે. 
પછ. ભે।1,જ, સાંડેસરા, “જૈત આગમ સાહિત્યમાં ગુજરાત'', પૃ. ૮૯ 
૫૮. હતયં વા નાળ મવતિ, ચથા-મિછમાશે દેત: 1 “જહત્કલ્પસૂત્ર” ઉપરની 
ક્ષેમકીતિ*ની વૃત્તિ, ભાગ ૨, પૃ. પહ૪. શ્રીમાલન! દ્રમ્સને 'પારૌપથ દ્રસ્‍્મ' કહેતા “પારોપથ' 
શખ્દનો નિશ્ચિત અથ* કહેવા આપણ જ્ઞાતની અત્યારની રિથતિમાં મુશ્કેલ છે. “શ્રીમાલની 
ઢકશાળમાં પાડેલા, ત્રણ વા૨ પરખેલા, બન્તરના વ્યવહારમાં અ;વતા, ચાલ્યુ, ભેળસેળ વિનાનાં, 
રોકડા” પારૈપથ દ્રમ્મતું ચલણુ ગુજરાતમાં ઓછામાં એછુ વિકમના તેરમાં સૈકાના અત સુધી 
હતું એમ “છેલવરુટિ'' (પ્ર. ૨૦, ૨૩, ૩૫, ૩૭, ૩૯; ૪૦, પપ ઇ ત્યાદિ) ઉપરથી જણ્‌ાય છે. 
પટ્ટ, રિ, €. હા, 42674 ઘડ તળત (0) ઉદાળઢલીતાવ#&), 3701 11, 
111₹૦વંપટા1013; [. 95 


મકરેણ ૧૧ 
ભાષા અને સાહિત્ય 


ભાષા 


મૈત્રક અને અતુ-મૈત્રક કાલનો વિચાર કરીએ છીગ્ે ત્યારે એક વસ્તુ બહુ 
સ્પજ્ુ રીતે તરી આવે છે કે ગુજરાતમાં રાન્યભાષા સ'સ્કૃત હતી. મૈત્રક વ'શ, 
દક્ષિણુ ગુજરાતના ગુર્જરનૃપતિવ શ, ચાલુકયવ'શ અતે રાષ્ટ્રફૂટવશ, પશ્ચિમ 
સૌરાષ્ટ્રના ગારુલક અને સૈ'ધવ વશ, દક્ષિણુ સોરાષ્ટ્રના સોલ'કી વશ, તથા 
ઉત્તર-પૂર્વ સૌરાષ્ટ્રનો ચાપવશ વગેરે રાજ્વ'શોનાં અનેકાતેક તામ્રશાસન 
મળ્યાં છે તે વાંચતાં સ'સ્કૃત ભાષા તરફ આ ખધા રાજવશેોનો સમાદર 
અનુભવાય છે, 


છેક જાસથી લઈ ભારતવર્ષમાં સાહિત્ધિક સ'સ્કૃત ભાષાએ ઉચ્ચ પ્રકારની 
પ્રોહિતા અનેક સાહિત્યસ્વામોએતે હાથે રચાયેલી સમૃદ્ધ ર્ચનાએ દારા પરિચય 
આપ્યો હતો. પ્રાચીત ગુજરદેશ (પશ્રિમ મારવાડ) અને ઉત્તરકાલીન ગુજ'ર્દેશ 
(વતમાન સુજરાતના મોટા ભાગનો પ્રદેશ) પણુ થોડા પણુ મહત્ત્વના સાહિત્ય- 
કારાથી સમૃદ્ હતે. આ સમૃહ્િિના આછો "ખ્યાલ ઉપર કહેલા રાજવ શોનાં 
ભિત્ન ભિન્ન કાલે ભિન્ત ભિન્ત સ્થાનોમાંથી અપાયેલાં દાનશાસનેમાં પ્રયુક્ત થયેલી 
સસ્કૃત ભાષામાં પણુ મળે છે, 'કાદ'બરી' અને “હર્ષ ચરિત'તા રચનારા મહાકવિ 
બાણે જે ભવ્ય ગઘથી સસ્કૃત ભાષાને સમૃદ્દ કરી છે તે ગઘનેો આર ભ કરવામાં 
ગુજર્‌ાતતા વિદ્દાનોનો ફાળા કેવો હતો એને ખ્યાલ તામ્રદાતશાસનેો માં આપવામાં 
આવેલી તે તે રાજવંશના રાજવીએની વ્યક્તિગત પ્રશસ્તિએ માં ન્નેવા મળે 
છે. આ પ્રરાસ્તિકારાએ બાણુની પહેલાં રુદ્રદામાના લેખમાં છે તેવી સમૃદ્ધ 
પરપરા કચાંથી મેળવી એ કહેવું સુશ્કેલ ખરુ; ગમે તે હે, બાણુની પહેલાં 
પાંચેક સૈકાથી આ ગધસમૃહ્ધિનાં ગુજરાત-સૌરાષ્ટ્રની તલભૂમિમાં દર્શન થાય છે 
અને એ પ્રવાહ અહીં અભલિલેખોમાં તો છેક 1૮ મી સદી સુધી જેવા મળે છે. 


ર્વ્પ 


૨૦૬] મૈત્રક કાલ અને અતુ-શૈત્રક કાલ [ પ્ર. 


એ ખરુ છે કે ગુજરાત-સૌરાષ્ટ્-કચ્ઠમાંથી જાણુવામાં આવેલા આ 
કાલના અભિલેખોમાં ક્ોકાલિમુખતાને પણુ અતુભવ થઈ શકે છે. ખાસ કરીને 
રાખ્દકોશની દષ્ટિએ તપાસીએ તે, મુખ્યત્વે વિશેષ નામોમાં, લોકમાંથી ઉઠાવેલાં 
નામોના કવચિત્‌ તત્સમ સ્વરૂપમાં, પણુ મોટે ભાગે એનું સ'સ્કૃતીકર્ણુ થયું 
હેય એ રવરૂપમાં સંખ્યાબંધ શબ્દો મળે છે. રાજાએ અને રાજપુરૃષોનાં જે 
નામ તોંધાયાં છે તેમાં આ બેઉ ગ્રકારતો સારો એવે! અતુભવ થાય છે. મૈત્રક 
વ'શતા સ'સ્થાપકનું' નામ ધ્રુવસેન ૧ લાનાં દાનશાસતે।માં મટ અને મટા% મળે 
છે અતે પછી તે! મટાજ તરીકે જ ચાલુ રહૈ છે.૬ મટા 'યોહ્દાએમાં સૂયના 
જેવે!' (સ'. મૃત પ્રા. મટ પછી સ. માં સ્વીકારાયું' અતે સ'. મર્જ:સૂય) એવે। 
સંસ્કૃત પ્રકારને! અર્થ આપનારે શખ્દ હતો કે અભિલેખોમાં નોંધાયેલાં અળટજ, 
બત્તટ્િજ, સમત, બત્ઝ, બટિરજ, માળુજ, બાવુજ, ૩સછડ, ૩ઝ્સજ, ૧૫, વવજુજ, 
વળ્યા, જાૉજિન્તિનૂગજ, અરજ, જુછુભ્ટજ, જેસિકા, વોધજ, સત્યઈ (?), 
અન્ટ, શરુજ, લદ, અર્ક, વવ, ૫૪૪, મિ, મિત્ણક, પુગ્નજ, શરિ, 
મોમ્મજ, મોપહેન્ત, મોમ, મોત્ઝજ, ગોવ, પોઇ, પંત, ચસ, અરર, ચટ, સિવિર, 
૪ેબ્ડવ%, જઝઝ્ઝત્ઝજ, ઝગ, ઝકિઝજા, ઝવ, સારક, શગ્સજ, છટસ્ઝ, ૭1૬, 
કિજજ, 0, ળરટ%, તત્ત, તાવિ, તોન્ટ, દ૬સ્િઇ, હ્તષિક, ૬૬, ૬ સિઉ, 
ફહિન્‍્નમટિ, રુદા, રે(મટ, રેવરિસ, સેવ, રેવિઝ ધમ્તિછ, મટર, તળળવજ, સસ, 
સ(ધુન્ઝ, નાલુવજ, સિરિછુલ્છક, પત્તિળજ, વાઇજટસાન, વિરજેશ્ર(, વિત્તક, વપ્ય, 
ચપ્વટ%, વપ્વટીચજ, વાટવ, વારિછિજ, વાવ, વાછુલ્છ, વાશ્ર, બુટુજ, ચૂટ, વોટર, 
શોપ્ઘદ્યામી, મરીઝ, મદિ, મદુ, માટલ્છ, માચિવટ, માશ્ય, મિક્વજ (:), સુદારિત્ય, 
મોંથિજ, મોડુજ, મોટલ્છ, મોળ્ટજ, મમ, ભમ્મક, સંજલ્તાગી, મારવા, માળ્નજ, માસ, 
ભિશ્ના, મેજ, ચોતિજ, (નિજ, તતટ્વાવવ, રેવિવર, ર્ર, નસ્ણત, છામર્રિલ્કજ, 
જીત, જીદ્રર, વત્તક, પત્ર, વદળશ્વિછિજ, વાટર, વાર, વાવજ, વિજચિટિતન્ત (દ), 
વિમ્જુજ, વિછિયજ, શર્વટ, ર ન્તિત્છઝ, શોસ્તક, રવમળેર, જર, સમજ, સ૦મીનજ, 
સંમિસિજ, સમુ, લંળુન્ઝ, સંમુલ્ઝ, સન્જ, છે*ર₹, છેરન્યક વગેરે;૨ અને અવગુજ, અરજ, 
ઝળયંજ, મસ્જેયજ, ર્યુવ, જળર%, ૧8, વત્ઝમ્વર, જુશ્ગઝિ, જોણલ્ડ, જોટગ્મરિયા, 
વોટર, મિગ્રજ, મોનૂરાળજ, મોવફિં, ગોવાળ, ઇન્છર, ઝઝગજ, ઝઝ્ઝપ, ઝઝઝુત્ક, ગન, 
ગ્ાઝ્ગાક, ઝે૩, ઢોફિ, તોરસ્ઝ, શીન્ટ, કુર, રેઝથ, રેદજ, દ્રેમિચ, ઘવજપપ, ધીરજ, 
નયુમ્મ, નળવદ, નાસેળ, સેવ, તેવ, નેવરેવ, તોઘ, વાહ્િધિઝ, ળત્ઝર, બગુજ, વવ્ય, 
વાર્યરૂ, સૂટ, મદૃલ્ડ, મરક, મેટ્‌પ, ₹ટ, ₹ળપ-રાળપ, (ઇપ, વત્છુવ, વવ્વ, 
હિગામ્વા, વિશ, વેન્તવરઅ જેવાં સ સ્કૃતેતર પ્રકારનાં સ્વત ત્ર કે સસ્કૂત છાયાને 


૨૧ સુ'] ભપષા અને સાહિત્ય [૨૦૭ 


આભાસ આપતાં સ્થાનિક કે આયાત થયેલાં નામો જેવો! શબ્દ હતો ? મટછૂ-- 
મટાઉતી સાથે ભ્રાંતિ ઉપજવનારે! મેત્રકોની પહેલાંના “શર્વમરારવ' માંનો 
“મરારજ'? પછી મૈત્રકોના લેખોમાં ઉપાધિ તરીકે આવતે। અને દિગ'બર *ેનેમાં 
તા બિરુદ તરીકે વ્યાપક થથેલે। જેવા મળે છે. આ શબ્દનો સ. મર્તા (પહેલી 
વિભક્તિ એ, વ.) સાથે જતક-જન્ય સબધ હશે ? ઉપરતી સત્તાએમાં 
તોર, ટ્રોળન્સ, અર્સેચ૧, અમ્શેયજ જેવા રાબ્દોમાં કર્ણાટક તરફની સ્તાએનેા 
તા ખીજએ માં શકેા-ક્ષત્રપેો-હ્ણો જેવી વિદેશી પ્રવ્નએતી અસરે પણુ હોય, 
નિશ્રયાત્મક રીતે કહેવું મુશ્કેલ છે. 


રાજપુરૃષાોની અ સ'સ્ાએથી રવત'ત્ર રીતે જ જેએનો અભિલેખોમાં 
સે'કડોની સખ્યા કહી શકાય તે નગરે-ગામે-ગોઠડાં-સ્થળા-ખેતરેો-પુરુષાની 
સત્તાએ! છે. આ બધાં વિશેષ નામોની પણુ રાજપુરૃષોની સ તાએ જેવી જ સ્થિતિ . 
અનુભવાય છે. અવોટ્ટજ, બજોજજ, અમણાસપુત્ર, બમાવારનૂવ, મય્યરેળ, અન્નસિવા, 
અયાનવ, બર્ત, અરિજિજા, સસિહવસજિતા, અજોષિ, ગટ્ોટક, આતુમગી, બારીએ, 
આવરિ, ર્ષિજાનજ, રેક્રજી, ૩બાિઘ, ટ્રપટ, સપ્વઝહેટ, ઝવરિવત્ર, ૩વિટયળ, 
આલુમ્મડા, જષ્િઝ્ઝ, જળ્સુવઝ, વમળીચ, વાવરિજ, જાળ, જાતાપવ, જાસર, 
થિજૂટાવુત્ર, ૬૧૦, ઝુઉજીર્યર્ડિવ, જુરજુરાળજક, જેતગ્ઝુ, જોર્રત્રર્જ, જોરિલ્ા, 
જોમ્ય, જોરિજ, લર, અર્વેરીય, અુદ્િક, લૈરોદ, શોરસ્થળઝજ, રળ્ટજ, 
રુમૃવાસ્છિ, મોપ્વત્વાટજ, મોરજેરા, મોર્ઝઝા, ગોષછિઝવજી, ઘરાચ, પાલરજ, (ચત્તાનજ, 
ગૂરિજ, ચોદિયાનજ, ચોલ્લરી, છીરજદ, ગમ્યુવાનજ, ગારૂળ્નવસિછિ ગૌર, ગો... 
શલ્યાયા, ઝ્યેડાનજ, ટમ, ઇક્ચાળજ, ₹૪મજ, ₹મમરવદ્રજ, ઇટ, ડાળ્ડાત, ર ર્વાટજ, 
સમજ, છોન્મિ, તથઝમ્વ(, ત્રમરી, ગ્રેયળ્ળ, રિજપુત્ર, છુટુયુદિજા, ટુદુડુદ, ર૭૧૬, 
રેસુરક્ષિતિગ્ગ, જેસેનજ, દોઘ્વક, ષમ્તળર રિવ, ધાનન્જા, પાદર, નદજવુત્ર, નટ્‌ીચ, 
સન્રીઝરજ, નામરિશનક, તારથોટ્જ, સિગુઇ, નિગ્ુરજ, સિર્મમ્રી, સેરાઈ, પશ્રિતસિ, 
ઘઘન, વજ્ઞવટિજિ, પિરિછિવત્તિ, વિષ્વકફલરી, પિવ્વઝાસ્છ, વિછજૂવિશ, વુખ્ડિયાનજ, 
ઘુઞ્ઠેળ્ટજ, પુચ્તિઝાન%, ૧૪૬વર, %જતલ્વળ, ૧૦૪ રિગદ્રિ, વર્ટજ, વરરણઉર્‌, 
«૭૫૦%, વિલ, વન્છારળજ, વછુવટજ, વારસ, વારવન, માન્સ(ળજ, વારિરિજા, 
ત્રસિ૭ાતજ, મરીસવ, મનર, મુન્ગુસપટ્રર, મેરાગિઝજા, મોળ્ડાનજ, સરતી, સહ્વળા, 
મળાય, મદિઈજ, માળર્ઝ્ઝિકા, મોરઝિઝ્ઝ, યમઝલન્વર, ચોધાવ૧, ₹કરયુત્ર, સદ્ય, 
સેરાળજ, રેરિળીયર્ગ, સરતિજ, જવા, છેશ્ુટ્જ, છોરિમજક, વઘોરિ, વટમજિજ, 
યદા, વરૂજોમિયા, વષ્નોટ્જા, ૧(ન્‍ટા, વરાદમ્તળિક, વજરારૃછો(જ, વળાવટ્‌, વતુજોય, 
તુંશવટ, વશરિજ, વારતેર, વિજિત્છિસ, સમીદૃમ્વદ, શ વિનિવદ, શિનવરટજ, સુજવરજ, 


૨૦૮] જૌત્રક કાલ અને અનુ-શત્રક કાલ [ પ્ર. 


રળક્તા, સત્તાપુત્રદ સર્વાઝવટજ, વાવમ્ટિજ, સિર્વાતાનજ, સેરિસિશ્મિળિજા, 
શૌરિજા, થીર્વુદિઝ્ઝ, સીદ્દાળજ, સતવર્ળારપસ્છિ, સેરિદ્રદ, ₹રિગાનજ, વગેરેટ; 
અજશ્જોર%, અફાળ%, અશ્યાઝ્ક્સ, શમ્યુન્જ, ઝરહવજ, અસ્ર, ર્વિજાનજ, 
૩૫૧૪૪ત્યજ, જજ, ૧ળસવજ, જમ્મમિઝ્ગ, ઝુન્જવી, જવખોર્જ/, જાવેજા જેરસવન્ી, 
જેવગ્ઝ, જોરિત્ટક, સિજિલટાળવ, લૌંરાન્છક, ચોમકલમીટિ, સૌરન્રક, 
ઝદ્રાળ, ઝોળન્ધા, તેન, થૂબવિ, વન્‍્તેન્ઝક, રિન્‍્નાનક, ધરયાસણ, પન્તવછિજા, 
પારિચપ્વ, પાર્ટ, 41૧૪, વરમરળ, પંથોર, પારાદળજ, પૂરવી, પેટિન્ય, જજ, 
મરદ્ધાળજક, મનન, તકળિક, સોમમિજા, મોત્તજ, રજ્ઞાટ, રિ, જિજષવસિતિ, વર્થારઈ, 
વજવનન્‍્છી, વજોર્‌્જા, વવુર્િકા, વર્કિયળ, વાર્સપસ્લિગા, વાજી૩ઝ, વિજ, વિગ્ગુજ્સપુર, 
વિન્કુચવર્છિ, તેહ્રિયા, વોરીવટ્રજ, શળાર્વાળજક, સઝ્ગોડ જ, સંગાળ, શુરિજા, સેળ્યુવજ 
વગેરે અ ગામે-ખેતરે।-વાવ-પથકા વગેરેનાં સ“ખ્યાખધ નામો-આ ખધા શખ્દોનાં 
મૂળ સસ્કૃતમાં શેષ્યાં જડે એમ તયી, વાઇજ કે વદિ જેવામાં અત્ય શબ્દો પકડાય, 
પરંતુ ખીજુ નહિ જ. આમ સે'કડે! શબ્દોને અભિલેખોમાં ગૂંથી લેવામાં આવ્યા 
છે, સ્વરૂપ ઉપરથી કયાંક સ્થાતિક રવરૂપમાં તો કયાંક “જ તા ઉમેરણે 
સ'સ્કૃતાભ્ાસી બતાવી લેવામાં આગ્યા છે. '૧રટજ' જેવામાં સ્થાનિક “૧₹૪' જેવા 
શખ્દને પણુ જનેઈ શકીએ. આ સસ્કૃતીકરણુ છે એમ આપણુને લાગે. 

આ કાલમાં જેમ ગઘતેો અભિલેખોમાં પરિચય મળે છે તે ગ્રમાણે પધાને 
પણુ મળે છે. જેમ ગઘતો જૂતો નમૂતો રુદ્રદામાના જૂનાગઢ-શેલલેખ 
(ઈ. સ. ૧૫૦) જેટલા જૂતા સમયમાં છ્ઠેપ અતે પર'પરા આપણે ત્રેકૂટકો, મૈત્રક, 
ગારુલકે, સૈ'ધવે, ચાલુક્યો, મુર્જરો, કલચુરિઓ, યાહમાન, સે'્રક વગેરે 
વ'શેના અભિલેખોમાં ન્નેઈ એ છીએ તે પ્રમાણે પદ્યનો જને નમૂને! ત્યાં જ 
સમ્રાટ સ્ક'દમુપ્તના સમયના અભિકષેખ(ઈ. સ. ૪૫૭)માં છે,? ર્‌ાષ્ટ્રફૂટો અને 
ચાપ વ'શના ધરણીવરાહનાં પદ્યોમાં મળે છે. સ'પૂણુંઃ અભિલેખ નહિ, પરંતુ 
મોઢે ભાગે રા'વકીતો પૂવ ભાગ સુંદર્‌ સાહિત્યિક આલ'કારિક સમદ સંસ્કૃત 
ભાષામાં જેવા મળે છે. કકક ર 21(ઈ. સ. ૭૫૭)તા અભિલેખતું મ'ગલાચરણુ : 

બ્રીમાન્સ ગયતિ સિજ્ધયુરાઇુરેન્ટ્જન્ટોત્તતાંગતળિગુમ્વિતવાર્વવ: 1 

મુ: સમાદ્િતિઝુળત્રિતય: પગનાં સર્મ્ચસ્થિતિપ્રછયજારળસાહ્રિવ: ॥ 

માસીલ્સેજવતરાપ'તગઞય: ક્િત્ીશ; બીરા પ્જૂટ્યુજવજઝષળ્ઝભૂઝ્ક; । 

ટુબ્લા(વરિવનિતાવવનારવિન્ટટેસન્તસજપવનતો મુવિ જજરાઝઃ 19 

મેત્રક- અનુમેત્રક કાલે ભાધાની દજ્િએ એક મોટી સેવા આપી છે તે 
રજ્યવહીવટતે લગતા અધિકારીએ વગેરેના હોદદાએતે લગતી પરિભાષાત! સ સ્કૃત 
'અલ્પપ્રયુક્ત શબ્દોના અતે કવચિત્‌ બહારથી આયાત થયેલા શખ્દ્દોના વ્યવસ્થિત 


૧૦૨] ભાષા અને સાર્શહિત્ય [૨૦૯ 


ઉપયોગની. આમાં બિરુદ અને હોદદાએાનો જેમ સમાવેશ થાય છે તેમ જમીનનાં 
સાટાં વગેરેના પારિભાષિક શ”્દો પણુ છે. બિર્દોમાં પર્માદિત્થ, વાળારિત્ય, 
તરા, ડ્રશાન્તરામ, થારુસટાય, પત્તશ્રય, શ્યાશ્રય, ઝયાશય, અવતિઝનાશ્રય; ધર્મની 
દહ્રિએ વર્સનાફેશ્ર(, ૫રમમામવત, વર્મા રિત્યમસ્;” હોદ્દાની રૂએ રાજબિરુદો લેનાપસિ, 
સણારાઝ, મદારજ, ૫૪નમટારજ, તામન્ત, મછાતામન્સ, મછાલામન્તાધિયતિ, સરારાગા- 
પિગ, પરમેશ્ર(;“ ફવચિત્‌ ચક્લર્તી; ૦ અમાત્યે!માં છુસારાનાત્ય, છુછવુત્રામાત્ય; ૫ પ 
નાના મોટા અધિકારીઓનાં નણાપ્રતીદાર, મછ્ારળ્ઝનાચવ, નરાજાતાજલિજ, મદાક્- 
વટરિજ, સટાતાન્પિવિશ્રહિક, મજારાપિર#ત, રાગસ્યાનીચ, ૪વરિજ, ૧ૂતજ, વાથેગ રિ, 
પ્રસિનરજ, સૂવજારપતિ, આગુજજ, વિતિચુતક, પ્રવ, અનુત્તન્સારાનસયુવ્તારજ, 
ફિર્છિજ, સમાતા, મોમિજ, રળ્ઝવાશિજ, ચૌસેટ્રિનજ, ટ્શાપરાથધિજ, વ્ત્મપાઝ, ચાર, 
અવળોજિજ, પ્રવાલ, તટ, મટ, સદત્તર, ત્રાતળી, આવતનૂટ, ટ્રાંગિજ, સ્થાનાધિજરળિજ, 
વિષચપતિ'૨ આવા ભિન્ન ભિન્ન અધિકાર બતાવનારા; કયાંક ધમ સ'પ્રદાયના માન 
માટે વષ્પ (બાપજી' જેવા અથ'માં)?3૨-આ સત્તાએ ઠેર ઠેર વિપુલતાથી વપરાયેલી 
જવા મળે છે. 


રિવિરવછિરઈ જેવા દૂતક-કોટિતે અધિકાર પણુ હતે. અ શૃખ્દ: 
વિદેશમાંથી આયાત થયેલે। છે. એક જાથેવરિજ પ હોદ્દો પણુ જવામાં આવ્યે છે. 


વહીવટી વિભાગોની સત્તાએામાં આમ, ચાતજ, પદ, ૫દજ, પ૦્છી, વરવા 
વગેરે નાનાંથી લઈ મોઢાં ગામો માટેની, તે! સમર, ૧૪, પુરી, વત્તત ર ૨ એ નાનાં 
મોટાં શહેરે! માટેની, વળી દ્રમ, લ્થછી, પચ, આરાર, આાઇરળી, તિષચ, સુસ્ત 
જેવી-સૂચક રીતે વપરાતી હતી, 

ભોગવટાને લગતા શખ્દોમાં સત્જ, ધમેરેય, જેવરેમ, ત્રઢારેજ, અક્ષય- 
સીવીધર્મ૧૯ ન્ેવા પકડી શકાય છે, ન્ત્યારે ભૂમિની માપણીને લગતા વાક્વ, 
સિવર્તમ, વિટજ, પ્રય, મારક, છુજ્યવાય, મંત્ર” વગેરે પ્રચલિત થયેલા. 

જ્યારે અભિલેખો વાંચીએ છીએ ત્યારે એની ભાષાસમૃદ્રિની સાથે લે।ક- 
ભોગ્યતાને પણુ પરિચય સુલભ બને છે, 

એક વસ્તુ અત્યત સ્પજ છે કે આ કાલમાં ભારતવષ માં રાજ્ભાપા સ સ્કૃત 
હતી, અને સ સ્કૃતની પ્રબલતા એવી હતી કે બૌહ્ધો અને જૈનોના જે ગ્રોપ આ 
કાલમાં લખાયા તેગમાં સંસ્કૃત ભાષાને પ્રાધાન્ય મળ્યું. આમ છતાં પ્રાકૃત તરફના 
સમાદરને કારણે નેત વિદ્દાનોને હાથે જેતાગમોની એક વિરિજર પ્રકારની રૃત્તિએ 
ઇ-૩--૧૪ 


૨૧૦] શૈત્રકકાલ અતે અનુ-શત્રક કાલ . [ગ્ર 


-વિશ્તિએ, નિયુક્તિ અને ચૂર્ણિના સ્વર્પમાં આ યુગમાં જ મુખ્યત્વે વિકસી. 
જેન સાધુઓ નુ સ્થાન નિશ્ચિત ન હોવાને કારણે રચનાસ્થાન પકડવાં મુશ્કેલ હોવા 
૭તાં અ ધમનો વ્યાપક પ્રસાર પશ્ચિમ મારવાડ અને ગુજરાત-સૌરાષ્ટ્માં ધણા 
જૂના સમયથી હોવાને કારણે મહત્ત્વની રચનાએ આ ભૂભાગમાં થઈ જણાય 
છે. નિયુ'ક્તિઓ અતે ચૂ્ણિંએઃ ઉપર જેતાગમની અધ'માગધીની પ્રખળ અસર 
હતી, તેથી આ ર્ચતાએ એ યુગમાં સમમ્ર ભારતવર્ષમાં પ્રાક્ત કક્ષાએ પ્રાધાત્ય 
ધરાવતી 'મહારાષ્દ્ર!' પ્રાકૃત ને વાહન તરીકે રાખોને રચાઈ, આમ છતાં એમાં 
સ્થાનિકતાની પ્રભળળ અસર રહી. આમાંથી 'જેન મહારાષ્ટ્રી' પ્રાકૃતનું એક સ્વરૂપ 
સ્થાપિત થયુ. આમાં શ”દાર'ભે ળકારને રથાને અને બે સ્વરોતા મધ્યમાં આવેલા 
ખેવડા ળળકારતે સ્થાને અનુક્નમે સ,જ્નનો સમાદર અતે ખે સ્વરેના મષ્યમાંના વ્ગીય 
વ્ય'જ્નના લેપે અવશિષ્ટ રહેતા સવણુ'માં લધુપ્રયત્ત યશ્રુતિનો વ્યાપક 
સમાદર્‌ સૂચક બની રહલાં. આ નિયુ'ક્તિએ અને ચૂર્ણિએએ તત્સમ સંસ્કૃત 
અતે સસ્કૂતોત્થ પ્રાકૃત શખ્દો ઉપરાંત સ્થાનિક હજારે રેસ્ય શખ્દોને સાચવી 
આપ્યા, જેને સાચે "ખ્યાલ તે સોલી યુગમાં થયેલા આચાય હેમચ-દ્રના 
તેસીસદ્સમદ્દોથી જ આવી શકે જે. ખેશક, એમાં કેટલાક શખ્દોનાં મૂળ 
સસ્કૃતમાં પણુ મળી શકે છે, પરતુ એવા શબ્દોની સખ્યા મર્યાદિત છે. એવુ 
ખ્ન્યું છે કે સંસ્કૃત પર'પરાતો અથ સચવાથેો ન હેય અને નવે જ અર્થ 
ધરાવતે! હોવ એવા કારણે એવો શબ્દ 'દેશી' તરીકે સ્થાન પામ્યો! હેય. 


આવી પ્રાકૃત ર્ચનાઓથી સ્વતત્ર રીતે સંસ્કૃત પરપરા જેનામાં સમર 
ભારતવર્ષમાં વ્યાપક્ર ખની હતી. પશ્રિમ ભારતવર્ષના ભૂભાગ ઉપર પણુ એની 
અસર હતી જ. એ જ પર્‌પરામાં હેનાગમોની સ'સ્કૃત ટીકાએ વિકસી. અનુ-મેત્રક 
કાલમાં શીલાંકસૂરિ એક એવા આચોય છે. માચાતમ-સત્રરુતામજતિ ઉપરાંત 
ધર્મોપરેશસતાછાની રૃસિ આ કે આ નામ સાથે સામ્ય ધરાવનારા જ્ઞીાચાર્ચની 
ર્ચનાએ! છે, વિક્ષેષાવફયજમાપ્થ ઉપર એક કોટયાચાયેે ટીકા લખો છે એ 
કદાચ રીલાચાર્ય હોય એવો એક મત છે, પણુ એ વિશે નિણયાત્મક રીતે કહી 
રાકાતું નથી.૨4 


પશ્ચિમ્‌ ભારતવર્ષ'માં નિયુક્તિ અને ચૂણિંએ। ટીકાપ્રકારની હતી, પરતુ 
કથાપ્રકાર્‌ પણુ પ્રાકૃત ભાષામાં ક્વચિત્‌ ખેડાયે હતો. પશ્ચિમ મારવાડુમાં આવેલા, 
ન્તેધપુર પાસેના, જખાલ્લિપુર-જાલેરમાં ઉદ્ઘોતતસૂરિ નામના એક દેતાચાયે 
ઈ. સ. ૭૭૮ લગભગમાં છુવઇયજાન નામની જેન મહારાષ્ટ્રાં પ્રારૂતતી ગદ્ય-પઘ।- 


૨૧૧] ભાષપ અને સર્દહત્ય [૨૧૧ 


તમક રચના કરી,૨૨ તે। ઈ. સ, ૮૭૦ આસપાસ નિજત્તિગચ્ઠના માતદેવસૂરિના 
શિષ્ય શીલાચાથે' પ્રાકૃત ગદ્યમાં મછાયુરિલતચરિયતી રચના કરી.૨૩3 


અપભ્ર'શને! વિકાસ 


આમાંના ઉટ્ઘોતતસરિ અત્યારે તો એક એવા લેખક છે કે જેમણે 
એમના સમયમાં લેોકભાષા તરીકે વ્યાપક થઈ ચૂકેલી અપભ્ર'શ ભાષાના ટુકડા 
પણુ તૉંધ્યા છે, અપભ્ર“"શની પશ્ચિમ ભારતવર્ષમાં સ્થિતિ હતી એ વિશે અહી 
થોડુ કહીએ તો એ અપ્રસ્તુત થશે નહિ. 


એ હ૪ીકત છે કે મૈત્રક કાલમાં અપભ્ર'શે પે!તાના ત્યાં ત્યાંતા પ્રાકૃતભાધા- 
પ્રકાર્માંથી લોકભાયાનું સ્વરૂપ સિદ્ધ કરવાની પ્રક્રિયાનો પ્રબળ આરભ કરી દીધો 
હેતે. અપભ્ર શના લક્ષણુ વિસે ઊંડા ઊતરીએ તો આપણે છેક ઈ. પૂ. 
પાંચમીથી ચોથી સદી વચ્ચે સિદ્ધ થયેલા અને મેત્રક કાલના આરભ પૂર્વે 
વલભીમાં દેવદ્િગણિ ક્ષમાશ્રમણુને હાથે સંપાદિત થયેલા જેનાગમની લેખન- 
વાચનામાં અનુભવી શકીએ છીએ. નપુ'સકલિ'ગની પહેલી વિભક્તિના ખહુવચનનાં 
અકારાંત નામોનાં રૂપોમાં પ્રા. માળિન્ટસ. સાસિની સાથે!સાથ અપ, બાટ્ંનાં 
દશન કદાચ વલભીના સ્થાનિક વિકસતા આવતા અપભ્ર'શપ્રકારનાં હોય તો કદાચ 
એ અસભવિત નહિ હોય.ર૪ ભરત-તાટયશાન્નમાં એની આછી છાંટ ક્વચિત્‌ 
જેવા મળે છે,૨પ પરતુ વિશ્ચાસ રાખી શકાય તેવું ચડતા પ્રાજત-જક્ષળ નામના 
વ્યાકરણત્રથમાંથી મળી આવે છે. એમાં ત્રણુ મુખ્ય પ્રાકૃત ભાષાઓના સ્વરૂપને 
વિસ્તારથી પરિચય આપતાં માત્ર એક સૂત્રમાં “ન છોોડ્વખ્રોડધોરેવરચ' 
(અપભ્રશમાં સ યુકત વ્ય જનોના ઉત્તર વ્ય જન તરીકે આવતા રકારનો લેપ ન 
યાય), એમે કહ્યુ છે.૨૧ એના ઉત્તરકાલીન દ'ડીએ જાય્યાર્શમાં સાસીરારિસિ(:૨૭ 
તરીકે અપભ્ર'શતે તોંધેલ જ છે. આભીરોની વસ્તી કચ્છ-સોરાખ્ટ્ર સાથે પશ્રિમ 
મારવાડ્માં હતી એ આ પ્રદેશમાં અપભ્ર શના મ્રભુત્વને બળ આપે. એમ તો 
ક્રાલિદાસના “વિક્મોવશીય'ના ૪ થા અકમાં બધી જ ગેય ધુવાએ “અપબ્ર'શ'માં 
અપાયેલી છે, પણુ એ અપબભ્ર શ ભાગ ખરૈખર કાલિદાસની રચના હોવાના 
વિષયમાં મતભેદ છે.૨“ એ મોડેતે પ્રહ્મેપ હેવાતો મત છે. ગમે તે હોય, મેત્રકોના 
ઉત્તર કાલમાં “અપભ્ર_શ' આ પ્રદેશમાં પ્રભુત્વ જમાવી ગયે। હતે।. વલભીના 
મૈત્રક રાજ ગુહસેન (ઈ. સ. પપહ-૫૬૭) ને નામે ચડાવેલા એક દાનશાસનમાં 
એને સછતપ્રાજતાયબાશત્રયત્રતિયટ્ત્રવસ્ધર ના તિષુળાન્ત:જ(ળ: ૨૬ કહેવામાં 
આવ્યો છે, પરતુ એ દાનશાસન ખનાવટી પુરવાર થયુ' છે,ર૯ એટલે આ 


૨૧૨] સૈત્રક કાલ અને અતુ-શૈત્રક કાલ [ ગ્ર. 


વિધાનને આપણે અનુ-મેત્રક કાલનું હોવાને કારણે એટલુ પ્રાચીન ન ગણીએ, 
કિ'તુ ૭ઠ્ઠી સદીના ભામહે પોતાના “કાવ્યાલ'કર'માં “સદ પારસ આાન્યર્પમ્શ 
રતિ સ્રિષા1' એ રીતે સસ્કૃત ભાષા, પ્રાકૂત ભાષા અને અપબભ્ર શ ભાષા એવા 
ત્રણુ ભાપાભેદ કહેલા છે*” તેને ન ઉવેખો શકીએ, સાતમી સદીના દ'ડીએ 
એને જ સમથન આપી અપભ્ર શને આભીરાદિતી 'ગિર!' કહી છે અને કતોજના 
રાજા મૂહે'દ્રપાલ(ઈ. સ. ૯૦૪-૯૦૮)ના સમકાલીન ઉપાધ્યાય, 'કાવ્યમીમાંસા' 
વગેરે સમર્થ ગ્ર થે।ના નિર્માતા, રાજશેખરે 'કાવ્યમીમાંસા'માં સ'સ્કૃત અને પ્રાકૃત 
ભાષાઓનો ઉદહ્લેખ કરી 'સુર્‌ાષ્ટ્ર અને ત્રવણુ વગેરે પ્રદેશના લોકો સ સ્કૃત 
વચનોને અપભ્ર શને એપ આપી ખેલે છે' એમ કહ્યું છે.2૫ વળી એમાં એણે 
'પૂર્વમાં પ્રાકૃત કવિએ।, ઉત્તરમાં સ સ્કૃત કવિએ, દક્ષિણમાં પિજ્ાચી ભાષાના 
કવિએ અને પશ્ચિમમાં અપભ્ર શ ભાષાનાં કવિએ1' એવું પણુ કહ્યું છે.૨૨ આ 
રીતે નનેતાં અપભ્રંશ ભાષાના કવિએ રાજશૅખરના સમયમાં પશ્ચિમ ભારતમાં 
હોવા વિશે બળ મળે છે. 


ચ*ઠ પહેક્લાંના, અપભ્ર શ ભાષાના એક [મિશ્ર ઉદાહરણુનાં દર્શન સ'ધદાસ- 
ગણિના ઈ. સ.ની પાંચમી સદીમાં રચાયેલા “વસુદેવહિ'ડી “નામના ગધ પ્રાકૃત 
ત્રથમાં થાય છે,22 પર્‌તુ ત્રથકાર્‌ ગુજરાતના હતા એવું કહી શકાય એમ 
નથી. ધ્યાન ખેંચે છે તે તે જિતદાસગણિ મહત્તરે ઈ. સ. ની સાતમી સદીમાં 
પાતાના જાવર્ચજ્સૂળિ પ્રથમાં નાનાં બાળકોની ભાષાતેો નમૂતો આપ્યો છે 
તે; જેવો કે- 


તજે રયા ળ વિ (સાચનણછુ ન વિ) ઝાળતિ ગ મરનો જરર તિ 1 સછે (ય 
માર્સવિળુ હિરિયં (ઝગ ટવેહિ તિ ।2* 


“તદ રાજા જાણુતો નથી કે શકટાલે શું કયું. ન'દ રાજાએ એને મારીને થ્રીયકને 
રાજ્ય ઉપર સ્શ્રાષેત કર્યો. 


એ જ મથકારે એક ખીજ પદમાં પણુ નસ્વિઝ (- નાચ્યું, નૃત્ય) એવે 
એક શખ્દ અપબભ્ર શતી લાક્ષણિકતાવાળેો નેંપ્યે! છે.2૫ 


અહી' એક સારે નમૂનો તો આપણુને ઉદ્ઘોતનસૂરિની જુવસ્કજતારા માંથી જ 
મળે છે. અહીં એ ઉમેરવા જેવું છે કે એ શુઝ્ઝ₹ (પશ્ચિમ મારવાડ) અતે 
જાર(મષ્ય અને દક્ષિણુ ગુજરાત)માં ઉચ્ચારાતી ભાષાઓનો અછડતો ઉલ્લેખ 
રી લે છે. “'ગુજ્જર'નું “'મલ્જઝું' અતે 'લાડ'તું “શર ઉદાહરણ છે,2' 


કસ] ભાષા અને સાહિત્ય [ ર૫૩ 


એ જ ઝથમાં ગુર્જર પચિકે અપબ્ર'શમાં ગાયેલા દુહો આ પ્રકારે છે: 


“ઝો ળચિ વિછુરે વિમગઝઝળઝ ધવઇઝ વણુર માફ 1 
સો મોટ્ટુગળ-નંઝળરસેતડ ન્વ સ સાહ” 39 


“જે વિષમ સક્રટ સમયમાં હિં'મત હારી જતા નથી અને શેષનાગની જેમ ભારને 
ખહાર ખેંચી કાઢે છે તેવા સમથ બળદ ગોખ્ઠાંગણુતી શેભારૂપ છે અતે એ જ 
સારરૂપ છે. 

એ જ મ્રથમાં પ્રાકૃતમિશ્ર અપભ્ર શમાં ગઘયસ દર્ભ : 

“સો વ યુરઝળુ «ર્ય૩ 1 ટૂં, સુનઝ ગઝર્સઝ, પહમટસળે રિચચ મસળસીરો પટિ- 
સાવાતડઝ 5૧1 તહેવ સંર રેં મપરતમિળ્નાયં મંતર, મર્યાદ ત માતાટં અસર । 
સતો પર્‌ તાર્યારે વિ મર્‌ તરવું ચ પરિમાસાટ અતર સિ। છોઝ જાઇન 
સારિથ, [સ્ચજતયરળસીનો જિરુવટારિ વ્વ 3૬ 


'એ દુર્જન કેવા ગ્રકાર્ના હોય છે? હા, સાંભળો, એ એવા હેય છે કે પ્રથમ 
દશને ભસનારા હોય અને પીઠ પાછળ ખૂબ નિદા કરનારા હોય; જેમકે, કૂતરો 
અળાણ્યા તરફ પહેલાં ભસવા માંડે અને પછી મ્‌ડદાનું માંસ ખાય છે. ખલ 


પુરૃષો માતાને પણુ ભસે છે અતે પાછળથી ખૂબ નિ'દા કરે છે. વળી, એ “કા' 
'કા' શખ્દ કરતાર્‌ અને ચાંદામાં ચાંચ મારનાર કાગડા જેવા પણુ હોય છે.' 


એ જ ગ્ર'થમાં તળપદી પ્રાકૃૂત-સસ્કૃતમિશ્ર ભાષામાં છાત્રોની વાતચીતને 
ગધસ'દહ આ પ્રકારે છે 2 


“ સસારન ! ગ્રછછું જટ્ય સુગ્મે જડ ગિસિચન્છયા | તેળ મળય, સાજિડં સે 
તે તબો તણ્સ વઝવસ-ઇગબ્ડટં જિરારટું તળદ્‌ ગિતિચલ્ઝયા ' લેળ મળિય, જિ સા 
 વિસેસમરિણ વળવશર્ણષિય' | લેળ મળિય,' બરૃદા, સા થ મજારિય સંવૂળ્બસ્વઝવલળ- 
માયત્રિ યદ્સિચ 1' અળોળ મળિય, ' ચાર્મદો, મમ મોતને સ્જૃછ તકજોડઇં, ન 
તાસુ ગળ્મેળ મળિયે, “જસ ઘઇતિ સર, દૃ ૩૯૦૧, મોગતરઝ સ્થમાસ 
સંઘસિ 1' મળોળ મિથ, “અરે રે વડો મછામૂર્લ, યે વાટ તિવુત્રનમરાવાલ્તન્યે સે 
જુસ્મા સમાસોસ્િ યુઝ્સાલિ1' અળેન મનિચં, 'અસ્મા્ાવે ર્ય સૂક્લતરી 1' અળેન 
મળિચં “કરં જરઝુ !' તે" મળિવં, 'અાસિષુન-નિષુળાથોવિસપ્રયુર। ' તેળ મળિચં, “મર્‌ 
કાર માં ગુત્ત, અમ્વોવિ વિર્ધ: સતિ । અળ્શેળ મળિય, “મટો સત્ય ત્વ વિવ્રઃ; 
જ પુળુ મોગને સવર સામ કામિલ સેળ મણિયં, 'સરે | સદાને: વાયુજેવેર્નતટલ' 
"થચતિ ।'2* 


૨૧૪] મેત્રક કાલ અને અતુ-મૈત્રક કાલ । પ્ર. 


, “અરે જનાર્દન! હુ' પૂછું છું કે ગઈ કાલે તમે કયાં જમ્યા ? પેલાએ 
કહયું, વલખદેશથી આવેલા ભાલોતે ત્યાં જમ્યા. ખેણે પૂછ્યું, શુ એ વિશેષ 
સ્રી વલખદેશથી આવેલી છે? પેલાએ કહુ, અહા, એ ભટ્ટારિકા તો! પેતતાના 
સંપૂણ" લક્ષણુથી ગાયત્રી દેવી છે. બીજા એડે કહ્યુ, હે યાગી ભટ્ટ, તું મારા 
ભોજનને અડયો ? પેલાએ કલું, તક્ષક (સુથાર) છુ, વાસુકિ નથી. બીજાએ કહ્યું, 
તેથી તુ કયાં ધડે છે ? તારા ઉલ્લાપતે ધિક્કાર. ભે!જનસ્પૃણ્ઠ એતું શુ ? તુ 
તારું નામ કહે છે ? એકૅ કહ્યું, અરે, તું તો મોટો મૂખ છે. પાટલિપુત્રમાં 
રહેનારા કયાંથી સમાસોક્તિને સમજી શ્ઞકે ? બીજાએ કહ્યું, આ તે આનાથીયે 
વધારે મૂર્ખ છે. બીશતએ કહ્યુ', શા કારણ ? એણે કહ્યું, મૂખ અને ચતુરતી 
લોકોક્તિ ધણી હોય છે. વળી, કેઈ એ કલું, મર્‌, મતે કર્ણ મૂક. અખો પણુ 
હોશિયાર છે, બીજ એ કહું, ભટટ, સાચે તું હોશિયાર છે. મને ભોજનનું પૂયું 
અને તે ન કહ્યુ. પેલાએ કહ્યું, અરે મહાસૂર્ખ | વાસુકિ સપને હજાર વદન 
કહેવાય છે.' 

આ સદભ ખૂખ લાંમાો છે, પણુ એ સમયે છાત્રોતી આ અસબદ્ધ 
પ્રલાપવાળી ભાષાથી જણાય છે કે લોકોમાં બોલાતી ભાપા આવી જ ક'ઈક હશે. 
એમાંતી અપભ્ર શની છાંટ પકડી શકાય છે. 

ઉદ્છોતનસૂરિએ હકીકતે તો આ કથાના આર ભના ભાગમાં શુદ અપ- 
ભ્રશના પ્રયે!ગ પણુ તૉંધ્યા છે; જેવા કે ઉપરના સો વ દુગ્સળવાળા વાકયખ ડ પછી 
ઝાળિઝ જરો ઝરૂસઝ,. ભવિ જાછસપ્વુ અરૂસઝ...દૂં વિછુ ઝરૂતઝ પસુજરસિઝ, . લેય 
સઇચ્છુ નુર... જડુય૩ મંતર્‌....લો ગ્ઝિ ઝરત ઝડ્સિચસળેદું. .. વિસુથ-ળેછુ. . .લુશનેરુ 
ઝહુર ગર્લઝ...૧૯૩....૧ળ૩... વિયા₹.. .ચટુવિયારમમિમરિયન્છ૩...યો થ સ્્્ઝળૉ 
જરૂસઝ1 રાયદંસો ગફસઝ...તઝઝળ પુંણ ઝાથટ્ ઝિંગ શળઝજઝયરણં તમાવર્‌ તેળ રતિ 
અરઇરટ્‌ | દોર્‌ વુખ્નિમરુ ઝફતઝ રચજવસા-મરિચ૩...અવિ સુળાછુ ગર્સઝ *** લફેવે 
સુળાછ વિ ફેસિજરૂઈ-સાઝ..,.ગગ્ગળુ પુળ સટુર્સદાગુ,..વગેરે.* 

સ્વરૂપ એટલું બધુ સપણ છે કે ઉદ્ઘોતનસૂરિએ ઈ. સ. ની આઠમી સદીમાં 
એતા વિચરણુના વિશાળ પશ્ચિમ ભારતવર્ષમાં એતે લોકભાપા કડી હતી એને 
આછે નદિ, પરતુ સપણ ખ્યાલ આવી જાય જે. 

અપભ્રશમાં જ આખો મ્ય લખાયો હોય તેવી પછરચના તે] કવિ 
ધ્‌નપાલની મવિસ્તસકરી કેવા મત્મીકરી છે.:૧ ધકકડડ નામના (સંભવતઃ 
મારવાડતા) કુટુંબમાં જન્મેલો આ કવિ કયારે થથે એ જાણવાનું સ્પજ્ પરમાણુ 
તથી; આમ છતાં એના આ કાવ્યની ભાષાતુ' સ્વરૂપ જતાં ડો. યાકોબિ વગેરેએ 


૧૧સ'] ભાષા અને સાહિત્ય ૨૧૫ 


એ આ. હૅમય દરના સમયથી પૂવે ખે સદી ઉપર લગભગ થયાતો મત આપ્યે 
છે,.₹૨ એ શ્વેતાંબર જેન નહોતા, એ તરફ ડો. ગુણે ખ્યાત દોર્યું છે.5 
ધતપાલના કાવ્યની ભાષાને ર. યાકાખિગ ઉત્તર તરફનો નાગર અપભ્રંશ કલ્યો 
છે,/૪ એ કદાચ ઉત્તર ગુજરાતને હોવાની સંભાવના કરી છે, કેમકે ભલે 
મોડેથી, પરતુ તેજપાલ સત્રીના દેલવાડા-આખુના ઈ. સ, ૧૨૩૦ ના 
અભિલેખમાં ધષ%ડ કુલને! ઉલ્લેખ થયેલે! છે.₹* 


બાવીસ સ'ધિએ માં રચાયેલું” આ કાવ્ય તત્કાલીન કાવ્યસાહિત્યતું પણુ 
ગણ્ય કોાટિતુ' પ્રતિનિધિત્ત આપે છે, કારણુ કે એ ગુજરાત બહારના પૂર્વના 
દિગ'બર કવિએઓનાં કાવ્યોની ભાષા જેમ પ્રાકૃતપ્રચુર ભાષા ન આપતાં સરળ 
અપભ્ર"શ ભાષા આપે છે અતે સોલકી કાલના શ્વેતાંબર જેત કવિએને પણુ 
એક સ્વસ્થ ભાષાસામત્રી પૂરી પાડે છે. એની ભાષામાં વિકલ્પોની પણુ અછત 
છે, એ એ ભાષાના સ્વરૂપની ઘોતક વસ્તુ છે. 


મેત્રક કાલના આજના ગ્રજરાતના ભૂભાગ અને પશ્ચિમ માર્વાડતા ભૂભાગમાં 
“ રચાયેલી ર્ચનાએ નથી મળો, પર'તુ અનુ-મેત્રક કાલમાં એ જ્નેવા મળે છે. ધનતપાલની 
મવિશ્તત્તજ્ટા જોતાં એ કાલમાં ખીજી અપભ્ર શ રચના પણુ થઈ હશે, પણુ 
આજે લભ્ય નથી અતે હાલ તો માત્ર એક જ રચનાથી સંતોષ માનવાનો રહે છે, 


સર્પહત્ય 


આમ આ સમયમાં વલભી રાજકીય અતે સાંસ્કૃતિક પ્રકૃત્તિતું કેદ્ર હતુ. 
વલભીમાં ખાદાણો, નેનો અને બોદ્ધો પોતપોતાની વિદ્યાકીય પ્રર્ત્તિમાં રચ્યાપચ્યા 
રહેતા, પડિતોની પરિપદ્દો ભરાતી ને વાદવિવાદને ઉત્તોજન મળ્યા કરતું. પ્ંતર 
દેશતા વિધ્રાથ્‌'એ પણુ અષ્યયન નિમિત્તે વલભીમાં આવતા અને પાંડિત્ય મેળવી 
પાછા જતા. 


એક તરક્‌ વૈદિક હમણે! વેદવિઘા અને સ'સ્કૃત ભાષાના સાહિત્યતે સમૃદ્ધ 
કરવામાં પ્રયતતશીલ હતા ત્યારે જેત શ્રમણે પ્રારૃતમાં રચાયેલા પોતાના આગમ- 
તરશે! અને બોદ્ધ ભિક્ષુઓ પાલ્િમાં આલેખાયેલા ત્રિપિટક આદિ મ્ર'થ્ેનો ઉદ્ધાર 
કરવામાં અને એને લમતું' સાહિત્ય રચવામાં વ્યસ્ત હતા. એ સાહિત્યકારોની 
અહી કાલર્કમિક નોંધ લઈ એ. 


યુઅન ર્વાંગે વલભીના બૌદ્ધ સ'ઘારામોમાં થતા ધામિંક અષ્યયનની નોંધ 
લીધી છે. દાનઢાસનોમાં ભદ્રરુચિ, બુહદદાસ અતે વિમલગુપ્ત નામના બોદ્ધ 


૨૧૬] જાંત્રક કાલ અને અનવુ-શૈત્રક કૈપ્લ દ પ્ર, 


આચાર્યોને નિદેરેશ આવે છે.૪ પિ'ડયારિક નામતા બોદ્ધ વિદ્દાનની તાંધ ' આર્ય 
મ'જુશ્રીમૂલકલપ' આપે છે.5* 


ભિક્ષુ ધમ'ગુપ્ત (છઠ્ઠો સેકે। ) 


ચીતી મ્રથે। લાટ દેશના વતતી બોદ્ધ ભિક્ષુ ધર્મ ગુપ્ત વિશે જણાવે છે કે 
ઈ. સ. ના છઠ્ઠા સૈકામાં તેએ ચીન ગયા હતા. માગ'માં વચ્ચે આવતા ખોદ્ધ 
વિહારો અતે સ'ઘારામોના વિશિષ્ઠ વિદાનોના ઝ્ાતનતો લાભ લેતા લેતા ચીનના 
ચાંગગત નગરમાં પહોંચ્યા હતા. 


એમણે અનેક પાલિ શ્રથે1ના ચીની ભાષામાં અનુવાદ કર્યા અતે ચીનમાં 
ખૌહ્ ધમના પ્રચાર માટે ઘણું કામ કર્યું, પોતે જેથેલા દેશોના વિરતૃત પ્રવાસ" 
વર્ણનની પુસ્તિકા લખી, જેમાં તે તે પ્રદેશનાં હવા-પાણી, ઉત્પન્ન, રહેવાનાં 
મકાતો, રહેણીકરણી, રાજ્યવ્યવસ્થા, રીતરિવાજે, રૂહિએ1, ઉત્સવો, ખાનપાન, - 
તશભૂષા, રશિક્ષણુવ્યવસ્થા, વેપાર, ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ, પ ડિતો વગેરે અગે દસ 
વિભાગ(પ્રકરણુ)માં ઘણી માહિતી આપી હતી. આ પુસ્તક આજે ઉપલખ્ધ નથી, 
પરતુ ચીની યાત્રિકોએ પણુ જે પ્રકારતી તોંધ લીધી નથી તે પ્રેકારની એવી 
ઝીણુવટભરી નોંધ ધમ ગુપ્તે લીધી હતી. 


ઉપર ન્તેયુ' તેમ, પ્રસ્તુત સમયમાં જેનોતી વિધાફીય અને સાહિત્યિક 
પ્રરત્તિઆ વેમીલી અતે વિવિધ બતી હતી, એમ મળી આવતા ત્ર'થો ઉપરથી 
જણાય છે. એ જાણીતી હકીકત છે કે જેતાયાર્યોતું કોઈ સ્થળ નિયત હોતુ નથી, 
એ જયાં રોકાય કે વિહારમાં હેય ત્યાં પણુ અધ્યયન-અષ્યાપનની પ્રવૃત્તિ ચાલુ 
રાખતા, પદવીધર્‌ વાચકે, ઉપાષ્યાયો અને આચાર્યા શિષ્યોને નિયમિત આગમવાચના 
આપતા રહેતા, બીન્ન વિષમોનું' અધ્યયત પણુ કરાવતા, ઇતર વિદ્દાતો સાથે 
અભ્યસ્ત વિષયતી ચર્ચા-વિચારણા પણુ કરતા રહેતા, અને સાથોસાથ લેખન” 
પ્રશૃત્તિ પણુ જારી રાખતા, એએ જ કારણે આજે એમની ર્ચનતાએ સારા પ્રમાણુમાં 
ઉપલખ્ધ થાય છે. 


આગમેોના વ્યાખ્યાસાહિત્યમાં નિયુક્તિ, ભાષ્ય, ચૂણિ', ટીકા વગેરે ર્ચતાર્‌।* 
ખમાં હેત ઉપાસકો અતે સુનિએના આચાર-વિચાર, નિયમ-ત્રત, સિદ્ધાંત, 
પર્મતખ'ડન-સ્વમતસ્થાપત તેમજ અતેક અતુશ્રુતિઓઆ, પર'પરાએ, એતિહાસિક 
ખધ-એંતડાસિક ફથાતકેો તેમજ ધામિ'ક અને લોફિક કથાનકાને શત્રહ કરેલો 
ફ્ેય છે, 


વસુ] ભાષ અને સર્પહેત્ચ [ફવ૭ 


વળી, સાથોસાથ કાવ્ય, છદ, અલકાર, દશન વગેરે વિષથેના મ્ર'થે 
રચવામાં જેતાચાર્ષોઈએ પીછેહડ કરી નથી. પરિણામે આ સાહિત્ય જેત ધર્મ, જૈન 
સસ્કૃતિ અને ઇંતિડાસના અભ્યાસીએ। માટે અત્યત આવશ્યક સ્વત'ત્ર સાહિત્ય 
ખની ગયુ છે. 

આ ત્ર'શતું લેખન કયાં શરૂ કર્યું અને કથાં પૂણુ કયું” એની નોંધ કયાંક 
મળે છે અતે કષ્રાંક મળતી નથી. કૃતિનો આરભ ખીન્ન પ્રદેશમાં કર્યો હોય અને 
એની પૂર્ણાહુતિ ગુજરાતમાં કરી હેય અથવા ગુજરાતમાં આરભેલી કૃતિ ઇતર 
પ્રદેશમાં સમાપ્ત કરી હોય, કેટલાક લોકેપણામાં નહિ રાચતા ' અગવિ?જત 'કાર્‌ 
જેવા મ્રથકારોએ પોતાનું નામ સુષ્ધાં લખ્યું ન હોય, એજ રીતે 
“ત્ત્વાથ ભાષ્યના રીકા'કાર સિદ્ધસેનગણુ (ગ ધહસ્તી), “નયચક્રવાલના ટીકા'કાર્‌ 
સિફ્વાદી ગણિ, “ચઉપ્પન્નમહાપુરિસચરિય'તા કર્તા શીલાંકાચાયે પોતાના ગ્ર થોતુ' 
ર્ચનાસ્થળ ખતાવેલું' નથી, એટલે એવા કેટલાયે મ્ર'થકારે! વિશે અહીં નોંધ 
લીધી નથી. 


જિતભદ્રગણિ ક્ષમાશ્રમણ ( છઠ્ઠો સજે ) 


જત પરંપરામાં ઈ. સ. ના છઠ્ઠા સૈકામાં થયેલા આ. ન્તતભદ્રગણિ ક્ષમા- 
શ્રમણુ આગમ્ના અઠ્િતીય વ્યાખ્યતા તરીકે પ્રસિદ્ધ પામી ચૂકેલા છે. આ. હેમચદ 
પોતાના વ્યાકરણુના ઉદાહરણુમાં “૩૧ ઝિસમદ્રસમાશ્રમળ વ્યાહ્માતાર:' (વ્યાખ્યાકારોમાં 
જિનભદ્ર ક્ષમાશ્રમણુ ઉત્કૃષ્ટ છે), એમ કહીને બિરદાવ્યા છે. એ શ્રુત સાહિત્યના 
કુશળ વિઠ્દાન 3પરાંત વિભિન્ન દર્શનશાસ્રે!, લિપિવિઘ્યા, ગણિતશાસ્્ર, ૭દઃશાસ્્ર, 
શબ્દશાહ્મ આદિના પ્રકાંડ પ'ડિત હતા. સ્વ-પર્‌ સિદ્ધાંતમાં નિપુણુ હતા. સ્વાચાર- 
પાલનમાં પ્રવીણુ અને તત્કાલીન સવર" જેન શ્રમણુમાં પ્રમુખ શ્રુતતર હતા. સ્પછટ 
છે કે આ. જિતભદ્ર એમના સમયના એક પ્રભાવશાળી આચાય શ્રેક હતા. 

આપણે ઉપર ન્ેયું' તેમ, એમણે 'વિશેષાવશ્યકભાષ્ય' નામનો શ'થ રચ્ધે 
છે. એમાં આગમોમાં દર્શાવેલા ખધા મહત્ત્વપૂણુ" વિષયે! ઉપર ચર્ચા કરી દ્ટેત 
સાનવ!દ, પ્રમાણુશાસ્ર, આચારનીતિ, સ્યાદ્દાદ, નયવાદ, કર્મ સિદ્ધાંત, ગણુધરવા૬, 
નિહ્નવવણુ ન આદિ વિષયોતી સામત્રી આ શ્ર'થમાં ભરી દીધી છે. એમણે જેન 
દશ નતા કેવલજ્ઞાન અને ફેવલદશ'ત-વિપ્યક યુગપદ-ઉપયે ગ, દૂયવ।૬ અને અભેદ 
વાદને માનનારા પ્રકાંડ તાર્કિક આ, સિદ્ધસેન દિવાકર અને મલ્લવાદિસૂર્ના 
મતોનું ઉપયુકત ભાંષ્ય અને પોતાના “વિશેષણુવતી' નામના મ્ર'થેમાં (સુવે જ્ઞે 
નર્મ ૪વમોળ!) ખ'ડન ફયું છે. જેન તતવોતું નિરૂપણુ કેવલ જેત દણિએ જ તહિ, 


૨૧૮૮નું સેત્રક કાલ અને અતુ-મેત્રકં કાલ [9. 


પણુ ઇતર દાર્શનિક માન્યતાએની સાથે તુલતાતમક દણિએ કરેલુ છે. એમના 
પછીના આગમ-વ્યાખ્યાતાઓને એક પણુ ત્રથ એવે! નહિ હોય, જેમાં 'વિશેષા- 
વશ્યકભ!ષ્ય'ના પ્રામાણ્યની છાપ લગાવવામાં ન આવી હોય. 

આ '“વિશેષાવસ્યડ્ભાષ્ય' ઉપર એમણે સ'સ્કૃતમાં સ્વોપજ વ્યાખ્યા રચી 
છે, એ અપૂણુ' રહી જતાં પાછળથી કેોદ્દાય ક્ષમાશ્રમણે પૂણુ કરી છે. 

જેસલમેર્થી મળી આવેલી “વિશેપાવશ્યક-ભાષ્ય'ની પ્રતતી અ તે ખે ગાથાઓ 
મળી છે તે આ પ્રકારે છે: 

“તત્ત તહા ર્મલીલા સમળિવજાનરત વટમાળસ્સ । 

તો ચેત્તપુખ્નિતાણ વુધ્િળસાતિમ્તિ નવહત્ત॥ 

₹રગ્રાળુવાજળપરે સી છાર સ્તસ્મિ મર્થરિન્ટ્સ્તિ | 

લજગમીળમરીઇ ર્ત નટૃરિ [વિર] તતિસ્િણતવળે ' ॥ 7૯ ક 

'શક સ'વત્‌ ૫૩૬ (વિ, સ, ૬૬૫, ઈ. સ. ૬૦૯) માં વલભી નગરીમાં 
જયારે શીલાદિત્ય રા' રાનય કરતે! હતો તે સમયે નેત્ર રાકલા પૂણિ મા, અને 
સ્વાતિ નક્ષત્રમાં અ (વિશેવાવસ્યક-ભાષ્ય)તી પ્રત મે!ટા શાંતિજિનમ'દિરમાં 
(લખાઈ કે અર્પણુ કરાઈ).' 

આ ગાથાઓ માં કેઈ કિયાપદ નથી, એટલે આ યથ “રચાયો કે 
'મ'દિર્‌્માં મુકાયો ' એવે પક્ષ ઉદ્ભવે એટલે સમયસ્થળતા નિણુય કરી શકાતો 
નથી. અલખત્ત, વલભી નગરી સાથે આ મ્રથતા સળભ'ધથી અતુમાન કરી શકાય 
% શ્ર"થકાર આ તગરીમાં રહ્યા હશે અતે એ મથતી નતકલે! ત્યાં લખાતી હગે. 

વળી, એમણે મથુરામાં દેવનિર્મિત સ્તૂપમાં એક યક્ષની આરાધનાપૂવક 
તપસ્યા કરીને, ઉધેર્ધથી ખવાઈ ગયેલા “ મહાનિ્શીથસત્ર 'તો ઉદ્દાર કર્યો હતે 
એટલે એએ ગુજરાતથી દૂર-સુદૂર મથુરા સુધી પણુ ગયા હતા.૫* 

હાલમાં મળી આવેલી અ'કોાટક (અકોટા) ગામની બે ધાતુપ્રતિમાએના 
પ્રતિષ્ઠાપર તરીકે જિતભદ્ર વાચનાચાય તું નામ ઉતીણું થયેલું જેવાય છે, * 
એ ઉપરથી જણાય છે કે તેઆ અકોટામાં આવ્યા હશે અતે એમણે નજીકનાં 
બ્‌'ભાત અને ભરૂચ જેવાં જૈન કેદ્રો તરકૂ પણુ વિર કર્યો હશે. 

એમણે “ જતકલપ ' ઉપર 'સ્વાપત ભ્રાષ્ય' પણુ રચ્યું છે. આમાં “ ખૃહત્‌- 
કટપભાષ્ય ', ' વ્યવહાર્ભાષ્ય ' અને ' પિ'ડાનેયુયકેત ' આદિ ત્ર થે।!ની ગાથાએને 
સગ્રહ છે. એમાં પાંચ ઝાત, પ્રાયશ્ચિત્તસ્થાન, ભક્તપસ્ત્તિની 1ધિ, જ્તાન-દર્શન 
-યારિત્યતા અતીચારે। વગેરે વિષયોતું પ્રેતિપાદત કરેલુ છે, 


૬૧૨] ભાષા અને સરપહેત્યા ( રપ 


એમણે ' અતુયોગદ્દારચૃણિ'' રચી છે. એમાં તલવર, કોટુ'બિક, ભ્ય, 
શ્રેષ્ઠી, રથ, યાન, શિનિકા આદિના અર્થ સમજ્વવ્યા છે. સગીતશાસ્રના કોઈ 
પ્રાકુત મથતાં ત્રણુ પદ્ય પણુ નૉંધ્યાં છે. 

એમણે રચેલા ' બૃતટ્ષેત્રસમાસ 'માં જ'બૂદીીપ, લવણુ સમુદ્ર, ધાતકી ખ'ડ, 
કાલેદધિ અને પુષ્કરાધ આ પાંચ પ્રકરણોમાં દીપ અને સમૃદ્રોનું વણુન છે. 

એમના “ ખૃઠતસ'થહણી 'માં ચાર ગતિના જવેોાની રિથિતિ વગેરેનો 
સંગ્રહ છે. 


એમના “ વિશેષણુવતી 'માં વનસ્પતિ--અવગાહ, જલાવગાહ, કેવલન્ાનદશ ન, 
ખીજ્સજવત્વ આદિ વિષયોનું સૈદ્ધાંતિક વણુન છે. 


એમના “ષ્યાનશતક માં આર્ત, રૌદ્ર, ધર્મ અને રુકલ પ્યાતેતનું 
વણુન છે, 


શટ્વાય'વર્દદિંગપિ ક્ષમપ્શ્રમણ (હઠ્ઠો સેકે૫) 


આ. ન્િતનભદ્રગણિ ક્ઞમાશ્રમણુના “ વિશેઘાવશ્યકભાષ્ય ' ઉપરતી સ્વે।પન્ત 
શૃત્તિતી અપૂણુ રચનાને કેદટ્ટાયવાદિમણિ ક્ષમાશ્રમણે પૂરી કરી, આ અનુસ ધાન 
કરેલી વૃત્તિમાં એમણે શરૂઆતમાં જણાવ્યું છે કે નિર્સાપ્ય ષષ્ટરળખરન્યાણ્યાનં 
કિ રિમિમતા; પૂગ્યઃ (૭ઠ્ઠા ગણુધરતું બ્યાખ્યાન પૂણુ કરીને પૂજ્ય જિનભદ્ર્ગાણુ 
સ્વગવાસી થયા). એ પછીની વૃત્તિ કોટ્ટાયંગણિએ રચી પૂણુ કરી છે. 

અખ કેટાર્યગણિ જિતભદ્રગણિના શિષ્ય કે એમતી પર્‌'પરાતા કે એમના 
સહવાસી મુનિ હશે અને એમની સાથે રહીને લેખનપ્ર#ત્તિમાં આચાયને મદદ 
કરતા હરે, એટલે એમનો સમય જિતભદ્રગણિનો સમકાલીન ગણાય અને 
વિઠ્ઠારભૂમિનાં સ્થળો પણુ એ જ હોય એમ માની શકાય, 

આ સિવાય એમતી ખીજ કૃતિ કે જીવન સબધી કોઈ માહિતી 
મળતી નથી, 


સિદ્ધસેનગાષણ (છઠ્ઠો સેકે) 


આ. જિતભ્રદ્રગણિ ક્ષમાશ્રમણે રચેલા ' જીતકલ્પ' મત્રથ ઉપર રચાયેલી 
થૂણિ સિહ્સેતગણિતી એક માત્ર કૃતિ છે. એ સિવાય એમની બીજી માહિતી 
મળતી તથી. આ. સિદ્શેતગણિં આ. સિદ્સેન ક્ષમાથ્રમણુથી જ્રિન્ન છે, સ ્ઞાવના 


૨૦] સેત્રક ફાલ અને અતુ-ગેંત્રક કાલ [ 3. 


થાય છે કે આ સિહ્સેનગણિ જિનભદ્રગણિતી સાથે રહા હોય અને એમના 
ગ્રથ ઉપર્‌ ચૂર્ણિ રચી હોય, 

આ ચૂધણિ પ્રાકૃત ભાષામાં છે. એમાં સરકૃતના એક પણુ શબ્દનો પ્રયોગ 
થયો હોય એમ જણાતું નથી, એમણે પ્રારભમાં અગિયાર ગાથાઓમાં ભગવાત 
મહાવીર, અગિયાર ગણુધરે, બીશત વિશિષ્ સાનીએ તથા સુત્રકાર જિતભ્રદ્ર 
ક્ષમાથ્રમણુ આદિને નમસ્કાર કર્યા છે. ચૂર્ણિના અ'તમાં પણુ જિનભરદ્રગણિને 
પરમ ઉપકાર! ગણીને વદના કરી છે.૧૨. 


ભટ્ટ કાવ (છઠ્ઠો -સાતમે! સેકેપ) 

ખ્રાહમણુ વિદ્દાતોમાં વલભીના વતતી કહી શકાય તેવા મહાકવિ ભદિએ 
'રાવણુવધ ' નામે મહાકાવ્ય રચી મોટી પ્રસિદ્ધિ ત્રામ કરી છે. એ પ્રસિદ્દિએ 
જ આ કાવ્યતે એના નામ ઉપરથી “ ભટ્દિ-કાવ્ય ' નામથી લેકવ્યાપી ઝયાતિ 
અપાવી. આ કાવ્યમાં ૨૨ સર્ગા છે, તેએમાં બધાં મળીને ૩૬૨૪ પઘ્યો છે. 
કાવ્યની વસ્તુ તરીકે પૌરાણિક રામચરિતિ-વર્ણુના એણે પસદ કરી છે. 
સ'ભવત: સરફૂત ભાષામાં વાલ્મીકિ પછી લલિતકાવ્યરચના લેખે રામચરિતિતું 
આલેખન કરવામાં કવિ ભટ્િ સવ પ્રથમ યરાતે ભાગી થતો હેય એમ જણાય 
છે, કાવ્યમાં ત્રતુવર્ણુન, પ્રભાતવર્ણન, યુદ્ધ, રાજનીતિક સાન, સવાદ, શ ગાર 
વગેરે વિષયનાં યથે!ચિત સ્થળે વણે! આપ્યાં છે, અને વિવિધ છદોમાં એની 
રચના છે. સાથોસાથ અલકારશાસ્રગત કાવ્યનાં અમુક લક્ટાણૂતું પણુ આમાં 
નિરૂપણુ કર્યું” છે, તેથી આ કાવ્ય દારા મહાકાવ્યનાં સમમ્ર લક્ષણોનો સમાવેશ 
કરવાનું એ ચૂકષો નથી. ભદિતે! ઉદ્દેશ કાવ્ય કરતાંયે ' પાણિનિકૃત-અષ્ટાષ્યાયી ' 
વ્યાકરણુમાં સિદ્ધ કરાયેલા શ”્દપ્રચેગોને! કાબ્યવ્યવકારમાં ઉપયોગ કરી બતાવી 
વ્યાકરણુ ભણેલા વિધાથી'ઓને સસ્કૃત વ્યાકરણુ-વિષયક ત્તાનનું વિરફુટ આકલન 
કરાવવાનો છે. એ રીતે વ્યાકરણુ અને ચરિતિ દારા સવ પ્રથમ દ્યાશ્રય-કાવ્ય- 
રચનાનું માન પણુ એણે પ્રામ કયુ” છે. એ દ્વયાશ્રયતે તાણાવાણાની જેમ્‌ ગૃ'થીને 
એક નવે! મૌલિક પ્રેકાર્‌ પ્રગટ ક્યો છે, એટલે આ પ્રેકાર માટે વ્યાખ્યાકારોએ 
“્યાસ્યામમ્યમિ વાવ્યમૂ ' કહીતે એના ગ'ભીરાથ'તું સૂચન કયું” છે. એની ખીજ 
જાઈ કૃતિ ઉપલબ્ધ થઈ નથી ૭તાં આ એકજ કૃતિ એતી સમથ પ્રજ્ઞા અને 
પ્રતિભાની પરિચાયક છે. આશ્રય તો એ છે કે એવા ધુર્ધર કવિએ પોતાના 
પરિચયમાં માત્ર એક પદ્ય આપીને પરિતોષ માન્યો છેઃ 

'તાવ્યતિર્‌ વિદિત મથા વજમ્યાં ત્રીધત્સેગનરેસદ્રયા છિતાયામ્‌ । 

હિતો મવતાન્સવસ્ય ઇસ્ચ શેત જર: ક્િત્તિવો ૬; શાના ॥ 


૧૧ સુ] ભાષા અને સાહિત્ય [ ૨૨૧ 


(લી ધરસેત રાજતા રાજ્યકાલમાં વલમીમાં મે આ કાવ્ય રચ્યુ' છે. આ 
કાવ્યથી એ રાજવીની કીતિ' થાગ્ા, કેમકે ઝે રાજ પ્રજ્ન માટે કલ્યાણુકર છે.) 

વલભીમાં ધરસેન નામના ચાર રા'એ થયા છે, તેઓ પૈકી કયા ધરસેનના 
સમયમાં એ થયે એ ડહેવુ' કડણ્‌ છે. તામ્નપત્રમાં ભદિ તામના પાંચ ખાહ્મણાને 
ઉલ્લેખ છે. એ પૈકી એક વલભીતે! છે. એ શીલાદિત્ય ૧ લાના સમયમાં થચે।. 
ખે ભટ પિતાનાં નામ જુદાં છે, ઘુવસેત ત્રી'નના સમયને] ભટ્િ કદાચ 
વલભીને! હેય, એના પિતાનું નામ પણુ જુદુ' છે. કવિ ભરદ્દિ પ્રાયઃ ધરસેત ૨ જન 
(લગભગ ૪. સ. ૫૪૦-૫૯૫) કે ધરસેન ૩%૧(ઈ. સ. ૬૨૦ થી ૬ર૮)ના 
સમયમાં થયે! એવું અતુમાન છે.૫૭ 


ઠદ્ાગુપ્ત (સપ્તસે! સેકેપ ) 


ગુજરોનું' પ્રાચીન પાટતગર શ્રીમાલ સ'પત્તિ અને સ'સ્કારનું ધામ હતુ. 
અહીના ખ્ાહ્મમુપ્ત નામનાં જ્યેતેપાચા્ય ની #તિ દૂર દૂર સુધી વ્યાપેલી હતી. 
એ ભિલ્લમાલકાયાયના નામથીયે પ્રસિદ્ધ હતો. એણે શક વષ ૫૫૦ (ઉ. સ. 
૬ર૮-૨૯) માં ૩૦ વષતી વયે રચેલો “બાહ્મસ્કુટસિહ્ધાં' ખગેળ-વિષયક 
સિદ્ધાંતોનું પ્રતિપાદ્ત કરૈ છે. એમાં ભગણાધિકાર, મધ્યમાધિકાર, સ્પજ્દાધિકારું 
ત્રિપ્રશ્નાધિકાર, મ્રહપ્યાધિકાર, ઉદયાસ્તાધેકાર, મઠાપાતાધિકાર, ગોલાષ્યાય વગેરે 
વિષયો ઉપર રફુટ વિવેચના કરેલી છે. 

જ્યોતિષના કરણૂ-વિષયોનાો “ખડખાધકર્ણુ'નામક ત્રય એ એની ખીજ 
કૃતિ છે. આ શ્રથની રચના શક વર્ષ ૫૮૭(૫. સ. 1૬૫-૬૬૬) માં અર્થાત્‌ 
દ૭ વર્ષની વયે ફરેલી છે. 

આ બતે મ્ર'થેાતું ભારતવર્ષમાં જ નહિ, પણુ અરબના વિદ્દાનોમાં એટલું” 
બધુ' આકર્ષણુ થયું કે અરબી પ'ડિતાોએ “બાહ્મસ્કુટસિદ્ધાંત'તો “સિન્ધિદ' અને 
“ખડખાધકરણુ'તો “અલઅરકન્દ' નામથી અરખી ભાષામાં અનુવાદ કર્યો. 

એના ત્રીજ ગથ 'ધ્યાનશ્રહ' તામનો ઉલ્લેખ મળે છે, પણુ એ ત્રથ હેજી 
મ્‌ળી આવ્યે! નથી,પ* 


(ભક્ષુ શરદોતદેવ ( સપ્તમે॥ સેકેદ ) 
તારાનાથના જણાવ્યા મુજબ ચાંતિદેવતો જન્મ સોરાષ્ટ્રમાં થયો હતે! અને 


તેએ શ્રીઠપતા પુત્ર શીલના સમકાલીન હતા, પણુ ભારતીય કે ચીની સાહિત્યમાં 
શીલ અયવા હતા પુત્રની હકીકત મળતી નથી, પરતુ સોરાષ્ટ્ર પર જેને 


૨૨૨] મૈત્રક કાલ અને અતુ-મૈત્રક કાલ [ પ્ર. 


અધિકાર ફેોય તેવે! શીલ-શીલ્ાદિત્ય અહી ઉદ્દિણ થશે. ત્રીફર્ષના જમાઈ 
ધ્રુવસેન બીન્નને પુત્ર ધરસેન ચોથા પોતાને હષષતી માફક “પર્મેશ્રર' અને 'ચકવતી”' 
કહેવડાવે છે તથા અઝઝજળવાતુષ્યાત કહે છે. એ શ્રીહતો દોંહિત્ર હતે, પણુ 
પુત્રતુલ્ય ઉત્તરાંધકારી ગણાતો, કેમકે શ્રીહષ અપુત્ર હતે. ધરસેન ૪ થાનું નામ 
શીલાદિત્ય હતું' કે નહે એતી ખબર નથી, પણુ ખે'ડેલ વગેરે વિદ્દાનો શાંતિદેવ 
સાતમા આડમાં સૈકામાં યયાનું માને છે એ ન્નેતાં શ્રીહર્ષના દોહિત્ર ધરસેન ૪ થા- 
(ઈ. સ. ૬૪૪ થી લગભગ ૬૫૦ આસપાસ )તા સમયમાં શાંતિદેવનો જન્મ 
થયે! એવુ' અનુમાન કરી શકાય. 


ગમે તેમ પણુ શાંતિદેવ રાજપુત્ર હતા. બૌદ્ધ દેવી તારાની પ્રેરણાથી એમણે 
રાજગાદીને। પરિત્યાગ કર્ય અતે એ બો ભિક્ષુ બની ગયા, એમણે “શિક્ષાસમુય્ચય,' 
“બોધિચર્યાવતાર' અને “સૃત્રસસૃચ્ચય' નામના ત્ર'થ રચ્યા, ભુસુકુના નામથી રચેલાં 
ચર્યાગીતેો આ શાંતિદેવનાં હોવાનુ વિદ્દાતો માને જે.૫૫ 


સાધ કવિ ( સાત્તસે। સેકે। ) 


શ્રીમાલ નગરમાં માધ નામનો મહાકવિ ઈ. સ. ૬૫૦ થી ૭૦૦તા અરસામાં 
થયો. એના પિતાનું નામ હતું દત્ત, એ ગ્રકાંડ પંડિત અને દાની હતે. દત્તનો 
પિતા અને માધતો દાદો સુપ્રભદેવ વર્મલાત રાજનો પ્રધાન મ'ત્રી હતો, એટલે 
માધ કવિતેો જન્મ એક ધનાઢય ખાહાણુકૂલમાં થયે! હતો અને એતે પિતાની 
વિદ્યા અને દાદાનો સ્વભાવ વારસામાં મળ્યાં હતાં, માધતી પત્ની મલ્હણાદેવી 
હતી. એ પણુ ઉદાર રવભાવની હતી. 


અનુશ્રુતિએ માઘને રાજન ભેજના સમકાલીન જણાવી કેટલીક હકીકતે! નોંધે 
છે. એમાં જણાવ્યા મુજબ કોઈ પણુ યાચક માધના ઘેરથી ખાલી હાથે પાછે 
ફરતો નહોતો; આમ દાન આપતાં માઘ જ્યારે દરિદ્ર બતી ગયે ત્યારે એ રાજાતાં 
આશ્રવ માટે ગયે; રાજની મદદ એને પહોંચે એ પહેલાં માથનું અકાળે અવસાન 
ચતાં એ રાજનને ભારે વિષાદ યથેલે. પણ્‌ પ્રસિદ્ધ સાહિત્યપ્રેમી માલવનરેરા ભેજને 
જન્મ ઈ. સ, ૧૦૦૦માં અર્થાત્‌ માઘ પછી લગભગ ત્રણુસે। વષે થયે હેતે।. 


કવિ માઘની “શિશુપાલવધ'* નામે મહાકાવ્યકૂતિ આજે પણુ એની યરૈગાથા 
ગાઈ રહી છે. આ મહાકાવ્ય “શ્રી' શબ્દથી અ કિત છે તેથી “શ્રય'ક' કહેવાય છે. 
આમાં ૨૦ સર્ગો છે. વાસુદેવ કૃષ્ણુતા હાથે શિશુપાલ રાજનો વધ થયો એ 
વૃત્તાંત વિસ્તારથી એમાં આલેખ્યો છે. કવિ ભારવિના “કિરાતાજીનીય' કાવ્યને 


૧૧મસુ1 ભાષદ અને સર્પહત્ય [ ૨૨૨ 


આદશ તરીકે રાખીને એના જેવું મહાકાવ્ય માધે રચ્યું હોય એમ બને 
કાવ્યોની તુલનાયીં સમજ્નય છે, 

“શિશુપાલવધ'ના સર્ગ ૪ ના ૨૦ મા પઘમાં સૂય અને ચદ્રને 'ઘટા' 
કલ્રા છે, આથી કેટલાક આના ગ્શુતાને “ઘ'ટા-માધ'થી પણુ ઓળખે જે.૫૧ 
'શિશુપાલવધ' મહાકાવ્ય કવિના નામ પરથી “માધ-કાવ્ય' તરીકે “ખ્યાતિ પામ્યુ' છે. 


ઉપમા માટે કાલિદાસ, અથગૌર્વ માટે ભારવિ, અને પદ્લાલિત્યમાં દડી 
કવિતી પ્રસિદ્ધિ છે. આમ આ કવિએ એકેક ગુણુ માટે પ્રસિદ્ધિ પામ્યા છે, જ્યારે 
માધ કવિના કાવ્યમાં એ ત્રણે ચણોનો સમાવેશ છે. એમની પ્રશ'સામાં કહેવાયું છે : 

“ઝવતા જાછિરાતસ્મ માસ્ચેસ્થમૌરવન્‌ । 

₹ન્ઝિમ: ૫જજાછિત્ય માઘે સસ્તિ વ્રયો ગુળ!: ।॥1' 


વળી, એ કાવ્યના નવ સગ સુધીનો અભ્યાસ કરનાર વિધાર્થીને સ'સ્કૃત 
સાહિત્યનો બોધ પૂરતે! ગણાય એમ કહેવાયુ' છે:--- 


'તવસમમતે સાથે તવશવ્ટો ન ચિયતે । ' 


સ" ૧% 


જિતદાગણુ મહત્તર ( સાતસો! સકે ) 


જૈન આગમે! ઉપર થયેલી જે વ્યાખ્યાઓ પ્રાકૃત અથવા સ સ્કૃતમિશ્ર 
ભાષામાં રચાયેલી હોય તે “ચૂર્ણિ' નામથી ઓળખાય છે. આવા ચૂણિંવ્યાખ્યા- 
કારોમાં જિનદાસગણિ મહત્તરતુ' નામ સુપ્રસિદ્ધ છે. આજે મળી આવતા 
ચૂણિગ્રથોમાં મોટા ભાગના ચૃણિ્ થો એમણે રચ્યા એમ માનવામાં આવે છે, 
ચૃણિગ્ર થની સર્વ પ્રથમ રચનાને યશ એમતે ઘટે છે. એમણે રચૅલ્ા ૧. નિશીથસુત્ર- 
વિશેષચૂણિ (મુદ્ત), ૨, આવશ્યકચૂર્ણિ (અમૃદ્રિતિ), ૩. દશવૈકાલિકચૂણિ' 
(મૃદ્રિતિ), ૪. ન'વ્ચિણિ (મુદ્ત) અને પ. અનુયેમચૂણિ (મસુદ્રેત)-અ પાંચ 
ચૃણિષ્્રથે।માં એમણે પેો!તાના નામને! ઉલ્લેખ કથ કે. એમણે: નદિચૂણિ”ના 
અ'તે ર્ચનાસમય તૉંધતાં જણાવ્યુ છે કે:- 'શજરાત્ત: વ્ચણુ વજશતેષુ વ્યતિક- 
સ્‍તેળુ અઇનવતિખુ નન્યશ્યચનતૂભિ : સમાપ્તા' | અર્થાત્‌ શક ૨કનાં પહ૮ ( વિ. સ. 
છ૩૩, ઈ. સ. ૬૭૬ ) વર્ષ વ્યતીત થતાં આ ન'દિસૂતતી ચૂણિની રચના પૂર્ણ 
યઈ. આ પરથી આ. જિનદાસગણિને સમય ઈ. સ. ને! સાતમે સૈકા નિશ્ચિત છે, 


આ શ્રુતધર વિદાને “નિશીથચૂણિ'ના પ્રારભમાં એમતા વિધાગુરુ પ્રછુમ્ન 
ક્ષમાથ્રમણુના નામને ઉલ્લેખ કરા છે. એ સિવાયના એમના જીવન સબ'ધમાં 
વિશેષ સામમી પ્રાપ્ત થઈ નથી, 


૨૨૪] નૌત્રક કાલ અતે અતુ-શત્રક કાલ [ પ્ર. 


' ઉત્તરાધ્યયન'તી ચૂણિના અ'તમાં કર્તાના નામને સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ નથી, 
પણુ કર્તાતા મુરુતું નામ વાણિજ્યકુલીન, કોટિકગણીય, વજરાખીય ગે!પાલ્ગાણિ 
મહત્તર બતાવવામાં આવ્યુ' છે, “ઉત્તરાધ્યયનચ્ણિ'માં જણાવ્યુ જે કે 
“ઘોડવિ ચતો તાનાવતરજર: પ્રશીગેલવોડમિધીયતે તરન્યત્રામિદિલ સેજ ર- 
વૈકાસિન્સૂળો અમિહિતમ્‌ [' અહીં આચાયેચ સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે કે પ્રકીણું તપ 
વિશે અન્યત્ર કહેવામાં આવ્યુ છે અને શેષ ' ૬શવૈકાલિક્રચૂણિ 'માં કહ્યુ' છે, 
આ ઉટલેખથી સમ'ળય છે કે ' દશવેકાલિકચૂણિ 'તા જે કર્તા છે તે જ આ 
“ ઉત્તરાધ્યયનચૂણિ 'ના કર્તા જિનદાસગણિ છે, અતે એમના દીક્ષામુરુતું નામ 
ગાપાલગણિ ઉતું.૧* 

જિનદાસગણિની ચૂણિઃોાનું આંતર નિરીક્ષણુ કરતાં એમ લાગે છે કે તેએ 
થોડા સમય વલભીમાં રહ્યા હશે અને સોરાષ્ટ્ર તેમજ આનર્ત દેશ એમને ખૂબ 
પરિચિત હશે. ર 


આ. દરિભદ્રસૂરિના ટીકામ્ર'થામાં જિતદાસગણિતી ચૂણિઓને। પ્રભાવ 
સ્પષ્ટ વરતાય છે, 
જિનભટસીરે, જિનદન્સસૂરિ (આઠમે! સેકો) 

આ. જિતભટસૂરિ અ. હરિભદ્રસૂર્ના ગચ્છપતિ ચુરુ હતા. “ આવશ્યકશત્તિ'તા 
અતે આ. હરિભદ્રે એમના નામનો ઉલ્લેખ આ પ્રકારે કર્થો છે : “ #તિ: સિતા- 
4રચાયેઝિનમટસિયદ્ાનુતારળો વિચાષરગુઝતિછયાચાર્સઝિસસ્તરિપ્યસચ ધતેતો યારિની- 
સદૃપ્તરાહૂનોરસ્વમતેરાચાર્કદરિમિદ્રશ્ય ।' અ! ઉલ્લેખમાંના 'જિસમટતિમટાસુસારિળ:' પદથી 
અને અવાંતર ઉલ્લેખાથી જણાય છે કે જિનભટસૂરિ ગસ્છપતિ ગુરુ હતા. ગ્રય'તરેમાં 
“જિતભટ'ના સ્થાને “ જિતભદ્ર ' તામ મળે છે. 'શુર્વસ્તુ મ્યાચક્ષતે' “એમ જણાવી 
કેટલેય સ્થળે આ. હરિભદ્રે પોતાની કૃતિઓમાં મુરુતું પ્રામાણ્ય માન્ય કયું” છે 
એટલે એ ગુરુ ગ*્ઠપતિ જિતભટમરિ હેય કે એમના દીક્ષાગુરુ જિતદત્તસૂરિ હોય. 
આ ઉઠ્લેખથી જણાય છે કે આ. જિતભટે અથવા આ. જિનદત્તે કોઈ સ'થરચના 
કરી હરે. આ. ફરિભદ્રના ગુરુ તરીકે એમતી રચનાએ। માચીન ગુજરાતમાં 
નિર્માણુ થઈ હશે એમ માનવાને કારણુ મળે છે. 

આ. હરિભદ્રના સમય ઈ. સ. ૭૦૦ થી ૩૭૦ નિશ્ચત થમો છે તેથી 
એમના ગરુ એ સમયની આસપાસ થોડાં વર્ષો અગાઉ થયા હોય એમ મનાય, 
રભદ્ર્હાસરિ (આડે સેકે।) 

ઈ સ. ૭૦૦ ના અરસામાં મેવાડના ચિતેડનગર્માં જિતારિ રાજના 
રાજકાલમાં આહ્મણુ કુટુંબમાં એમનો જન્મ થયો હતો. વેદ આદિ અનેક 


૧૧ સુ] જ્ાષા અને સાહિત્ય [૨૨૫ 


પ. 


વિઘાએના પારગામી વિદઠ્દાન હોવાથી એ રાજપુરાહિત બન્યા. એમણે એવી 
પ્રતિસા લીધી હતી કે જેમનો અર્થ સમજી ન શકુ તેમનો શિષ્ય ખનીજ. 
એેક વેળા રસ્તેચી પસાર્‌ થતાં જેત ઉપાશ્રયમાં દેત સાધ્વીજી યાફિતી મહત્તર્‌ા 
પ્રારૂતતી ગાથાઓને સ્વાધ્યાય કરી રહ્યાં હતાં. એમાંથી એક ગાથા એમના કાને 
પડી, પણુ અથ* સમજ ત શકવાથી એમણે સાધ્વી પાસે આવી ગાયાનો અથ 
સમજાવવાની અને શિષ્ય બતાવવાની માગણી કરી. સાષ્વીજ એમના ધર્માચાર્ય 
પાસે એમને લધ ગયાં ને ત્યાં એ જિનભટસૂરિ પાસે દીક્ષા લઈ જિનદત્તસૂ રિના 
સિષ્ય બન્યા. એમણે જેન શાસ્્રોનો અભ્યાસ કરી આચાર્ય'પદ પ્રાપ્ત કયુ” .૫૮ 


આ. હરિભદ્રસૂરિએ પોતાની કૃતિઓમાં “ ભવવિરઠ ' પદનો કેટલેય સ્થળે 
પ્રયોગ કર્યો છે, તેથી એમનું ઉપનામ 'ભવવિરહ ' હોય એમ સમન્નય છે. 
કેટલીક ફકૃતિએ માં કેવળા “ વિરહ 'પદનો પ્રથોગ હોવાથી તેએ “ વિરહઠાાંક 'થી 
પણુ પ્રસિદ્ધ છે. તેએ પોતાના અનેક ત્રથોાની અ તિમ પુષ્પિકાઓમાં પોતાને 
વિદ્યાધરગચ્છના, શ્વેતાંબર સ'પ્રદાયના, ગચ્છપતિ દીક્ષામુરુ જિનિભટસૂરિ અને 
ગુરુ જિનદત્તસૂરિના શિષ્ય તરીકે ઓળખાવે છે અને યાકિની મહણત્તરાતા ધમ'પુત્ર 
હોવાનું જણાવે છે. 

આ. ઉહરિભ્રદ્રે રચેલા મ્ર'થે।નાં નામ આ પ્રકારે મળે છે : ૧. અનુયોગદ્ાર- 
સૂઝશૃત્તિ, ર૨. અનેકાંતજયપતાકા (સ્વોપત્ત ટીકા સહિત), ૩. અનેકાંતપ્રધટ્ટ, 
૪. અનેકાંતવાદપ્રવેશ, પ. અષ્ટક, ૬. આવસ્યર્કાનેયુષકેત-લ્ધુટીકા, ૪. 
આવસ્યકનિયુક્તિ-બૃહટ્ટીકા, ૮. ઉપદેરાપદ, ૯. કથાકોશ, 1૦. કમ સ્તવજત્તિ, 
'૧૧, કુલક, ૧૨. ક્ષેત્રસમાસ-શૃત્તિ, ૧૩. ચતુર્વિંશતિસ્તુતિ-સટીક, ૧૪. ચેત્યવ'દન- 
ભ્રાષ્ય, ૧૫. ચેત્યવ'દત-ભત્તિ-લલિતવિસ્તરા, ૧૬. જવાભિગમ-લધુવૃત્તિ, ૧૭. 
સ્તાનપ”ચક વિવરણુ, ૧૮. સ્તાનાદિત્ય પ્રકરણ, ૧૯. દશવૈક્્ષિક-અવચૂરિ, ર *, 
દશવૈકાલિક-ખૃહટ્ટીકા, ૨૧. દેવેદ્રનરકેદ પ્રકરણુ, ૨૨. દિજવદનચપેટા (વેદાંકુશ), 
ર૩, ધર્મનિ'દુ, ર૪, ધમજલાભસિહિ, ૨૫. ધમસ'ગ્રહણી, ૨૬. ધર્મસાર મૂલ- 
ટીકા, ૨૭, ધૂર્તાખ્યાન, ૨૮. ન'દીન્વૃત્તિ; ર૯. ન્યાયપ્રવેશમુત્ર-#તિ, ૩૦. ન્યાયુ- 
વિનિશ્ચય, ૩૭૧. ન્યાયામૃતતર ગિણી, ૩૨. ન્યાયાવતાર-%ત્તિ, ૩૩, પચનિત્ર'થી, 
૩૪, પ'ચલિગી, ૩૫.. પ'ચવસ્તુ-સટીક, ૩૬. પચસ મહ, 2૭. પ'ચમૃત્ન-રૃત્તિ, 
૩. પચસ્થાનક, ૩૯. પ'ચાશક, ૪૦, પર્લેક્સિદિ, ૪1. પિંડનિયુક્તિ-વૃત્તિ 
(અપૂર્ણુ ), ૪૩. પ્રજ્ઞાપનાપ્રદેશ-વ્યા'ખ્યા, ૪૩. પ્રતિકાકલ્પ, ૪૪. બૃહન્મિથ્યાત્વમ'ઢત, 
૪૫. મુનિપતિચરિત્ર, ૪૬. યતિદિતકૃત્ય, ૪૪. યશેધરચરિત્ર, ૪૮, યોગદૃષ્ટિ- 


પ્ર-્ક-૧૫ 


૨૨૨] શૈત્રર કાથ ભને ખતુ-શત્રક ક્પ્લ [%. 


સમુચ્ચય, ૪૯. યોગબિ"દૂ, ૫૦. થોગશતકે, ૫1૧, લગ્નશુહ્ધિ (લમકુંડલી), પરે. 
લેકતત્તનિણુ'ય, ૫૩. લેોકળબિ'દુ, ૫૪. વિ'શતિ(વિ'શતિવિ'શિકા), પપ વીર્સ્તવ, 
પ૬. વીરાંગદકથા, પ૭. વેદબાલતાનિરાકરણુ, પ૮. વ્યવહારકલ્પ, ૫૯. રાસ્્- 
વાર્તાસસુચ્ચય, $ *. શ્રાવકપ્રજ્ાપ્ત-રૃત્તિ, ૬૧. શ્રાવકધર્મ તન્ત્ર, 1 ર. ષડ્દશ નસમુચ્ચમ, 
૬૩, વોડેશક, ૬૪, સ'કિતપચાશી, $પ. સગ્રહણી-રત્તિ, ૬૬. સ'પ'યાસિત્તરી, 
૬૭, સ'ખોધનસિત્તરી, ૬૮. સ'બોધપ્રકરણુ, $૪. સસારદાવાસ્તુતિ, ૭૦. 
આત્માતુશાસન, ૭૧. સમરાળચ્ચકહા, ૭૩. સવસસિદ્ધિ પ્રકરણુ-સટીક, ૭૩. 
સ્યાદ્વાદકુચોધ્યપરિહાર. 


આ. દરિભદ્રના ખે તેજસ્વી શિષ્યોને બૌદ્ધોએ મારી નાખ્યા હતા તેથી 
જ્ાધે ભરાઈ તે એમણે ૧૪૪૪ બોહ્ધોને સ'હાર કરવાતો સકલ્પ કર્યો હતો; એ 
સ'કલ્પના પ્રાયાશ્િત્તતૂપે એમના ચુરુએ એમને ૧૪૪૪ ત્રથેનની રચના કરવાતી 
આજ્ઞા કરી ઠુતી એમ કહેવાય છે. આજે ઉપલખ્ધ મ્ર'થોમાં ૪૭ મ્ર'થે। નિશ્ચિત રૂપે 
એમના કહી શકાય; ખાકીના રપ શ્ર'થો એમના નામે છે, પણુ એ વિશે વિશેષ 
નિણુષ્ય કરવે! બા છે. એમણે પોતાની કૃતિઓમાં જે જે કૃતિના નામને નિર્દેશ 
કર્થો છે તે બધીમાંથી પણુ ધણાયે ત્રચો આજે અપ્રાપ્ત છે. ઉપલખ્ધ મ્રથે 
ઉપરથી એમની સવ*દેશીય વિદ્ત્તાચ્ન પરિચય પ્રાપ્ત થાય છે. 


આ. હરિભદ્ર જૈત આગમોના અને દર્શનશ્ઞાસ્રના પારગામી વિઠ્દાન હતા. 
એમણું આવશ્યકસત્ર, ન'દીસૂત્ર, અનુચોગદાર, દશવૈકાલિક, પ્રસ્ાપના, જીવાભિગમ 
અને પિ'ડનિયુક્તિ-આગમમ્રથે। ઉપર અપ્રતિમ અને મૌલિક વત્તિઓનું નિર્માણ 
કર્યુ" જરે. એમાંતી “ આવશ્યકસૂત્ર' ઉપરતી “લધુદૃત્તિરિષ્યહિતા 'માં એમણે 
જણાવ્યુ છે કે: ચથપિ મયા તયાન્યે; કતાર વિત્તિસ્સથાપિ શફોાત્‌- જે કે મેં 
તયા બીશ્ન આચાર્યોએ આવી વૃત્તિ રચી છે છતાં આ વૃત્તિ મે સક્ષેપમાં 
રચી છે, 


મલધારી આ. હેમચદ્રે “ આવસ્યક-હારિભદ્રી-ટિપ્પણુ 'માં જણાવ્યું છે 
કૅ: ચયવિ મચા મૃત્તિ: ₹ુતા ફ્ત્મેવેવારિનિ તૃતિજરે ચતુરસીતિકતાળાસેનેવાવરયજ- 
કૃસિત્પરા ₹તાશીર્‌ રતિ પ્રવાર:- જે કે મેં વૃત્તિ રચી છે એવુ જત્તિકાર 
કહે છે હતાં, ૮૪૦૦૦ શલેકપ્રમાણુતી એમણે જ ખીજ ૬ત્તિ રચી હતી એવે 
પ્રવાદ છે. “ન'દીસૂત્ર'તી ૬ૃત્તિમાં જણાવ્યુ છે કે : સાંજેસિયરન્ામેસવર્મ- 
તાશિમિતમપ્યાવર્યજે વિત્તારચિષ્યામફે । એથી સ્પષ્ટ થાય છે કે દાશ તિક ચિ'તનતતા 
ખજાના જેવી બૃહુદ્વત્તિ, જે હછી સુધી ઉપલબ્ધ થઈ નથી તેમાં દાશ્ઞ નિક 
વાદોતી ઊડી સમીક્ષા એમણે કરી હરે, 


૧૧] ભાષા અને સાહિત્ય [૨૨૭ 


આ. હરિભદ્ર અનેક વિષયોતા ત્તાતા હતા. એમની મ'થરચનાઓ ને! પ્રવાહ 
જેતાં અતુમાન થાય છે કે તેએ પૂર્વાવસ્થામાં સાંખ્યમતના અતુયાયી હશે. એ 
સમથે એમણે દર્શનશાસ્રોના ઊડે અભ્યાસ કર્યોય હશે. ગને જ કારણે 
એમણે અતિ ગ'ભીરતાપૂવક સમસ્ત દાર્શનિક તત્ત્વોને જેન દશન સાથે સમન્વય 
કરવાને! પ્રયત્ન કર્યા ઠરે. ખાસ કરીતે એમણું તત્ત્વવેચાર અને આચારના 
નિરૂપણુમાં સમન્વયષરૈલીને। વિશેષ રૂપે સમાદર કર્યો છે તેથી એમતી રચતાઓમાં 
ગાંભીય આવ્યુ છે, 

એમણે ધમસ મહણી, પ'ચવસ્તુક, ઉપદેશપદ, વિ'શતિવિ'શિકા, પ'ચાશક, 
યોગશતક, શ્રાવકધર્મ વિધિતત્ર, દ્તિશુહિ આદિ ગ્રથે।માં શાસ્રીય, દાર્શ નિક, 
ચોગ, ચરિત્ર અને જ્યોતિષ આદિ અનેક વિષયોનો સ ગ્રહ કર્યો છે તેમજ 
સમરાઇચ્ચકહ!, ધૂર્તાખ્યાન વગેરે કથાઓનું પ્રાકૃત ભાષામાં સજ ન કરીને પ્રાકૂત 
જ્ાષાને સમૃહ ડરી છે. 


એ જ રીતે સંસ્કૃતમાં પણુ એમણે અનેકાંતવાદ, અતેક્રાંતજયપતાકા, 
ન્યાયપ્રવેશ, શ્રાઅવાર્તાસમુચ્ચય, પડૂદર્શનસમુચ્ચય, અષ્ટક પ્રકરણ, પોડશક 
પ્રમરણુ, ધર્મબિ'દુ, યેગનિ'દુ, ધોગદષ્ટિસમુચ્ચય, લોકતતત્વનિયુય આદિ મ્ર'થેો 
રગ્યા છે. એ રીતે સંસ્કૃત ભાષામાં પણુ એમને! મહત્ત્વને! ફાળે! છે. 


એમણે આ બધી રચનાએ। પ્રાચીન શુજરદેશના પાટનગર શ્રીમાલમાં કે 
ચિત્તોડ આદિ પ્રદેશોમાં રહીને કરી છે. તેઓ ઈ. સ. ૭૦૦ થી ૭૭૦ ( વિ. સ, 
૭૫૭ થી ૮૨૭) ના ગાળામાં વિધમાન હેતા. 


ખપ્પભહ્દિયૂ૨ ( ભદ્રકીતિ' )-આડેમે। સૌકેપ 


આ. સિદ્ધસેતમૂરિના જ્ઞિષ્યનું નામ હતું ભદ્રછીતિપલ અતે આ ભદ્રષીતિં એ 
જ ખપ્પભરદ્િસિરિ. ઝૃહસ્થજીવનમાં એમનું નામ સરપાલ હતુ'. એમના પિતાતુ' 
નામ દંતુ' બપ્પ અને માતાતુ' નામ હતું' ભદ્દિ, વિ, સ. ૮૦૭ (ઈ. સ, ૪૫૦- 
૭૫૧) માં સરપાલે દીક્ષા લીધી અને માતાપિતાના સયુક્ત નામથી એમતું 
બપ્પભટ્દિ' નામ વિશેપ પ્રસિદ્ધિમાં આવ્યુ. 


« ફાંન્યકુખ્જ(કને!જ)તા રાજનો નાગાવલે[ક નામે પુત્ર કોઈ કારણુસર એની 
માતા સાથે મોઢેરા આવ્યા હતે. એતું બીજુ નામ આમરાજ હતું. એનાં 
રજવ'શી લક્ષણે નનેઈ ને આ. સિદ્ધસેનસૂરિએ એને આશ્રય આપ્યે।. બષ્પભટ્ટંસુરિ 
સાથે એ આમરાજ પણુ અભ્યાસ કરવા લાગ્યો, ખને વચ્ચે ગાઢ મૈત્રી બ'ધાઈ, 


૨૨૮] શોત્રક કાલ અતે અતુ-મંત્રક કાલ [ પ્ર. 


કૅનોજથી પિતાના મરણુના સમાચાર મળતાં આમર્‌ાજ ક્ને।1જ ગથે અને પિતાની 
ગાદીએ ખેઠો, એણે આ. બપ્પભટિસુર્તિ કને।જ તેડાવ્યા, ધર્મલાભતુ' કાર્ણુ જાણી 
ખપ્પભટિ શ્િષ્યપરિવાર્‌ સાથે કનોજ ગયા. રાજવીએ એમને ઠાઠમાઠથી પ્રવેશ- 
મહોત્સવ કર્યા.૬૦ 

આ બપષ્પભટ્રિએ “ચતુવિ“શતિકા', “અનુભૂતસિદ્ધ સારસ્વત સ્તોત્ર', 
“શારદાસ્તોત્ર', “વીરસ્તવ' વગેરે સ્તુતિસ્તાત્રે! સ'સ્કૃતમાં રચ્યાં છે. “તારાગણુ' નામક 
કાવ્ય હમણાં શ્રી. અગરચ'દજી નાહટઢાને મળી આવ્યુ છે, પણુ એના વિષય 
સખ'ધે માહિતી મળી નથી. બપ્પભટ્દિએ અલ'કારવિષયક “કવિશિક્ષા' સ'થ રમ્યે! 
હોય એમ જણાય છે, પણુ હજી મળ્યો નથી, 

એમતે। સ્વર્ગવાસ વિ. સ. ૮હ૫( ઈ, સ. ૮૩૮ )માં થયે છતે! 


એમના શિષ્ય ગોવિ'દસરિ હતા. એમતી કેઈ રચના ઉપલખ્ધ તથી, પર્‌તુ 
ધવલ નામના દિગ બર કવિએ ઈ. સ. તી દસમી-અગિયારમી શતાખ્દીમાં અપબ્ર'શમાં 
“હુરિવ'શપુરાણુ' નામક કાવ્ય રચ્યું છે તેમાં ફવિકીતન પ્રસગે કોઈ શ્વેતાંબર 
ગોાવિ'દાચાર્યના અપભ્ર શ કાવ્ય “સનત્કુમાર'નો ઉલ્લેખ આ આ પ્રકારે કર્યા છેઃ 

'સળયુમ૬ સે કિર મળદૃર ૧ર મેોરવિયુ ૧૧૬ સેચંવર ॥ 

આ શ્વેતાંબર ગોવિ'દાચાર્ય બપ્પભટ્ટિસરિના જ્ઞિષ્ય હોવાને! સ'ભવ છે, પણુ 
એ કાવ્ય આજે મળતુ નથી. 


'ઉદ્દધોતનસૂરિ ( આઠમ! શેકે। ) 


“મુવલયમાલા' કથાના કર્તા દાક્ષિણ્યચિટ્દ ઉદ્છોતનસૂરિ છે. એમણે ૪. 
સ. ૭૭૯ માં જાબાલિપુર(જલે[ર)માં જ્યારે “'નરહસ્તી-વત્સરાજ' રા” રાજ્ય 
કરતે હતે! ત્યારે આ ગ્રંથ લખીને સમાપ્ત કર્યો.૨૨ નલેર નગર જેધપુરની 
' દક્ષિણ આવેલું છે, આ ગ્રથના અ'તે મહત્તતપૂર્ણ પ્રશસ્તિ આપેલી છે તેમાંથી 
ધણી એતિહાસિક વિગતો પ્રાપ્ત થાય છે. 


મુનિજવન પહેલાં તેએ મહાદાર નગરના ઉદ્ધોતત નામતા ક્ષત્રિયના પુત્ર 
વટેશ્રરતા પુત્ર ઉદ્ધોતન નામે હતા. કોઈ કારણુ મળતાં તેએ જેત મુનિ બન્યા, 
શાસ્રોનો અભ્યાસ કરી તેએ આચાય થયા અને એમણે આ “કવલયમાલા' 
કથાની રચના કરી. 


એમની ગરુપર'પરા વિશે પ્રશસ્તિમાં આ પ્રકારે જણાવ્યું છે : ઉત્તરાપયમાં 
ચદ્રભ્ામા નદીના તટ પર્‌ પવ્વધ્યા નામક નગરી હતી. ત્યાં તોર્રાય અથવા 


૧૧ મુ] ભાષા અને સાહિત્ય [ ૨૨૯ 


તોરમાણુ નામનો રાજ રાજ્ય કરતો હતે. આ રાજના ગુરુ ગુષ્તવ શીય આ. 
હેરિમુષ્તના શિષ્ય મહાકવિ દેવગુષ્ત હતા. દેવચદ્રના શિષ્ય શ્િવચદ્રગણિ મહત્તર 
ભિલ્લમાલ નગરમાં નિવાસ કરતા હતા. એમના રિષ્ય યક્ષદત્ત હતા. આ યક્ષદ્ત્ત 
મુતિને નાગ, %'૬, મમ્મટ, દુગ, અગ્નિશર્મા, વટેશ્વર આદિ અનેક શિષ્ય હતા. 
આ વટેશ્વર આચાર્યે ડેર ડેરે જિનમ દિરેતું' તિર્માસુ કરાવીને ગુર્જર દેરને 
રમણીય બનાવ્યો હતે. આ શ્િષ્યોમાંના એકતુ' તામ તત્તવાચાય હતુ.” 
આ જ તત્વાચાય* “ુવલયમાલાકધા'તા કર્તા ઉદ્ઘોતતસૂરિનતા ગુરુ હેતા, 
ઉઠ્યોતતમૂરિતે વીર્ભદ્રસૂરિએ સિદ્ધાંતનું અતે હરિ્ભિદ્રમૂરિએ યુક્તિશાસ્રનુ' અધ્યયન 
કરાવ્યું હતુ. 


આ એક અદૂભુત કથા છે. આમાં બાણુની કાદ બરી, ત્રિવિકમતી દમય'તી- 
ચપૂકથા અને હરિભદ્રની સમરાઇસ્ચકહાનેો પ્રભાવ સપણ વરતાય છે. આનું પરિમ્‌ણું 
૧૩૦૦૦ શ્લેકતું છે, કથાવસ્તુ સ'૪ીણુ' સ્વરૂપનું છે. આમાં પ્રાકૃત, પૈશાચી, 
અપભ્ર શ અને સરફક્ત ભાષાનો! ઉપયોગ ગદય-પઘમાં થયો છે. વેપારવાણિજ્ય 
માટે દૂર દૂર સુધી જનારા વણિક લોકોની ૧૮ ખબોલીઓનેો આમાં સગ્રહ 
છે. આથી જણાય છે કે આચાયે* દૂર દૂર સુધી પરિભ્રમણુ કરીને અનેક દેશી 
ભાષાઓની જણુૂકારી પ્રાપ્ત કરી હતી, શૃ'ગાર આદિ વણુ નોથી યુક્ત આ કૃતિમાં 
અલ'કારોનો પ્રયોગ છે. વચ્ચે વચ્ચે સુભાષિતો, પ્રહેલિકાએ અને પ્રશ્વોત્તરોનો 
પણુ ઉપયોગ કરેલો! છે. 


ત્ર"થકારે પોતાનાથી પ્રાચીન એવા પાદલિપ્ત, સાતવાહન, ષટ્પર્ણું ક, ગુણાઢય, 
વ્યાસ, વાલ્મીકિ, ખાણુ, વિમલ, ર્વિષેણુ, જડિલ, દેવમુપ્ત, પ્રભ જન અને 
હેરિભદ્રના તેમજ સુલોચના નામક ધર્મકથાનેો ઉલ્લેખ કર્યો છે, 


ક્રોધ, માત, માયા, લોભ વગેરેનું પરિણામ બતાવવ! માટે અહી અનેક 
સરસ કથાએ। ગૂ'થેલી છે. 


ઉતસેનસર (અપ્ઠૅસે। સૈકે।) 


જેનાન! પુન્નાટ્સધના દિગખર્‌ આ. જિતસેનસૂરિ આ. ૪ીરતિષેણુસરિના 
શિષ્ય હતા. આ. છીતિષેણુના ગુરુ જયસેનસૂર્‌ સમસ્ત સિદ્ધાંતના પારગામી અને 
પ્રસિદ્ધ વૈયાકરણુ હતા. કાર્તિષેણુના ગરુબ'ધુ અમિતસેન ગ્રખરવાદી હતા અને 
પુન્નાટસ'ધતા અગ્રણી હતા. આવા વિઘયાસપન્ન ઝુરુએના વાતાવરણુમાં આ. 
જિનસેતસૂરિએ ' હરિવ'શપુરાણુ 'તી રચના કરી હતી, 


8૨૦] 'શૌત્રક કાલ અને અતુ-યત્રક કાલ 1 પ્ર. 


'હુરિવિશપુરાણુ 'માં ૬૬ સર્ગો છે. એ ૧૨૦૦૦ ગ્ર'થાત્રપરિમાણુ મ્રથ 
છે. એમાં કુલ ૯૦૦૦ પદો છે. અધિકાંશ ર્યતા અનુષ્ટુપ ૭૬માં કરેલી છે. 
કેટલાક સર્ગમાં ડુતવિલ'બિત, વસતતિલકા, શાર્દધલવિકીડિત આદિ ૪ને 
ઉપથેાગ કર્યો છે. આ પુરાણુમાં જૈનોના ખાવીસમા તીર્થ કર્‌ શ્રીનેમિનાથ અને 
તેએ જે વશમાં ઉત્પન્ન થયા હતા તે હેરિવરાના મઠાપુરુષોનું ચરિત 
આલેખવાનો એમનો ઉદ્દેશ છે. ગૌણુરૂપે ર૪ તીર્થ કરો, ૧૨ ચકવરતી એ, ૯ 
નારાયણ, ૯ બલભદ્દો અને હ પ્રતિતારાયણો એમ સએેસઠં શલાકાપુરુષો અને 
કેટલાયે રાજાએ તથા વિધાધરેનાં અવાંતર ચરિત્રેનું કીત"ત કરેલુ' છે. 


આ પુરાણુમાં “પાર્શ્વાભ્યુદય 'ના કર્તા જિતસેન (સગ ૧, શલે, ૪૦), 
'પદ્યપુરાણુ 'તા કર્તા રવિષેણુ (શલે, ૩૪), “વરાંગચરિત 'ના કર્તા જઢટાસિ'હુ 
ન'દિ (ક્લે, ૩૫) તેમજ 'સુલેચનાકથા 'કાર મહાસેન (શલે. ૩૩) વગેરેતો 
ઉલ્લેખ કરેલો! છે, સગ ૪ થી ૭ માં ત્રણુ લોકનું અતે અજીવ આદિ પદાર્થેવું 
નિરૂપણુ છે. સગ* ર૩, શ્લોક ૫૮ થી ૧૦૭ માં પુરુષતાં લક્ષણાની ચર્ચા છે. 
શ્લોક ૮૫ થી ૯૭ માં કરલક્ષણુ અને ફલાદેશને! નિર્દેશ છે, સર્ગ ૬૬ માં ભ. 
મહાવીર્થી લઈતે આ ગ્રથકાર જિતસેતસૂરિ સુધીની ગુરુપર'પરા બતાવી છે. 
અ'તમાં ત્રચકારે લેખનસમયને। નિર્દેશ આ રીતે કર્યા છે : 

“શાજેપ્વબ્રાતેજુ સપ્તસણુ રિયા પષ્નોત્તસવૂતસં 

વાત્‌ન્દ્રાયુષનામ્નિ જુુળરપગ્ે શ્રીવજસે ટ્ક્ષિણામ્‌। 

ઘૂલા' શ્રીસસ્વસ્તિમૂઝતિ રહે વત્સ સ્રિગેડવતં 

સૌરાળામષિસળ્કને ઝયયુતે વીરે વરાફેડવસિ ॥ ” 


શકે સવત છન્પ માં જ્યારે ઉત્તર દિશાનું રક્ષણુ ઇદ્રાયુધ રા”, દક્ષિણ 
દિશાતું રક્ષણુ કૃષ્ણુતે! પુત્ર શ્રીવલ્લભ, પૂર્વ દિશાનું રક્ષણ અ વતિને। રાજન વત્સરાજ 
અતે પશ્ચિમના સોરતા અધિમડલ(સૌરાષ્ટ્રતું રક્ષયુ વીર જયવરાડુ નામતે। 
રજ કરતે હતે, એ સમયે આ સથ સમાપ્ત થયે. 


આ. જિનસેને જણાવ્યુ' છે કે “ હરિવ શપુરાણુ 'તી રચના વર્ષમાનપુરના 
પાર્શજિનાલયની નન્નરાજ-વર્સતિમાં રહીને કરવામાં આવી છે અને એનો પછીને 
ભાગ દોસ્તટિકામાં પૂરો થયે છે. 


શક સ. ૭૦૫ (ઈ. સ. ૭૮૩-૭૮૪) માં આ “ છરિવ'શપુરાણુ ' રચાયું” 
હંતુ' એમ ત્રથકાર પોતે જ જણાવે છે,£૨ 


૧૬] ભાષા અને સારહત્ય [૨૩૧ 
શીલાંકાચાચ* (નવસે। સૌકે।) 


સુપ્રસિદ્ધ શીલાંકાચાય* નિર્તિગ*્છના આ. માનદેૅવસૂરિના શિષ્ય હતા, ૨રૈ 
શીલાંકાચાયેરે કેલાચાયના નામથી થ્ટેનાગામોનાં ૬૧ અગે! ઉપર ટીકાએ ની 
રચતા કરી હતી એમ “પ્રભાવકચરિત'નતા ઉહ્લેખથી જણાય છે,૬૪ પરતુ અત્યારે 


તો “આચારાંગ' તેમજ “સુત્રકૃતાંગ” એ આગમ મ્રથે! ઉપરતી રીકાએ જ પ્રાપ્ત 
થાય છે. બને ટીકાએમાં એમણે દાશ નિક પદાર્થોની અનેકવિધ ચર્ચા કરી છે. 


'આચારાંગ' પ્રથમ શ્રુતસ્કધની ટીકાની સમાપ્તિ શક સ, ૭૭ર(0. સ. 
૮૫૦)માં અનેં દ્વિતીય શ્રુતસ્ક'ધની ટીકા શક વષ છ૮૪( ઈ. સ. ૮૬૨) 
અથવા શક સ. ૭૯૮( ૪. સ. ૮૭૬ )માં ગ'ભૂતા( પાટણુથી ૨૪ મા્ધલ દૂર )- 
માં વાહરિગણિની સહાયતાથી થઈ જે.૬૫ 


વનરાજતા પ્રતિખોધક શીલગુણુસૂરિ તે જ શીલાંકાચા્ય એમ કેટલાક 
વિદ્દાનોતુ' માનવું છે.*૬ અણુહિલપાટકની સ્થાપના વિ. સ'. ૮૦૨ (ઈ. સ. ૭૪૬)- 
માં નહિ, પણુ ઈ. સ. ૮૪* ના અરસામાં થઈ હોય, તા આ મતવ્ય બ'ધ ખેસે 
તેવુ' ગણાય. 


“ચઉપન્નમહાપુરિસચરિય'ની રચના શીલાંકાચાયેરે શક સ'. ૭૯૦( ૪. સ. 
૮8૮)માં કરી છે, પણુ અવાંતર પ્રમાણથી મુનિશ્રી પુણ્યવિજ્યજી 'આચારરાંગ- 
શૃત્તિ'ના ર્ચયિતાથી એ શીલાંકાચાર્ય ભિન્ન હોવાનું માને છે.૧૭ 


પા સુનિ (દસસેપ સકે!) 


સૈદ્ધાંતિક યક્ષદેવસૂરિના શિષ્ય મુનિ પા*વે' ગાંભુ ગામમાં નિવાસ કરી 
ત્યાંના બહુશ્રુત અને શીલવાન શ્રાવક જ'બૂનાગની સહાયતાથી ત્યાંના જિનાલયમાં 
“યતિપ્રતિકમણુસૂત્ર' અને “શ્રાવકપ્રતિકમણુસઞ'ની રચના શક સ. ૮ર૧(છ. સ. 
૮હ૯)માં કરી હતી, જેની વિ. સ'. ૧૨૨૮ માં લખાયેલી તાડપત્રીય પુસ્તિકા 
અત્યારે પાટણુના સંઘવી પાડાના નેત ભ'ડાર્માં વિધમાન છે. પાર્શ્વ મુનિની 
ખીજ ર્ચનાખો વિર ત્નણુવામાં આવ્યું નથી. 


આ. સિદ્ષિ" (ઉસસેપ સકે!) 


નિર્જતિગચ્ઠતા આ. ગગર્ષિના ક્ષિષ્ય સિદ્ધષિએ શ્રીમાલમાં રહીને વિ. સ. 
#૬ર(ઈ. સ. ૯૦૬)માં “ઉપમિતિભ્રવત્રપ'ચક્રથા'ની ર્યતા ભિન્નમાલમાં સુગમ 


૨૩૨] મેત્રક કાલ અને અતુ-મેત્રક કાલ પ્ર. 


સસ્કૃત ભાષામાં કરી છે.૬લ આ કથા આઠ પ્રસ્તાવમાં વિભક્ત જે. પ્રથમ 
પ્રસ્તાવમાં ઉપે।દ્ઘાત છે, બીશ્ન પ્રસ્તાવમાં કર્તા કમપરિણામની વિષમતાની હેકીફતે। 
બતાવે છે. ત્રીજા પ્રસ્તાવમાં મનોવિકાર અને સ્પર્શે દ્રિયની વિશેષતા ઉપર્‌ 
પ્રકાશ પાડે છે, ચોથા પ્રસ્તાવમાં ભવચક્તુ' નિરૂપણુ છે, પાંચમાં પ્રેસ્તાવમાં 
સૌજન્ય અને દુર્જનતા વિશે જણાવે છે. છઠ્ઠા પ્રસ્તાવમાં છ પ્રકારના પુરુષે! 
વિશે તથા સાતમા પ્રસ્તાવમાં હ મુનિવરેના વૈરાગ્યસ'ગતું' નિરૂપણુ કરે છે અને 
આઠમા પ્રસ્તાવમાં આ ગ્ર'થતે સમજાવવા માટે પ્રાપ્ત સુયોગ અતે એની ચરિતા- 
થતાની હકીકતોને નોંધે છે, આ કથા રૂપકોની પર'પરાથી અલ'કત છે. ભારતીય 
સાહિત્યમાં આ રૂપકકથા અનોખા પ્રકારની છે. કથાનો મોટો ભાગ ગદ્યમાં છે અતે 
વચ્ચે વચ્ચે પદ્યો છે. કેટલાંક પઘ્યો શાદૂવ્લવિકીડિત, સગ્ધરા વગેરે ૭'દોમાં પણુ 
છે. કથા ખૂબ રસિક છે. આ કથાની ઉચ્ચ પ્રકારતી રચનાકુશલતા જેઈ ને એ 
સમયના શ્રીસધે એના કર્તાને “ સિહ્વ્યાખ્યાતા 'તી પદવીથી વિભૂષિત કર્યા હતા. 


આ. સિદ્ધષિ બોદ્ધ દર્શતનો અભ્યાસ કરવા મહાખોાધપુર નામના બૌદ્ધ 
વિધાપીઠમાં ગયા હતા, પરતુ પાછળથી ગુરુએ અઃ. હરિશદ્રતી “લલિતૃવિસ્તરા' 
તામતી કૃતિ વાંચવા આપતાં એમતે યથાર્થ બોધ થયે. એ કારણે જ તેઓ 
આ, હરિભ્રદ્રનો '“ગુરુ' તરીકે ઉલ્લેખ કરે છે. 


એમણે આ. સિદહ્ધસેનના જ્યાયાવતાર' ઉપર વૃત્તિ રચીને પોતાતી દાશ નિક 
પ્રતિભાનો પરિચય કરાવ્યો છે. વળી, “ઉપદૅશમાલા' ઉપર્‌ પણુ એક જૃત્તિની 
રચતા કરી છે. આમ વ્યાખ્યાકાર તરીકે પણુ સિહ્ધપે'એ સફળતા મ્રાપ્ત કરી છે. 


એમનુ" ગૃહસ્થાવસ્થાનુ' નામ હતું સિદ્ધ અતે એમના પિતાનુ' નામ હતુ 
શુભ'કર્‌.ઈ* એમના જન્મ કે સ્વર્ગવાસનેો સમય તોૉંધાયેલષે નથી, પણુ વિ. સ. 
ફ૬ર(ઈ. સ. €ન્‍૬)માં એમણે આ કથાની રચના કરી એવું અ'તિમ પ્રશસ્તિમાં 
જણાવ્યુ. છે. વળી, એમણે વિ, સ'. ૯૭૪(ઈ. સ. ૯૧૮)માં પ્રાકૃતમાં 'ચ'દરકેવલિ- 
ચરિત'ને સંસ્કૃત ભાષામાં અનૂદિત કયું છે, એટલે તેએ દસમા સૈકાના આરૂઢ 
વિઠ્દાન હતા એમ નિશ્ચિત રૂપૈ કહી શકાય. 


હારિપેપ્સાચાય' 


પુન્તાટ સ ધના મૌનિભટ્ટારક વધમાનપુરમાં વસતા હતા. તેમના ફ્ષિષ્ય શ્રી. 
હેરિષિણુ ગુણવાન હતા."એમના શિષ્ય ભર્તસેન ૭૬, અલકાર, કાવ્ય, નાટફ 
અને તફ માં નતિપુણુ, કાવ્યના કર્તા અતે વ્યાકરણુના વેત્તા હતા, એમના ક્ષિષ્ય 


૧૧સ] ભાષપ અને સાહિત્ય [ ૨૩૩ 


હરિષેણે વિ. સ. ૯૮હ-શક વર્ષ ૮પર માં ખર સવત્સરમાં વિતયાદિકપાલ 
રાજાતા રાજ્યકાલ દરમ્યાન 'બૃહત્કથાકોશ'ની રચના કરી. એ વષે ઈ. સ. ૯૩૧- 
-૩૨ આવે. પ્રશસ્તિમાં જણાવેલે! “વિતયાદિકપાલ' એ કનોજનતા ગુજર-પ્રતીહાર 
વંશનો રાજન વિતાયકપાલ છે. “હરિવિશ પુરાણુ'તા કર્તા જિનસેન પણુ પુન્તાટ 
સ'ધના હતા ને વધ'માનપુર તે અહીં સોરાષ્ટ્રતું' વઢવાણુ હોવુ જેઈ એ.૭૨ 


આં સંગ્રહમાં કૂલ ૧૫૭ કથા છે. એમાંતી એક ફથા (ન. ૧*૨)માં € 
કથાઓ વણાઈ છે. મ'થને ધણો ભાગ અનુષ્ટુલ દમાં છે, થોડોક લાંબા 
૭'દોમાં. ધણા શ્લેકક કવિએ રચેલા છે, તે! કેટલાક ઉદાહેત ડરૈલા છે. લગભગ 
ખધા ઉદાહત લેક કે ગાયાએ અન્તાતકત્‌ક છે. સમસ્ત ગ્રથથતું પ્રમાણુ ૧૨, 
૫૦૦ *લે।!કતું છે, આથી દરેક કથાના સરેરાશ ૮૦ જેટલા શ્લોક આવે. પરતુ 
કથાનકોનું પ્રમાણુ ઘણું એછુવત્તું છે. નાનામાં નાનું (ન. ૧૨૫) ચાર શલેકેમાં 
ને મોટામાં મોઢું (ન. ૫૭) ૫૮૫ શ્લોકોમાં છે. 


ખૃહત્કથાકેોશની સવ કથાઓ નાં બીજ 'ભગવતી-આરાધના' નામે ગ્ર'થમાં 
રહેલાં છે. આરાધના એટલે શ્રમણ મરણુ પહેલાં શ્રદ્દા, જ્ઞાત, ચારિત્ર, તપ, 
વૈરાગ્ય, પેય, સયમ અને ક્ષમતા જેવા ગુણે વિશે પ્રાપ્ત કરવાની દઢ સિદ્ધિ. આ 
વિશે નાનામોટા અનેક પ્રથ લખાયા છે, જેમાં 'ભગવતી-આર્‌ાધના' મથ ઘણેોા 
વિસ્તૃત અને મહત્ત્વતો! છે. એમાં ૨3૭૦ પ્રાકૃત શ્લે।કે છે. એમાં પાંચ પ્રકારના 
મરણુ વિશે નિરૂપણુ કરવામાં આવ્યું છે : બાલમરણુ, બાલાળાલમરણુ, પ'ડિતમરણુ 
(જેના ત્રણુ પેટા પ્રકાર છે : ભક્તપ્રત્યાખ્યાન, ઇંગિનતી અને પ્રાયોપગમત), 
ખાલપ'ડિતમરણુ અને પ'ડિતપ ડિતમરણ્‌. એમાં છેલ્લાં ત્રણ મરણુ પ્રશસ્ય છે. ૫'ડિત- 
મરણુના પેટા પ્રકારમાં ઘણુ' સવ સામાન્ય છે; ને શ્રમણુતા આધ્યા ત્મિડ કય માટેની 
સર્વ સૂચતાએ ભક્તપ્રત્યાખ્યાન પ્રકાર નીચે અહ, લિગ, શિક્ષા, વિનય, 
સમાધિ, અનિયતવાસ, પરિણામ પ્રત્યાદિ ૪૦ બાબતો અ'ગે આપવામાં આવી 

ગ્રંથનો મોટો ભ્રાંગ આ પરષ ગુણના નિરૂપણુમાં રોકાયો છે. મરણાસન્ન 
આરાધક શ્રમણૂને અ ગાથાશઓતા વિવરણુરૂપે જણાવેલી ખોધાત્મમક કથાએ 
સ ભળાવવામાં આવતી. 'ભગવતી-આર્‌ાધતા' રચનાર શિવાય હતા. એમને 
ખા ગ્રથ દિમબર આગમ ત્રથેના પ્રાચીનતમ સ્તરને! છે 


હરિષેણુતો “બહકથાકાશ' એ આરાધનાને લગતી કથાઓને સહુથી પ્રાચીન 
અને શહુધી સમહ કેશ છે. 


૨૩૪] મૈત્રક કાલ અને અતુ-સેત્રક કાલ | ઝે. 
પાદટીપે। 


1. ગુ.એ.લે., લેખ ન. ૧૭, પૃ. ૧; ન” ૬૯૪ પૃ. 1૨ વગેરે અને ત. ર૭, પૃ. 30 
વગેરે, 

૨, મૈ.ગુ., ભા. ૨, પરિરિષ્ટ ૭ રઅ, ગુ.એ.લે., ભા, ૩, પરિશિષ્ટ ૨ 

૩. સ.ગુ, પૃ. ૩૩૭ ટી., ૫૫૦, પષર; ધરસેન ૪ યાતું બિરુદ વરમમટારજ-ગ.એ.લે., 
લેખ ન', ૭૬ વગેરે, પૃ, ૨૭૦ વગેરે. ધુવસેત ૧ લાને ઘરતમટારજપાલનુષ્યાલ કલો છે; 
જુઓ લે. 1૬, પ. ૪ ઘી રારૂ થતા અનેક લેખે. 


૪. મે.ગુ., શા. ૨, પરિશિષ્ટ ૮ જઅ. ગુ.એ.લે., શા. ૩, પરિરિષ્ઠ 1 
પ. ગુ. એ. લે., લેખ ન. ૧, પૃ. ૮-૯ ૬. એજન, લેખ ત. ૧૫, પૃ. ૫-૮ 
૭. એજન, લેખ ન. ૨૬૨૦, પૂ- ૪ ૮. સે.ગુ., પૂ. ૫૦૬-૫૦૮ 
૯. એજન, પૃ. પ૦્ડ-પ્૦્છ ૧૦, એજન, પર. પ*્૮ 
૧૨, એજન, પ્ર. ૫૧૦ ૧૨. એજન, પૃ. ૫૬૨-૫૧૯ 


૧૪. ગુ.એ.લે., ન'. ૪૫, પૃ. ૯૩ થી પછીનાંએ.માં 


૬૫, એજન, લેખ ન'. ૪૭, પૃ, ૯છ ૧૬. મે.ગુ., પૃ, ૫૬૯ 
૧૭. એજન, પૃ. ૫૨૦ ૧૮: એજન, પૃ. ૫૨૦-૫૨૬ 
૧«., એજન; પૃ, ૫૨૪ ૨૦. એજન, પૃ. યરપ-પ૫ર૭ 


૨1. મે!. દ. દેસાઈ, “ જૈન સાહિત્યને! સક્ષિ ઇતિહાસ”, પૃ. ૨૮૦-૧૮૧ 

૨૨. એજન, પૃ. ૧૦૫-૧૭૭ 

ર૩, એજન, પૃ. ૧૮૧ 

૨૪. સાચારાઇપદૂક, ૧, ૮, ર, ૧ (વાળાફૂં મૂચાટૂં સવાર સત્તારં) 

૨૫. મરતનાટથશાજ્ર (સિર્ળચસામર ઝ્રેસ), જૂ. "૪ ૦ (શોરછઝ સગયન્લ૩... ... ... 
સમસ્તઝ ॥) 

૨૧, ચળ્ઝ, શ્રમણ, રૂ-રે૭ ૨૭. દૂભ્ઝી, જાવ્યાર્શે, ૧-૨૨, રૂ૬ 

૨૮. ચુ.એ.લે., લેખ ન'. ૫૦, પૂ, ૨૦૩ ૨૯. એજન, લેખ ન, ૫૦, પૃ. ૧૦૬ 

૩૦, માસઇં, જાન્યાઈજા(, ૧-૧૬ 

29. રાઝકેલર, જાવ્યનીસાંજા, જૂ, ર્‌ઇ, ૬૪ 3૨, ણ્ઝત ૧. ૫૧ 

૩૩. સંઘરાલમળિ, વયુરેવરિળ્ટી, વ 

૩૪. સાવર્યજ-સૂિ ૩ત્તરમાથ, પૃ, ૧૮૪ 

૩૫. ઇઝત, સ-દઇરિમટ્રીચશૃત્તિ, યૂ, ૬૬૭ 

૩૬. ઝર્યોલનઘૂરિ, જુગજયતાજા, જ. ૧૫૨-૧૫૬૨ 

૩૭. ણ્ઝન, પૃ. પ૬ ૩૮. (ઉગત, ફ, ખ્‌ 

8૯. છ્ઝત, ઉ. ૧૫૧ ૪૦, ણૃઝત, 2. 9 

૪1* પતણઈ, મવિજ્યસજણ, ૬. ૧૪૮ 


પ્પ્સુ'] ભાષા અને સાહિત્ય [૨૩૫ 


૪૨. કે, કા, શાસ્રી, “આપણા કવિઓ, પૃ. ૩૮ 
૪૩3. એજન, પૃ. ૪૦ ૪૪, એજન, પૃ. ૪૬ 
૪૫. ગુ.એ.લે., લેખ ન. ૧૬૮, પૃ. ૬3૮ 

૪૬. કલ્ટ, 20/૮9#4#, 7. 268; 181૯૪5, 2740૮, 1/01. 11, 0. 247 


૪૭- તઞ જેસે સમાણ્યાતો મિક્ણુશ્ર પિન્ડવારિજઃ 1 ૫૬૬૦ ॥ 
શીછયાન્‌ ચુસ્િસવસ્તો યુદ્ધાસાં શાસને રત: | 
ચાજારિસણાત્તાડની પ્રવિટ: વિળ્ઝચારિવત્‌ ॥ ૧૨ ॥ 
૪૮. ૪. 0. 8ત્રકર્લમં, 726 «ત 60છા% 0. 47 4.; ઉમાકાંત પ્રે. સાહ, 
ગુજરાતમાં બૌદ્ધધમ”, “સ્વાધ્યાય ”, પૃ. ૬, પૃ. ૨૯૩ 
૪૯. “ભારતીય વિદ્યા”, વષ' 9, પૃ, ૨૯૬-૬૯૬ 
૫૦, સત્ય રેવાંસમ્સિયમૂસે પકલયકલમળેળ રેતમ આતરિત્તિ ગિળમદ્સના- 
સેફ ૪ર્દિઆમવિસયયુત્યયપત્તસળેળ તુટટ મગ્ન મછાસેલીદું સંષરિઅ 1 
વિધિષતીર્થજ્ત્વ, પ, ૧૬૨ 
પ૨, 17. 9. 5॥દ11, 44742 8#0%ટ૮#7, [[. 28 4. 
પર. [ઝિળમદ્લમાસમળ સિરિછયુત્તત્યલાયમામજયર, | 
લમદં વર્‌ વયમો ૧રમં પરતોપપરજારિળનદગ્ ॥ 
વિષમપર્ક્યાશ્યાબ્ઝુલ-સિસ્સેતમગિસરન્ય-વર્સ્ળસતસ્વિત-ગીતવન્વસૂત્ર 
૫૩, જુએ, હરિપ્રસાદ શાસ્રી, “ મૈત્રકકાલીન ગુજરાત”, ભા. ૨, પૃ. ૪૬૪. 
૫૪. “મારલીય ગ્યોતિષ' (હિંદી અનુવાદ) , પૃ. ૩૦૦-૩૬૬ 
પપ. ઉમાકાંત પે, શાહુ, ' ગુજરાતમાં ખોદ્ધ ધમ ' “સ્વાધ્યાય”, પુ. ૧, પૃ. ૩૦૬થી 
૫૧, હીરાલાલ ૨. કાપડિય!, “ કાબ્યોએ કવિઓને આપેલાં બેરુદે', ફાબ'સ ગુજરાતી સભા 
“મૈમાસિક”, પુ, ૨૬, પૂ. ૬૭૭ 
૫૭- સૈન સાદિત્યજા વૃઇવ્‌ રૃતિદ્ાત, મા, ર્‌, ૧, ૨૦૮-૨૦૬ 
વાળિઝછ્ીતંમૂમો જોંરિચનામિઓ ૩ તચર્તારીતો । 
મોવાછિયમત્ત્તરઓ વિવસામઓો આત્તિ છમનશ્તિ॥ ૧ ॥ 
સસમચવરસતયાવેઝ ઓવસ્વી હિત્તિમ રુમંમીતે । 
સીસમળપર્વિઝો વવ્લાખરલિષ્વિઓ બાસી 1૨ 
તેલ તીસેળ રથ ૩ત્તરઝ્સયળાળ ત્રુષ્નિસંક તુ । 
ર્ન અળુગ્મદૃત્થ સીસાળ નથયુજ્ીનં 1 ર 1 
ઝત્તરપ્યયનતૂખિ, ૧, ૨૨૮ 


૫૮. પ્રમાવજચર્તિ, ૧૦ 
૫૯. 'તિલકમજરી*, શ્લે ૩૨માં અ! નામ છે અને એનાં ટિપ્પણુકાર રાંતિસૂરિએ 
ખપ્પભટ્દિ એ જ ભદ્રકીતિ' એમ ટિપ્પણુમાં જણાવ્યું જે. 


૨૩૬ ]] મૈત્રક કાલ અને અનુ-સૈત્રક કાલ | પ્ર. 


૬૦. પમાવજ્યર્તિ, ૧૧ ન'વમક્તિરિિરિત 
૬૧, ગ્રથકાર્‌ની પ્રસસ્તિ (. ૨૮૨-૨૮૨) પરથી. 
૬૨. જુઓ “મૈત્રકકાથીન ગુજરાત”, પૃ. ૪૭૮, 
૬૩. ઝ્ેસછમેરમાંરાગારીય મંથયૂત્ી, ૧, ૪ રૂ-૪૬૪ 
૬૪. ત્રીસ: વુર જોટયાચાર્યનાન્ના ત્રસિર્િમૂ: । 
જુસ્તિજારશાજ્ઞયા: સ વિવ્ધે ધોતવરમ૪: ૧૦૪ 
અજ્નટ્રયં લિનાડન્યેથાં જાજાદુત્દ જ! 
 ત્રમાવજ્ષરિત, ૧૬. બમયરેવભૂર્તિરિતિ 
૬૫. સિયુતિુીનબ્રીરીછાચાયેળ તત્વારિત્યાવરતામ્નન વાદરિમણિસરાયેન જતા 
ટૌજ્ા ।.. .રજતવજાજઝાતીઝસવત્લરરતેષુ તપ્તયણુ ચતુત્શીત્યધિજેગુ વૈશાસપબ્યમ્યામાતાર- 
ટીજા દચ્યેસિ।...૨ીછાચાયેળ સતા મમૂતાયાં સ્મિલેન ટીજેષા ॥'' 
-સશાર્સચ-ત્રશસ્તિ 
૬૬. લા. ભ, ગાંધી, “એતિહાસિક લેખસ'ત્રહ''; પૃ- ૨૨૬ 
૬૭, સુસિ વુળ્વવિગમગી, ગત આતર બોર ગારુતવાઇતય “મુનિ દગારીમઝ 
સ્થતિમથ,””' ૫. "રૂ૦. ી 
૬૮. “ઝચ્ટાનાં રાજરવતે: શતાતિ ગણી મતાત્તિ વિદ્ત્યા । 
સવિજાન્યેજાધિવ્યા સારે સેત્રે તુ ૫૦્સ્યામ્‌ ॥ 
નીલ સમાષ્તિમેલત્‌ સિજ્ધાસ્તવ્યક્રેવસિષ્યેળ । 
પ્રતિચરળાયા: જિડિચર્‌ બ્યાણ્યાન વાશ્ષેનામ્તા તુ ॥ 
કવજો ઝન્યુનાતા(૫1)૯્ય: સૌજ્વાન છુવદુકત:। 
સાદાશ્યાટ (ચલ ત્ય ₹*મૂતાયાં ગિનાનયે 1” 
--વાટળગેનમંરારતથયૂતી, ૫. ૧૮ 
૬૯. વૉછાનાતવિ તઢ્વોષવારિળી વાળપેશજા । 
૭૦. વિસ્તૃત હકીકતે માટે જુએ “જ્રમાઇજરત'માં ૧૪. સિજ્ધિત્રસ્તિ તથા શ્રી 
મોતીચ'દ ગિરિધાર કાપડિયા, “ સિસ્ુષિ. '” 
છ?, સપાદક ડૌ. ઉષાધ્યૅ ચૂચવે છે તેમ શ્લોકમાં મૂળ પાઠ 'વિતાયાદિકપાલુ' હરો 


(111100૦1101, [0. 122) 
છર. 110), છદઈ., [* 121 


પ્રકરણ ૨૨ 
લિપિ 


સખ્રાટ અશોકના સમયમાં બાહ્મી લિપિ રાષ્ટ્રવ્યાપી લિપિ હતી. એ સમચે 
ખાહ્મી લિપિ સમત્ર ભારતમાં લગભગ એક સ્વરૂપે પ્રથોજાતી હતી, એમાં કોઈ 
પ્રાદેરિક ભેદ પ્રવર્તતા નહેોતા.૨ જેકે અશોકના સમયમાં બાધી રૂપાંતર તે 
પામતી જતી હતી, પરતુ એ રૂપાંતરતું સ્વરૂપ સમમ્ર ભારતમાં લગભગ એકસર'ખુ' 
હેતુ. બાહ્માનું એ રૂપાંતર ઈ. પૂ. ર૦૦ તા અરસાથી પ્રાદેશિક ભેદોનું સૂચક બનવા 
લાગ્યુ,૨ ૪. પૂ. ૨૦૦ થી આર ભાયેલી પ્રાદેશિક ભેદની પ્રક્રિયા, અનેક તબક્કામાંથી 
પસાર થતાં, ઈ. સ. ના પાંચમા સૈકામાં આવતાં વધુ વેગ પકડતી જણાય છે, 
ઈ. સ. ૪૦૦ થી ઈ. સ. ૮૦૦ના ગાળા દરમ્યાન ઘષ્યાં પાદેશિક રૂપાંતર થયાં 
છે, જેનાં મુખ્યત્વે ત્રણુ કારણુ મનાયાં છે? : (૧) લેખનમાં નવાં નવાં સાધનોને 
ઉપયોગ અથવા જૂનાં સાધનોને નવીન પદ્દતિએ ઉપયોગમાં લેવાં, (૨) અક્ષરોના 
મરેોડેને નવીન કલાત્મક બનાવવાનું વલણુ, અને (૩) વર્ણને ત્વરિત કલમે લખવા 
તેમજ તેએને સાદે મરોડ આપવે।. ઉત્તર અને દક્ષિણુ ભારતમાં આ પરિબળોની 
અસરથી લેખન અલગ અલ્ગ સ્વરૂપ ધારણુ કરતુ' ગયુ'. કલમને કસબ અને 
વ્ણોને કલાત્મક બનાવવાની પ્રબત્તિ ઉત્તર અને દક્ષિયુ ભારતના લેખોમાં 
સમાનપણેુ જેવા મળે છે, પર'તુ અક્ષરોને સાદુ સ્વરૂપ આપવાની અને ત્વરિત 
કલમે લખવાની પ્રેભત્તિ દક્ષિણુ ભારતના લેખોમાં ખાસ તરી આવે છે. આને 
લઈને દક્ષિયુ ભારતની લિપિ ઉત્તર ભારતની લિપિથી તરત જ જુદી પડી આવે 
છે; દા. ત. ઉત્તર ભારતમાં ઝ, જ અને ₹ જેવા વર્ણારદના નીચલા છેડા અગાઉ સહેજ 
ડાબી ખાજુએ વળતા હતા તે ખંધ થયા, જ્યારે દક્ષિણ ભારતમાં તેએના છેડા 
વધારે વળીને ડાખી બાજુ ઊ'ચે ચડવા લાગ્યા. આ મુખ્ય પ્રાદેશિક વિશેષતાએ।ની 
અસરમાં ઉત્તર અને દક્ષિયુ ભારતમાં ભિન્ન ભિન્ન લિપિ-સ્વરૂપે! ઉદ્ભવ્યાં, જેને 
“ઉત્તરી શેલી' અને “દક્ષિણી શેલી'ના નામે એળખાવામાં આવે છે. ઉત્તર ભારતના બધા 
ભાગોમાં ઉત્તરી રોલીનું લગભગ એક પ્રકારતુ' લિપિ-સ્વરૂપ ધડાવા લાગ્યુ, જેની ખે 


૨2૭ 


૨૨૮] સેત્રક કાલ અને ખઅતુ-મૈત્રક કાલ [પ્ર 


મુખ્ય નિશેષતાએ। હતી : (1) વર્ણોના મરોડ આઘ-તાગરી રવરૂપનતા બતવા 
લાગ્યા અને (૨) ખાસ કરીતે અતગત સ્તરચિહ્નોને કલાત્મક સ્વરૂપ આપવામાં 
આવ્યુ, જેથી તેઓની આકૃતિ અ શતઃ તીત્રકોણુદાર અને અ'શતઃ કુટિલ સ્વરૂપની 
બતી.* દક્ષિણી રૈૌલીની અસર તળે, ખાસ કરીને કલમના કસબથી, કલિ'ગમાં, 
મધ્યપ્રદેશમાં અને પશ્ચિમ ભારતમાં અલગ અલગ પ્રાદેશિક લિપિ-સ્વરૂપ ધડાયાં, 
વળી, એની અસરથી તેળુગુ-કન્નડ, તમિળ, મ'થ અતે વદળુત્તુ લિપિઓનાં 
પ્રાચીન સ્વરૂપ ઘડાયાં, ઈ. સ. ૪૦* થી ૮*૦ વગ્ચેના ગાળાની ગુજરાતની 
(ચુપ્તકાલીન અને મૈત્રકકાલીન ) લિપિ મુખ્યત્વે એક જ સ્વરૂપની છે અને 
એ દક્ષિણી શેલીતો પશ્ચિમ ભાગને! પ્રાદેશિક વિશિજ લિપિપ્રકાર છે. 


ગુજરાતમાં ગુષ્તકાલ દરમ્યાન ક્ષત્રપકાલીન બાઇ લિપિતો સ્વાભાવિક વિકાસ 
થઈ ર્યો હતો, તેમાં દક્ષિયુ ગુજરાતના વૈકૂટકે। દારા દક્ષિણી રોલીની કઈક અસરે 
વધી હતી. મેત્રકકાલ દરમ્યાન, ખાસ કરીને મૈત્રક રાજ્યમાં, વૈફૂટક લેખોની 
લિષિતે મળતી લિપિ પ્રચલિત બતી. દક્ષિયુ ગુજરાતમાં આ કાલ દરમ્યાન 
ત્રેકૂટકો, કટચ્ચુરિએ, ચુજ રો, ચાલુકયે વગેરે રાળએની સત્તા પ્રવતીષ, એ 
રાજ્યોના લેખોમાં પણુ મૈત્રકરાજ્યની લિપિ જેવી જ લિપિ પ્રયોજાઈ છે, આ 
પરથી મેત્રકકાલ દરમ્યાન ગુજરાતના સમસ્ત પ્રદેશમાં લગભગ એક જ પ્રકારનુ” 
લિપિ-સ્વરૂપ* પ્રચલિત થયુ હોવાનું માલૂમ પડે છે; અર્થાત્‌ ગુજરાતની પ્રાદેશિક 
લિપિનું ખરુ સ'કલિત સ્વરૂપ અ મેત્રકકાલ દરમ્યાન ધડાયું' લાગે છે, 

દખ્ખણુની સમકાલીન લિપિ ગુજરાતની આ લિપિતે ઘણું અ શે મળતી આવે 
છે. આ પરથી કૅટલાક વિઠ્દાનોાએ આ સમત્ર લિપિ-સ્વરૂપને “પશ્ચિમી લિપિ' તરીકે 
ઓળખાવી છે,” પર"તુ ખધુ' ઝીણુવટથી તપાસતાં માલૂમ પડે છે કે ચુજર્‌ાતની મેત્રક- 
કાલીન લિપિ અને મહારાષ્ટ્રની તત્કાલીન લિપિ વચ્ચે કેટલોક નોંધપાત્ર ફરક રહેલે। છે, 
જે સમય જતાં વધતે। નનય છે. સાતમી સદીના અ'તમાં તે! દખખણુના રાષ્ટ્રફૂટોના 
લેખોમાં આધ-કન્નડી કહેવાય તેવી નવી શેલી વિકસે છે,“ આથી ચુજરાતતી 
આ સમયની લિષપિતે એક વિશિષ્ન લિપિ-પ્રકાર તરીકે એળખવે વધુ ઉચિત 
છે. આ લિપિ પાંચમીથી નવમી સદી સુધી ગુજરાતમાં પ્રચલિત રહી. નવમી સદીથી 
ગુજરાતમાં આદ્ય-નાગરી સ્વરૂપની ઉત્તરી શેલીતી લિપિ વ્યાપક પ્રમાણુમાં પ્રચલિત 
ચતી ગઈ અને એ સદીના ખીજ ચરણુથી તો દક્ષિણી શૈલીની મૈત્રકકાલીન લિંપિનુ' 
સ્થાન સપૂણુપણે ઉત્તર રૌલીની આદ્ય-નાગરીએ લીધું. 


ગુજરાતમાં મેત્રકકાલ દરમ્યાન ન્ત્યારે દક્ષિણી શૈલીની લિપિ પ્રચલિત દતી 
તારે એ સમયે ગુજરાતતી સીમાએ પર સિ'ધ, રાજસ્થાન અને માળવામાં 


૧૨] લિપિ [ ૨૩૯ 


ઉત્તરી શૈલીની કુટિલ લિપિ પ્રચલિત હતી. આ ઉત્તરી ફૈલીના પ્રચારવાળા પ્રદેશે 
સાથે ગુજરાતના આ સમયના સાંસ્કૃતિક સ'પર્કને કારણે, ઉત્તરી શૅલીની કેટલીક 
અસરા ગુજરાતતી લિપિ પર થતી જતી હતી.૬ વળી આ સમયે પ્રાચીન 
ગુજર દેશ(દક્ષિણુ રાજસ્થાન)માંથી આવેલા અને દક્ષિણુ ગુજરાતમાં નાંદીપુરી 
અને ભરુકચ્છમાંથી અમલ ચલાવતા ગુર્જર્નૃપતિઓ પે!તાની સાથે રાજસ્થાનમાં 
પ્રચલિત ઉત્તરી શૈલીની લિપિ લઈ ને આવ્યા. ન્નેકે ગુજરાતમાં એ 
વખતે દક્ષિની શૈલીતી લિપિ પ્રયોજાતી હોવાથી, એમણે દાનશાસનો એ 
પ્રચલિત લિપિમાં કોતરાવ્યાં, પરતુ લખાણુને અતે એમણે પે।તાતા દસ્તક ઉત્તરી 
શેલીએ કર્યા.૨* આ ગુજરનૃપતિઓના સ'પક'ને કારણે દક્ષિયુ ચુજરાતમાં 
ધીમે ધીમે લેકેને ઉત્તરી શૈલી પરિચિત થતી જતી હોવાનું સ ભવિત છે. 
મૈત્રકકાલના અ'તસમથે પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રમાં સૈ'ધવ રા'નએ।ની સત્તા સ્થપાઈ હતી 
અતે એ સત્તા લગભગ સમમ્ર અવુ-મેત્રક કાલ દરમ્યાત ચાલુ રહી હતી. આ 
સે'ધવે! સિ'ધમાંથી આવેલા. એમણે પોતાનાં શાસનેમાં સિ'ધતી ઉત્તરી શેલીની 
લિપિ પ્રયોજ્વા માંડી. વળી નવમી સદીમાં દક્ષિણ સોરાષ્ટ્રમાં ચાલુકયવ'શ અને 
ઉત્તર સોરાષ્ટ્રમાં ચાપવ'શની સત્તા પ્રવર્તી. આ વ'શે.॥ દાનશાસનો મં ઉત્તરી રાલી 
પ્રયોક્નઈ છે. આ રાજાએ મૂળ કયા પ્રદેશોમાંથી આવેલા એ નિશ્ચિત નથી, પર'તુ 
એ બને રાન્યો પર કનોજના પ્રતીઠારોતુ' આધિપત્ય પ્રવર્તતુ' ઠતુ, આધી 
એ ખે રાજ્યોમાં પ્રચોજાથેલી લિપિ ઉત્તરના પ્રતીડારેોની લિપિને મળતી ફ્ોય 
એ પણુ સ્વાભાવિક છે. અનુ-મૈત્રક કાલના આર'ભના હષ"પુરના મહાસામ'ત 
ચ્રાદ્ત્યિના રાન્યમાં પણુ પ્રેવોશયેલી ઉત્તરી સેલી ઉત્તરના પડે શી પ્રદેશના 
સાંસ્કૃતિક સ'પકતે લઈ ને હોવાનું સંભવે છે. મેત્રકકાલના અ'તભાગ દરમ્યાન 
દખ્ખણુના રાષ્ટ્રફૂટ રાજ્યમાં દક્ષિણી શૈલીની સાથે સાથે ઉત્તરી શૈલીની પણુ લિપિ 
પ્રચલિત થવા લાગી હતી** અને એનું પ્રમાણુ ત્યાં ઉત્તરોત્તર વધતુ રહ્યું, 
આથી દક્ષિણુ ગુજરાતના રાષ્ટ્રરૂટ રાન્ત્યમાં પણુ આઠમી સદીના અ“તિમ ચરણુ 
તથ॥ નવમી સદીના પ્રથમ ચરણુ દરમ્યાન દક્ષિણી શેલીની સાથે સાથે ઉત્તરી- 
શૈલીની લિપિ પ્રચલિત થતી ગઈ અને એ પછી માત્ર ઉત્તરી શૈલી જ 
પ્રયોશ્નતી રહી. 


આ સવ પરિબળોને લઈ ને સોરાષ્ટ્ર અને તળ-ચુજરાતમાં ઉત્તરી શૈલીના 
પ્રચારતો વેગ એટલે તે! પ્રભળ બન્યો કૅ મૈત્રકકાલના અસ્ત પછી એક 
સદીમાં જ (નવમી સદીના બીજા ચરણુથી) અહી' દક્ષિણી રોલીની લિપિતો સદ'તર 
લોપ થઈ ગયો અને એને સ્થાને માત્ર ઉત્તરી શેલીતી આધ-નાગરી પ્રધોન્નવા 


૨૪૦] શૈત્રક કાલ અને અનુ-પૈત્રક કાલ [3. 


લાગી. ગુજરાતમાં થયેલા ખાહ્મીના લિપિ-વિકાસમાં આ એક કાંતિકારી 
ધટના ગણાય, 


મેત્રક અને અનુ-મેત્રક કાલ દરમ્યાન ગુજરાતમાં પ્રધોજાધેલી બાહ્ીની 
દક્ષિણી શેલીતી લિપિઓતુ સ્વરૂપ દર્શાવવા માટે બે અલગ પટ્ટ તૈયાર કર્યા છે. 
એ પદોતે આધારે આ ગાળાતી એ લ્િપિઓનું સ્વરૂપ ટૂકમાં તપાસીએ. 


દક્ષિણી શેલી (આકૃતિ ૧-૭) 


મેત્રકકાલીન લેખોમાં બધા મળીને ૪૮ વર્ણ પ્રયોજાયા છે, જેએમાં ૧૦ 
સ્વરો (સ, જા, ₹, રૈ, ૪, %, છુ રે મો, ર); ૪ અયોગવાહો (અનુસ્વાર, 
વિસગ, જિહ્વામૂલીય, ઉપષ્માનીય)?૨, ર૬ સ્પર્શ" વર્ણાં (જ થી જ સુધીના ર૫ 
અતે જ), ૪ અ'ત:સ્થ (૨, ₹, છ, ૧) અને ૪ ઉષ્મા (શ, ૫, સ, ઇ)-નો 
સમાવેશ થાય છે. અહીં' ઝ, કદ, હ અને છટ એ સ્વરે પ્રચે'નયાં ન હોવાથી 
તેઓનું રવરૂષ જાણુવા મળતુ નથી, એક દરે અહીં વણુંમાલાના મોટા ભાગના 
વ્ણોનતો પ્રયોગ થયો હોવાથી મેત્રકકાલીન લિપિની લગભગ પૂરી વણુમાલાનુ” 
સ્વરૂપ જાણવા મળે છે. 


આ લિપિના વર્ણોનાં કેટલાંક નૉંધપાત્ર લક્ષણુ નીચે પ્રમાણે તારવી શકાય : 


(1) આ વણું ક્ષત્રપકાલીંત વર્ણાતી અપેક્ષાએ સાદા અને સરળ 
મરોડવાળા છે. આ વર્ણોનું સાદુ અને સરળ સ્વરૂપ હોવા અ'ગે ડો. દાની ધારે છે 
કે આ લિષિ મુખ્યત્વે તામ્રપત્ર પર કોતરેયેલી હોવાથી એમ થયુ* હોવાતુ' સ'ભવે 
છે,૧૩ પરતુ મૈત્રકકાલીન લિપિતું સ્વરૂપ મરોડદાર નથી એમ ભાગ્યેજ કહી 
શકાય એમ છે. અગાઉનો કાલમાં જે થોડાક અક્ષરો(દા, ત. ક, 3, સ, ૭, 
શ, ધ, શ)માં શિરેરેખા કરાતી તહોતી તેઓમાં હવે આ કાલ દરમ્યાન એ 
ઉમેરાવા લાગી છે. શિરોરેખાના આ સવષ્સામાન્ય ઉપયોગથી અક્ષરોને મરેોઢદાર 
ઉઠાવ આવે છે. ખીજું' જ અને સને વધારે ધાટ આપવામાં આવ્યે છે. ત્રીજુ", 
કેટલાક અક્ષરોને ખાસ મરોડદાર સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યુ છે, જેમકે «તા 
મરોડ, આ બાબતે સૂચવે છે કે મેત્રકકાલીત લિપિ સાદી અતે સરળ મરોડવાળી, 
હ્તાં સુરેખ નહિ પણુ ગોળ મરેડવાળી છે, 


(૨) શિરેોરેખા સામાન્યતઃ ચાર પ્રકારે થતી જેવા મળે છે: (૧) બિ'દુ- 
સ્વરૂપે, (૨) નાની આડી રેખા-સ્વરૂપે, (૩) કેણણાકારે અને (૪) પોલા 
ત્રિકોણાકારે, પહેલા ખે પ્રકારે શિરોરેખા મુખ્યત: બધા લેખોમાં પ્રયોજાતી નજરે 


૧૨૨] દ લિપ [ ૨૪૨ 


પડે છે. કેણુ।કારે શિરારૅખા ક્ટચ્ચુરિ વશના લેખોમાં કવચિત્‌ (દા. ત., ચ, 
₹ અને શ ના મરેડમાં ) પ્રયોજયેલી જેવા મળે છે. સાધારણુ રીતે પોલા 
ત્રિકાણાકારે શિરોરેખા અપવાદરૂપે જેવા મળે છે, પરતુ મહાસામ'ત સ ગમસિ'હના 
લેખમાં શિરેરેખા મુખ્યત્વે પોલા ઊ'ધા ત્રિકોણાકારે દેખા રે છે. આવા 
પ્રકારે શિરેરેખા કરવાની પ્રથા ઉત્તર અને મધ્ય ભારતના ઉત્તરી શૈલીના કેટલાક 
ગુપ્તકાલીન લેખોમાં નનેવા મળે છે. અહી' ત્રિકોણાકારે શિરોરેખા પ્રયોજવામાં 
ઉત્તરી શૈલીની અસર સૂચિત થાય છે, 


અગાઉ 5, ટ, થ અને ષ જેવા વ્ણાને મથાળે સિરારેખા પ્રયોજ્નતી તહેતી, 
તેઓતે મથાળે પણુ હવે શિરેરૈખા થવા લાગી છે અતે સ તેમજ શને મથાળે 
અગાઉ કવચિત જ દેખા દેતી શિરેરેખા અહીં નિશ્ચિત બની છે. 


(૩) ખે ત્રાંસી રેખાઓના પરસ્પર છેદનથી ઘડાયેલા વર્ણાનાો વિકાસ અહી 
નોંધપાત્ર છે. ક અને મ આવા પ્રેકારના વણું છે. તેઓની વાયવ્ય-અગ્નિ રેખાને 
સીધી-ત્રાંસી રહેવા દઈ, કશાન-નેત્રદત્ય રેખાને બદહેગોળ સાથે ન્નેડેલા 
અત્ભત્તતું કલાત્મક સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે. (શના મોટા ભાગના મરેડોમાં અ 
લક્ષણુ જેવા મળે છે.) 

(૪) ર્‌, મો, બ અને ળના મોટા ભાગના મરેડોમાં અમાઉ મથાળે થતી 
આડી રખાતે તરગાકાર આપવામાં આવ્યો છે. આ પ્રજત્તિને લઈ ને વર્ણાના 
મ્રોડ કલાત્મક બન્યા છે. 

(૫) અ, ૬07, શૈ, %, ક, બ અને ₹ જેવા વર્ણાની મુખ્ય ઊભી રેખાના 
નીચલા છેડાતે અગાઉ ક્ષત્રપકાલમાં ઢાબી બાજુએ સહેજ વાળવામાં આવતા હતા 
(જેમકે પહેલા ખાતાનો પહેલે! મરેડ), જે ગુપ્તકાલથી સહેજ વધુ વળીને ડાબી 
ખાજુએ ઉપર ચડતા બન્યા છતા. અહીં આ પ્ર#ૃત્તિ બહુધા નિશ્ચિત બનેલી 
જણાય છે અતે વળાંક બહુ સ્પજ્ન થતો નજરે પડે છે. 

(૬) ગુર્જરનૃપતિએના લેખોમાં રાજએના હસ્તાક્ષરમાં પ્રથોજાયેલા 
વર્ણોના મરોડ આઘ-નાગરી સ્વરૂપના છે; જેમકે જતા છેલ્લા ખે મરોડ, શના 
છેલ્લાં બે મરોડ, વનો ત્રીન્ને મરોડ, ન સ ચ અતે યતા છેલ્લા મરોડ 
અને ₹તા છેલ્લા ખે મરોડ. ચાલુકયોના લેખોમાં પણુ કોઈક કેોઈઈક અક્ષરના 
આધ-નાગરી મરોડ દેખા રે છે; દા. ત., શ, ચ અતે ₹તા છેલ્લા મરે, 

(૭) આ કાલના હ અને % લગભગ એકસરખો મરેડ ધરાવે છે. 


૪્-૩--૧૬ 


૨૪૨] મૌત્રક કાણ અને અતુ-મૈત્રક કાલ દ પ્ર. 


આવાં સામાન્ય લક્ષણુ ધરાવતા આ વર્ણામાં કેટલાક વણું વિશ્તિ્ લક્ષણે! 
પણુ ધરાવે છે, જે તેએના વિકાસ અને પ્રચારની દષ્ટિએ નોંધપાત્ર છે. આવા 
વર્ણામાં છ, જ્‌, મો, મૌ, ૬, ૬, ળ, ચ, 4, મ અતે છ ખાસ ગણાવી ફ્ઞકાય, 
ખાકીના વર્ણાનાો વિકાસ ઘગે અ'શે અગાઉતા કાલમાં થયે હતો, જેઓનાં 
સામાન્ય લક્ષણુ ઉપર તૉંષ્યાં છે. 


અતગત સ્વરચિહ્ઞોનો પણુ આ સમયે વિકાસ થયો છે. આ કાલના 
આર'ભમાં અ'તગ'ત શાની રેખા વણુને મઘાળે જમણી બાજુએ વળાંકવાળા 
સ્વરૂપે જેડાતી હતી; દા, ત, જ અને સ (પહેલે મરોડ). સમય જતાં એ રેખાને 
જમણી બાજુએ લખાવીતે સહેજ નીચે ઉતારવામાં અવે છે; જેમકે. ₹ (બીજને 
મરોડ) અને અનુમેત્રકકાલીન નામાં. એવી જ રીતે અ'તગત ઇના ભરેડને 
સમય જતાં ડાબી ખાજુએ નીચે ઝુકાવાતે। જેવા મળે છે; દા. ત. મૈત્રકકાલીન સે અને 
અતુ મૌત્રકકાલીન તેના મરોડમાં. અતર્ગત ણની આ રેખાતે ડાબી બાજુએ 
ઝુકાવીને નીચે લ'બાવવાની પ્રભત્તિમાં પડિમાત્રા કરવાનું' વલણુ ઉત્તર મેત્રક- 
કાલથી વધેલુ' જણાય છે. અતગ'ત ૬ મુખ્યતઃ: વણુંની ટોચે પૂણુ ૯ત્તના સ્વરૂપે 
પ્રયોળ્નયય છે. અતગત ફૈતા ખે મરોડ પ્રયેોળ્તતા નજરે પડે છે, જેમાં જમણી 
બાજુએથી આરભીને ડાબી બાજુએ વળતા મરે।ડના વપરાશતું' ( અર્યાત્‌ જીના 
ખીશત મરોડમાં મળતા સ્વરૂપના વપરાશનું) પ્રમાણુ, એનાથી વિપરીત દિશામાં 
શતા મરેડની અપેક્ષાએ, ઓછુ છે, આ બ'ને મરોડે ઉપરાંત કયારેક પૂણુ જત્તમાં 
નીચેની બાજુએ વણુની ટોચે નાતું ખીજું જ૬ત્ત જેડીને પણુ અતગ'ત 
ફૈ સૂચવાતે! નજરે પડે છે; દા, ત. શ. અંતગર્ત ફૈના મેત્રકકાલમાં વ્યાપક 
પ્રમાણુમાં પ્રચલિત યયેલા આ મરેડતે અનુ-મેત્રક કાલમાં વિકાસ થયે છે. એના 
સર્લીકૃત સ્વરૂપને જમણી બાજુએે સહેજ વધારે લબાવેલ છે; દા. ત. જીતે] 
પહેલે મરોડ, કતો બીને મરોડ મેત્રકકાલીન રતા જેવો છે. અતગત ૪ અતે 
જ્નાં ખબ્મે સ્વરૂપ પ્રયોજાય છે, એમાં અમુક વર્ણું સાથે અમુક મરોડ જ * 
ન્તેડાય એવો! ચોક્કસ નિયમ પ્રવત'તો જણાતો! નથી; દા. ત. ધ તેમજ મ અને 
(અતુમૈત્રકકાલીન) વ સાથે બતે સ્વરૂપ પ્રધોજાતાં તજરે પડે છે. ₹ને! નીચલે 
અવયવ ગોળ મરેડવાળા હોવાથી અ'તગત ૩ અને અતર્ગત % એની સાથે ન 
નેડાતાં વણુ તી જમણી બાજુગે મષ્યમાં જેડવામાં આવે છે. ₹ સૂચવવા માટે બે 
પહ્દતિ પ્રથેજ્ાથેલી જેવા મળે છે. મૈત્રકકાલમાં અ'તગત છતા ચિહ્ન્માં જમણી 
બાજુએ ટાયથી સહેજ તીચે (લગભગ મધ્યમાં) ઉમેરાતી રેખા ( દા, ત. ઘૂ અને 
મૂતા ખીશ્વ મરોડ) અનુ-મેત્રક કાલમાં નિશ્ચિતપણે ટોચે ન્નેડ્વામાં આવે જે 


૧૨ *] શલિચિ [૨૪૨ 


(દા. ત. જૂ). અંતગત જતું ચિદ્દ કલાત્મક વળાંકવાળુ' છે. એ ચિહ્માં ડાબી 
બાજુએ મધ્યમાં એક ત્રાંસી રેખા ઉમેરાતાં અ'તર્ઝત જતો મરોડ ધડાય છે 
(જેમકે રતા મરોડ ).અતગત રે, અતગત ઓ અતે અ'તગ'ત બૌમાં સાધારણુ 
રીતે અ'તતમત આ અતે અ'તર્ગત ઇતની પહ્દતિ અને મરોડ પ્રયોજાતાં નજરે 
પડે છે; જેકે આ અતગ ત સ્વરચિહ્નો પ્રયોજવામાં અ'તર્ગત છના ચિહ્નમાં વિકસેલા 
પહિમાત્રા જેવા મરેડતુ' પ્રમાયુ એણછુ' છે, આમ એક દરે ઉત્તર મૈત્રકકાલથી અ તગત 
સ્વરચિહ્રોએ વધુ વિકસિત મરે!ડ ધારણુ કરવા માંડેત્રા છે એમ કહી શકાય. 
પડિમાત્રા કરવાનું' વલણુ ગુજરાતમાં આ સમયથી આરભાયું' અતે સમય જતાં 
એને પ્રચાર ઉત્તરોત્તર વધતે। ગયો એ મહત્ત્વની બાબત ગણાય.પ૫* 


સયુક્ત વ્યજનામાં પછીતો વ્યજન પૂર્વના વ્ય જનને નીચલે છેડે છોભો 
જેડ્વાની સાધારણુ પહદ્દિ અહી પૂર્વના ળ સાથેના કેટલાક સયુક્ત વ્ય'જનોને 
બાદ કરતાં, બારીના બધા સયુક્ત વ્ય'જ્તોમાં સચવાઈ છે; દા. ત. છૂ, વઝ, 
જ્ઞા વગેરેમાં. પૂવના ળ ના નીચેના છેડે પછીતે। વ્ય'જન (જેમકે "યતા પહેલા મસેડમાં) 
નેડવાને બદલે કયારેક ળના ઉપલા જમણા છેડા સાથે પછીને; વ્યજ્ન 
જોડવામાં આવે છે (જેમકે ન્ય ના બીજા મરોડમાં). ન્નેકે અ મરોડ ધણો 
કલાત્મક લાગે છે છતાં એ પ્રચલિત નિયમના અયવવાદર્‌પ તો ગણાય, પછીને 
વ્યજન જ્યારે પૂવતા વ્યજ્ત સાથે ન્નેડાય છે ત્યારે પછીના વ્ય'જનતી 
ફ્રિરારેખાનો લેપ થાય છે. પૂર્વનો જ પછીના વ્ય'જન સાથે જેડાય ત્યારે એના 
નીચલા ગોળ અવયવનો લે!પ થાય છે; જેમકે જ, વ અને કમાં. રિ, ચ્થ, 
ક્ઠિ તેમજ સ્થિમાં પૂવના વ્ય જન અતે પછીના વ્ય'જનને ન્નેડવા માટે નાની- 
શી ઊભી રેખા ઉમેરી છે, આમ કરવામાં તેઓને સીધી રીતે નડતાં ઊભો 
થતે1 આકાર-ભ્રમ નિવારી શકાય, એવી ગણુતરી હોવાનું જણાય છે. સયુક્ત 
વ્ય'જતમાં અ તર્મત સ્વરચિદ્ટ સાધારમુ રીતે પૂવ વ્ય જનતી ટોચે જેડાય છે; 
દા. ત. ટ્રો, સત્યા (પહેલો મરોડ); ૭તાં કયારેક એ અ'તગ'ત સ્વર્ચિહ્ 
પછીના બ્યજન સાથે પણુ ન્નેડાતાં નજરે પડે છે; દા, ત. «મ (બજે મરોડ). 
પછીના થનો ઠ્કઃ'આકાર મરોડ અહી મૃપ્યત્વે પ્રયોશનથો। છે. સયુક્ત વ્ય જનને 
ચાલુ કલમે લખવામાં આ ઠ્ૂકાકાર સ્વરૂપ વધુ માફક આવે એવુ હોવાથી 
એનો વ્યાપક પ્રયોગ થયે છે અને એને લઈ તે સયુક્ત વ્ય'જન ધણુ। કલાત્મક 
ખન્યા છે; જેમકે ળ્ય અને સ્‍્યાના મરોડ. અનુ-મૈત્રક કાલમાં ચના હકાકાર 
મરેોડતી ટોચ પૂર્વના વ્યજનની સમ્‌ ઊ'ચાઈએ પહોંચી હોવાથી એના પર 
શિરેરેખા થવા લાગી છે. પછીને ₹ ગોળ કલાત્મક મરેડે પ્રયોજથે છે 


₹૪૪] જૌત્રક કાલ અને અતુ-શત્રક કાલ [પ્ર. 


(દા. ત. દ્રો માં). અતુ-મૈત્રક કાલમાં પછીના રતા ગોળ મરેડતા છેડાતે લ'ખાવીને 
ઊ'ચે ચડાવી ડાબી તરક સહેજ વાળ્યો છે. દક્ષિણુના સમકાલીન લેખોમાં આ 
પ્રવૃત્તિ વ્યાપકપણે પ્રચલિત હોવાતું' જણાય છે. જ્માં પછીના નની ડાબી 
ટોય પૂવતા ગ્ય'જનને સ્પશ કરીને કોઈ આકાર-ભ્રમ ઊભે! ન કરે એ માટે 
મતી ડાળી ટાચતે ડાળખી ખાજુએ વાળી દીધી છે. અ સયુક્ત વ્યજનતના 
અનુંકાલીન વિકાસને લક્ષમાં લેતાં એ વિકાસ સૂચક ગણાય એક'દરે સયુક્ત 
વ્ય જન કલાત્મક મરેાડતા બન્યા જે. 


સ'કેતચિહ્દોમાં અનુસ્વાર અતે વિસર્ગ બિ'દુસ્વરૂપે તેમજ નાની આડી 
રખા-સ્વરૂપે પ્રયોશનયા છે, કયારેક વિસગ ખે નાની ઊભી રેખાખેો વડે સચવાય 
છે; દા. ત. ત:. તેઓને પ્રષોજવાની પહ્દતિ વર્તમાન પહ્દતિતા જેવી જ છે. 
ન્િદ્વામૂલીયતો મરોડ તત્કાલીન નતા મરેોડને મળતે છે. એ મરેડતી 
વાયવ્ય-સંગ્ત રેખા વણ્‌(જ% અગર શ)તી સાથે ચાલુ કલમે જેડાય છે. (દા. ત. 
જ સાથેનો એનો પ્રમોગ.) અનુ-મૈત્રક કાલમાં પણુ આ સ્વરૂપ અતે પદ્દતિએ 
જિટ્વામૂલીયતું' ચિહ્ પ્રથોજયુ' છે, ઉપષ્માતીયતુ ચિહ્દ સમકાલીન ૮૦ ના 
અ'કચિહ્ટ સાથે મળતુ આવે છે. એ પણુ વણુ(૧ કે %)તી ટોચે જેડાય છે. 
જિદ્વામૂલીય અને ઉપધ્માનીયના જ્ેડાણુ વખતે વર્ણુની ટોચની શિરોરેખાતો 
લોપ થાય છે. વર્ણુને પ્રચોજવાનું' અ'તર્ગત સ્વરચિહ્દ જિટૂવામૂલીય અને 
ઉપષ્માનીયના ચિહ્ન સાથે નેડાય છે; જેમકે ૧ સાથેના ઉપષ્માનીયના મરોડમાં, 
હલ'ત વ્ય'જનો સૂચવવાની પહ્દતિ મેત્રકકાલમાં વેવિષ્યપૂર્ણુ જણાય છે. હલ'તને 
(૧) કયારેક આગલા અક્ષરની નીચે વિલક્ષણુ સ્વરૂપે (દા. ત. શત્‌ માં તને 
કાકપાદ જેવા સ્વરૂપે) જેડીને, (૨) કચારેક વર્ણને! પ્રાચીન મરોડ પ્રયોજીને 
(દા. ત, હ ને! પહેલે મરૈ.૩), (૩) કયારેક પ્રચલિત મરેોડની શિરેરેખા દૂર 
કરીતે (દા. ત. ઉતા! ખીજ મરોડ), (૪) કયાંક શ્રિરોરેખા દૂર કરેલા મરેહની ઉપર 
(છુદી) આડી રૅખા કરીને (જેમકે ભ માં), અથવા (૫) વર્ણુના મરેડતી ટોચે 
ત્રાંસી રેખા પ્રયોજને (દા. ત. તતો છેલ્લો મરોડ) સૂચવવામાં આવે છે. આમાંની 
છેલ્લી ખે પદ્ધતિ આ પછીના કાલમાં પણુ પ્રચક્ષિત રહેલી જષ્‌ાય છે. 


અહીં અ'કચિહ્ો બ્રાહ્યા અની પ્રાચીન શલીએ લખાયાં છે. પ્રાચીન રોલી 
મુજલ ૧ થી હ સુધીના અ કે! માટે નવ ચિહ્નો ઉપરાંત ૬૦, ૨૦, ૩૦, ૪૦, પ૦, 
૬૦,૪૭૦, (૦, ૯૦, ૧૦૪, અને ૧૦૦ તા અકચિદ્દ પરથી સાધેત ર૦૦, ૩૦૦ 
વગેરેનાં ચિહ્ન,-એમ અલગ અલગ ચિહ્ન પ્રયોજવામાં આવે છે. દશાંશ-પદ્દતિ(નૂતન 
શેલી)તો! પ્રચાર ભારતવર્ષના ઇંતર ભાગોમાં થવા લાગ્યો હતે, પરતુ ગુજરાતમાં 


૧૨ સુ] લાપ [ર૪૫ 


એને પ્રયોગ અનુમેત્રકકાલીન ઉત્તરી શેલીના લેખોથી દેખા દે છે. અહીં પ્રયે”યેલાં 
અઝકચિદ્દો પૈકી (૦ અતે ૪૦ તાં એક કરતાં વધારે મરેડનાં અ'કચિહ્ન 
મરયેજયાં છે. આ અ'કચિક્રોના મરોડ આ કાલના વર્ણ સાથે કેટલુ ક આકાર-સામ્ય 
ધરાવે છે; દા. ત, ચોગડાતો મરોડ શિરેરેખા વગરના સયુક્ત વ્યજનત 'જ સાથે, 
પાંચઠાનો મરોડ ના સાથે, ૨૦ નો મરોડ થ સાથે, ૩૦તો છના (વૈકટિપક) મરોડ સાથે, 
૪૦ નો પહેલે। મરોડ સયુક્ત વ્ય જન પ્ત અતે બીન્ને મરોડ ત વણુ' સાથે મળતે! 
આવે છે. ૫૦ અને ૧૦૦ ના મરેડ લગભગ સરખા છે અતે તે અ ના મુખ્ય અ ગને 
મળતા છે, જ્યારે ર૦૦ નો મરોડ ઞતે ધણે અરે મળતો છે. ૭૦ નો. મરેડ 
સયુક્ત વ્યજ્ત હં ને મળતો] જણાય છે; જેકે આ આકાર-સામ્ય ઉપરથી 
અ'કચિહ્ન અક્ષરચિજ્ો ઉપરથી સાધિત થયાં છે એમ નિશ્ચિતપણે ડહી શકાતુ” 
તથી, ધણૅ ભાગે આ અ'કો અને વર્ણાનુ' આકાર-સામ્ય આકસ્મિક હોવાનું 
જણાય છે.૨૫ આ અ'કશેલીમાં શત્યતુ' ચિહ્ધ તથા સ્થાન-મૂલ્યની પહ્દતિ પ્રચલિત ન 
હોઈ સ 'ખ્યાએ દર્શાવવા માટે તે તે સ'ખ્યાતુ' અલગ અલગ ચિહ્ન પ્રથેજાતુ'. દા. ત. 
૧૫૬ લખવા માટે ૧૦૦ તુ, ૫* તું અને ૬ તુ' એમ ત્રણુ ચિહ્ પ્રયોજાતાં, જ્ય રે 
૧૦૪ માટે ૧૦૦નું અને છ તું એમ ફક્ત ખે જ ચિહ પ્રયોજવાં પઠતાં, એવી રીતે 
૪૩૦ માં ૪૦૦ તું એક અને ૩૦ નુ એક એમ ખે જ ચિહન પ્રયોજવાં પડતાં, 

મૈત્રક અતે અનુ-મૈત્રક કાલ દરમ્યાન દક્ષિણી જેલીતો જે લિપિપ્રકાર ગુજરાતમાં 
પ્રયોજનયો છે તેને ઉત્તર અને દક્ષિણુ ભારતવષષતા સમકાલીન લેખોની લિપિ 
સાથે સરખાવતાં જણાય છે કે ગુજરાતની લિપિ પર્‌ દક્ષિણી અને ઉત્તરી એમ 
બત્તે શેલીઓતી અસર થમેલી નનેવા મળે છે, પર'તુ એમાં દક્ષિણી શૈલીની અસર 
સવિશેષ થઈ છે. આ રૈલીની અસરનુ' અધિક પ્રમાણુ ગુજરાતની લિપિમાં છેક 
ક્ષત્રપકાલથી દેખા દે છે અને મેત્રકકાલના અ'તપયત અને અ'શતઃ એ પછી 
પણુ ચાલુ રહે છે સાથે સાથે ઉત્તરી રોલીની કેટલીક અસર નજરે પડે છે. આમ 
ચુજરાતની આ સમયતી લિપિ દક્ષિણી શૈલીનાં લક્ષણુ સવિશેષ ધરાવતી હોવા 
છતાં, ગુજરાત ઉત્તર ભારતવર્ષની સીમા પર્‌ આવેલું હોવાથી સાંસ્કૃતિક સ'પકષે 
કારણે, ઉત્તરી શૈલીની લિપિની પણુ એના ઉપર સ્વાભાવિક અસર્‌ થઈ છે. એ 
અસરને પરિણામે ગુજરાતની લિપિ પશ્ચિમ ભારતવર્ષની એ સમયની અન્ય લિષિઓને 
ધણુ અંશે મળતી આવવા છતાં જુદી પડે છ્ઠે.૫૬ 


ઉત્તરી શૈલી (માકૃતિ ૮-૯) 
આ રોલીતે પ્રચાર ગુજરાતમાં ઈ. સ. ના નવમા સૈકાની પહેલી પચીસીથી 
થવા લાગ્યો, આ સૈલી ઉત્તર જ્ઞારતવરષ'માં છેક ઈ. સ. તી પાંચમી સદીથી પ્રચે।જાતી 


કૈ૪યે] મૈત્રક કાલ અને અનતુ-શૈત્રક કાલ [બ્. 


હતી, આયી ગુજરાતમાં ઉત્તરી શેલીનું પૂર્વકાલીન સ્વરૂપ ઉત્તર ભ્ઞારતવર્ષના 
ઈ, સ. ૪૦૦ થી ઈ. સ. ૮૦૦ દરમ્યાનના લેખોમાં પ્રાપ્ત યાય છે. આ લિપિના પૂવ” 
કાલીન સ્વરૂપને૧૭ લક્ષમાં લઈ ને અનુ-મેત્રકકાલીન ઉત્તરી શેલીની લિપિતુ' સ્વરૂપ અને 
એમાં થયેલે। વિકાસ તપાસીએ એ પહેલાં ખે બાબત ધ્યાનમાં લેવી જરૂરી છે : (૧) 
ઉત્તરી અને દક્ષિણી સૈલીએ મૃળ ( મોર્ય કાલીન ) બાછીના રૂપાંતરમાંથી ઉદ્ભવી છે, 
છતાં એમાં બધા જ વર્ણાના મરેોડમાં શૈલી પ્રમાણે અલગ અલગ રૂપાંતરો થવાનુ 
જણાતું નથી. એવા કેટલાક વર્ણાનુ સ્વરૂપ ઉત્તરી તેમજ દક્ષિણી શેલીમાં એક- 
સરખુ રૂપાંતર પામીને પ્રચારમાં રહેલું નજરે પડે છે. ખાસ કરીને છ, ગ, ટ, , 
₹, ૧, જ, ૧, છ (વૈકલ્પિક સ્વરૂપ), ૧, ૫ અને ઇના મરોડ બ'ને શેલીઓમાં 
એકસરખા સ્વરૂપવાળા પ્રયોજાતા હતા, ન્યારે બાષીના વર્ણાનાં સ્વરૂપોમાં વત્તે- 
એછે અ'શે તફાવત નજરે પડે છે. (૨) ઉત્તરી શેલીના વર્ણાની બાબતમાં મહત્ત્વની 
નોંધપાત્ર બાબત એ છે કે આ સેલીમાં વ્ણોને નીયલે છેડે નાની-શી ઊભી રેખા 
ઉમેરવામાં આવતી, આ પ્રરૃત્તિ સાતમા-આઠમા સૈકામાં ઉત્તર ભારતમાં આરભાઈ 
હતી અને નવમા સૈકામાં એ ઉત્તર ભારતમાં અતે ગુજરાતમાં પણુ વ્યાપક બનેલી 
જણાય છે. ૪, ૪, ચ, થ, ₹, ધ, ૫, વ, ૨, ₹, ૪, ૧, ૫, સ અને ૪માં નીચલે 
છેડે નાની-શી ઊભી રેખા ઉમેરાઈ છે. નને વણુતે અંગભૂત ઊભી રેખા 
હોય તો આ માટે એ રેખાને જ સહેજ નીચે લંબાવવામાં આવી. આ તાતી રેખા 
ઉમેરવાને લઈ તે આ વર્ણના સ્વરૂપમાં કાંતિકારક પરિવર્તન આવ્યુ. મોઢા ભાગતા 
વણું તેએના પ્રાચીન સ્વરૂપથી છેટા પડીને અર્વાચીન નાગરી સ્વરૂપની નિકટ આવી 
ગયા. વળી આને લઈને ઉત્તરી શેલી અને દક્ષિણી શેલી વચ્ચેતુ' અ'તર 
વધી ગયુ, 


ઉપર્યુક્ત બ'ને ખાખત લક્ષમાં લઈ ને આ લિષિના વર્ણોતુ' સ્વરૂષ તપાસીએ 
તા એમાં કેટલાંક સાધારણુ લક્ષણુ જણાઈ આવે છે : 


(1) ચિરેરૅખા મુખ્યત્વે નાતી આડી રેખાના સ્વરૂપે અતે કવચિત્‌ બિં'દુ- 
સ્વરૂપે પ્રયોજાય છે. શિરેરેખા કયારેક ત્રિકોણાકારે પણુ પ્રયોજાઈ છે. વ, ર, ૨ 
જેવા મથાળે એક ટોાચવાળા વર્ણામાં કયાંક કચાંક શિરોારેખાની લ'બાઈ વધવા 
લાગી છે. ખે ટોચવાળા વર્ણામાં ડાબી ટોચે શિરેરેખા અચૂક કરવામાં આવતી. 
સમય જતાં એવા વર્ણાોની જમણી ટાચે પણુ શિરેરરેખા થવા લાગી અનેં કયાંક 
તા આ બને અલગ અલગ શિરેરેખાએને સાંકળીને એક સળગ શિરેરેખા 
કરવામાં આવી, જે શિરોરૈખાતા પૂણુ વિકાસની અવસ્થા સૂચવે છે; દા. ત. જ, આ, 
ઘ, ૫, સ, ૨, ૫ અતે તના મરોડ, અહીં ઘ સિવાયના બધા જ વ્ય જતાક્ષરેને 


૧૨ સુ] લિપિ [ ૨૪ 


મથાળે સિરોરેખા કરવામાં આવે છે. સ્વરાક્ષરામાં અ, મા અને ૩માં એ 
નિશ્ચિતપણે પ્રયોજાય છે, બાકીના સ્વરમાં એની શરૂઆત થયેલી નથી. 


(૨) આ ઉત્તરી શેલીની લિપિમાં અગાઉની દક્ષિણી શેલીના કેટલાક મરે 
પણુ પ્રયો?નયા છે. ઉત્તર ભારતવષષ્માં ત તો વિશિણુ મરોડ પ્રયોજતેોઃ હતે 
તેતો અહી' સ્વીકાર થયો નથી, એને બદલે એને અગાઉનો મરોડ અહી' 
પ્રયોશ્નયો છે. એવી રીતે ટનાં મેત્રકકાલીન મરોડ-વૈવિધ્ય પણુ અહીં ગ્રયોજયાં 
છે. રતો દક્ષિણી મરોડ, એના ઉત્તરી મરોહની સાથે।સાથ, પ્રધે!ન્નતે રહ્યો છે. ભુલાતી 
જતી દક્ષિણી શલીની અસરના આ નમૂના સૂચક છે. 

(૩) જે વર્ણોના સુખ્ય અવયવ ઉપરની બાજુએ બહિર્ગોળ આકાર ધારણુ 
કરતા હોય તેવા વર્ણમાં (દા. ત. લ અને માના ડાબા અ'ગમાં અને તના મુખ્ય 
અગમાં ) એ ગોળ અવયવને પ્રચલિત પહ્દિએ શિરેરૅખાની સાથે નાનાી-શી 
(અ'ગભૂત ) આડી રેખા વડે સાંકળવાનતે બદલે કયારેક એને શિરેરેખાથી 
અલગ રાખવામાં આવે છે. ચાલુકયવ'શના લેખોમાં ( દા. ત. સ, આ અને તમાં) 
તેમજ ચાપવ'શના લેખમાં ( દા. ત. તમાં) આમ કરવામાં આવ્યુ' છે. ઉત્તર 
ભારતવર્ષના ઉત્તરી શૈલીના લેખોમાં આ પ્રઉત્તિ વ્યાપકપણે પ્રચલિત હતી, 
જ્યારે ગુજરાતમાં એતું પ્રમાણુ ધણું જૂજ જણાય છે. 

(૪) અહી કેટ્ટ્ીક અનિયમિતતાઓ પણુ ન્નેવા મળે છે; જેમકે શે(ખીન્ન 
ખાનાનો ખીદન્ને મરે તીચેને। ગોળ અવયવ વિપરીત દિશામાં કરવામાં આવ્યો 
છે. એવી જ રીતે જને! મરોડ (છેલ્લા ખાનાને પહેલો મરોડ) ડાબેથી જમણે 
ઊલટાઈ ગથે॥ છે. આટલી અતિયમિતતાએ ખાદ કરતાં એક'દરે વણું સ્પજ્ટ અને 
સત્રમાણુ લખાયા છે. 

(૫) અ, આ, ઘ, ઉ, થ, ભ અને ચ જેવા વર્ણાના કેટલાક મરોડમાં તીચલા 
છેડા જમણી બાજુએ સહેજ વાળવામાં આવે છે, જે કલાત્મક લેખનની પ્રરૃત્તિના 
સૂચક છે. 

એક'દરે જેતાં આ લિપિતા ઉપલખ્ધ વર્ણમાં અ(વેકલ્પિક્ર મરે।ડ), ર, કૈ, 
જૌ, ઈ, સ, ધ, વ અને મ આ વર્શાને તેએઓતતું વત'માન નાગરી સ્વરૂપ પામવાને 
હજી વિકાસના કેટલાક તબક્કાએ માંથી પસાર્‌ થવાનું બાકી રહે છે, જ્યારે બારીના 
વષુ' તેઓની વત માન નાગરી અવસ્થાને પામવાની અણી પર આયીને ઊભા છે. 


આ લ્ષિપિનાં % સિવાયનાં બધાં જ અ તગત સ્વરચિહ્ પૂણુ વિકાસ પ્રાપ્ત 
કરવાની અણી ઉપર આવ્યાં છે, પડિમાત્રા તરીકે અ'તર્ગત ણતો એચ્ક્િક પ્રયોગ 


૨૪૮] પત્રક કાલ અને અતુ-શૈશ્રક કાલ | પ્ર. 


કરવાનું વલણુ અગાઉના દક્ષિણી રોલીના આ અ'તગ'ત સ્વરચિહ્નતા પડિમાત્રાત્મક 
પ્રયોગની અપેક્ષાએ વધ્યું છે. અહીં પણુ અગાઉતી માફક એતું વળાંકવાળુ' 
સ્વરૂપ બહુધા પ્રવેજયું છે; જેમકે રે (પહેલો મરોડ), જે, વો અતે શૌમાં; હતાં 
કયાંક કચાંક એને સુરેખ મરોડ પણુ પ્રયોજાવો શર થયો છે; જેમકે સ યુક્તાક્ષર 
ન્તોમાં. આ, ઓ અને ગનાં અતગત સ્વર્ચિહ્ધોમાં જમણી બાજુની ઊભી 
રેખાની રાચને વણની લ'બાવાતી સુરેખા સાથૅ સાંકળવામાં આવે છે. જેકે એ 
શિરોરેખાએની ટોચને સ્પશ કરૈ છે ખરી, પરતુ એતી પાર જતી નથી. અહી' 
વણુની શિરેરેખાને ડાબી બાજુએ લખાવીને અ'તર્મત ૨ અને રૈનાં ચિહ્નો 
સાથે સાંકળવાની પ્રથા શરૂ થઈ જણાતી નથી (જુઓ જિ અને જીતા મરેડ). 
અતતગ'ત સ્વરાંચેદ્દોના સ્વરૂપના વિકાસની સાથે સાથે તેઓને વ્ય'જનો સાથે 
જેડવાની પદ્દતિ પણુ અર્વાચીન પ્રકારની બનતી જાય છે. સાધારણુ રીતે વણુ'ની 
રાચે ન્નેડાતાં અતર્ગત સ્વરચિહ્ન નિયમિત પ્રકારે જેડાયાં છે. ખાકી અગાઉ 
વર્ણુને નીચલે છેડે નેડાતાં અ'તગત સ્વરચિદ્ન જેડવામાં વિવિધ પદ્ધતિ 
જેવા મળતી હતી, પરતુ આ સમયમાં વર્ણુના નીચલા છેડૅ નાની ઊભી રેખા 
ઉમેરાવા લાગતાં, એ રૈખા સાથે જ અતત ૩, ઝ અને નાં ચિહૃ 
જેડાવા લાગ્યાં, પરિણામે આ ચિહ્ધો જેડેવાની ખાબતમાં સ્થિરતા આવી અતે 
એ ચિહ્નો અર્વાચીન પહદતિએ પ્રથોજાવા લાગ્યાં. 


આ લિપિમાં સયુક્ત વ્ય'જનેોના ન્નેઠાણની તરે જુદી જુદી પહ્દતિ 
પ્રયાજાતી નજરે પડે છે : (3) બ્ય જનની નીચે વ્ય'જન સીધે। ઊભો! જેડવે। (દા. ત. 
થૂ, ત્તો, પ0), (૨) વ્ય'જનની નીચે ત્રાંસી સ્થિતિમાં વ્ય'જન જેડવે। (દા, ત. શ), 
અને (૩) વ્ય જનની જમણી બાજુએ વ્યજન જેડવે (દા. ત. ૯૧). આ ત્રણુ 
પદ્દતિએઓમાં પહેલી પદ્દતિતું પ્રમાણુ સોથી વછુ છે, બીજ પહૃતિનું પ્રમાણુ એનાથી 
ઓછુ છે, જ્યારે ત્રાજી પદ્દધતિતી માત્ર આછી રારૂઆત થતી જણાય છે. ત્રીજી 
પદ્ધતિએ પ્રયોશ્નયેલા સ'યુક્ત વ્વજનમાં પૂર્વના વ્ય જનની જમણી અને પછીના 
બ્ય'જનની ડાખી રેખા એકાકાર બનતાં સયુક્ત વ્ય'જનં અર્વાચીન સ્થિતિના 
(પૂવ--પશ્ચિમ સ્થિતિના) બને છે. ચ વણું'નતો વિકાસ થયે! હોવા ૭તાં, પછીના 
ચ તરીકે અગાઉનો ઠૂકાકાર મરોડ જ વ્યાપકપણે પ્રષેોશનયેો છે, જેકે એના 
જમણા છેડાને વધુ ને વધુ ઊ'ચે ચડાવવામાં આવે છે (જેમકે ળ્ટયમાં). કચાંક 
એ લ'ખાવાયેલા છેડાને વણુંતી શિરેરેખા સાથે સાંકળવામાં આવે છે (દા. ત, 
હ્યમાં). પૂવના સતો રેકાકાર મરોડ ઘડાવા લાગ્યો છે, જ્યારે પછીને ર 
વતતમાન પદ્દડતિએ પૂર્વના વ્ય'જનની નીચે ડાખી બાજુએ પ્રયોજાવા લાગ્યો 


યર] લિધષિ [૨૪૨ 


જ (જેમકે સ્રિમાં). સમાં ગ ના તત્કાલીન વિકસિત મરેડના ડાબા અ'ગમાં, 
એ અ ગના તીચલા છેડાને મળતો મરોડ જેડુવામાં આવ્યો છે. એક'૬રે «નેતા 
વર્ણા અને અતર્ગત સ્વરચિહ્ધો તેએની વતમાન નાગરી અવસ્થાતી નિકટનાં 
ખન્યાં છે, એવું સ'યુક્તાક્ષરાની બાબતમાં જણાતું નથી. 


સ'કેતચિહ્નોમાં અતુસ્વાર અને વિસગ' મુખ્યત્વે પોલા મી'ડાના સ્વરૂપે 
પ્રચલિત પદ્દિતેએ પ્રયોજાયા છે. જિદૂવામૂલીયતું' ચિહ્ન તત્કાલીન સ વર્ણને 
મળતુ છે, જ્યારે ઉપષ્માનીયતુ ચિહ્ન એના દક્ષિણી મરોડની સાથેસાય વીંછીના 
અ'કેોડાના આકારે પણુ પ્રયોન્તયુ' છે. વણું સાથે તેઓને જ્નેડવાની પદ્ધતિ 
તત્કાલીન પ્રચલિત પહાતિતે અનુરૂપ છે. વ્ય જ્નનું' હલતપણું દર્શાવવા માટે 
વ્ણુંની નીચે ચાલુ પહતિએ અને સ્વરૂપે હલ'તસૂચક રેખા છુટી પ્રયોજવામાં 
આવે છે, અવગ્રહતેો ગ્રથોગ ચુજરાતમાં આ સમયથી મળવા લાગે છે, 
અવપ્રહની જરૂરિયાત પ્રાકૃતિમાં નહે, પણુ સસ્કૃતમાં પડે છે. ખાસ કરીને 
પદને અતે આવેલા ૯ અતે સ પછી બ આવે ત્યારે એની જરૂર પડે છે. 
પ્રાચીન લેખન-પદ્દતિમાં પદ પદ વચ્ચે અતર રાખવામાં આવતુ ન હોવાથી 
અને રવર્‌-સ ધના નિયમ મુજબ પદને અતે આવેલા ૪ અને ઓ પછી અને 
લોપ થતો હોવાથી મૂળ ઉત્તર પદના- આર ભમાં અ રહેલો હતે! કે નહે એ વિશે 
કોઈ વાર સ'દિગ્ધતા રહે, આ સ'દિગ્ધતાના નિવારણુ માટે લુપ્ત ઝ દર્શાવવા 
"ખાસ ચિહ્દ મમેન્નયું.પ૬ ગુજરાતમાં ક્ષત્રપકાલથી સસ્કૃત અભિલેખા મળે 
છે, પર'તુ મૈત્રકકાલ સુધીના સ'સ્કૃત લેખોમાં અવમ્રહનુ' ચિહ્ન પ્રચોજયુ” નથી. 
(યાં લુષ્ત સતા ધણાખરા પ્રસંગોએ એને લેપ પૂર્વાપર સ'બ'ધ પરથી 
સપણ થતો હતે... અનુ-મેત્રક કાલથી ઉત્તરી સેલીતા લેખોમાં અવમ્રહતું ચિહ્ન 
પ્રયોજ્ળવા લાગે છે, જેનો પ્રયોગ ઉપર કહેલી સ દિગ્ધતા નિવારવા માટે ખરેખર 
દર ગણાય. અવત્રઉનું' સ્વરૂપ આ કાલ દરમ્યાત એના વર્તમાન સ્વરૂપને 
પામ્યુ' છે, આ લેોપચિહ્ટ પ્રયોજ્વાનેો પ્રસંગ સ'ધિમાં થતા મતા લોપ અગે 
નજરે પડે છે, છતાં આ ચિક્ટ મના ચિહ્દ સાથે સામ્ય ધરાવતું તથી; પ્રાયઃ 
આ એક પ્રકારનું વિરાર્માચેહ્ટ જેવુ' સ્વત'ત્ર ચિહ્ધ હશે. 


અ'કે! સૂચવવા માટેનાં ચિક્ આ લિષિમાં દશાંશપદ્દતિશ્ને પ્રયોજાતાં હોવાથી, 
ચિહ્દોની સખ્યા (૧ થી ૯ સુધીતાં અને શન્યનુ' એમ) ૧૦ ની નિશ્ચિત બની. 
અહીં 1 અતે ૦ ના મરોડ ન્નણુવા મળતા નથી. ખાકીનાં અ'કચિહ્નોમાં 
ર્‌, 9, ૬ અને૮ નાં ચિહ્ન તેએના વર્તમાત નાગરી મરેડની નિકટનાં બન્યાં 
છે, જયારે ૨," અતે " ને થે।ડીક પ્રક્રિયામાંથી પસાર થવાનું બાકી રહે છે. 


પ૦] શૈત્રક કાલ અને અનુ-શૈત્રડ કાલ | પ્ર. 


૬ ના મરેડને પણુ અમુક તબક્કામાંથી પસાર થવાનું રહે છે,૫૬€ સ્થાનમૂલ્યતી 
પદ્દતિ આર'ભાઈ હોવાથી સ ખ્યાએ સૂચવવાનું સરળ બન્યું છે; દા. ત. ૧૬૬ 
સૂચવવા માટે શતકના સ્થાતે ખ નુ', દશકના સ્થાને ૬ તું' અને એકમના સ્થાને 
૬નું' સિદ મૂકવામાં આવે છે. આ પદ્દતિને લઈ તે બહુ જ ઓછાં ચિહ્ઠ યાદ 
રાખવાં પડતાં હતાં, તેથી આ પદ્દતિ ઘણી ઝડપથી પ્રચલિત બતી.૨” 


એક'દરે જોઈ એ તે! ગુજરાતમાં તવમી સદીથી પ્રયોજાવા લાગેલી ઉત્તરી 
સૈક્લીની લિપિ નાગરી લિપિતી વર્તમાન અવસ્થા તરફે વિકસતી જષાય છે. ન્ને- 
કે આ સમયના ઉત્તર કાલમાં (દસમી સદીના ઉત્તરાધ માં) મોટા જ્ઞાગના વણું 
તેએના વર્તમાન નાગરી સ્વરૂપને પામવા લાગ્યા હતાં, છતાં શિરોરેખાનો વિકાસ 
એના વતમાત રવરૂપ જેવે! થયો નહોતા. અ'તગ'ત જીના ચિહ્ન સિવાયનાં 
ખીજ અ'ત્ગાત સ્વરચિહ્ન તેએના વિકાસતા અર્વાચીન તખક્કે લગભગ આયી 
પહોંચ્યાં હતાં. સ યુક્ત વ્ય'જ્નોને તેઓની વત માન અવરથા પામવામાં હેજી ઘણી 
અવસ્થામાંથી પસાર થવાનુ' બાકી હતુ', આથી એક'દરે આ સમયતી લિપિને 
આર ભિક સ્વરૂપની નાગરી કે આદય-નાગરી કહી શકાય, આ ઉલલેપિતે ઉત્તર ભારતના 
તમજ દખ્ખણુના એ લિષિમાં લખાયેલા લેખાતી૨પ લિપિ સાથે સરખાવતાં 
એ ખાબત સપણ થાય છે કે તેઓની વચ્ચે કોઈ નોંધપાત્ર ભેદ વરતાતે! નથી; 
અર્થાત્‌ આ સમય દરમ્યાન આ લિપિનો સાહજિક વિકાસ બધે જ થતે! રલો 
છે, પરતુ ઉત્તરી ( દેવનાગરી ) કે દખ્ખણી ( મરાડી બાળબોધ ) જેવે। પ્રાદેશિક 
ભેદ તારવી શકાતે। નથી, 


પાદટીપેા 


૧, ખ્યૂલરે અશોકના સમયમાં બ્રાહ્મી લિષિમાં ઉત્તરી અને દક્ષિણી રેલીને ભેદ શરૂ 
થયો હોવાનું માનેલું, જુઓ 301311૯1, 70744# 74/૮05/«//, [2- 51 1. 

પરતુ ખાહ્મી લિપિમાં એવો પ્રાદેશિક ભેદ થયાનું જણાતુ' નથી. જએ] 07[08581:, 
75770797 40 £0/2057#/8# 0 24257 57467 5૯, [* 25-30 અને 
4131066 112518 12માં, 20747 £૮/૮0૬74#7” 122. 54 1, 


૨, દ્વા3, 7. ૮9, [, 09 " 3, ઠા #., [0[* 115 પિર 


1૨ ઝુ'] લિપિ [૨૫૧ 


૪. આ સસચના વર્ણાની ઊભી રેખાના નીચલા છેડા ડાખી ખાજુએ નમે 9 અને 
«યાં તીત્ર કોણુ દાખવે છે (8િપ॥]લા, £/74., 120. 68); #્ય!રે અ'તર્ગત રવરચિદ્દ ધણા અને 
મરૉડદાર બને છે (શેરીસજર ઓજા, મારલીય પ્રતસીસ જિપિનાળા, વૃ. ૬૨), 

જિપિ 3 વર્ણાને લગતા પ્રાચીન હહ્લેખોમાં અવતા “કુટિલ'” શખ્દના પ્રયોગ પરથી 
પ્રિન્સૅપ, ફ્લીટ, ઓઝા વગેરે અ લિષિને “કુટિલ લિપિ'* કહે છે (જુએ બોજા, માત્રાજિ, 
૧. ૬૨), પરતુ એ ઉલ્લેખો માં” “કટ્લિ'' રાબ્દ વળાંકદારતા અથમાં નહિ, ષણ વિકટના 
અથ*માં પ્રચોન્તયો છે એમ દર્શાવીને, બ્યૂલર એ નામને! અસ્વીકાર કરીને એને બદલે 
“તીત્રકાણુદાર” એવો શખ્દ પ્રયે!જે છે (ડેપ॥1€ 07. «., ૪, 69), છતાં શેણભાત્મક મરે.ડના 
અથમાં કુઢિલ રાખ્દને। પ્રયોગ ચાલુ રાખવ! જેવો! ગણાય (11, 9/- «૪. 9. 115 4.). 


પ. 19દ&1, ૦0૪7. ૮૪., 1૩- 165 1. 

૬. ડો. દાની મેતરકોના અહિલેખે,ની જ્તિપિને કાહિયાવાડી લિષિ-રૌલી તરીકે એળ ખાવે છે, 
(જ- જ-, 9. 168), પરતુ મેત્રકેનાં તામ્રરાસને! સૌરાષ્ટ્ર ઉપરાંત મધ્ય ગુજરાત અને પૂર્વ” 
ગુજરાતને પણુ આવરી લે છે. વળી મૈત્રક રાન્યના અભિલેખોની લિષિ અને દક્ષિણ 
ગ્રુજરાતતા સમકાલીન અભિલેખોની લિપિ વચ્ચે ખાસ ને.ધપાત્ર ફરક પડતે! નથી. અન્યત્ર 
ડૉ. દાની પણુ તૈફ્ટકો, લાઢના ગુજરા અને મૈત્રકોના લેખોની લિષિ એકસરખી હોવાનું 
જણાવે છે (77. ૮% [. 165). 


૭. જુએ! કેઉ111૯19, ૭૪. ૮૪., [9, 81 અને સજા, મળપ્રારિ, ઉ. ૪રૂ. 
૮. 12૮0101, 07. ૮., 0. 184 «- કપલ, ૦%. ૮#., ૪. 82 
૧૦. ગુજર।ના નીચેના લેખે।માં હસ્તાક્ષર ઉત્તરી રોલીમાં કરેલા છેઃ 


(3) દદ રનના કલચુરિ સવત ૩૮૦(ઈ, સ. ૬૨૯)ના ખેડાના, કઃ સ'. ૩૮૫ 
(ઈ. સ, ૬૩૪)ના ખેડાના અને ક, સ, ૩૯ર(ઈ- સ. ૬૪૨)ન! સખેડાના 
લેખોમાં. (જુએ! પ41783111, €0//#5 7૮7૪707897 276૮0772, 1701. 117, 
1. 57, 67 વવ 78.) 

(૨) જયલટ ૩ નના ક. સ'. ૪૫૬(ઈ. સ. ૭૦૬)તા નવસારી લેખમાં (જુઓ 
1311, ##7.; [૩- 18.) 

(૩) જયભઢ ૪ થાના ક, સ'. ૪૮૬(ઈ. સ. ૭૩૬)ના કાવીના અને ક. સ. 
૪૮૬ના ખીજ એક લેખમાં (જુએ ]411દ5131, 07. ૮૪., [9[. 96 દ્વાણતં 102.) 


૬૧. 8013121, 97. ૮., [. 70 અને ઓજ, માષાછિ, છ, ૭૦ 
૧ર. અવોગવ!હાતડ નમૂના પટમાં સ કેતચિદ્દોમાં આપ્યા છે. 
૨૬૩, 42૮84, ૦/#. ૮૪*, [1 165 


૧૪. નેકે અહીં" ષડિમાત્રાતું સ્વરૂપ વળાંકવાળુ જેવા મળે છે, જે સમય જતાં 
સુરેખ બને છે. પડિમાત્રાનુ' (અહી પ્રથોન્નસુ' છે તેના જેવુ') વળાંકવાળી' સ્વરૂપ બ ગાળી 


૨૫શ] મૈત્રક હાલ અને અતુ-સૈત્રક કાલ | પ્ર. 


લિપિમાં અધષય”ત ચાલુ છે. (જુએ: મસા, માપ્રાદિ, છિવિપત્ર ૭૮ માં બગાળો-ક્રિપિમાં 
જે; જૈ, જો અને સતા મરોડ.) 


રૃપ, બ્રાંીનાં પ્રાચીન શૈલીનાં અકચિદ્ટ અક્ષરચિજ્નો પરથી ધડાયાતું પંડિત 
ભગવાનલાલ ઈંદ્રછીએ (/0#દલા 40૮78૪4, 1701. 1/1, 9. 4) અને ત્યાર પછી દત્ત 
અને સિધે (છિન્‍્ટુ ચળિત્તરાલ્જા ર્તિજ્દાલ, શું ૧, ૧. રૂ૪) પણ્‌ માનેફુ, પરતુ બ્યૂલર 
(7/4, 0૦1. 1/71, 9. 48), બાને'લ (50ઘ/# 704140 20727૪/%/7, ૪- 60), ઓઝા 
(માત્રાઝિ, ૫, ૧૦૬) વગેરે વિદ્દાના આકાર-સાસ્યવાળા અકો અને વર્ણો વચ્ચેના સ'બ ધનુ 
ક્રોઈ નિશ્ચિત ધોરણુ વરતાતું તડિ હોવાનું પ્રતિપાદિત કરીને આવા આકાર-સાટક્યને 
અઆ[કસિમિક ગણાવે છે. 


૬૬, આ સમયે ગ્રુજરાતમાં દક્ષિણી રોલીની લિષિની સાથે!સાથ ઉત્તરી શૈલીની લ્િષિ 
પણુ પ્રચલિત હોવાનું બ્યૂલરે ધાયું” છે (8081૯, 77., [*. 82), પરતુ ગ્ુજરનૃપતિએ।ના 
હસ્તાક્ષરમાં ચયેલા ઉત્તરી રૈથીના પ્રયોગ સિવાય ગુજરાતમાંથી એના કેઈ નમૂના ઉપલબ્ધ 
યતા નથી; અને એ હસ્તાક્ષરો ગુજરતૃપતિએ ચોતાના દેરાતા (પ્રાચીન ગુજરદેરાના) 
મરે!ડમાં કરતા હતા, તેથી ગુજરાતમાં એ લિપિ પ્રચલિત હોવાનું કહી રાકાય નહિ. 

આ લિપિપરથયેલી ઉત્તરી શૈલીની અસરથી ગ્રુજરાતમાં દક્ષિણી લક્ષણને તિલાંજલિ 
આપી ઉત્તરી કૈલીનાં લક્ષણુ અપનાવવાતું વલણ્‌ પ્રવર્તતું હોવાતું ડી. દાની ધારે છે 
(પાં, જ. 6#., 9, 170), પણુ એ અસ્થાને છે, કેમકે ઉપર નેજું' તેમ દક્ષિણી રૈલીની 
અસર અ સમયે વધતી જ રહી છે. ર 

૧૭. આ રૈલીના પૂર્જકાલીન સ્વરૂપ માટે ત્રણ રાનઓએના લેખે! સમયાનુકમે લક્ષમાં 
લીધા જે : 


(1) રન યરશેધર્માતા મદસે!રતા વિકમ સવત ૫૮૯(ઈ. સ. ૫૩૨)ના 
આંભલેખે! -- મૌોજ્ઞા, માપ્રાછિ, જિંવેવત્ર ૧૮ સું. 

(૨) સૈવાડેના ગૂહિલવશી સનત અપરાજિતતા સમયને કુડેશ્વરને! વિ. સ 
૭૧૮(ઈ. સ. ૧૬૧)નો અભિલેખ- ઓછજ્તા, ઇઝન, છિવિષજ્ર ૨૦ સું. 

(૩) ચાના રાન્વ મૈરુવર્માના સમયના (ઈ. સ.ની આઠમી સદીન!) પ્રતિમાલેખે! 
- બજ્ઞા, ઇગન, છ્િપિપત્ર-૨૨ સુ, 


૧૮, દા. ત. યુટ્ેસમર્થ:- (૧) યુસ્ર ઇસર્થ: કે (૨) ચુટ્દે સતસર્થ: સમજાય, પરતુ 
ઝો યુદ્ધડલમર્થ: એમ અવમહતું ચિજ્ન પ્રયાજને લખ્યુ" હોય તે ચુટ્ઠે શતસતમેડ સ્પષ્ટ 
સસનય. 

૬૯. તૂતત શૈલીનાં અકચિહ્ન પણુ પ્રાચીન શૈલીનાં ૬ થી « નાં ચિહ્ો યરથી ધડાયાં 
રુ, માત્ર શૂત્યનું ચિદ્ટ એમાં ઉમેરવામાં આવ્યુ છે. જુએ શજ્ા, માધાછિ, જિજિ- 


વષ ૮૬ ચું, 


૧૨સ'] લિપિ [ ૨૫૨ 


૨૦, ગુજરાતમાં (તેમજ ભારતવર્ષ'માં) લેખોમાં નૂતન સૈલીના ઉપયોગનો પહેલ- 
વહેલે। દાખલો કલચુરિ સવત ૩૪૬(ઈ. સ. ૫૨૫)ના સ'ખેડાના તામ્રપત્રમાં પ્રાપ્ત થાચ 
છે, આ મિતિનૅ ભારતીય સ“ખ્યાલેખતની નૂતન શૈલીને! પ્રાચીનતમ ફપલખ્ધ નમૂને। માનવામાં 
આવ્યા છે. (જુએ! સતેજ્ઞા, માત્રાછિ, ૫. ૧૧૫ તેમજ જુએ સત્ત અને સિંઘ, દિંમર્‌, ણુ. 
૧, ૫, રૂ૬.) 

પરતુ આ તામ્રષત્ર બનાવટી મતાયું છે (જુએ ]410દ30, 07. ૮#., ૪. 162). 
ગુજરાતમાં ત્યાર પછીને નૂતન રસોલીને! પ્રાચીનતમ નમૂને। રાષ્#કૂટોની લાઢશાખાના શભ 
દતિવર્માના શ. સ', ૭૮૯(ઈ, સ. ૮૬૮)ના લેખમાં ઝાપ્ત યાચ છે. આ લેખ £/:57%/:૮ 
206૮4, 170. 171, ૪, 285 પર પ્રકારિત થચે! જે. 


૨૬. આ લ્િષિને ઉત્તર શારતવષ'ના પ્રતીહાર રાજન મહીપાલકેવના આસની (ફતેહપુર 
જિલ્લે।) લેખ(ઈ સ. ૯€૧૭-૬૮)ની લિપિ સાથે (74, 17૦1. 5171, 218૮2, છેલાપ્#લટા0 
2[2. 174-175) અને ૬ખ્ખણુના રષ્ટ્રફ્ઢ રાજ કૃષ્ણુ ૩ ન્‍ના દેવલી (વિદશ) લેખન 
(ઈ. સઃ ૯€૪૦-૨૯૪૧)ની લિષિ સાથે (#.7.,, 10 17, ૪818૦ ઈટાપ#લ૦ત્ત 00. 
194-195) સરખાવે. 


પ્રકરણ ૧૩ 
ધર્મ સ પ્રદાયેો 


મૈત્રકકાલ અને અનુ-મૈત્રક કાલમાં ગુજરાતના ધર્મ સ'પ્રદાયો અને ધાર્મિક 
પરિસ્થિતિ વિશે માહિતી આપતી પ્રમાણુસામત્રી અગાઉના મુકાબલે વિશેષ 
પ્રમાણુમાં ઉપલખ્ધ હોઈ એ કાલતું વધુ સુરૅખ ચિત્ર દોરી શકાય છે. 


મૈત્રકકાલના ઇતિહાસ માટેનાં સોથી અગત્યનાં સાધત તે એ કાલનાં 
સવાસો! ઉપરાંત દાનપત્રો છે. ભૂમિદાનને લગતા આ શાસનલેખ છે. દાતા 
તરીકે એમાં કેવળ રાજકુલની વ્યક્તિઓ છે. ઉપલબ્ધ દાનપત્રે પૈકી રૈ ભાગનાં 
દાન ખાહાણોને અપાયાં છે, બાકીનાં દાનપત્રેમાંથી લગભમ રં ભાગનાં શિવ શક્તિ 
સૂય" આદ્નાં દેવાલયોને અને એ સિવાયનાં સવ શાકય સ'ઘના વિકારોને 
અપષણુ કરવામાં આવ્યાં છે.* આમ આ એતિઠાસિક સામત્રી રાજકુલસ બહ 
હોવા ૭તાં એની વિપુલતા તથા એના ઉપયુક્ત પ્રકારતા અપેક્ષાકૃત વૈવિષ્યતે 
કારણે તેમજ એ સામપ્રી સમકાલીન દસ્તાવેજેના રૂપમાં હોવાને કારણે તત્કાલીન 
ધર્મસપદાષો તથા ધાર્મિક જીવત ઉપર એ ઠીક ઠીક પ્રકાશ પાડૅ છે. દાન 
ખાહ્મણુ વ્યક્તિને આપવામાં આવ્યું હોય તો એના પ્રેતિત્રહીતાને બલિ, ચરુ, 
વૈશ્વદેવ, અગ્નિહોત્ર તે અતિથિની પ'ચમહાયન્ોની ક્રિયાઆના અનુષ્ઠાન અથે 
અપાતુ. દેવાલયને અપ'ણુ કરાતા દાનનું પ્રયોજન દેવતી સકલ પૂજ ચાલુ 
રાખવાનું, વાઘ ગીત નૃત્યાદિ માટેના ઉપથોગતું, સેવકના ભરણુપે।ષણુનું ને 
રવાલયનું ભાગ્યુ તૂટવુ' સમરાવવાનું ગણુવામાં આવતુ, જ્યારે બોહ્ વિહારની 
બાબતનાં એ ઉપરાંત એ વિહારમાં વસતા કે ચારે ખાજુથી ત્યાં આવતા 
ભિક્ષુબાનાં ચીવર્‌, ભિક્ષા, શયન, આસન ને રેગનિવારણુના ભષજ્યની જેગવાઈ 
કરવાનું જણાવવામાં આવતુ. મૈત્રકકાલનાં ધણાં દાન પાટનગરમાંથી ને કેટલાંક 
દાન જુદા જુદા મુકામે રાખેલી વિજયષાવણીમાંથી આપેલાં છે. શાંતિના સમયમાં 
રાજા પાટનગરમાંથી દાન દેતે તે દડયાત્રા દરમ્યાન લશ્કરી છાવણીમાંથી દાત 


ર૫૪ 


૬્રસુ'] પસસ'પ્રદાધે [ ર્પપ 


દતો, ન્નયારે તે તે પ્રદેશના મ્રડીતાએને વિશેષ લાભ મળતેો.* ગુજરાત પ્રદેશમાં 
મૈત્રકાના સમકાલીન રાજવ'શે ગૈફૂટક, કટચ્ચુરિ, ગુર્જર, ચાઠમાન, સે'્રક અને 
લાટતા ચાલુકય તથા અનુ-મૈત્રક કાલના રાજવ'શે। -- રાષ્ટ્રકૂટ, ધૂમલીના સે'ધવ, 
દક્ષિણુ સુરાષ્ટ્રના ચાલુકય, વઢવાણુના ચ।પ આદિનાં દાતપત્રોમાંથી પણુ ધામિક 
પરિપાટી અને પરિસ્થિતિનું એક'દરે સમાન ચિત્ર ખડું થાય છે. અનુ-મેત્રક કાલમાં 
ચયેલા અણુહિલવાડ પાટણુના ચાવડા રાજવ'ચનું' કોઈ દાનપત્ર મળ્યું નથી એ 
અહી' નોંધવું નનેઈ એ. 

જેમને દાનપત્રો અપાયાં છે તે વેદપાડી ખાહ્મણે સમાજના ધાર્મિક 
જવનમાં અગત્યનો ભાગ ભજવતા એ સ્પષ્ટ છે. એમની વસ્તી, બૈતરકોનાં દાન- 
પત્રો ઉપરધી જેઈ એ તો, પાટતગર વલભી ઉપરાંત સિ'હપુર, હસ્તવપ્ર, ગિરિ- 
નગર, ખેટક, નગરક, કાશક હદ, આન'દપુર, દશપુર, ગિરિનગર૨, ઉદુમ્બર, જ'ખૂસર, 
ભરુકગ્છ જેવાં નગરોમાં હતી. ઘણુ! બાહ્મણુ આત દપુર, દૃશપુર, ગિરિનગર, 
ઉદુમ્બરગહવર ને જ'બભૂસર જેવાં દૂરનાં નગરમાંથી વિસિર્સત થઈ વસભી, ખેટક 
ને સિહપુર્‌ જેવાં તજકનાં નગરેના અથવા અગગ્તિકા, અયાનક અને શ્રહિકા 
જેવા અપ્રહારા(બાહ્મણુને દાનમાં અપાયેલ ગામે!)તા વાસ્તચ્ક (રહેવાસી) બનતા 
હતા.2 પાટનગરમાં અતે નજીકનાં ત્રામતગરેમાં વિદ્યા અતે વિદ્દાનેતે જે સવિશેષ 
આશ્રય મળતેા હતો તેની પણુ આ વસ્તુ ષોતક છે. ત્રડગ્વેદો અને અથવ*વેદી 
બાહમણાના ઉલ્લેખ દાનપત્રોમાં આવતા હેવા છતાં દાન સ્વીકારનાર બાહમશોને. 
મોટો વગ યજુવે'દી અને સામવેદી હતા એમ જણાય છે, વલભી, આન'દપુર, 
દશપુર, ઉદુમ્બરગહવર, સિ'હપુર, દ્વીપ, વશકટ અને જ'બૂસર જેવાં સ્થાનોમાં 
ચાતુવિધ (ચતુવે"દી) અને/અથવા તોવિદ્ય (ત્રિવેદી) થાહાણોની પર્ષત્‌ હતી.૪ 
તત્કાલીન ગુજરાતમાં વેદવિઘાના અધ્યયનનાં અને પુરાતન શ્રોત ધમનાં અનેક 
જીવતાં કેન્દ્ર હતાં એ આ ઉપરથી સ્પષ્ટ છે. અનુ-મૈત્રક કાલમાં પાટલિપુત્ર અને 
ગૌડ દેશના તથા કર્ણાટક અતે મહારાષ્ટ્રના અનેક વિદ્દાન બાહ્ાણે, ખાસ કરીને 
રાષ્ટ્રકૂટાના સમયમાં, ગુજરાતમાં આવીને વસ્યા હતા અને અહીના કર્ણાટકમાં 
ગયા હેતા. રાષ્ટ્રકૂટ રાન્નએઓ પટબધ-ઉત્સવ પ્રસગે તુલાપુરુષારોહણુ કરી 
ષછ્ાહ્મણા અને રેશ્લેઈને મોટાં દાન કરતા. 

તત્કાલીન ગુજરાતમાં સોથી પ્રચલિત સ'પ્રદાય માહેશ્વર-રૈવ હતે. મૈત્રક 
વ'શન! ખે સિવાયના બધા રા'એ “ પરમમાહેશ્વર ' હતા. મૈત્રક રાજમુદ્રામાં 
લાં૭્ત રિવના વાહન ન'દીતું હતું અને વલભી સાથે સ'કળાચેલા સિક્કાઓ 
ઉપરનું પ્રતીક શિવના આયુધ ત્રિશળનું હતુ. મૈત્રકો પોતે પાશુપત સ'પ્રદાયના 


૨૫3] મૈત્રક કાલ છાને અતુ-મેત્રક કાલ [. 


સ્થાપક લકુલીશના ચાર પટ્ટરિષ્યોમાંના એક મિત્રતા વશજ મતાયા છે.” ગુપ્ત 
વ'શના શાસનકાળમાં ભાગવત સ ડેદાયતી આખાદીશૃદ્દિ થઈ હતી તેમ મેત્રક- 
કાલમાં માહેશ્વર સ'પ્રદાય, જે ક્ષત્રપ કાલમાં રુદ્ર અને મડાસેતની ઉપાસતામાં 
પ્રચલિત હતે તેતો પુન: અભ્યુદય થયો જણૂાય છે. દક્ષિયુ ચુજરાતમાં ઝટચ્ચુરિ 
રાન્‍્નએ '“ પરમમાહેશ્વર' ઠુતા. ગુર્જરનૃપતિવ'શના રાશક્એએ શરૂઆતમાં 
આદિત્યિભક્ત હતા, પણુ આગળ જતાં તેએ! “ પરમમાહેશ્વર' થયા હતા. 
ચાલુક્ય અને ચાહમાન રાજાએ! ' પર્મમાહેશ્વર ' હતા, અને રાષ્ટ્રફૂટ રાજાઓને 
મૂછ ધર્મ માહેશ્વર હતે.* વલભીનાં ખડૅરેમાંથી અનેક વિશાળ શિવલિંગ અને 
ન'દીની અનેક વિશ્વાળ ભવ્ય પ્રતિમા મળી છે. જતસમાજમાં પણુ રેવ 
સ'પ્રદાયતો! વિશેષ પ્રચાર હશે એ સ્પષ્ટ છે, ૭તાં ખૈત્રક દાનપત્રોમાં શિવાલયને 
અપાયેલા દાતનો એક જ લેખ છે એ આશ્ચર્ય જતક છે, એ શિવાલય સુરાષ્ટ્રમાં 
આવેલા વટપદ્ર ગામમાં હેરિનાથ નામે કોઈ માણુસે ખ ધાવ્યું હતુ અને શીલાદિત્ય 
પર્સાદિત્યે ઈ સ. $૦૯ માં એને એક વાપી અને ખે ક્ેત્રોતું દાન આપ્યું 
હતુ. આ વસ્તુ સૂચવે છે કે એતિહાસિક સામત્રી તરીકે પૂર્વકાલની તુલનાએ 
દાનપત્રોની વિપુલતા હોવા ૭તાં એ સમમ્ર ધાર્મિક-સામાજિક પરિસ્થિતિતો 


“વળ એકટરૅશ વ્યક્ત કરે છે. 


સોમનાથનું શેવ તીર્ય પ્રાચીન કાલથી પ્રસિદ્ધ છે. અગિયારમા 
સકામાં મઠુમૂદ ગઝતવીએ તોડેલું સોમનાથનું મદિર કયારે ખ'ધાયુ' હશે એ 
નષ્ી કરવાનાં કોઈ તિક્ષિત પ્રમાણુ નહોતાં, પણુ એ વલભીકાલમાં બ'ધાયું 
હશે એમ કેટલાક વિદ્દાતો માનતા.“ એ માન્યતાતે હમણાંતાં ઉત્ખતનો અને 
સશોાધતોથી સમથ'ન મળ્યું' છે. સોમનાથના મદિર્તા જે ખ'ડેરતો સને 
૧૯૫૦ માં જર્ણોદ્રાર કરવામાં આવ્યો તે કૃમારપાલ સોલકીએ ખબધાવેલા 
મ'દિરતું' હતું. ઉત્ખનન દરમ્યાન એની નીચે મળેલો થર સોલી ભીમદેવ પહેલાએ 
બ'ધાવેલા (એટલે કે ગઝનવીએ કરેલા સોમનાથના ભ'ગ પછી ભીમદેવે બ ધાવેલા) 
મ'દિરતે! હતો. એતી નીચે સોથી જૂના, નાના માપના મદિરેના અવશેષ 
નીકળેલા તે એનાથીયે પ્રાચીન, અલબીરૂની એને આશરે સે વર્ષ પહેલાં બ'ધાયુ 
કહે છે. એ જૂના મ'દિરેની જલાધારીતી તીક એના ધસારજંઉપરથી તદિદોને 
આશરે ત્રણસો વષ જૂની લાગી છે. એ નેતાં ઈસ્વી સતની આઠમી સદીના 
મષ્યમાં, અર્થાત્‌ મૈત્રકકાલના છેવટના ભાગમાં, એ મ'દિર્‌ બધાયુ' હશે એમ એ 
ઉત્ખનન કરાવનાર થ્રી. થાપરતું' માનવું છે.“ ગારુલક સામ'તોના લેખોમાં 
સાધુ-સન્યાસીએ માટે આશ્રમ (આવર) બાંધવાના ઉલ્લેખ છે, મૈત્રક 


૧૩સુ'] ્સ'સ'પ્રદાયેા [૨૫.૪ 


ર્‌ાકાએ!નાં દાનપત્રોમાં આ પ્રકારતા એક જ આશ્રમને! ' નિદે્શ મળે છે.૫૦- 
સે!મતાથ જેવાં પ્રસિદ્ધ શેવ તીર્થો સાથે આવા આશ્રમો કૈ મડો હોય એ! 
સમજાય એવુ' છે. જેકે એ વિશેનો સ્પજ્ પુરાવો ઉપલબ્ધ એતિહાસિક 
સાધતોમાંથી મળતો નથી, પણુ બૌદ્ધોમાં વિઠઠાર કે મઠતી સ'સ્થા એ સમયમાં 
પૂણષ વિકસિત હોઈ શૈવોમમાં પણુ એવી સ'સ્થા નહિ હોય એમ માનવુ મુસ્કેલ 
છે. અનુ-મૈત્રક કાલમાં લાટ અતે સૌરાષ્ટ્રમાં કેટલાક મેના ઉલ્લેખ મળે જે,૫ ૧ 
તેથી આ અનુમાનને સમથ*ન મળે છે. શૈવ સ'પ્રદાયના ચોક્કસ સ્વરૂપ વિશે 
દાનપત્રોમાંથી કઈ જાણવા મળતું તથી, પણુ એમાં નિદિજ્ “માહેશ્વર' વડે 
લોકપ્રચલિત પાશુપત સ'પ્રદાય ઉદ્દિણિ છે એમ માનવાતું અભ્યાસીઓનું વલણુ 
છે.૧૨ માહેશ્રરેોમાં આમદક નામે એક સ'પ્રદાય કતો, જેના એક આચાયને 
ચાપવ'શના રા? ધરણીવરાહે ભૂમિદાન આપ્યુ હતું. મહાદેવનાં ફેટલાંક મ'દિરોના 
ઉલ્લેખ મેત્રક દાનપત્રેમાં છે. અવુ-મેત્રક કાલમાં, અતુમાને ઈસ્વી સતના આઠમી 
સદીના અ'તમાં અથવા નવમી સદીના પ્રારભમાં, મહાન તત્ત્વચિ'તક અતે ધમ- 
સુધારક આદિ ક્કરાચાયે* દારકામાં શારદામડ સ્થાપ્ધે! તથા ત્યાં પોતાના શિષ્ય 
સુરેશ્વરાચાર્ય તે (જેમને કેટલાક વિઠ્દાના મડનમિશ્રથી અભિન્ન ગણે છે) નિયુક્ત 
કર્યા. શકરાયાયતા આગમનથી પણુ પાશ્રિમ ભાર્તવષ"માં કેવલાદદેત ઉપરાંત 
પ'ચદેવોની ઉપાસનાના એક ભાગ તરીકે શિવપૂક્નને પણુ વેગ મળ્યો જણાય છે. 
શારદાપીઠનું અધિકારક્ષેત્ર સિધુનસૌવીર, સૌરાષ્ટ્ર, મહારાષ્ટ્ર અને વચ્ચેના પ્રદેશે. 
સુધા પ્રવતષતું અને ત્યાંનાં આંત્તાપત્રેને રાન જેવું માન મળતુ. 

શિવપૂક્નની સાથોસાથ શક્તિપૂડનનેો! વિચાર આવે. દેવીનાં મદિરેને 
અપાધેલાં ભૂમિદાનોના થોડાક ઉલ્લેખ મેત્રકલીન દાતપત્રોમાં છે. મહારાન્ન 
દ્રોણુસિ'હે આપેલા, પણુ એ લુપ્ત થઈ જતાં ધુવસેન બાલાદિત્થે ઈ. સ. $૩૯ માં 
ફરી આપેલા, દાનપત્રમાં 'કોટમ્મહિકા' દેવીનો ઉલ્લેખ છે, તે પ્રતિમાં મહિષા- 
સુરમદિનીની હશે એમ અતુમાન થયું છે. “પાંડુરાર્યાં' અતે “શ્રકરિકા' દેવીનાં 
મ'દિરેને ઉલ્લેખ અન્ય દાનપત્રોમાં છે. ખીશ્ન એક દાનપત્રમાં દેવીક્ષેત્ર નામે 
ખેતરતો ઉલ્લેખ છે, જેથી સુરાષ્ટ્રમાં વટપલ્લિકા સ્થલીમાં એક દેવી-મ'દિર હોવાનું, 
સૂચન થાય છે. શીલાદિત્ય ૩ જાના એક દ્વાનપત્રમાંતા 'માતૃસ્થાન-ક્ષેત્ર' ગને ઉટ્લેખથી. 
સુરાષ્ટ્રમાં મદસર સ્થલીમાં આવેલા માતૃસ્થાન અથવા માતાઓના મ'દિરની માહિતી 
મળે છે.૨ર અનુ-મૈત્રક કાલમાં એક સૈધવ દાનશાસન અતુસાર સુવણું મંજરી. 
વિષયમાં દેષડનીમ્રામના ભટ્ટ શિવરુદ્ર તામે કપ'ટી-કાપડીઓ ગામને ફરતાં હરિ. 


પદ્ર-૩--૧૭ 


૨પટ] વીત્રક કાલ અને અનુ-શત્રક કાલ [ પ્ર. 


4વિષ્ણુ), હરિદશ્ર (સય), વિતાયક (ગણુપતિ) અને માતૃકાઓનાં મ'દિર્‌ બ'ધાવ્યાં 
'હતાં.૨૧૪ એટલે કે માતૃકા-પૂ'્ત પણુ સમાજમાં સુપ્રચલિત હતી એમ અનુમાન 
“કરવું યોગ્ય છે. 

ગુપ્તકાલમાં વિકસેલા ભાગવતધર્મતું સાતત્ય મૈત્રકકાલમાં પણુ ચાલુ 
રહ્યું હતુ. મૈત્રક રાજાઓને! કુલધર્મ' માહેશ્વર હોવા હતાં ધુવસેન ૧ લે! “પરમ 
'ભાગવત' થયે! હતે, પણુ ભાગવત ધર્મના દેવાલયને લગતુ” એક પણુ મેત્રકકાલીન 
'દાનપત્ર ઉપલખ્ધ નથી, ગારુલક વ'શના રાજાએ (જેમના કુળની ઉત્પત્તિ વિષ્યુના 
“વાહન ગરુડ સાથે સાંકળવામાં આવતી તેએ!) “પરમ ભાગવત' હતા. દક્ષિણ 
"ગુજરાતના ત્રેફૂટક રા”નએ ભાગવત-ધર્માતુયાયી હતા. ભાગવતધ્મના અનુયાયી 
ર્‌ાજવશેની સખ્યા ભારતીય ઇતિહાસમાં તુલનાએ એાછી જણાય છે, પણુ 
સમાજમાં ભાગવતધમ્‌ સદા લોકપ્રિય રલો છે; અતે જે એતિહાસિક કાલની 
આપણે વાત કરીએ છીએ તે કાલના ભાગવતધર્મ'વિષયક ઉલ્લેખ કે પુરાતન 
અવશેષો વિરલ હોય તેથી, ઇતિહાસના સાતત્યના એકદર સદભ માં, આ વિધાનને 
'આધ આવતે નથી. પ્રભાસ પાટણુ પાસેના કદવારે ગામનું પ્રાચીન મદિર ભાગવત- 
'ઘમતું મૈત્રકકાલીન મદિર હોવાનું જણાય છે, એમાં હાલ માત્ર વરાહની મૂતિ 
જો, પણુ મૂળે ત્યાં વિષ્ણુના દસે અવતારોની મૂર્તિ એ હરો એમ અભ્યાસીએ!નુ 
ભાનવુ' છે. વિષ્ણુના દસ' અવતારે।માંથી વરાહ, વામન અને રૃષ્ણુની પૂ”્ત સવિરેય 
પ્રચલિત હોય એમ દાનપત્રોમાંતા રાજપ્રશ્સ્તિગત ઉલ્લેખો ઉપરથી અનુમાન થાય 
જે, જેકે રામાવતારતો મહિમાં પણુ બહુમાન્ય ફશે જ. '“રાવણુવધ' અથવા 
*ભટ્િકાવ્ય' નામથી ઓળખાતું, રામચર્તિવિષયક સુપ્રસિદ્ધ વ્યાકરણુકાવ્ય 
“ભક્ટિએ વલભીમાં રચેલું, આમ છતાં સૈથી વિશેવ મહિમાં પૂણુપુરુષોતતમ 
કૃષ્ણાવતારનો હશે, અને એથી માહેર મૈત્રકોતે આગળ જતાં યદુકૂલના ગણૂવવાનું 
ગૌરવાસ્પદ મતાયુ'.પપ 

સૂય પૂન્ન ગુજરાતમાં લોકપ્રિય હતી અતે સૌરા અથવા આદિતિભક્તોને 
સ'પ્રદાય પ્રચલિત હતો, મેત્રક રા'”નએનેો કુલધમ માહેશ્વર હતો છતાં મૈત્રક 
રાજ્યની સ્થાપતા કરનાર ભ્રશ્ાર્કતે। ચોથે] પુત્ર ધરપંટટ “પરમ આદિત્યિભક્ત' બન્યો 
હતો, આદિત્યભ્રક્તોતી પૂન્નવિધિ અને ઉપાસનાપહ્દતિ વિશે મૈત્રકકાલીન 
'અતિહાસિક સાધનોમાંથી કઈ જાણુવા મળતુ' નથી, પણુ બાણુભદટફત “હર્ષ ચરિત'- 
| “માં આદ્ત્યભ્રક્ત પ્રભાકરવર્ધનની ઉપાસનાપહ્‌તિ અતે દિતચર્યાનું જે સ ક્ષિષ્ત 
વર્ણુન કરવામાં આવ્યું છે તે ઉપરથી એની કલ્પના થઈ શકે છે, લાટતા ગુજ ર્‌* 
“નૃપતિવશના શરૂઆતના રાજાએ! દટ્‌ ૧ લે, દદ્‌ ર જેને વગેરે દિનકર અયવા સયના 


! 
ર 


૧૩] ધમ'સ'પ્રદાચેદ [૨૫૯ 


ઉપાસક હતા. લાટમાંથી માળવા ગયેલા પદાથો અથવા વસ્ત્ર વણુનાર 
કારીગરોએ દશપુરમાં ઈ. સ. ૪૩૬ માં એટલે કે ગુપ્ત કાલમાં 'દીપ્તરદ્મિ' અથવા 
સર્યનુ' મદિર ખાંપ્યુ' હતું, તે ઈ. સ. ૪૭૩ માં ફરી બ'ધાયુ' હતુ. આ બતાવે 
છે કે વેપારીએ કે કારીગરોની ત્રેણીએ અથવા મહાજને દ્રારા પણુ સોર 
સપ્રદાયને પેષષણુ મળતુ હતુ. સમકાલીન હણ રાન્નએ -તોરમાણુ અતે મિહિરકુલ 
પણુ સૂર્યપૂજક હતા, “મિહિરકુલ' નામ પણુ આ દજ્રિએ સ્ચક છે. મેત્રકકાલ તથા 
અતુ-મૈત્રક કાલમાં ગુજરાતમાં સૂય મ'દિરે હોવાના પુરાવા મળે છે. સુરાષ્ટ્રના 
ભદ્રેણન્‍િયક ગામમાં આવેલા એક સયષમ'દિરતે શીલાદ્ત્યિ ધર્માદિત્યે ઈ. સ. ૬3૧ 
માં ભૂમિદાન આપ્યું હતુ. એ જ રાજાના બીન્ન એક દાનપત્રમાં સુરાષ્ટ્રના વટપદ્ 
ગામમાંતી આદિત્યદેવની વાપી(માહિત્યરેવવારીય વાવી)તો ઉલ્લેખ છે,૨૪ એ 
સૂર્ય મ'દિરની પાસેનુ' જળાશય હશે એમ ગણાવું નેઈ એ. લાટના રાષ્ટ્રકૂટ રાજન 
પ્રભૂતવર્ષ ગેવિ દરાજે ઈ. સ. ૮ર૭ માં કાવી પાસેના કોટિપુરમાં જયાદિત્યના 
મ'દિરતે દાત આપ્યું હતુ'.૧“ નહ્લિસપુર-ચેર્યાસીતા જયપુર ગામ પાસે કણુવીરિકા 
નદીના તટે તરણુાદેત્ય નામે સય નું મ'દિરે હતુ. એક સૈ'ધવ દાનપત્રમાં ઉહેલપ્ખિત 
ચરમ દરનો નિદે'શ હમણાં જ ઉપર કર્ય છે. થાતમાં પ્રાચીન સૂયમદિરે છે. 
સૂત્રાપાડા, ગે।પ, વિસાવાડા, કળસાર, ૪'દર્ખેડા વગેરે સ્થાનોનાં પ્રાચીન મ દિરે 
સયમ'દિરો હોવાનો સભવ છે, “મેત્રક' શખ્દતો સબધ કેટલાક વિઠ્ઠાનો “શિત્ર' 
અથવા સૂય સાથે ન્નેડે છે. આદિત્યની ઉપાસતા વેદકાલ જેટલી પ્રાચીન છે એ 
ખરુ, પણુ ભાર્તવર્ષનાં અને ગુજરાતનાં સૂર્ય મ'દિરો અને સૂયમતિ ઓમાં ઈર્િનની 
મિહિર-ઉપાસતાની સ્પજ્ અસરે! રહેલી છે. મેત્રકકાલીન સૂયમદિરે।માં એ સમયની 
કોઈ સૂય મૂર્તિ રહી તથી અને મ'દિરેનાં લેશમૂત શિલ્પો માંની સૂર્યની નાની 
ખેઠેલી આકૃતિમાં એની વેશભૂષા જેઈ શકાય એમ નયથી.*૬ પણુ એ સમયમાં 
રચાયેલી વરાહમિહિરની “બૃહત્સ હિતા'માં સૂય મૂર્તિનું જે વિધાન છે તે ઉપરથી 
અતે પછીના સોલ'કીકાલતી જે અનેક સૂર્ય મૂતિ"ઓ વિદ્યમાન છે તેઓમાં એ 
મૃતિ્તા વિધાનમાં ઈરાની વેશમૂપાની સ્પણ્ઠઅસર વરતાય છે. સૂય મૂર્તિની પ્રતિછા 
અને પૂજા કરનાર મગ બ્રાહ્મણે શાકદીપ અથવા પૂવ ઈરાનથી આવ્યા હતા 
એ દર્સાવનારા સખ્યાબ'ધ ઉલ્ક્ષેખ છે અને સૂય પૂજાના એક મહાકે્ર ત્રીમાલમાં 
વસતા બાહ્મણોાની એક સાતિ આજે પણુ પોતાને “મગ' બાહ્ણણુ અથવા “શાક- 
દીપીય' અથવા “શાકલદ્દીપીય' બાહાણુ તરીકે એ ળપ્યાવે છે. 


ગુપ્ત રાજ્યકાલના અત સુધી વલભી જેન ધમ'તું અતે તદિષયક સવ 
પ્રરતતિઓનું મોટું કેદ હતું, પ્રાચીન ગુજ રદેશમાં પણુ જેત ધર્મ વ્યાપક 


૨5૦] જોત્રક કાલ અને અતુ-'ૈત્રક કાલ પ્ર. 


બન્યો ત્યાર પછી અન્ય સપ્રદાથો સમેત જેન ધર્મતેો પૂર્વાધિક ઉત્કષં ત્યાં. થાય 
એમ સ્વભાવિક રીંતે બને, પણુ એ માટેનાં સ્પષ્ટ પ્રમાણુ મળતાં નથી એ કણક 
આશ્ચર્યજનક ગણાય. મૈત્રક રાજાએ અને એમનાં કટુ બીએ સવ સ"પ્રદાથોને 
આશ્રય આપતાં. મૈત્રકોનાં સ'ખ્યાંબધ દાનપત્રોમાંથી એક પણુ દાનપત્ર *ેનોના 
કોઈ પણુ ધર્મ રથાનકતે અપાયું નથી. દાનપત્રોની વિગતોમાં એ જેન ધર્મનો 
કોઈ ઉલ્લેખ ભાગ્યેજ આવે છે. માત્ર અપવાદરૂપે, ઈ. સ. ૬૧૬ માં એક 
દાનપત્રમાં એક “શ્રાવક-વાપી'ને ઉલ્લેખ છે,૨૦ પણુ એમાં એ “શ્રાવક' રાબ્દ “બોદ્ધ 
ઉપાસક'ના અથમાં નહે હોય એમ નિશ્ચિતપણે કહી શકાય નહિ. “સેનાપતિ 
ભટાકના સમયથી બોહ ધર્મ તરક હળેલા વલણે મેત્રક રાગ્વએ તે જેત ધમ થી ઠીક ઠીક 
દૂર રાખ્યા હશે ' એવે! તક ડૉ. હરિપ્રસાદ શાસ્રોએ કર્યો છે, પણુ એ સમુચિત 
લગતે નથી. દાનશાસતેનું સ્વરૂપ જ એવું છે કે સાહિત્યના વિવિધ પ્રકારોમાં 
થાય છે તેવુ સમમ્રક#પ જીવન એમાં પ્રતિબિ'બિત ન થાય. વલભીના મેત્રક ૨ન્‍નએ। 
માહેશ્વર હોવા હતાં શિવાલયને અપાયેલા દાનનો એક જ લેખ મળ્યો છે એ રુ' 
આશ્ચર્યજનક નથી ? વળી અન્ય સપ્રદાયોને અપાયાં હતાં તેવાં ભૂમિદાન આદિ 
વલભી રાન્તયમાં પ્રચલિત જેન સ પ્રદાયને સ્વીકાય ન હોય અતે તેથી એને 
લગતે॥ કેઈ પણુ પુરાવા ન મળે ગેમ બતે. સુખ્યત્વે સાહિત્યિક પ્રમાણેાને 
આધારે એમ કહી શકાય કે મૈત્રક કાલમાં વલભીનગર તેમજ વલભી રાજ્ય દેત 
ધમનાં પૂર્વવત્‌ કેંદ્ર ચાલુ રહ્યાં હતાં. 


વીરનિર્વાસુ સ. ૯૮૦ માં (અથવા વાચતાંતર અતુસાર સ. €#૩ માં, ઈ, સ. 
૪૫૪ અથવા ૪૬૭)માં ધુવસેન રાજાને પોતાના પુત્ર વીરસેનના મરણથી થયેલે 
શેક શમાવવા માટે આન'દપુર્માં સભા સમક્ષ “કલ્પસૂઝ' વાંચવામાં આવ્યું હતુ 
એવા ઉલ્લેખ “કલ્પસૂત'તી વિવિધ ટીકાઓમાં છે.૨? રવહિંગણિ ક્ષમાશ્રમણે 
કરાવેલી આગમ-વાચનાના વષને! આમાં 'કલ્પસૂત્ર"-વાચનાના વર્ષ સાથે સગ્રમ 
થયો! છે એ સપણ છે, કેમકે ધૃવસેન 1 લે! ઈ. સ. પ*ર્‌ પહેલાં રાજા થથેો 
નહેોતે।.૨૨ પણુ વલભી કાલમાં જેન ધમને જે રાજ્યાશ્રય મળતો! હતે તેનુ 
વિરલ પણુ સબળ પ્રમાણુ આ ઉલ્લેખો દ્વારા મળી રહે છે. 


જે વલભીનગરમાં સમમ્ર જેન આગમતી સકકના થાય તથા એ આગમે 
લિપિસ્થ થાય ત્યાં અનેક જેન મ દિરે! અને ઉપાશ્રયેો। હોય એ સ્વાભાવિક છે. એ 
'સ'કલના પછી આશરે દોઢ સૈકા બાદ, ઈ. સ. ૬૦૯ આસપાસ, આચાર્ય જિન- 
ભ્રદ્રમણિ ક્ષમાત્રમણુને। મહામ'થ 'વિશેષાવશ્યક ભાષ્ય' વલભીમાં એક જિતભવતમાં 


૧૨સુ] * ખ્રસ'સ'પ્રદાચે ' [ ૨5૧ 


રચાથેો હતો એ અત્યત તૉંધપાત્ર ઘટતા છે.૨૩ શતમું'જ્ય અને ગિરનાર તે 
પ્રસિદ્ધ જેત તીથ હતાં, પણુ ગને ઉપરાંત સ્ત'ભનક (થામણુ।), ભ્રુકચ્છ, મોટેરા, 
વઢવાણ, તારણુ (તારંગા), સિ હપુર (સિહોર), દારવતી-ઠ્ારકા, શ ખપુર-શખેશ્ર, 
સ્ત ભતીથ-ખ'ભ્ાત, ખેઢક-ખેડા, વાયડ આદિ નાનાંમોટાં તીથ હતાં એમ વિવિધ 
ગ્રથામાં નોંધાયેલી અતુશ્રુતિએ ઉપરથી જણાય છે. વલભીભ'ગની આગાહી યતાં 
વલભીતે। જૈન સ'ધ સલામતી શૈધતે। મોઢેરા જઈ વસ્ચે।.. વલભીની ન્ટેત પ્રતિમા એ 
પણુ અન્ય સ્થળે લઈ જવામાં આવી. ચ“દ્રપ્રભની મૂતિ અબા અને ક્ષેત્રપાલની 
મૂર્તિ” સાથે શશિવપત્તન-પ્રભાસપાટણુ ગઈ, મહાવીરરવામીની મૂર્તિ શ્રીમાલ પહોંચી, 
આદિતાથની મૂતિ કાસહ્દ (કાસિ'દ્ા) અને વલભીનાથની મૂતિ શત્રુ જય, અને 
બાંજ કેટલીક મૂર્તિઓ હારીજ પહોંચી. અ! ઉલ્લેખો બતાવે છે કે મૈત્રકકાલમાં 
ગુજરાતમાં અનેક જત કેદ્ર સ્થપાયાં હતાં.૨૪ 


વલભીના વિદ્યાપીડમાં જેમ દૂર દેશાવરથી જિજ્ઞાસુઆ વિદ્યાભ્યાસ માટે 
આવતા તેમ દૂરના પ્રદેશમાંથી ખાસ કરીને જેન યાત્રાળુઓ ગુજરાતનાં જેન 
તીર્થોની યાત્રાએ આવતા, અજિત અને રતન તામે ખે કાશ્મીરવાસી શ્રેષ્ઠીઓ 
ઈ. સ. પપ૩ આસપાસ ગિરનાર તીર્થની યાત્રાએ આવ્યા હતા. ત્યાં શ્રી તેમિ” 
નાથની લેપ્યમય મૂર્તિને એાગળી જતી જેઈ એમણે બીજ પાધાણુમય મૂતિ ની ત્યાં 
પ્રાતિદા ફરાવી હતી.૨૫ સમુદ્રસૂરિના શિષ્ય માનદેવસૂરિશ્મે ગિરતાર્‌ ઉપર તપશ્ચર્યા 
કરીને અસ્વાસ્થ્યને કારણે ભુલાઈ ગયેલે। સૂરિમત્ર પુનઃ પ્રાપ્ત કર્યો હતે।.૨૬ 


અનેક પ્રભાવક જેન આચાય આ કાલમાં થઈ ગયા, પણુ તેઓમાંથી 
થોડાકતે! નિંદેશા જ આ લેખની મર્યાદામાં શકય છે. જિનભ્રદ્રગણિ ક્ષમાશ્રમણુનો 
ઉલ્લેખ તે! ઉપર કર્યો છે. એમના '“વિશેષાવશ્યક ભાષ્ય' ઉપર રૃત્તિ લખનાર 
કોટથાયાયને 'પ્રભાવકર્ચારેત'ના કર્તા પ્રભાચદ્રસૂરિએ “આચારાંગ સૂત્ઝ' અને 
“સૂઞ્કૃતાંગ સૂત્ત' ઉપર સ'સ્કૃત ટીકાએ રચનાર શાંલાંક કે શીલાચાર્યથી અભિન્ન 
ગણ્યા છે, અણુહિલવાડ પાટણુના સ્થાપક વનરાજ ચાવડાના ગુરુ શીંલગુખુસૂરિ 
તે આજ એવે એક-પ્રબળ અભિપ્રાય છે.૨૪ આગમસત્રો ઉપર્‌ પ્રાકૃત ચૂણિ એ 
રચનાર જિનદાસગણિ મહત્તર,૨“ સમદશી આચાય” હરિભદ્રસૂરિ, “આચારાંગ 
સૂત્રના “શાસ્રપરિસા' અધ્યયનના વિવરણુરૂપે રચાયેલી પણુ સૈકા થયાં લુપ્ત 
'ગોવિદતિયુંક્તિ'નતા કર્તા ગોવિ'દ્મરિ,૨ હારિલ વાચક,2૨* સંસ્કૃત મહાકથા 
“ઉપમિતિભવપ્રપચકથા'ના કર્તા સિક્ધેપિ, પ્રભાવશાળી રાજમિત્ર આચાય બપ્પ- 
ભટ્સિ/રિ આદિને નિર્દેશ કરી શકાય. ઉદ્ઘોતનસૂરિકૂત પ્રાકૃત મકાકથા “કુવલય- 


૨૧૨] શેત્રક કાલ અને અતુ-શત્રક કાલ [ પ્ર. 


માલ!(ઈ. સ. ૭૭૭)ની પ્રશસ્તિમાં કર્તાના અનેક પૂર્વાચાર્યોના ઉલ્લેખ છે, 
મૈત્રકકાલ અને અતુ-મૈત્રક કાલ ચુજર દેશમાં જૈન ધર્મના ઉત્કેષનતો હતે. 


જેન સ'પ્રદાયની ખે શાખાએ શ્વેતાંબર અને દિગ'બર્‌ વચ્ચે સ્પર્ધા અને 
કલહ્ના પણુ ઉલ્લેખ મળે છે. બપ્પભદટ્દિસૂરિએ દિગ'બરેના કબજામાંથી ગિરનાર- 
તીથ છેોડાજ્યું' હતુ'.૨૧ બપ્પભટ્સૂરિના ગુરુબધુએ। તનન્‍્નસૂરિ અને ગોવિદમૂરિ 
ગુજર-મતીહાર રાજા મિહિર્શોજના પરિચયમાં હતા. નન્નસૂરિએ ભરત 
ચક્રવતી નુ' જીવત નિરૂપતુ' એક સ'સ્કૃત નાટક તેયાર કયુ” હતું અને ગેોવિ'દસૂશિતી 
સહામથી આમ રાન (નાગાવલોક અથવા નાગભટ ર જ) સમક્ષ એ ભજવાયું” 
હતુ .2* બપ્પભદ્દિસૂરિ પોતે વોડેસવાર્‌ થઈને ફરતા એમ “પ્રભાવકચરિતિ' તૉંધે 
છે. દેવચુપ્તસૂરિને (ઈ. સ. ૯૩૯ આસપાસ) વીણા વગાડવાતો ખૂબ શેખ દતે. 
જેન સે એ સામે વાંધો લેતાં તેએ સૃરિપદ છોડી લાટ ચાલ્યા ગયા હતા.32 
ચેત્યવાસી સાધુઓએ વિધાષ્યયત સાથે લલિત કલાએઓનેો પણુ શેખ કેળવ્યે! 
હતો એના પુરાવા અહી મળે છે. પછીતા સમયમાં હેત સમાજે ચેત્યવાસી 
સસ્થાનો સ્વીકાર કરી લીધો હતો. અતેક સંગીતશાસ્રના ગ્રથ પણુ રચ્યા હતા. 
કેગ્લાક સુવિદિત સાધુના નેતૃત્વ તીચે ચૈતયવાસીએ સામે પાછળથી સુધારક 
પ્રતયાધાત ઊભે! થયો હતો એ વસ્તુ આપણા ધાર્મિક-સામાજિક ઇતિહાસમાં 
અભ્યાસપાત્ર છે, પણુ એતુ' નિરૂપણુ આ પ્રકરણુમાં પ્રસ્‍તુત નથી. 


આ મુખ્યત્તે શ્વેતાંબર જેતતી વાત થઈ. દિગ'બર્‌ સ'પ્રદાયના અનુયાયીએની 
સખ્યા પછીના સમયની તુલનાએ એ સગયમાં મોટી હતી એમ અનુમાન થાય 
છે. દિગ તર સંપ્રદાયનું એક મુખ્ય કેદ્ર વઢવાણુ હતુ. દિગ'બર સાહિત્યની 
પ્રાચીનતમ સ સ્કૃત રચનાઓ પૈકી ખે--જિનસેનફૃત ' હરિવ શપુરાણુ ' (ઈ. સ. ૭૮૩) 
અને હરિષેણુકૂત “ બૃહત્કથાકોશ' (ઈ. સ, €૩૨-૩૨)--વહવાણુમાં રચાયેલી જે, 
જિનસેન અને હરેષેણુ બતે પુન્નાટ સંઘના આચાય હતા. કર્ણાટક-અ'તર્ગત 
પુન્નાટતેો એક દેગબર સાધુસમુદાય સૌરાષ્ટ્રમાં આવીને, ખાસ કરીને વહવાણુ 
આસપાસના પ્રદેશમાં, સ્થિર થથા હતે! અતે પોતાના મૂળ સ્થાન ઉપરથી પુન્તાટ 
સધ તરીકે એળખાતે! હતેો.22 “ભ્રદ્્ભાહુચરિતિ' અતુસાર, કર્હાટ (કર્‌ાઠ ?)- 
ના રાજે ઈ સ. ૯૦૦ આસપાસ વલભીના વિદ્દાન શ્વેતાંબર સાધુઓને 
પોતાની રાણી નૃયુલદેવીની વિન'તીથી નિમ'ત્યા હતા.ડેસ ખરેખર તો ઈ. સ.તા 
આડમાં સૈકાના અંતભાગમાં વલભીતો ભગ થયા પછીની આ ઘટના ગણાય, 
પણુ વલભીતું મહત્ત્વ કઈ એકાએક નાશ પામ્યું નહિ હોય અને અનુ-મૈત્રક કાલમાં 
પણુ ત્યાંતી ધામિક સાંસ્કારિક પ્રરૃત્તિએ ઓછાવત્તા પ્રમાણુમાં ચાલુ રહી હશે 


૧૩ સુ'] પમ'સ'પ્રદાચે [૨૧૨ 


વળી એક તરક ગુજરાત અને ખીજ તરફ મહારાષ્ટ્ર તેમજ કર્ણાટક વચ્ચે રાજકીય 
ઉપરાંત જે સાંસ્કારિક સ પર્ફ યાલુ રહ્યો હતો તે પરત્વે પણુ ઉપયુક્ત નિદેશ્ર. 
ક'પક ઉદાહરણુ1ત્મક પ્રકાશ પાડે છે. 


જેન ધમની જેમ બૌદ્ધ ધમ પણુ મૈત્રકકાલમાં વ્યાપક પ્રચારમાં હતે; 
જોકે કેના અતુયાથી વર્ગની સખ્યા વિશેષ હતી એ કહેવુ મુર્કેલ છે. ઈસ્વી 
સનના સાતમા સૈકાની અધવચમાં ગુજરાતમાં આવેક્ષા ચીતી મુસાફર યુઆન- 
શ્વાંગે પોતાના પ્રવાસવણનમાં સે'કડો બોદ્ધ વિહારોની નોંધ લીધી છે, મેત્રક 
દાનપત્રેમાં પણુ બૌદ્ધ ભિક્ષુએ અને ભિક્ષુણ[ીઓના અનેક વિહારોના ઉલ્લેખ છે. 
ખુદ્દદાસ, રિથિરમતિ અને વિમલચુપ્ત એ બૌદ્ધ આચાર્યોના ઉલ્લેખ દાનપત્રોમ], 
છે: એમણે વિહારે બ'ધાવ્યા હતા. વલભી નજીકના એક સધારામમાં સ્થિરમતિ 
અને ગુણુમતિ નામે ખે ખોધિસત્ત્વા પૂર્વકાલમાં રહી ગયાતું યુઆન શ્વાંગ નોંધે 
છે. વળી એ સ ધારામ બ'ધાવનાર તરીકે અચલ નામે “ અહેત તો એ ઉલ્લેખ. 
કરે છે.2૬ 'આયમજુતીમૂલકલ્પ'માં સુણુમતિ ઉપરાંત પિડચારિક નામે વલભી- 
વાસી વિખ્યાત બોદ્ધ સાધુનો નિર્દેશ છે.2૭ આ સ'ધારામને ભાવનગર પાસેતા. 
“તળા”ળની ગુફાઓ ' તરીકે એળખવામાં આવેલ છે.૨ન વલભીના રાળ્નએ। તથા, 
એમનાં કુટું ખીશાએ અનેક વિહાર ખધાવ્યાનાં પ્રમાષુ છે. વલભીપતિ લટાકે 
બાંધેલો મતાતે। વિડાર “ ભટાર્કવિહાર ' તરીકે એળખાતે! હતો; ભિમ્મા નામે 
ઉપાસિકાએ બ'ધાવેલો વિહાર એની પાસે હતો, ભટાક પુત્ર ઘુવસેનતી ભાણેજી, 
પરમેપાસિકા દુદ્દાએ વલભીમાં એક મહાવિડાર બધાવ્યે! હતો. શીલાદિત્ય ધર્માદેત્યે 
વ'શકટમાં વિહાર બંધાવ્યો હતો અને એના મહેલની બાજુમાં બ'ધાયેલા વિહાર 
વિરો તાંધ યુઅન સ્‍્વાંગે કરી છે. રાજ્યાધિકારીએ, વેપારીએ આદિએ પણુ. 
વિહાર્‌ બધાવ્યાનું ન્રણુવા મળે છે. સામત કકેકના માતૃકુલતી પૂણુ ભ્રદ્રાએ 
વલભીમાં ભિક્ષુણીઓનેો વિહાર બ'ધાવ્યો હતે! અને દિવિર્પતિ સ્ક'દભટે યોધાવકમાં 
ભિક્ષુઓનેો વિહાર કરાવ્યો હતે।. ફક્ક માંકિલ અને અજિત નામે વણિકાોએ વલભીમાં. 
વિહાર બ'ધાગ્યા હતા. કોઈ યહ્ષશરે (સભવતઃ ગારુલક રાજા શરે) વલભીમાં 
ભિક્ષણીએ। માટે મહાવિહાર બધાવજ્યો હતો અતે ગોહકે વલભીના દુદ્દાવિહારમ'ડલમાં 
એક વિહાર બ'ધાવ્યો હતો, વલભીમાં ભિક્ષુઓના વિહારેોનું' મંડલ દુદદાવિઠારનીઃ 
આસપાસ હતુ અને ભિક્ષુણીએના વિહારેાતું મઠલ યક્ષશ્્રવિહારની આસપાસ 
હતુ, આ તેમજ ખીજ કેટલાક વિહારોને મૈત્રક તેમજ મારુલક રાજ્નએએ 
ભૂમિદાત આપ્યાના ઉલ્લેખ મળે છે. બોદ્ધ ધર્મતા મહાયાન અને હીનયાન એ 
અતે સ'પ્રદાય પ્રાચીન ગુજરદેશમાં પ્રચલિત હતા, પણુ મહાયાનની તુલનાગ્ે. 


૨૬૪] શૌત્રક કાલ અને અતુ-'ેત્રક કાલ [પ્ર. 


રીનયાનના ભિક્ષુઓતી સ'પ્યા ધણી વધારે હતી એમ યુઅત સ્વાંગતી તોંધ 
ઉપરથી જણાય છે.2૯ આથી ઉપાસકોમાં પણુ હીતયાતના અનુયાયી વધારે 
હરે એમ અતુમાન કરી શકાય. 


સોળમા સૈકામાં થઈ ગયેલા બૌદ્ધ લામા તારાતાથે તિબ્બતી ભાષામાં બોદ્ધ 
ધર્મનો પતિહાસ આલેખ્યો છે તેમાં શાંતિદેવ નામે એક વિખ્યાત બોદ્ધ આચાર્ય 
પ'ડિત અને મ્રથકારને ભૃત્તાંત તૉંધ્યો છે. તારાનાથના કથન અનુસાર, શાંતિદેવે 
“ખો ધિચર્યાવતાર, ' 'સૂત્રસમુચ્ચય' અંને “ શિક્ષાસમુસ્યય' એ મ્રથ રચ્યા 
હતા, જે પૈકી “ શિક્ષાસમૃચ્ચય 'ના તિખ્બતી ભાષામાં ત્રણુ અનુવાદ થયા હતા. 
શાંતિદેવ રાજપુત્ર હતા અને ઈ. સ. ૬૫૦ આસપાસ સૈ।ર।ષ્ટમાં જન્મ્યા હતા, 
એટલે કે તેઓ મૈત્રકકાલમાં થઈ ગયા. નાલ'દા વિદ્યાપીડમાં એમણે ધણેઃ સમય 
ગાળ્યો હતે! તથા અધ્યાપન કર્યું” હતુ, મહાયાન સંપ્રદાયના પાસિદ્ધ શાસ્ત્રકારે। 
*દીપ્‌'કર્‌ (અતીશ), તાગાજુ ત, આય રેવ અને અશ્વધોષતી હરેળમાં શાંતિદેવને 
પણુ મૃકવામાં આવે છે. પૂવ ભારતવર્ષમાં રચાયેલાં અપભ્ર શ ચર્યામીતો પૈકી 
'ટલાંકમાં કર્તા તરીકે ઉદિલાખત ભુસુકૃપાદ આ શાંતિદેવધી અન્ત છે એવે! 
પણુ એક મત પ્રતિપાદિત થયો છે.:” લગભગ આ જ અરસામાં લાટમાં જન્મેલ 
એક ખોદ્દ શ્રમણુ ધર્મગુમનું' જવન પણુ રોમાંચક છે. તેવીસ વર્ષની વયે 
વતનમાંથી નીકળીં, ગુજરાત સાથે નિકટના રાજકીય સ બધેથી જેડાયેલા કાન્ય* 
કુખ્જમાં તેઆ ગયા અને ત્યાં કોમુદીસ'ધારામ નામે બોદ્ધ મઠમાં રહી તેમણે 
ધમ'શાસ્્રોનો અભ્યાસ કર્યો, ત્યાંથી ટક્ક અથવા ઉત્તર પજા જઈ દેવવિહાર 
નામે મઠમાં રહ્યા, અતે ત્યાંથી ચીન જવાને 1નિશ્રય કર્યો. ગાંધાર દેશના મુખ્ય 
નગર કષિશામાં ખે વર્ષ રહી, પગરસ્તે પહાડો એ ળ'ગી, તુખાર અને બદક્ષાન 
થઈ તેએ! કાસ્ગર પહોંચ્યા. કાકશ્ગરમાં રાન્યાશ્રિત બૌદ્ધ મડમાં ખે વર્ષ ગાળા 
કૂચી ગયા. ત્યાં પણુ બોદ્ધ વિદાનો સાથે એમને ખે વર્ષ ગાળવાં પડમાં, ફૂચીને! 
સજા ધમ ગુપ્તતે પોતાની પાસે કાયમ રાખી લેવા આતુર હતે! તેથી એને 
અખર આપ્યા વિના જ તેએ ચાલી નીકળ્યા અને માગમાં અગ્નિદેશ અથવા 
કરાસ;ડું અને તુરફાનમાં થોડાંક વર્ષ ગાળીને તથ! રણુપ્રદેશમાં જેખમભરી મુસાફરી 
કરીને તેઓ ચીત પહોંગ્યા. ત્યાં એમણે સ ખ્યાખધ બોદ્દ ધ્મગ્રથોાતો ચિનાઈ 
ભાષામાં અતુવાદ કર્યો અતે ચીનમાં બૌદ્ધ સાહિત્યિક પર પરાતી નવ'તગૃતિમાં 
મૃલ્યવાત ફાળા આપ્યો. ધમ મુમ્રના આ'કાય માં ચીનના શહેનશાહની પણ્‌ સહાય 
જતી. રહ વર્ષતી સતત પ્રકૃત્તિ પછી ઈ. સ. ૬૧૯ માં ધર્મ ગુપ્તનું' ચીનમાં જ 
અવસાન થયું”. ગુજરાતના આ બોદ્ધ શ્રમણુ ધમ'ગુપ્તે પોતે જ જે જે દેશની મુલાકાત 


૧૩૦] પધમ'સપષરદપ્ચો દ [ર૨૫ 


લીધી હતી તે તે વિશે એક ત્રથ લખ્યો હતે।. જે કે એ શ્ર થ અત્યારે મળતે। તથી, 
પણુ એને! વિષયાનુક્રમ ચિનાઈ સાહિત્યમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. એ વિષયાતુક્રમ 
અતાવે છે કે આ દેશ કે વિદેશના કોઈ પ્રાચીન પુસ્તકભ'ડારમાંધી આ ગ્ર'ય જડી 
આવે તે! મેગેસ્થનિસ, યુઅન શ્વાંગ કે અલખીરૂનીના ગ્ર“થો કરતાં એનું મૂલ્ય 
જરા પણુ ઓછું નહિ ગણાય.૪૧ ગુજરાતના પ્રવાસી બોદ્ધ વિઠ્દાનોમાંથી શાંતિ- 
દેવ અને ધર્મ ચુષ્તને જીવનજૃત્તાંત કઈકે [વિગતવાર મળે છે, પણુ આવા ખીન્ન 
અનેક વિદાન થયા હશે એવી કલ્પના કરવી ન્યાચ્ય છે, 


સૈત્રક્રકાલમાં બૌદ્ધ ધમ પરમોત્કર્ધ્ની કોટિએ પહોંચ્યો હતે, પણુ મેત્રક 
રાન્યકાલના અ'તભાગમાં એની ન્હેજલાલી ઝાંખી પડતી દૈખખાય છે અને અતુ- 
મૈત્રક કાલમાં તો એ ગુજરાતમાં (તેમજ ભારતવર્ષમાં અન્યત્ર) ઝડપથી લુપ્ત થતો 
જણાય છે. તારગાના ડુંગર ઉપર ધારણુ માતાના નામથી પૂક્ળતી બૌદ્ધ તારા 
દેવીની પ્રાતિમાં ગુજર-પ્રતીહારોના સમયમાં પ્રચલિત સેલીની એડ સુદર પ્રતિમા 
છે. ખભાત પાસે નગરાનાં ર્બારી-વાસના ટી'બા ઉપરની “ખબુડ્ઠનાથ' તરીકે 
એળખાતી સાડાચાર ફૂટ ઊચી આસનસ્થ બુદ્દમૂતિ પણુ આ કાલની સ'ભવે છે. 
ઉત્તર ગુજરાતમાં વિજ્નપુર પાસેનું વિહાર ગામ એ સ્થળે પૂર્વકાલે કોઈ બોહ્ધવિહાર 
હોવાનું સૂચન કરે છે અને નજીકના મહુડી ગામેથી મળેલા બૌદ્ધ અવશેષો એ તક'નુ' 
સમથન કરૅ છે, રાષ્ટ્રફૂટ રાન અપરિમિતવર્ષ દ તિવર્માગ્મે ઈ. સ. ૮$૭ માં તથા 
ધ્રુવ રાજાએ ઈ સ, ૮૮૪માં કાંપિહ્ય તીર્થના વિહારતે ભૂમિદાત આપ્યું હતુ. 
એ વિહાર કાંતારમ્રામ (કતારગામ) વિષયમાં મદ્ાવી (મીંઢોળા) નદીના કિનારે 


ખાવેલે હતે. કાંપિલ્ય વિઠારમાં પાંચસો સાધુ રહેતા હતા, એ બતાવે છે કે 
લાટપ્રદેશમાં બોદ્ધ ધર્મનો પ્રભાવ કઈકે વિશેષ ભાવે ચાલુ રહો હતે।..૬૨ “અજૃ- 
સાહસ્તિકા પ્રસાપારમિતા'તી, અનુક્રમે ઇં. સ. ૧૦૧૫ અને ઈ. સ. ૧૦૭૨ માં નકલ 
કરાયેલી, બ ગાળ-નેપાળની ખે સચિત્ર હસ્તપ્રતામાં છારૂટ(સાર)રેસે તારાપુરે 
તારા, જાટૂટ(ઝાટ)રેસે જુસ્ઝુજાશિસરે છુરજુજા અને જાસુટ(છઝાય)રેશે યુંજરાનમરે 
સુન્ટ એ પ્રમાણે ત્રણુ બૌદ્ધ દેવીએનો ચિત્રો સાથે નિર્દેશ કરલે છે, 
નિદિષ્ટ્ટ સ્થાનો લાટ દેશમાં કયાં આવેલાં હતાં એ અલગ ચર્ચાનો વિષય છે, 
પણુ અગિયારમા શતકતી ખગાળી-નેપાળી હસ્તપ્રતોમાં ગુજરાતનાં ત્રણુ બોદ્ધ 
તીર્થોનાં ચિત્ર છે એ ઉપરથી અતુમાન થઈ શકે કે થોડાધ્રણા ખૌદ્ધ યાત્રીએ 
અ તરફ આવતા હશે. કુમારશિલ ભટ્ટ અને શ'કરાચાયના વાદવિજયોએ બોદ્ધ 
ધમને દૂર કરવામાં મહત્ત્વનો ભાગ ભજવ્યો હતો તેમ બોહ ધર્મમાં વધી પડેલુ” 
તાંત્રિક તત્વ એના આંતરિક પતનમાં તથા આત્ય તિક લયમાં કારણુભૂત બન્યુ 


[૨૬3 જૌત્રક કાલ અને અતુ-શૈત્રક કાલ (પ્ર. 


હરે. દ્વારકામાં શ'કરાચાયની શારદાપીડેતી સ્થાપતાએ પણુ આ પ્રદેશમાંથી બોદ્ધ 
ધમતે દૂર કરવામાં ફાળા આપ્યો હશે એમ અનુમાન કરવું વધારે પડતું નથી. 
પૂર્વ ભારતવર્ષમાં ખોદ ધર્મ પ્રત્યે સહાનુમૂતિવાળા હિ'દુ રાજવ શેને! ઉચ્છેદ થતાં 
તથા નાલ'દા, વિકમશીલ આદિ વિધ્યાપીઠોનેો નાશ થતાં સારાથે ભારતવષ'માં 
બૌદ્ધ ધમ કમશઃ નામશેષ થઈ ગયે. 


શેવ, શાક્ત, ભાગવત, જેન, બોદ્ધ, સ્માત" આદિ વિવિધ સપ્રદાયે! છતાં 
ગુજરાતના ધરર્મેક જવનમાં સમન્વયત્રેધાન એકતા હતી. રા'એ અતે વિરિણ 
વ્યક્તિએ ના વિચાર-વ્યવહારતી અસરે સમસ્ત પ્રશ્ળવગ' ઉપર થતી. મૈત્રક રાજાએ 
માહેશ્વર હોવા છતાં એમણેું બૌદ્ધ વિહાર બાંધ્યા હતા અને એ વિકારોને 
ભૂમિદાન આપ્યાં હતાં. મૈત્રક રાન છુવસેન ૧ લાની સભામાં શોકનિવારણુ અથે 
'ફલ્પસૂત'ની વાચતા થઈ હતી. રાષ્ટ્રફૂટ રાજાં અમોધવર્ષ ૧ લે। ચુસ્ત દેત હતે, 
પણુ મહાલદ્ષમી દેવીમાં એને પૂર્ણા શ્રદ્ધા હતી અને પોતાના રાજ્યમાં ચાલતો 
રાગચાળે। દૂર થાય એ માટે પોતાની એક આંગળી કાપીને એણે દેવીને અર્પાણુ 
કરી હતી,₹૪ રાષ્ટ્રફૂટ રાળ્ન કક” સુવર્ણુવર્ષ ચુસ્ત શેવ હતો, પણુ એણે નવ- 
સારીના એક જેત મંદિરને ભૂમિદાન આપ્યું' હતુ'.:૫ આ પ્રદેશમાં ખુદ્ધમૂર્તિ 
“બુદ્ધનાથ' તરીકે પૂજાય એ સમજાય એવું છે. ગુજરાતમાં ધમ જવનતી આ 
લાક્ષણિકતા એના પ્તિઠાસમાં ઠેઠ અર્વાચીન કાલ સુધી સતત અનુસ્યૂત છે. 


(આ) ઇધસ્લામને! ઉદય અતે ગુજરાતમાં એતા રેલાવાનો આરભ 


આ કાલ દરમ્યાન ગુજરાતમાં મુસ્લિમોના વસવાટ દાર! પરલામ ધમ'તે। 
ગપ્રસાર્‌ થયે।. મષ્યકાલની વિશિણ ઘધટનાએઓમાંતી એક અર્બસ્તાનમાં આવેલા 
હિન્નઝ પ્રદેશમાં થયેલો ઇસ્લામનો ઉદય છે, એ સમય પૂર્જે ત્યાંના લોક અજ્ઞાન 
અને અ'ધશ્રદ્દામાં અટવાથેલા રહેતા હતા, નિલકુલ અસ'સ્કૃત હતા. પોતપોતાના 
કબીલાઓ માં રહી માંહોમાંહે લડતા હતા અતે અનેક મૂતિએની પૂક્ન કરતા હતા. 
એવી પ્રજ્નમાંના કુરૅશ નામના કખીલામાં પ્રસ્‍્લામતા સ્થાપક હઝરત મોહમ્મદ 
પેગમ્બર્ેનો જન્મ ઈ. સ. ૫૭1૧ માં કે એની આસપાસમાં મક્કામાં થયે હતે. 
એના થોડા જ મહિના અગાઉ એમના વાલિદ અબ્દુલ્લાકતુ' અવસાન થયું હતું 
અને એ લગભગ છ વડની વયના ચયા એટલામાં તો એમનાં માતા આંમિના 
પણુ ગુજરી ગયાં. એ પછી એમને! ઉછેર એમના દાદા અખ્દુલમૃત્તલિભે કરવા માંડયો, 
પર'તુ એમની આઠ વર્ષની ઉ*મર પૂરી થાય તે પહેલાં એ પણુ આ ફાની દુનિયા 
છે!ડી ગયા, આથી એમની પરવરિશ કર્વાતી જવાબદારી એમના કાકા અબૂ તાલિખે 


૧૩-સુ] પમ'સ'પ્રદાચેદ [ર$૭- 


ઉપાડી, હઝરત મોહમ્મદ ઉપર એમતે અતિ વહાલ હતુ, પરતુ ભારે કોટુ'બિક 
જવાખદારીને લઈ ને એ ભત્રીશનને શિક્ષણુ અપાવી શકયા ન હતા. એ એમને. 
પોતાના વ્યવસાયમાં હ'મેશાં સાથે રાખતા હતા તેથી વેપારમાં એમને ઘણે 
અતુભવ મહ્યેો. એ સાથે યહૂદીઓ અને ખ્રિસ્તીઓના સ'પક માં આવતાં એમના 
ધર્મોનો એમને પરિચય પણુ કેળવાતે। રહો. એમની ધ'ધાની કુતેહ તયા એમતુ' 
ઊ'ચુ' ચારિતર્યખળ જેઈ ને ખદીજા નામની એમના જ કબીલાની એક માલદાર 
વિધવાએ એમને પેતતાતેો માલ વેચવા આપવા માંડયો. થોડા જ સમ્ય બાદ એ. 
સબ'ધથી એમની નેકી ઉપર્‌ એ એટલાં તો પ્રસત્ન થયાં કે એમણે એમની સાથે. 
શાદી કરી. ગએ સમયે હઝરત મો।હમ્મદતી ઉમર પચીસ વર્ષની અતે ખદી'નની . 
ચાળીસ વષની હતી. 


આ વ્યવસ્થાથી હઝરત મોહમ્મદ આજવિકા રળવાની ઉપાધિમાંથી મુક્ત. 
યયા અને તેથી એમને અતરની ઇચ્છા મુજમ યતીસે! અને ખેવાએઓને મદદ,. 
લોકોના માંહેમાંહેના ઝમગડાઓનેો નિકાલ અને કલ્યાણનાં એવાં કાર્યોમાં પ્રસ્ત્ત. 
રહેવા સાથે મક્કાથી થોડે અ'તરે આવેલી [હેરા નામતી ગુફામાં ભરાઈ ને એ 
એકાંતમાં અલ્લાહનાં ચિ'તન અને ધ્યાનમાં સમય પસાર કરબા મડી પડયા, 


આ સર્વને પરિણામે ચાળીસ વર્ષતી એમતી વચે અલ્લાહ તરફથી એમના 
ઉપર વહી ઊતરવા લાગી અને તેએ। પેગગ્બર્‌ બન્યા. સેકડો કટુ ખા સાથે સ'બ'ધઃ 
ધરાવતી જુદી જુદી મૂતિઓને બદલે એક નિરાકાર સવ'શક્તિમાન અલ્લાહની, 
ઈબાદત કરવાતો ખોધ એમણે કરવા માંડ્યો. તમામ અરબ નિવાસીઓની એક 
સયુક્ત કેમ બનાવવી, એમના મઝહબી તથા સામાજિક કુરિવાજે અતે એમની 
તુકસાનકારક રૂહિઓને તોડી એમનુ જવન પવિત્ર અને ઊ'ચું” કરવું અને સો 
કરતાં વિશેષ તેએ।માં માનવ માત્રની સમાનતા અને ભ્રાતૃભાવ કેળવવો! એ એમના. 
ઉપદેશેતું યેય હતું. શરૂઆતમાં ધીમી ગતિએ એમને અનુયાયીઓએ મળતા રહ્યા 
અને અલ્લાહની પ્રેરણા અતુસાર તેએ એમતા મઝહબને। પ્રચાર કરતા રહા. એ 
કાયમાં એમના તથા એમના અતુયાયીઓતે! એમના જ લેકેોગે સખત વિરોધ કર્યો 
અને પરિણામે એમને વિવિધ પ્રકારની યાતનાએ। વેઠવી પડા, અતે જાન બચાવવા. 
પોતાના અનુયાયીઓને આગળ રવાના કરી એમને મક્કા છોડી એતી ઉત્તરે ત્રણુસો 
સાઈલ** ઉપર આવેલા યથરિબ શહેરમાં પહોંચવું પડયુ'. એ બનાવ ઇસ્ક્ષામની 
તવારીખમાં 'હિજરત' નામથી એળખાય છે. એતાથી હિજરી સનની શરૂઆત; 
થઈ ૩તી. એના દિવિસોતી ગણુતરી ચદ્રમા અનુસાર થાય છે. 


૬૮] મેત્રક કાલ અને અનુ-શત્રક કાલ [પ્ર. 


યથરિબ-વાસીઓગએે હઝરત મોહમ્મદતે ખૂબ ભાવધી આવકાર્યા. આ 
ખનાવના ઉપલક્ષમાં એ શહેરનું નામ પાઠળથી મદીતતુન્તબી, એટલે કે ' નખીનુ' 
“અર્થાત્‌ પેગમ્બરતુ' શહેર' પડયું. એ પછી અરખો એને અલમદીના નામથી 
એાળખતા રહલા અને ઈરાનીએ એ માટે માત્ર “મદીતા' શબ્દ વાપરતા રલ્ા. 


હઝરત મોહમ્મદ્ની હિજરત પછી મકાના લે[કોએ એમને તથા ૪રલામને 
ખતમ કરવા મદીના ઉપર આકમણુ કરવાની કાય“વાદી કરવા માંડી અને પેગમ્બરે 
પણુ એમને! સામને! કરવાની તૈયારી રાખી, ઈ. સ. ૬૨૪ માં મદીનાના નૈત્ર ત્ય 
ખુષ્યામાં ૫૩૩ કિ.મી. (૮૩ માઈલ) ઉપર્‌ આવેલા ખદ્ર સ્થળ આગળ લડાઈ થઈ 
તેમાં ત્રણુસો। તેર મુસ્લિમોની તાનકડી ફોજે એક હળનર મકકાવાસીએના લશ્કરને શિકસ્ત _ 
આપી. મુસ્લિમોની એ પ્રથમ અને તિણુયાત્મક ફતેહ હતી. એને પરિણામે પસ્લામ _ 
પ્રયો ઉત્સાહી વગને પુષ્ટિ મળી, અર્ધ દગ્ધ;લેકોને વિશ્રાસ આવ્યો અને નિઃસ્પૃહીએ 
પ્રભાવિત થયા.7“ હઝરત મોહમ્મદને એ પછી અનેક લડાઈએ। લડવી પડી. અ'તે 
મફ્કાવાસીઝા થાક્યા અતે ઈ સ. ૬૩૦ માં એમણે હઝરત મેહમ્મદની ઉપર ઈમાન 
લાવીને જહેર કયું” કે “લા ઈલાહા ઈલ્લલાહ મોહમ્મદુર્‌ રસૂલુલ્લાહ ''.₹૯ 


એ પછી ખે વરસ માદ એટલે કે ઈ. સ, ૬ડરમાં હઝરત મોહમ્મદ પેગમ્યર્‌ 
દૂ માંદમી ભોગવી અલ્લાહની રહેમતમાં પણોંચી ગયા. 


એમણે સ્થાપિત કરેલા મઝહબના નામ “ઇસ્લામ શબ્દના મૂછામાં સુલેહ- 
રાંતિનો ભાવ સમાયેલો છે, અને તેથી અલ્લાહતી પચ્છાને સ પૂણુ રીતે શરણે 
રહેવુ' એવો એને અર્થ ધટઢાવાય છે. એ ઉપરથી સજક અલ્લાહ અને એના 
'સજત સાથે સુલેઠશાંતિ રાખનાર તે મૃસ્લિમ હોવાની માન્યતા છે. ' કુરાને 
શરીફ,' જેમાં હઝરત પેગમ્બર ઉપર ઊતરેલી વહીએ। સ ગૃહીત છે તે, મુસ્લિમોની 
'સઝહખબી કિતાબ છે, 


ઝરત મેહમ્મદે અરખેમાં જે અઠ્ભુત નગૃતિ આણીને એક સલ્તનત ઊભી 
કરી યતી તેતે લઈને એના ખલીફાએ એટલે કે ઉત્તરાધિકારીએની સત્તા નીચે 
રહીને તેએ એમના મઝહબના પ્રચારનાં ઝનૂન અને આવેશમાં સમૃહ્દ પડાશીઓનાં 
ધનદોલતનો કખજે મેળવવાને પ૦ એમતી મરુભૂમિમાંથી બહાર નીકળી પઢચા. 
પેગમ્બરના અવસાન પછી એકર સદીધી ઓછા ગાળામાં એમના વિઝયોનું વતુંળ 
પશ્ચિમ તેમજ પૂર્વમાં મોટા પાયા ઉપર વિસ્તાર પામ્યું અને એમતી ખિલારેતની 
'આણુ સિ'ધ સુધી વરતાઈ. 


૧૩] ધમ સ'પ્રદપ્યે1 (૨૧૯ 


એે સમય દરમ્યાન અરખબો!એ ગુજરાતનાં સમૃદ્ધ બ દરે! ઉપરે જળમાગે સીધાં 
તથા સિંધમાં સત્તારૂઢ થયેલા અરખે।!એ જમીતમાગે' ત્યાંથી આક્રમણે। કરેલાં, 
તેએની વિગત યથાસ્યાને આપવામાં આવી છે. 


ગુજર્‌ાતતાં બ'દરે। ઉપર્‌ અરખો વેપાર અથે પુરાણા જમાનાથી આવતા 
હતા એ પરપરા ઇસ્લામના ઉદય પછી પણુ ચાલુ રહી હતી. ઈ. સ. ૭૬૦ પછી 
શેડ વખતમાં ગ'ધાર અ'દર(હાઢર નદીના સુખ પાસે)માં મરિજદ બધાઈ: 
હુતી,પ”અ તેથી ત્યારે ત્યાં મુસ્લિમોની વસ્તી હોવી જેઈ એ, 


અર્ખ વેપારીએ સઢવાળા વિવિધ કદનાં જહાજેમાં માલસામાન લઈ ચીનના 
પૂર્વ કિનારા પયત પહોંચતા હતા. જતાં આવતાં સૌરાષ્ટ્ર અતે ગુજરાતનાં બ'દરે 
ઉપર્‌ વેચાણુ-ખરીદી, સાધતસામમ્રી અને મીઠા પાણી માટે તેઆ થેોભતા હતા. 
શ્રૂચયી લાખ અને ગળી તેએ લઈ જતા હતા.% 


એવા અરખ તેમજ ઈરાની વેપારીઓમાં કેટલાકે એમની સુસાફેરી દરમ્યાન 
જે કઈ જાણ્યું હતુ' અતે નેયુ' હતુ તેતી તોંધો રાખીને એ ઉપરથી એમની 
ભાષા અરબીમાં મથ લખેલા છે. તેઓમાંથી સુલેમાન સેરાફ્ી (બસરી) પર (૪. સ. 
૮૫૧-હિ. સ. ૨૩૭), બુઝુર્ગ, જિન શહરિયાર્પ? (ઈ. સ. ૯૧૨--હિ. સ. ૩૦૦), 
અખૂલકસન અખી અલૂમસઊદીપ૪, (ઈ. સ. ૯૧૫-હિ. સ. ૩૦૩), અખૂ પસ્હાક 
ધ્ધાહીમ ઇસ્તખ્રીપપ (ઈ. સ, હપ3-હિ. સ, ૩૪૦) અને ૪ને હોકલ બગદાદી પ5 
(ઈ. સ. ૯૭૬-હિ. સં. ૩૬૬) હતા. એમનાં સફરનામાં જાણીતાં છે. એમાંથી. 
*તણુવા મળે છે કે ગુજર રાન્નએ! સાથેના અરખોના સંબધ સારા ન હતા, 
ખલ્કે અરમે!ના ઉપર એવી છાપ હતી કે એમનાથી વધે તેવો! ખીન્તેએમતે। કોઈ દુસ્મન 
ન દુતો.૫૭ પરતુ ચુજર-પ્રતીહારેના પ્રતીસ્પધી રાષ્ટ્રફૂટા સાથે તેએ ભલાઈ ને 
ગાઢ સબધ ધરાવતા હતા અને તેથી અરબ વેપારીઓએ એમતા પ્રતિ ત્ર'થે।માં 
વિશિષ્ટ શખ્દોમાં એ બાબતની નોંધ કરેલી છે, 


રાષ્ટ્રફૂટોની સત્તા તીચેના પ્રદેશમાં ખ ભાતથી ચેમૂર સુધીના જ કાંઠા ઉપરતાં. 
શહેરે।માં વતતમાત ગુજરાતનાં કેટલાક બ'દરોને સમાવેશ થતો થતે।.. એ સવમાં 
હિ'દુએની મોટી સ ખ્યાની વસ્તીમાં મુસલમાનો પણુ રહેતા હતા અને તેએ ઉપર ખુદ 
મુસલમાનોની હકૂમત હતી એટલે કે રાજા તરફથી એમને માટે હાકેમતી નિમણૂક. 
યતી હતી. વલ્લભરાયનીપ સત્તા નીચેના પ્રદેશમાં મસ્જિદો પણુ હતી, જેમાં જુમાની 


તેમજ અન્ય નમાઝ પઢાતી હતી અને અઝાન પણુ મોટે સાદે પે।કારાતી હતી.૬* : 


૨૭૦] સૈત્રક કાલ અને અતુ-મૈત્રક કાલ [ પ્ર. 


કદાચ આવાં કારણોને લઈ તે અરબ પ્રવાસીએ એ નેોંધેલું છે કે વલ્લભરાય 
જેવી મોહબ્બત અન્ય કોઈ રાજ અરખો પ્રત્યે રાખતો નથી, અને એની પ્રજા 
પણુ અરખોને ચાહે છે.૧૨ એમણે એ પણુ જણાવેલું છે કે વહ્કભરાયના 
રાન્યના લેક માને છે કે અરખોતી મોહખ્બતના કારણે એમના રાજાએ નું આયુષ 
'અતે એમનું શાસન દીધ રહે છે.૬૨ એ વખતમાં એ પ્રદેશમાં રહેતા મુસ્લિમોને 
*લિબાસ હિ'દુએના જેવો જ હતો અને અતિ ગરમીને લઈ તે તેએ લૂ'ગી (એટલે : 
કે ધોતી) અને ખમીસ પહેરતા હતા. તેઓ હિ'દુઓના જેવા જ વાળ રાખતા, 53. 


ઈસ્વી આઠમી સદીથી મુસ્લિમ સ'તે।, સૂફીએ।, ફકીરો અને દરવેશે અરબ- 
'સ્તાન તથા ઈરિનમાંથી જલમાર્ગે તેમજ જમીનમાર્ગે દક્ષિયુ અને પશ્ચિમ 
' ભારતવર્ષ માં આવતા હતા. એમાંન! કેટલાકે ગુજરાતમાં આવીને પણુ વસવાટ કર્યો 
હતો. એમ કરવામાં એમને ઉદ્દેશ દસ્લામનેો પ્રચાર કરવાને! હતે!. તેએ! એમના 
કાયમાં પ્રવીણુ હતા. એ સાથે એમનાં ત્યાગ, ચારિત્ય અને ભક્તિમય જીવન 
જેઈ ને સ્થાનિક લેકે પ્રભાવિત થતા હતા અને કેટલાક ઇસ્લામ અ'ગીકાર પણુ 
કરતા હતા.૬₹ ધર્મપલટો કરનારાને તથા અપહરણુ કરાયેલી સ્રીઓને શરદની 
મોરીનાતી વિધિએ દ્વારા અપનાવી લેવાની છૂટ આપવાનું પણુ ગે સમયે ચાલતુ 
'હતુ.ર્દપે 


(૪) પારસીઓને વસવાટ અને જરથોસ્તી ધર્મ 


અરખબોને હાથે પરાભવ પામી કેટલાક ઈરાતીએ ભારતવર્ષમાં આવી વસ્યા 
હતા એ પ્તિહાસ-સિદ્ધ બાબત છે. પરતુ ભારતવર્ષમાં ઈરાનીએનું અ આગમન 
પહેલવહેલુ' નહોતુ, પરાપૂર્વથી, પ્રાગેતિહાસિક કાલથી ઈરાન અને હિંદ વચ્ચે 
'ધામિક અને સાંસ્કૃતિક સબધ હતો અતે અનેક વાર ઈરાનીએ હિંદ ભણી 
આવ્યા હતા, અને એના અતેક દાખલા પણુ ઉપલખ્ધ છે. અવેસ્તાશાસ્મમાં 
ચાર વાર હિ'દ વિશે ઉલ્લેખ્ષખ મળે છે, પણુ હિ'દુ મ્ર'થોમાં તો ઈરાત અને 
'પરાનીએ વિશે અનેક નિર્દેશ યયા છે, આવા ઉલ્લેખ ગગ્વેદ, મહાભારત, 
' વિષ્ણુષુરાણુ, ભવિષ્યપુરાણુ વગેરેમાં છે. વળી સ'સ્કૃત સાહિત્યના પ્રેશિણ (૦13૩10૧1) 
કાલમાં વિશ્ાંખદત્તકૃત “મુદ્રારાક્ષસ' વગેરેમાં ઈરાન અને એની પ્રજા વિસે ઉલ્લેખો 
મળે છે. “શાહનતામા' અતે ઈરાનમાં લખાયેલ અન્ય “નામાં'એ પ્રમાણે દતકથામાં 
મંશદર થયેલ કેટલાક ઈરાની બાદશાહે અને શરવીરો હિ'દ ભણી આવી ગયા 
“હતા એ વિશેની નોંધ છે, પરતુ જ્યારથી ઈરેતમાં હખામની વક્ષ ઈ. પૂ. 


૧૨૨] પમ'સ'પ્રદાચેપ (૨૭૧ 


પપર્‌ થી શરૂ થયે। તારથી અતિહાસિક કાલનો આરભ થયે! એમ ગણુવામાં આવે 
છે. એ વ'શના બાદશાહ દાર્યસ હિસ્તાસ્પિસે ઈ. પૂ. ૫૨૨ માં પ'જાબ અને સિ 
જીત્યાં ત્યારથી તો ઈરિન અને હિ'દ વચ્ચેતી અવરજવર પુષ્કળ વધી પડી. ઈર્‌ને 
હવે હિ'દમાં પોતાના ક્ષત્રપો (રાજ્યપાલે) મોકલવા માંડયા, અને જેમ જેમ 
ઈર્‌તી રાજ્યહરૂમત તબળી પડતી ગઈ તેમ તેમ એ ક્ષત્રપા હિ'દમાં સ્વત-ત્ર 
થતા ગયા અને “,મહાક્ષત્રપો ' કહેવાયા. ઈશિનમાં જ્યારે પાથિયન રાજાએ ને અને 
સાસાતી બાદશાહોનેો અમલ ચાલતો હતે ત્યારે હિ'દમાં કેટલાક ક્ષત્રપોનું રાજ્ય 
ચાલતું હતુ, અને ગુજરાતના ઇતિહાસમાં તે। લગભમ ઇસવી ૭૮,યી ૪૦૦ સુધીનો 
કાલ એ ક્ષત્રપકાલ કહેવાયો છે.૬૬ ઉત્તર ભ્રાર્તવર્ષ માં તક્ષશિલામાં પારસી વસ્તી 
હુતી એવુ' સ'શેધત થયુ' છે. અને દારયસે જતેલા પ્રદેશમાં તક્ષશિલાને! સમાવેશ 
ચાય છે. સર#ઃહાન માર્શ લનાર પ્રયાસથી ત્યાં એક અગ્ચિમ દિરના અને દખમાના 
ગ્ભવશેષ મળ્યા છે, અને જ્યાં આ બંને હેય ત્યાં પારસીઓની સારી વસ્તી 
હોવી નનેઈ એ એવુ' અતુમાન થઈ શકે. તક્ષરિલાતી આજુબાજુના વિસ્તારમાં 
અશોકના “ખરેષ્ઠી લિપિ'માં લખાયેલ કેટલાક શિલાલેખ પણુ મળ્યા છે, અને 
એ લિપિ ઈશાતીઓ વાપરતા હતા એ ન્તણીતું છે. એ ઉપરથી પણુ ઈ. પૂ 
ત્રીક્ન સૈકામાં ત્યાં પારસીએની વસ્તી હેય એમ માની શકાય, 


મૌયૌકાલમાં ભાર્તના સ્થાપત્ય ઉપર ઈશિનની અસર હતી. એ ડૉ. સ્પૂનરે 
બતાવી આપ્યુ છે.૧૯ ઈ. પૂ. બીજ સદીથી ર. સ. બીજી સદી સુધીમાં “ મગ 
ખ્રાહ્મસા' નામે આળ ખાતા ઈરાતીએ ભારતમાં આવ્યા હતાઈ* અને સુલતાનમાં 
તેએએ સયમ દિરે બ'ધાવ્યું હતુ. એ મગ બાહ્મણેની વસ્તી આગળ જતાં હિ'દુએમાં 
ભળી જવા પામી હતી. છેક ૩૩૯૮ માં વેમૂર લગે ગલ (અગ્તિપૂજ્ક પારસી) 
સંસ્થાને! ઉત્તર્‌ ભારતવર્ષમાં નાશ કર! કાળે કેર વર્તાવ્યે હતો એવી નોંધ ધ્લિયટ 
' અને ડાઉસતના ઇતિહાસના ત્રીજા વોલ્યૂમમાંઉપ મળે છે. આ સધળી માહિતી 
ઉપરથી જણાય છે કે ઈરાનીએ માત્ર એક જ વાર્‌ એક હનર વર્ષ પૂવે પશ્ચિમ 
ભારતવમાં આવી વસ્યા નહેતા, પણુ પરાપૂર્વથી તેએ અહીં આવતા ૨હલ્યા 
હતા, અને ધણે ભાગે ઉત્તર અને પશ્રિમ ભારતવષ'માં તેએનાં સંસ્થાન હતાં, પરતુ 
જે ઈરાનીએ અહીં આવ્યા તેએ અહીની હિ'દુ વસ્તીમાં ભળી ગયા અતે માત્ર 
તેએના અવશેષ છોડી ગયા.ઈ૨ પરતુ હન્‍્નરેક વર્ષ પૂવેને જે ઈરાનીએ જ્લમાગે' 
અહી' આવી પશ્ચિમ ભારતવર્ષમાં ગોઠવાયા અને પાર્સીએ ના પૂવ જ કહેવાયા તે 
હિ*દુ વસ્તીમાં ભળી ગયા નથી, અતે એમનાં જ આગમન અતે વસવાટ વિશે 
અહી લખવાની અપેક્ષા છે. 


૨૩૨] સેત્રક કાલ] અતે અતુ-મેત્રક કાલ [પ્ર. 


પારસીઓના પૂર્વજ અહી' આવી કાયમના વસ્યા એની કશી તવારીખ 
સચવાઈ નથી, સચવાયું છે માત્ર 'કિર્સે સકળન' નામતુ' ૮૬૪ પ'ડિતએવાળું' 
ફારસી કાવ્ય. એ કાવ્ય ખેઠમન કેકોબાદ સ નનયાએ નવસારીમાં ઈ. સ. ૧૬૦૦ ની 
સાલમાં લખ્યુ હતુ'. લેખક વિદ્દાન નહોતા, એમણે એતિહાસિક બાબતોમાં પણુ 
ભૂલે! કરી છે: અને તારીખે પણુ યોગ્ય રીતે આપી નથી, પરતુ તેએએ ઈરાની 
આગમન વિરોની પ્રચલિત અનુશ્રુતિ (1081101) એમાં તોૉંધી છે, અને એ 
આપણે માટે અમૂલ્ય નીવડી છે. “કિરસે સજાન' પ્રમાણે અરબોએ ઇશાન ઉપર 
વિજય મેળવ્યો! ત્યારે એમના રાન્ત્ય-અમલથી ત્રાસી જઈ સ્વધર્મના રક્ષાણાથે' 
કેટલાક ઈરાનીએએ ખોરાસાનના પહાડી પ્રદેશમાં આવી આશરે! લીધો. સે! વર્ષા 
પછી ત્યાં પણુ સુરક્ષિતતા નત લાગવાથી તેએ।ના વશજે ઈરાનથી હેરમઝ નામના 
બ'દરે આવ્યા અને તેએ એ ત્યાં ૧૫ વર્ષ કાઢયાં. ત્યાં પણ્‌ અરબ્ગુનું આંકમણુ 
થશે એમ લાગવાથી એ કશરિનીએ કહેવે માતૃભૂમિને છેવટનાં વત કરી 
જલમામે પશ્ચિમ ભારતવષમાં આવી સૌરાષ્ટ્રના દીવ બ'દરે ઊતર્યા. ત્યાં ૧૯ વર્ષ રહ્યા 
પછી એ પ્રદેશમાં પણુ મુસ્લિમ હુમલાને ભ્રય લાગવાથી કે।ઈ સલામત જગ્યાની 
શોધમાં હોડીએમાં બેસી નાસી છૂટયા. માર્ગમાં ભારે તોફાન નડુયું' અને સોના 
જાન જરે એવો ભય ઉપરિથત થયો. સોએ પ્રભુપ્રાયના કરી તે પ્રતિસા ધીધી 
કે જે બચી મયા તો અમે એક આતશ ખહેરામ (સોથી મડાન અગ્તિમર્'દર) 
અ'ધાવીશું. તોફાન શાંત થયુ અને હિજરતીએઓ સુરત પાસે આવેલા સ જાણુ ખ દરે 
ઊતર્યા. હાલમાં તે સ'ન્નણુમાં કશી મહત્તા રડી તથી, પણુ ક) સમયમાં એ એક 
જાણીતુ બદર હોવું જેઈ એ. ત્યાંતા રાજવી જદી રાણાએ એમને ઉદારતાથી 
આશરા આપ્યો, અને એ ઈરાતીએગએ એક આતશ બહેરામ બંધાવી પોતાની 
પ્રતિત્તાનું પાક્ષન કયુ. 


પણુ આ આગમન કયા વષમાં થયું હતુ' એ નનણુવું આવશ્યક છે. 
ભરૂચવાળા દસ્તૂર અસ્પ“દયારજ કામદીને ૬૮૨૬ માં પોતાના પુસ્તક “કદીમ તારીખ 
પારસીખએની કસર*માં પરાપૂવથી ચાલતી આવેલી એક ભરોસાપાત્ર 1વેગત તોંધી છે. 
ગએ વિગત પ્રમાણે ઈરાનીઓના આગમતતુ' વર્ષ વિકમ સંવત ૭૭ર, અથવા 
ઈસ્વી ૭૧૬ અથવા યઝ્‌દગર્દી ૮૫ હતું. એ આગમનના દ્વિસતી હિંદુ તિથિ 
હતી શ્રાવષ્યુ સુદ ૯ શુકવાર, અતે પારસી તિથિ ચોથા મહિનાના ખીશ્ન દિવસે 
પડતી હતી. હવે સવત ૭૭૨ માં એક અધિક ત્રાવણુ આવેલો, પણુ એમાંતા 
એકે માસમાં સુદની તવમીએ શુક્રવાર પડતે ત હતે. વળી પારસી તિથિ સાથે 
પણુ એ તારીખને મેળ બેસતો નહોતો, એટલે ૧૯ મી સદીમાં કે. આર. કામાએ 


૧૩મસું] ધમ સ'પ્રદાચેપ [૨૭૩ 


શોધ કરી કે શ્રાવણુ સુદિ ૯ અતે શુક્રેવાર, જે પારસી ચોથા મહિનાના બીન્ન 
દિવસે જ આવતે! હતે।, તે સ'વત ૭છર્‌ માં નહિં, પણુ હહ? માં પઠતે હતે!. પણુ 
એટલી શોધથી આગળ કે, આર. કામા જઈ રાકથા નહિ. પણુ વીસમી સદીમાં 
જૂનાગઢ કોલેજના આચાર્ય એસ. એચ. હેડીવાળા ૪ર એને! પ્રતિદાયક ખુલાસો 
આપી રાકયો. એમના મ તવ્ય પ્રેમાણે અસલ ભરોસાપાત્ર નોંધમાં જ «૯૨ 
લખાયુ હતુ, પરતુ ૯ નો આંકડે ૭ જેવો લાગવાથી એ ૭૭૨ તુ' ખોટુ વર્ષ 
વચાયુ', અને આ ગોટાળા ઊભે થચે, વળી સવત ૯૯૨(ઈ સ. ૯૩૬)માં 
જ હિ'દુ અને પારસી તિથિએ! પણુ બધ બેસે છે, એટલે ઈરાનીએનું' આગમન 
ઈ. સ. ૯૩૬ માં થયું એવી સૈ। કોઈની ખાતરી થઈ. 


એસ, એચ. હોડીવાળાની એક બીજી અગત્યની શે।ાધ૭૪ ગે હતી કે 
ઈ. સ. ૯૩૬ માં ઉત્તર કૉંકણુમાં શ્િલાહાર વ'શનું રાજ્ય ચાલતુ' હતું અને 
ગોગ્ગીનો પુત્ર વજ્જદ-દેવ એ સમયે રાનન હોય એ બનવાનેગ હતું, એ “વજજ' 
શબ્દ ઉપરથી પારસીઓએ '“જદી' શબ્દ બનાવ્યો હશે. વળી પારસીએ પોતાના 
કલ્યાણુકર્તા હિ'દુ રાજનને 'દેવ' કરી સ'ખોધે નહિં, કેમકે અવસ્તા ભાષામાં 'દેવ'નો 
અથ 'દેત્ય' થાય છે, તેથી પારસીએએ એ રાન્નને “રાણે!' કલો. આમ 'વન્‍્ત્જદ” 
દેવ' ઉપરથી “જદીરાણા' થયું હોય એ તદત શકય છે. 

ડો. એરચ જે. એસ. તારાપોરવાળા”“પ આ મતનો સ્વીકાર કરે છે. તેએ 
માનતા કે અરખબેોએ ન્યારે ઈરાન જીત્યું ત્યારે એમણે મહાત્રાસ વર્તાવ્યો નહેતે 
અને એક હાથમાં કુરાન અને બીન્ન હાથમાં તલવાર પકડી જ્ેરજબરીથી ઈરાનીએ 
પાસે ધર્મા'તર કરાવ્યું પણુ નહોતું. (બીન્ન ધણા, વિદ્દાતોનો ગએ વિરો તદ્ન જુદે જ 
મત છે એ તૉધવુ જેઈ એ.) ડો. તારાપોરવાળાના મત પ્રમાણે સવત ૭૭૨(ઈ.સ. 
૭૧૬)માં ઈરાનતીએએ ભારતવર્ષ પ્રત્યે પ્રયાણુ કરવાની કશી જરૂર નહોતી, પરતુ 
ખ્લીક્‌ મામૂન પછીના ખલીફે ભારે ધમઝનૂતી હતા, તેએમાં ખલીફ અલસુતવક્કિલ 
(રાક્યકાલ ઈ. સ. ૮૪૭-૮૬૧) બહુ જ ધર્મા હતે, તેણે ઈરાની જરથોસ્તીએ 
વિરુદ અનેક કાયદા પસાર્‌ કર્યા, અને શરાનનાં સંતાનોને ઉરાનમાં જ રહેવુ” 
અસલ થઈ પડયુ, એ તો ડૉ. તારાપોરવાળા પોતે પણુ કબૂલે છે. એ પછી જ. 
“કિસ્સએ સ'ત'માં જણાવ્યુ' છે તેમ, કેટલાક ઈરાતીએ ખેોરાસાનમાં જઈ 
વસ્યા અને ઘણાં વર્ષો પછી ઈરાનતે અ'તિમ નમસ્કાર કરી જલમાગે” ભારતવષષમાં 
આવી પહોંચ્યા. એટલે “કેર્સએ સ'નનન' તવારીખ નહિ, પણુ એક જૂની અનુશ્રુતિ 
(ઇ'કતૈ1ઉ૦ળ) ઉપર રચાચેલ હોવા હતાં છેવટે છતિહાસને ટેકો મેળવવા પામે 


૪-૩--૧૮ 


₹5૪ ] શૌત્રક કાલ અને અતુ-શોત્રક કાલ (પ્ર. 


છે, અને પારસીઓતું હિ'દમાં આગમન ઈ.સ. ૯૩૬ માં સ'નનણુના રાન્ન નંદી 
રાણાના સમયમાં થયુ હોવુ' જેઈ એ એમ હવે સો! માનતા થયા. 


પરતુ પધતિહાસમાં છેવટતું સત્ય તે! કોઈ ઉચ્ચારી શકયુ નથી. આવતી કાલે 
પુરાતત્તવિઘા(&1*610&601050)નું કેવું સશોધન થશે અતે કેની ગણુતરી 
ઊ'ધી વળી જરી એની કોઈને ખબર નથી, આપણી આ બાગતમાં પણુ છેલ્લી 
શેોધખે।!ળના આધારે પાછી અતિશ્રિતા ફેલાઈ રહી છે. “સતતા સ્થાનિક ઇતિહાસ 
ઉપર પડેલ! પ્રકાશ' એ નામના એક લેખમાં ડો. હરિપ્રસાદ ગ. રાસી? લખે 
છે તેમ (હાલના મહારાષ્ટ્ર રાજ્યતા) થાણા જિલ્લાના દહાણુ તાલુકાના ચિચણી 
ગામે ૧૯૫૫ માં પાંચ તામ્રપત્ર મળ્યાં, એની વિગત ડૉ. દિ. ચ. સરકારે 
280%? તેટ માં નોંધી છે, અતે એ વિરે “ચિ ચણીમાંથી મળેલા 
પાંચ અપ્રસિદ્ધ તાસ્રપત્ર-લેખે' એવા નામનો લેખ ડો. ઉમાકાંત શાહ અને 
ડૉ. હરિપ્રસાદ શાસ્રીએ “બુહ્ધિપ્રકાશ'માં લખ્યો હતે. આ 'પાંચ તામ્રપત્રોમાંધી 
માત્ર પ્રથમ તાસ્રપત્ર જ આપણા માટે ઉપયોગી છે. આ દાનશાસન ઈ.સ. ૯૨૬ માં 
રાષ્ટ્રરૂટ રાજા પદ્રરાઝ ત્રીજાએ આપ્યું હતું. એ સમયે સ યાન(સ નણોમાં 
ખડિયા અરઅ રાજાઓનો અમલ ચાલતે1, આ દાનશાસત ખી” કેટલાક અમલદારે 
ઉપરાંત “હ'યમન' નામે આળખાતા અમલદારે।ને ખક્ષિસ અપાયું હતુ. ડૉ. ઝવતજ 
જ. મોદીએ “હ'યમત' (અવસ્તા પ્રમાણું “હ જમન' અને ફારસી પ્રમાણે “અ'જુમન)નેો 
અથ “પારસી વસાહત' એવે કર્યો છે. હવે નો આવી વસાહત સ જણમાં 
ઈસ્વી ૯૨૬ માં થઈ ચૂકી હોય તે। પારસીઓનું આગમન ઈ.સ. ૯૩૬ માં થયુ' હતુ' 
. એમ્‌ કેમ કહી શક્રાય ? વળી જાદીરાણા તે જ ઉત્તર કૉંકણુમાં રાજ્ય કરી ગયેલ 
રિલાહાર વ'શના વ૦જદદેવ એવો એસ. એય. હોડીવાળાનો તક પણુ અહી 
ખોટો પડે છે, કેમકે રાષ્ટ્રફૂટ વ'શ ઈ. સ. «૭ર માં પૂરે થયો હતો અને ઉત્તર્‌ 
કૉંકૃણુના શિલાહાર વશનોાો આરભ તો એ પછી થયો હતો. 


ડો. હરિપ્રસાદ ગ', શાસ્રી”9 દલીલ કરે છે તેમ સ નણુમાં પારસી વસાહત 
થઈ ત્યારે રાષ્ટ્રફૂટ રાઃનએના આધિપત્ય નીચે ત્યાં યાદવ માંડલિકોનું 
પણુ શાસત ચાલતુ હશે, એ ઉપરથી જણાય છે કે જે જદીરાણાએ પારસીઓને 
આશ્રય આપ્યો એ પણુ એક યાદવ માંડલિક હોવો જેઈ એ. ખુદ “યાદવ? અને 
. “જનદી' શખ્દો પણુ એક જ છે, અને તેથી “નદી' શબ્દતું મૂળ “વન્‍્જદ-દેવ' 
ઉપરથી શે!ધવ નીકળવાની કાંઈ જરૂર જણાતી નથી. વળી ન્નદી રાણાને નને 
શિલાહાર વનો ગણુવેો હેય તે એ વ'શ તો છેક ઈ.સ. ૯૭૨ પછી થયે હતે, 
આ રીતે પાર્સીએતુ' આમમન જલમાગે પશ્રિમ ભારતવર્ષમાં કથારે ચયુ અને કયા 


૧૩સુ] દમ સ'પ્રદાચે! [ર૭૫ 


વ'રના કયા રાજએ એમતે આશ્રય આપ્યો એ બાબત હજ ન૩કી થયેલી કહેવાય 
નહિ, અને મહાપ્રયત્ને હાથમાં આવેલી બાજી હાલ તુરત પાછી ખોરવાઈ 
ગઈ લાગે છે. 


ઈરાતી પૂવ જેનું ભારતવર્ષ માં આગમન થયું એતી એક સીમા આપણે રેોરી 
શકીએ છીએ. મુ'બઈ નજદીક આવેલી કન્હેરી ખોદ્ધ ચુફાએમાં પહેલવી લેખ કોતરાયા 
છે એ વિગત કે. આર. કામાને?* ડા. ભાઉ દાજી તરફથી જશણુવા મળી. એ 
લેખો ઉપરથી જષાયું કે પારસીએનાં બે જૂથ ત્યાં બે જુદા સમયે ઉન્નણી 
કરવા ગયાં હશે. સદ્ભાગ્યે તેઆને એ ગુફાઓમાં પોતાનાં નામ અતે ઉજાણી 
કર્યાનાં વર્ષ કોતરવાની ખુદિ સૂઝી. એ નામે। ઉપરથી અને વર્ષો યઝ્દગરદી આપ્યાં 
હોવાથી તેએ પાર્સીએ। હોવા જેઈએ એમ સ્પષ્ટ થાય છે. પહેલુ જૂથ ગયુ 
એતુ' વર્ષ લખ્યુ' છે યઝૂદગદી ૨૫૬ (ઈસ, ૯૮૮). ખબીન્ન જૂથનું વષ છે 
યૂઝ્દગદી ૩૯૦ (ઈ.સ. ૫૦૨૨). પાર્સીએએ અહી વસવાટ કર્યા તેનાં કેટલાંક 
વર્ષો પછી તેઓએ હિંદુ નામ પણુ રાખવા માંડયાં હતાં, પયુ આ કેતરાથેલાં તામ 
તો શુદ્ધ ઈરાની છે એ ઉપરથી કહી શકાય કે એ માણુસો પાર્સીએ હોવા 
ઉપરાંત જે ઈરિતી પૂર્વ નને સન્નણુમાં આવી વસ્યા હતા અતે હવે આજુનાજુ 
રૃલાતા હતા તેમના જ તેઓ નજદીફના વશના હોવા જેઈ એ. ત્યારે એટલું તો 
ફલિત થાય જે કે પારસી પૂર્વજેનું પશ્ચિમ ભારતવર્ષમાં આગમત ઈ.સ. હ૮# 
પછી તે હોઈ શકે નહિ અતે એ ઘણુ કરી ઈસવી દસમી સદીતા આરભમાં ચયું' 
હોવુ જેઈ એ. 


પારસીએ જર્થોરતી ધમપ પાળે છે. એ ધમના સ્થાપક જરથુસ્ત્ર 
(જરથેઃસ્ત) ઈરાનમાં થયા. જરથેસ્તી ધમ સ્થપાયા પહેલાં સૈકાએ પર 
ઈરિતમાં ભારતીય-ઈરાનતી નામે એળખાતાો આયધર્મ ફેલાયેલો હતે. એ 
અનેકેશ્વર્વાદી હતે. આગળ જતાં એ પ્રેન્નમાં ધાર્મિક મતફેરી ઊભી થઈ 
અને એક મોટું ટાળુ' ભારતવર્ષમાં ઊતરી આવી સિંધુ નદી પાસે વસ્યું એ 
કારણે એ હિજરતીઓ “સિધુએ' અથવા “હિ'દુએ!' તરીકે એળખાયા. જેઓ 
દરિનમાં જ રહ્યા તેએ ઈરાનના પારસ નામતા એક મુ'ખ્ય પ્રાંત ઉપરથી આગળ 
જતાં 'પારસીએ' કહેવાયા. જરથુસ્ત્ર કયારે થઈ ગયા એ નિશ્ચિત થઈ 
રાકયું નથી. 


જરથુસ્ત્રની સોથી મહત્વની સેવાં એ એકશ્વરવાદતેો એમનો સ'દેશ હતે. 
અહુરમગૂદ (ઈશ્વર) એક જ છે. ભારતીય-ઈરાની ધમમાં જે અનેક દેવદેવીએઓ 


૨૭૬] શૌત્રક કાલ અને અતુ-ગેત્રક કાલ (3&. 


હતાં તેઓનો હવે નિષેધ થયો અતે તેઓને ઠેકાણે અહુરમઝ્દતી આંત્તા ઉપાડનાર 
ફિરસ્તાએ આવ્યા. સૈકાઓ પછી પાછી પ્રકૃતિપૂન્ન શરૂ થઈ, જેકે હવે 
પ્રકૃતિનાં સ્વરૂપ દેવો નહિ, પણુ ફ્રિસ્તાએ જ ર્લ્યા અને પૂનન તે! માત્ર 
એક અહુરમઝ્દની થતી. જર્યુસ્ત્ર અત્યત દયાળુ હોવાથી એમણે પરુઓના 
બલિદાનની મતાઈ ફર્માવી.9૯ જર્યુસ્ત્રના રિક્ષયુથી મદિરાપાનતો રિવાજ 
પણુ લાજ્ય ગણુવામાં આવ્યે.” જર્થુસ્ત્રે એક ગાથામાં વોહુમનો(પવિત્ર મન)- 
નો“ સંદેશ સ'ભળાવી શુદ્ધ વિંચાર, વાચા અતે વતન દ્રારા સમસ્ત પ્રજમાં 
પવિત્રતાવાળું વાતાવરણુ ફેલાવ્યું. જરથેઃસ્તીનો ધમ અતે એતું કત'વ્ય 
એે છે કે એણે પ્રભુનું અતુકરણુ કરી, પરોપકારી જવન ગાળી પ્રભુમય 
બનતુ. ખીજી ગાથાતુ' એક મહાવાકય”“૨ છે : સુખ તેને કે જેનાથી સુખ 
ખીન્નને. 


જરચે।સ્તી ધમ ભાવનાવાદી કરતાં વાસ્તવવાદી વિશેષ છે. જરથે।સ્તી ધર્મ 
સમજાવે છે કે નિત્ય ઈશ્વરતું ધ્યાન ધરી જગતનાં કાર્યોમાં નિમગ્ન રહેવુ અને 
ઈશ્ત્ર્તે અમાન્ય હોય તેવુ' અનુચિત એકે કાર્ય કરવુ નહિ. જીવનમાં જે શુભ 
હેય તેની નેડે સહકાર કરવો, જે અનિષૃ હેય તેનો સામને! કરવો, પણુ જવન 
અને એની અનેક ફરન્તે પ્રત્યે પીઠ ફેરવી કાયરની પેઠે ભાગવું નહિ. જવનમાં 
સ'વાદની જરૂર છે અને કેટલીક વાર્‌ સ'મ્રામતી પણુ આવશ્યકતા ઊભી થાય છે. 
પવિત્ર હેદથ અને શુદ્ધ મત સાથે અનિણૃને! સામનો કરવાથી જવન એક કુરુક્ષેત્ર 
નહિ, પણુ ધમ ક્ષેત્ર બતી જાય છે. 


જરથેાસ્તી ધર્મ તું ષ્યેય સુખવૈભવ કૈ ભોગવિલાસ નથી, પણુ સ'પૂર્ણુતા છે*“5 
જેમ માતવી સ'પૂણું તા પ્રત્યે આગળ વધે છે તેમ એ એછે] પાપી અને વધુ પુણ્યથ્ષાળી 
બને છે અને છેવટે એ અહુરમઝ્દના સાંનિષ્યમાં પહોંચે છે, અતે જરથોસ્તી 
ધમ પ્રમાણે એના આત્માતો ઉદ્ધાર થાય છે. 


જર્થોસ્તી ધમ જત્તાન અતે ભક્તિમાં માને છે, પણુ સૌથી વિશેષ એ કર્મમાં 
શ્રદ્ધા ધરાવે છે, ખરી આવશ્યકતા છે સુક્મની,“૪ જરથેોસ્તી ધર્મ પ્રમાણે 
નિષ્કામ કંમ્‌' અતે સ્વાથરકડિત પરે।'પકારથી જ અહુર્મઝૂદ પ્રસત્ત થાય છે. 


જર્યુસનો સદેશ છે કે જગતમાં જીવે, પણુ જગતના યઈ એમાં લપટાશે 
નહિ, પણુ જલકમલવત્‌ રહી સેવા બજવ્યા કરે; 

જરથોસ્તી ધર્મ અપરિણીત જીવન કરતાં વિવાહિત જીવનને વધુ પસ'૬ગી 
આપે છે, કેમકે વિવાહિત જવન વધુ કુદરતી છે. જર્થોસ્તી ધર્મ જીવન જેવુ 


૧૨] પમ'સ'પ્રદપ્ચેપ [૨૩૭ 


જ તેવુ' સ્વીકારી લઈ એને ઉત્કર્ષ કરવા ઇચ્છે છે, એતો ઉચ્છેદ કરવા ઇચ્છતો 
નથી. જરથોસ્તી ધમ અત્ય'ત વ્યવહારુ છે. વ્યવહારમાં ન સુકાય તેવા સિહ્ધાંતાને 
એ પ્રચાર કરતે। નથી. જરથેઃસ્તી ધમ પ્રમાણે કેઈ તારણુહાર નથી. જરથેોસ્તી 
ધર્મમાં મર્દાનગી છે અને પ્રત્યેક માનવીં પોતાનાં કર્મોથી પોતાને જ તારણુહાર 
શઈ શકે એવો એ ધમને બોધ જે. 

જરથુસ્રે અગ્નિની પૂત ચાલુ રાખી. એમને મન પરમાત્માનુ સાચુ' પ્રતીક 

, તે પ્રકાશ છે. પ્રકાશ જ સૌથી શ્રેષ્ઠ પ્રતીક હોઈ એને ઈશ્રતું અને જરથે।સ્તી 

ધર્મતુ' ચિહ્ધ ગણવામાં આવ્યું છે, હતાં પ્રકાશ અહુરમઝૂડતુ' માત્ર ચિદ્ટ છે. 

જરથે!સ્તી ધર્મ તત્ત્વ્ઞાન કરતાં નીતિશાસ્ર ઉપર વધુ ભાર મૂકે છે. 
સૈથી શ્રેષ્ઠ સદ્મુણુ 'અષ' ને! છે. એનો અથ' છે સીધાપણું, સત્ય, પવિત્રતા. એ 
સદ્ગુણુમાં સવ સદ્ગુણો સમાઈ જય છે. આ ધમમાં પ્રેમ અને અહિ'સાનું 
માહાત્મ્ય તે! છે, તાપણું એના કરતાં ન્યાયતી વધુ અગત્ય સ્વીકારવામાં આવી છે. 

જરથેઃસ્તી ધર્મમાં ભક્તિનો મહિમા બહુ મોટો ગણુવામાં આવ્યે! છે અને 
દિવસમાં પાંચ વાર પ્રાર્થના કરવાનું ફરમાન છે, પ્રાર્થનાથી ઈશ્વરતું મનન- 
િ'તન થાય છે અને તેથી મન શુદ અને હદય નિર્મળ અને છે, આ ધર્મં 
ઉ્ોગ અને ખ તને વખાણે છે અને ખેતીને ખાસ પ્રોત્સાહન આપે છે. વ દીદાદમાંવપ 
તા કહેલુ છે કે નરે ધાન્ય વાવે છે તે અષોઈ વાવે છે. કોઈ એ કરજ કરવુ 
રાહે એવુ' પણુ આ ધમ'નું ફરમાન છે. 

ટૂકમાં, જરથેો!સ્તી ધર્મતા આશય વ્યકિત અતે જગત ઉભયનું કલ્યાણુ 

' સાધવાનો છે. એના સાચા અતુયાયીએ માંથી સ'ન્યાસીએ। નહિ, પણુ વ્યાવહારિક 
સતો અથવા મહાન કમ વીરે ઉત્પન્ન થવાની સ'ભ્ાવના છે. 


પાદટીપે 
૬, હરિપ્રસાદ શાસ્રી, “મૈત્રકકાલીત ગુજરાત,'' ભાગ ૨, પૃ. ૩૪૧-૪૨ 
૨, એજન, પૃ, ૩૪૨-૪૩ ૩, એજન, ષ"ૃ- 3પષ 
૪* એજન, જ. ૩૫૬ પ. એજન, પૃ. ર5છ 
૬, એજન પૃ. ૩૬૮ છ. એજન, પૃ. ૩૬૩, ૩૬૮ 


૮. 507649 €22૮૮/## 17૦1. 1, [૩. 164; દુર્ગાશકર રાસ્રી, “સેવ ધર્મને! 
સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ,” પૃ, ૨૪૭-૪૮ 


૨૩૮ ] 


શૈત્રક કાલ અને અતુ-પૈત્રક કાલ [ પરન 


«. 1118127, 45770074/70-5//20૮ 57૮777૮, [. 89. વળી જુએ! દુર્ગાશ કર 
શાસ્રી, “ગુજરાતને! મધ્યકાલીન રાજપૂત ઇતિહાસ,” પૃ, ૨૦૨-૪. 


૨૨. 
૧૨, 


૧૨. 


રૂ૪. 
3પ. 
૨૬, 
૧૭, 
ઉ૮* 
₹૯. 


૨1. 
૨૨. 


૨૩. 
૨૪. 
૨૫, 


૨છુ. 
૨૯. 
૩૨. 
૩૩. 
૩૪. 


સે-ગુ-. ભાગ ૨, પૃ. ૩૬૯ 

હ. ગ'. રાસ્રી, “ગુજરાતનો પ્રાચીન ઇતિહાસ,” પ. ૬૫૧૬-૫૭ 
સેં.ગુ.. ભાંગ ૨, પૃ. ૩૭૦-૭૨ ૧૩. એજન, પૃ. 3૩૭૩-૭૪ 
હ. ગ. શાસ્રી, “ગુજરાતને! પ્રાચીન દતિહાસ”, પૃ, ૨૫૧૬ 
મૈ.ગુ.. ભાગ ૨, પૃ. ૩૭૭ 

1.૨. દ] પવત: (/તં.), ૯/70770/ફ6 7» % ૦૪૮, 1/01. 1, 0. 272 
ગિ.વ. આચાય, “ગુજરાતના એતિહાસિક લેખો,” શાગ ૧, પૃ. શકર્‌ 
ઉ. [2 ]11પર્વદ્ર', 07. ૮/7, ૪0. 2359, 272 

સૈ.ઝુ-, ભાગ ૨, પૃ. ૩૮૪ ૨૦. એજન, "ૃ- ૪૨૦ 
ભે।.જ. સાંડેસરા, “જૈત આગસસાહિત્યમાં ગુજરાત,'' પૃ. ૬૮, ૪૨, €૧ 
મે.ગુ.. ભાગ ૨ર, પૃ. ૪૨૦ 


જિનવિજય, “ભારતીય વિધા” (સિધી સ્મૃતિગ્રય), ભાગ ૩, પૃ. ૧૯૨૬-૯૬ 
મે.ગ્ુ.. ભાગ ૨, પૃ. ૪૨૨-૨૩ 

ડ.૨િ. પંત] પતર”, 07. ૮૮૮., ૪. 150 ૨૬. 74#., ૪: 144 
જૈ,,આ.ગુ., પૃ. ૧૭૬-૭૪૭ ૨૮. એજન, પૃ, ૭૩-૭૪ 
એજન, પૃ, ૬૮-૬૯ 3૦, એજન, પૃ, ૨1૬-૨૬૭ 
6.1૨. 1/4] 0પર્તદ્ર!, 07. ૮ં., ૪. 240 ૩ર. ., 2. 251 
7417., ૪. 264 ા 


ભે-જ. સાંડેસરા “ગુજરાતમાં રચાયેલા ટેટલાક દિંગબર જેન ગ્રથે', “ઇતિહાસ 


અને સાહિત્ય,” પૃ, ૧૪૯-૫૭૪ 


૩૫, ડ4.૨. ઊં] ઘવં&”, 07. ૮ઈ.. 8. 254 ૩૬, મે.ઝુ- ભાગ ૨, પૃ. ૩૮૫ 

૩૬, ડ6.. ડ4&]00પવેંર', 97. ૮ઈ., [.* 169 

૩૮. “પુરાતત્ત્વ”, પુ. ૬, ૫. ૧૦૩-૬૨૨ 

૩૯. મે.ગુ., ભાગ ૨, પૃ. ૩૮૫-૪૦૫ 

૪૦. ઉસાકૉત રા!હ, “ગુજરાતમાં ખૌદ્દ ધર્મ”, “સ્વાધ્યાય”, પુ. 1, અક 3, 
પૃ. ૩૦૬-૨૪૭ 

૪૧, ભેો।. જ. સાંડેસરા? “અન્વેષણ,” પૃ, ૧૦૮-૬૨૦ 

૪૨. ડ,1૨. ]8]ઝપવટ', 07. ૮0., ૩. 246; મણિભાઈ દ્રિવેદી, “પુરાતન દક્ષિણ 


ગુજરાત,” 


પૂ. ૨૧૨-૨૩૭ 


૪3. ઉમાકાંત શાહ, ઉષ્યુક્ત, પૃ. ૩૨૦-૨૧૬ 


૪૪- 
૪૫. 


ર. દ] પતત”, 77. ૮-, ણ. 236 
7877., ૩. 238. આ ભૂમિદાત સ્વીકારનાર જૈન મ'દિર ચેત્યવાસી પર'પરાતું' હેજ 


એ સ'ભવિત છે. 


૪૬. 


21110 4. તિશપં, ૪#7€9 9/ /7૮ 47465, ૩. 404 


૧૩સુ] પમ'સ'ગ્રદાએપ [ ર૭૯ 


૪૭. ટ, [--146 

૪૮, કરિ. &. ૫101801304; 4 7//7૮#ઇ 47/5/0777 % છત 4/47, [૪. 175 

૪૬૨. એય્ણે કે “અલ્લાહ સિવાય (અન્ય) કેઈ અલ્લાહ નથી અને સો[હમ્મદ એનો 
રસૂલ છે.* 

પ૦. 1. 10. 41101ત, 7772૮7#0.: % 7747: 00. 445-101 

૫૬. સૌછાના સેચર્‌ સુચેથાન નટ્વી, “અરજ ગદાઝરાની,” છ. ૮૧ 

પર. એ ઈરાતી અખાતના સેરાફ બ-દશતે! વતની હતે, પાછળથી એણે બસરામાં 
જઈ તે વસવાઢ કર્યા હતો. એણે “સિત્ધસિજતુસૂતવારીસ'' નામને! પ્રવાસગ્રથ લખ્યા 
હતે!. કૌ સમાં જણાવેલાં વષ' પુસ્તક પૂ રુ' યચાને સમય સુચવે છે. 

૫૩. એ રદદરાનને! વેપારી હતે. “ઝગઝાચિયુજ-દિર્‌” નામના થમાં એણે માં 
સાથીઓએ ગુજરાત અગેની ખાબતે। નેધધેલી છે. 

૫૪. અબૂલ્હસન અલી અલમસઉઊદી ભૂગે1ળવિદ્ટ અને તવારીખનવેસ હતે।. એણે અનેક 
ગ્રથ રચ્યા હતા. તેઓમાંના “સુસ્સુજ્ઞસ્ટ્ન”માં ગુજરાત અગેની માહિતી મળે છે. એ 
પુસ્તક એણે ઈ. સ. «૪૩ર(હે, સ, ૩૩૨)માં લખ્ઝું હતુ- 

પૃપ, એના “સિતાયુહગલાજીન'' નામના ગ્રથમાં જરાત અગેની વિગત મળે જે. 

પ૬, ઇબ્ને હે!કલ બગદાદીના “જકફાજાજીજનિડાર' નામના ગયમાં ગુજરાત અગે 
[નિગત છે, 

પ૭. સુઝતાન સરા, “ સિજસિજનુતતવારીસ,”' જ. ૨૬-૨૦, (થૌજ્વી 
મોટમ્મટ અચ્ડુતમાજિજ, “શારાને શૂઝર,”' સ. ૨, ₹. પૂ૧૭ના આધારે) 

૫૮: અથયૂછ્રસન અહી અજસસરરી, “સુજ્ઝજાણઇથ”, આ. ૧, શ. રૂરૂ૦-રૂ૪૦ 

(કોછાના લેય તુજેસાન સર્વી, “અરવોંજ ગછાસરાની,' વુ. ૭ખ તા આધારે) 

રને ફોજ મરદ, “અશજાજઝનિસાટ, જ. ૨૮૪, (મૌછાતા સેચર સુછેસાન 
નટ્વી “ઝરવોં દિર્જે તસઇણકાત,” પૃ. ૨૮૪ ના આધારે) 

પ૯. એ સાટે અરબ વપારીઓનાં સફરનામાઓમાં “બલહર।' નામ છે. 

૧૦. રસ્તે છોજઝ થમયાણે, “ બસાજઝુાજિઝાર, ૫, રરર (મૌળાના શેયર 
સુષેમાન નવી, “ર્યો ફિર તસણઝકતત” પૃ. ૨૮૪ ના આધારે) 

૧૬. સુકાન સેરાજ, “ સિસસિસતુલ્લવારીણ, ' ૧. ૨૬-૨૦ (સૌઇતી સોદમ્મર 
અન્ડુઝ સાજિકિ, “શાને ગૂઝર,' ૨૪, ૧, ૧, ૧૬ ના આધારે) 

અયન ગી શસ, “સુહ્ઝજનદથ , મા. ૧, ૧, રૂ૮૨, ર૮૪ 
(ઝરવોદિટ્જે તઝજજજોલત, હે. ૨૮૦ ના આધારે) 

૧૨. સુેભાન સેરાજી, “સિજસિસવુત્લવારીણ' ૫. ૨૬-૨૦ (ભૌન્વી ગોટસ્મર 
ઝય સાજિજ, “સદાને ચૂસર,” સા, ૧, યુ. ૫૧૬ના આધારે) 


૨૮૦] ગૈત્રક કાલ અને અતુ-વત્રક કાલ [ પ્ર. 


૬૩. રૂચ્તે છોલાઈ વશઇલારી, “મકજાછઝવિઝાટ,” ૧. ૨ર ર્‌ (પ1. 34, 211101, 
“77૮ ££#0૪ % 70412,' 101, 2, ૪. 54 ના આધારે) 

૬૪. ખુઝુર્ગ બિન શહૃરિયારે એના ત્ર“થમાં નોંધ્યું છે કે હું' આ તરક મારાં 
જહાને લાવતે! હતે! ત્યારે મને હે દુમાંધી મુસલમાન થયેલો એક વહાણુવડી મળ્યો હતે!. 

અગાચિયુનટ્ર, ૪. ૧૬ (તજના સૈયર સુજેમાત નર્વી, ગરોરિણ્જે તઅ- 
જ્ઞાત” પ. ર૭૮ ના આધારે) 

૬૫. હરિપ્રસાદ ગ, રા!સ્રી, “ગુજર!તને! પ્રાચીન ઇતિહાસ'*', પૃ. ૨૬૫ 

૬૬. જુએ! ગ્રથ ૨, પ્રકરણુ ૬-૩. 

૬૭, . ળ4ત51 11, 4 6૮૮7 /૦ 24%1૮, [. 87 4, 

૬૮. 17. &. $પ, 7૮#? #77#£70/7 # 74, [. 175 

૬૯. એ મતના સસરથન મટે જએ 1/7. 4. ડા, 4૮4777 778/077% % 
તટ, 00. 175 1. અને []. *ટ૮ટપડડ010, 47777079 % #70407 ૮0 267૮0 
47742૮૮57૮, 17ઠાં. 1, ૪. 59. 

૪૦. જુએ! મતિષ્યષુન, અ, ૧રૂ૬, 

૭૧, જઓ ઈ. 34. 81110૬ કત 6, 100૫501, #77£40/7%7 9/ 770714 ૮4 774 
89 ઈ 0297 9520707, 17૦01, 111, [[-. 589 ત: 'મલક્ઝાતે તયમૂરી” 3 “તુઝક્ે 
તેમૂરી'' (તયમૂરનાં લખાણે! અથવા આત્મકથા). (જુઓ પાલનજી બ. દેસાઈ-કૃત, “તારીખે 
રાહાને ઈરાન,” દફતર બીજ, પૃ. ૪૨૬-૪૧૮ (ગુજરાતી). 

૭૨. પરાપૂવ'થી તે આધુનિક સમય સુધી ઈરેનીએ। અને ભારતીયો વસ્ચેના સાંસ્કૃતિક 
સબ'ધના સળગ ઇતિહાસ માટે જએ! ફીરોઝ કા, દાવરન 707 ૮74 25 €૮%7/#7૮ અને 
7/07 ૮777 204 7770%૪7 #/# 4૮૮૪. 

૭૩-૭૪. 58, લં. 1ંબ્વૉ પાત્ર, 5/4૮: 70 7૮75૮ 7797979, [0. 67 4. 

૭પ, જએ! એરચ જહાંગીર તારાપોરવાળા, “યારસીએનું હિંદમાં અગમન તથા 
તેમને! ત્યાર પછીને! ઈતેહાસ', “ખુદ્ધિપ્રકારા'', વષ ૮૩, પૃ. ૨૮૨-૨૯૨. 

૭૫, જુએ હરિપ્રસાદ ગ, સાસરી, 'સન્‍ણુના સ્થાનિક ઇતિહાસ પર પડેલો 
પ્રકાર, “ગુજરાતી સાહિત્ય (પરિષદ, ૨૬ સું સ'મેલન, હેવાલ,” ૃ. ૨૭૮-૨૮૩. 

૭૭. જઓ ડરિપ્રસાદ ગ'. શાસ્રી, “ગુજરાતને! પ્રાચીન ઇતિહાસ,” પૃ, ?૬૩- 
૨૬૪, 


છ૮. ૪, ઉં. 42૫20, 07 4/7 774 170557 #7## 4577, [19. 104 4. 
૭૯, જુઓ યસન, ૩૨, ૨૨. ૮૦. જુએ ચસ્ન, ૪૮, ૬૦. 
૮૨, જએ યસન, ૨૮, 3. ૮૨, જુએ! ચસ્ન, ૪૩, ૧. 
૮૩, જએ ચસ્ન, ૩૩. ૮* ૮૪- જુએ યસન, 31, ૧૭. 


૮૫. જએ વ'દીદ!દ, ૧૬, ૬૨. ૮૬. જૂઓ વદીદાદં, ૩, ૩૨. 


ખડ ૪ 


સુરાવસ્તુ 


મકરણ ૧૨૪ 
સ્થળતપાસ અને ઉત્ખનન ઠટ્વારા મળતી માહિતી 


ગુજરાતમાં આઘ--એતિહાસિક તથા માચીન અતિહાસિક કાલતાં સ શોધનેોના 
્રમાણુમાં મૈત્રક તથા અતુ-મૈત્રક કાલની પુરાણી વસ્તુઓનું સ શોધન એણછુ થયેલુ 
હોવા છતાં એમાં કેટલીક નોંધપાત્ર શેધ થયેલી છે (નકશે! ૪). આ સ'શેધનેના 
પરિણમે આ કાલનાં નગરો તથા ગામે।માંથી માટીકામનતા નમૂના, મુદ્રાઓ, 
ધ્રાતુના નમૂના, તળાવો વગેરે ઘણી સામગ્રી પ્રાપ્ત થઈ છે. આ તમામ સામપ્રો 
પરથી નણુવા મળે છે કે આ કાલનાં ઘણાં ગામ અને નગરો સાતમી-આઠંમી 
સદી પછી નાશ્ પામ્યાં હતાં તેમજ કેટલાંક પર્‌ લાંબા વખત સુધી કોઈ વસ્તી 
થયાનાં ચિક્ટ મળતાં નથી. આવી મહ:ત્વતી અતિહાસિક અર્થધટનની બાબતો 
મળી આવેલી હોઈ એનું અહી અથધટન કરવાને બદલે આ યુગની પુરાવસ્તુઓને 
“ખ્યાલ આપવાને! ઉદ્દેશ તજર સમક્ષ રાખીને અહી' કેટલીક માહિતી આપી છે. 


સપ્ટીની વસ્હુએ 


આ કાલ પૂવેના કાલની માફક આ કાલના માટીના અવશેષોમાં વાસણો, 
રમકઢાં, પૂતળીઓ, ઈ ટો, વગેરે ગણાવાય. આ પૈકી વાસશનોનાં ઠીકરાં મોટા 
પ્રમાણુમાં મળી આવ્યાં છે. 


૨૬૧ 


૨૮૨] મૈત્રક કોલ અને અતુ-સૈત્રક કાલ [ પ્ર. 


આ ક્ાલનાં માટીનાં વાસણોમાં લાલ સાદાં તયા ધૂ ટેલાં, કાળાં સાદાં તથા 
ધૂટેલાં, તેમજ લાલ ચીતરેલાં, મુદ્રાંકિતિ, અબરખ છાંટેલાં આદિ ગણાવી શકાય, 
ગા વાસણા રી'બરવા, વડે!દરા, અકોટા, દ્વારકા, સોમનાથ, શામળાજી, વડનગર 
અતે નગરાના ખે।દકામમાંથી મળ્યાં છે? (પટ્ટ ૩, આ. ૧-૧૪; ૧૬-૨૦; પટ્ટ 
પ, આ. ૪3, ૪૩, ૪૪; પટ્ટ ૬, આ, ૪૯, ૫૨--૫૬). વલભીપુરતી સ્થળતપાસમાં _ 
પણુ આવાં વાસણુ ઉપલખ્ધ થયાં છે.એ નગરામાંથી રોમત ધાટના એમ્ફ્રોરાના 
અવશેષ મળ્યા છે (પટ્ટ ૪, આ. ૨૧), લાલ ચળકતાં વાસણુ (1િહતે 
008 ૯ ૪7૦) તેમજ ખીજ ક્ષત્રપકાલીન વાસણુ આ કાલમાં 
ભ્રાગ્યેજ મળે છે. 


સાદાં લાલ વાસણુ બનાવટમાં ખાસ વિશેષતા દર્શાવતાં તથી. એમાં વિચિત્ર 
જાતના વાડેકા તથા નાના ધડા મુખ્યત્વે જેવામાં આવે છે. આ વાડફા 
નાની ખેઠંકવાળા તયા સીધી બાજુઓ અને સાદી કિનારવાળા તયા બાલ્રગોળ 
આકાર્વાળા, બેઠંક વિનાના તથા સાદી અ'દર વળેલી કેોરવાળા, એમ 
જુદા જુદા ધાટના જેવામાં આવ્યા છે. તેઓની બનાવટ ખાસ કારીગરી વિનાની 
હોય છે, જેકે એ સારી રીતે પકવેલા હોય છે. તેઓતુ' ઉત્પાદન પણુ જથ્યાબધ 
કરવામાં આવતું હોવાનું ચાક પરથી ઉતારતી વખતે દબાયેલા નમૂનાઓ પરથી 
જણાય છે. 


ધડા બહાર વળેલી કિનારવાળા અતે ગે।ળ ખબેઠંકવાળા હેય છે. ચાક પરથી 
ઉતાર્યા બાદ તેએને ટપલા તયા વીટલાથી ઘડીને મોટા બનાવેલા હોય છે. 
તદુપરાંત સાદી થાળી અથવા કલેડાં પણુ આ પ્રકારનાં વાસણોમાં હોય છે. 


આ વાસણેના પ્રમાણુમાં લાલ ધૂ ટેલાં વાસણોની બનાવટ સારી હોય છે. 
તેએની પર લાલ અસ્તર ચઠડાવીતે ત્યારબાદ પકવ્યા પછી તેઓને ધૂટીને 
ચળકતાં બનાવવામાં આવે છે. આ :વાસણેમાં પણુ ધડા, વાડકા, કોઠીના 
કાંઠા વગેરે હેય છે. સાદાં વાસણોની સરખામણીમાં આ અસ્તર ચડાવેલાં વાસણુ 
રખાવમાં સારાં હોય છે. 


અ! વાસણોને વિશિષ્ટ પ્રકાર ચીતરૅલાં વાસણોનો છે.૨ તેએમાં સફેદ 
પટા પર કાળા રગની વિવિધ ભાતે] ચીતરેલી હોય છે (પટ્ટ. $, આ. ૪૫-૪૮, 
પ*-૫ર, ૫૫, પછ). ક્ષત્રપ કાલમાં ચીતરેલાં વાસણો પૈકી કેટલાંક આ જનતનાં હેય 
છે, «યારે મખ્ય ગુજરાતમાં આ પ્રકારનાં વાસણ વધુ પ્રમાણુમાં મળતાં જેવામાં 
. આવે છે, આ પરિપાટી લાંબા સમય સુધી ચાલુ રહેલી દેખાય છે. 


૧૪સુ'). સ્થળતપાસ અને ઉત્ખનન ક્રા।રા મળતી સાહતી [૨૮૩ 


વાસણેાને ચીતરીને સુશે(ભિત કરવા ઉપરાંત તેઓની પર મુદ્રા વડે છાપ 
પાડીને સુશોભિત કરવામાં આવે છે. શામળાજના” ઉત્ખનનમાં આવાં ધણાં 
વાસણોના ટુકડા મળ્યા છે. તેઓની પર રેખાંકને, પૂલ, પ્રાણીએ પ્ત્યાદિની 
ઘણી છાપે જેવામાં આવી છે (પટ્ટ ૬, આ. ૪૫-૪૮). આ વાસણોની સાથે 
માટીની પટ્ટીએ પર આંગળીથી પાડૅલી ભાત અથવા ખબૂઠાં ઓળ્નરે વડે દોરેલી 
રેખાઓથી સુશોભિત કરેલાં વાસણુ પણુ જવામાં આવે છે. 


આ લાલ વાસણોતી સાથે અબરખ છાંટેલો વાસણુ પણુ મહત્ત્વનાં છે, 
આ વાસણેમાં પહોળા મૉંવાળી અને વચ્ચેથી કણીવાળી હાંડલી સૈ!થી વછુ 
પ્રમાણુમાં ન્નેવામાં આવે છે. લાલ રંગનાં આ વાસણુામાં અબરખતુ' પ્રમાણ 
કઈક વધારે હોવાથી એ ચળકતાં હોય છે.” આ વાસણો ગુજરાત અને 
સૌરાષ્ટ્રના ધણા ભાગોમાંથી મળી આવે છે. 


લાલ્ષ વાસણની સાથે કાળા રગના વાસણુ પણુ મળે છે. આ કાળા 
રંગનાં વાસણુ સાદાં અથવા ઘૂ'ટેલાં હોય છે, આ વાસણોમાં મુખ્યત્વે માટલાં તથા 
ઢાંકણાં તેમજ કલેડાં જનેવામાં આવે છે. લાલ વાસણુની સરખામણીમાં કાળાં 
વાસણુ એછાં દેખાય છે. કાળાં વાસણોની કિનાર, કાંઠો, તેમજ ઉપલો ભાગ 
ઘૂ'ટેલે અને નીચેનો ભાગ ધણી વાર સાદો હોય છે, તેથી જ્યારે વાસણોના 
જુદા જુદા આકારના ઢુકડા મળે ત્યારે ખે જુદી જુદી જાતનાં વાસણુ હોવાનો 
ભ્રમ પણુ પેદ્દા થાય છે, એ ખ્યાનમાં રાખવા છેવી હષીકત છે. આ પ્રકારનાં 
વાસણોમાં પાછળથી કરવડા અને વાહી (પટ્ટ, પ આ. ૪૪; પટ્ટ ૬, આ. ૫૪) 
જેવા ધાટ ઉમેરાતા હોય એમ લાગે છે. 


મૌર્ય અને ક્ષત્રપ કાલનાં વાસણે।માં જેટલી વિવિધતા નનેવામાં આવી છે 
તેની સરખામણીષખ્માં આ કાલમાં વિવિધતાનું પ્રમાણુ કઈક એજી દેખાયુ છે, 
પરતુ મારીકામના ધાટ અતે એની ખનાવટની શેલીતુ ધોરણુ બરાબર જળવાયેલુ' 
લાગે છે. આ કાલમાં સ ભવતઃ ધાતુતાં વાસણુ ધણાં બનાવાતાં હોય તે! માટીનાં 
માત્ર ખપ પૂરતાં વાસયુ બનાવાય અને તેથી એમાં વૈવિષ્યની વિપુલતા સામાન્ય 
રીતે હોય નહિં. 


માટીનાં વાસણો ઉપરાંત આ કાલમાં માટીનાં રમકડાં (પટ્ટ ૫, આ. ૨૮, 
ર૯), પૂતળીઓ (પટ્ટ ૪, આ. ૨૩-૨૫, ૨૪૭), ઈટા, મણુકા (પટ્ટ 
૬, આ. ૫૩) વગેરે ગણાવાય. આવાં રમકડાં વગેરે ગુજરાતમાં કાર્વણુ, વડેદર્‌ા 
(અકેટા),૨ નગરા” પ્રત્યાદિ સ્થળાએથી મળી આવ્યાં છે. આ બધાંમાં કારવણુથી 


-૨૮૪] સૈત્રક કાલ અને અવુ-મૈત્રક કાલ [ પ્ર. 


મળી આવેલુ યુગલ, નગરમાંથી મળી આવેલી ૨પ૫ભની પ્રતિમાએ। (પટ્ટ ૪, આ. 
૨૨), ઘોડાં (પટ્ટ ૪, આ. ૨૬), ઘેટાં, તીલ ગાય, ભે'સ, હાથી વગેરે મુ"ખ્ય છે. 
આ ઉપરાંત કાનનાં કુડળ, ચકરડી, દીવા, શીશી, ચકતીઓ, મૃચ્છકટિક (માટીનું 
“ગાડુ, મુદ્રાંક (પટ્ટ ૩, આ, ૧૫), સેગઠાંતો પાસો (પટ્ટ પ, આ, ૩૧) આદિ 
“ગણાવાય. મનુષ્યની આકૃતિઓ (પટ, ૪, આ. ૨૩-૨૫, ર૭) પણુ આ કાલમાં 
ચેડીધણી મળી આવે છે. તદુપરાંત વિવિધ ઉત્ખનને માંથી માટીની ઈ ટો તથા 
સુશોભિત ચકતીએ મળી આવે છે, આવી એક સુશેભિત ચકતી ટી'બરવાના 
'ઉત્ખતતમાંથી મળી આવી હતી. માટી ઉપરાંત આ કાલમાં પથ્થરની ધી, 
નિશાતરા, મૂતિ'ઓ, મણુકા આદિ વિવિધ વસ્તુઓ મળી આવી છે. આ પૈકી 
મૂર્તિઓ વિશ્િજ અધ્યયન માગી લેતે જુદે જ વિષય હોઈ પથ્થરની ઇતર 
વસ્તુઓની કેટલીક માહિતી અહી' રજ કરી છે. 
પચ્થર 

પથ્થરતી ઘ'?ીએ હજુ ક્ષત્રપકાલીન સ્વરૂપે! બતાવતી નજરે પડે છે. 
“એના પર્‌ આડે હાથો હોય છે. એનું તીચેતું' પડ નાતુ' અને વચ્ચે પથ્થરના 
ખીલડાવાળુ' હોય છે. આ ખીલડે! પણુ મોટો હોઈ ધણી વાર્‌ આ પડ રિવલિ'ગ 
જેનુ' દેખાતુ' હોય છે. આવાં પડેતી રિવજ્િંગ તરીકે પૂત્ત થતી ખેડા, વલભી- 
પુર અને ગોપ જેવી જગ્યાએ દેખાય છે, જ્યારે ઉપલા પડના ટુકડા આડાઅવળા 
પડેલા નગરા, ધલા, દેવની મોરી વગેરે અનેક જગ્યાએએ નજરે પડે છે. 


ઘટીએ ઉપરાંત લ'બગોળ આકારના નિશાતરા પણુ ઠામ ઠામ મળી આવે 
છે. એ ધડેલા પથ્થરના હોય છે અતે વપરાશને લીધે ધણી વાર અ પથ્થરો 
ઊડા ખાડાવાળા, સુ'વવાળા અને ચળકતા ખની ગયેલા હોય છે. એતે છેદ 
ગોળાકાર હોય છે, પણુ વધારે વપરાશને લીધે લ'બગેોળ થયેલા છેદવાળા નિશાતરા 
ગુજરાતમાં ઘણીખરી જગ્યાઆએથી મળી આવતા નજરે પડે છે. 


આ કાલના ખી” પદાર્થોમાં મણુકા (પટ્ટ ૫, આ, ૩૦, ૪૦, ૪૨) 
ગણાવાય, આ કાલમાં મધ્ય એશિયા તરફથી વૈદૂય(1૨18 1દ2પ1)“ નામતે। અધર 
કિમતી ભૂરા ર'ગતો. પથ્થર આવતો તેના ગોળ, અષ્ટકેણુ આદિ ઘાટતા મણુકા 
મળી આવે જે. તદુપરાંત અકીક (પટ્ટ ૫, આ. ૩૮), ચટ, ચાલ્સીડેની વગેરે 
પદાચના વિવિધ ધાટતા મણુકા મળી આવે છે, પર'વુ ચોઈી હવે મળતી નથી. 
કરાનેનલિયનના ભાતવાળા મણુકા પણુ હવે મળતા નથી, મણુકાએના પશ્થરોની 
ખબત એક પુરાવો સૂચવે છે કે વૈદૂ્યતા મણુકા ગુજરાતમાં સાતમી સદીમાં 
ગ્રયલિત હતા, 


૧૪ સુ'] સ્થળતપષાસ અને ઉત્ખનન ક્ર૫ર મળતી સાહિતી [૨૮૫૪ 


વૈદૂય” ગુજરાતમાં તેમજ ભારતવર્ષ અને પશ્ચિમ એશિયામાં તથા બીન્નઃ 
પ્રદેશોમાં બદ્કસાનીની ખાણ. માંથી આયાત થતા હોવાનું સમાય છે. આ પદાથ 
ચ્રાંતિ અને વેપારતો સૂચક છે અતે એતિહાસિક રાજકીય સ્થિરતાનો સૂચક હોય. 
એવે। લાગે છે. ગુજરાતમાં આ પદાર્થ સુધલ કાલ, સલ્તનત કાલ, મેત્રક કાલ અતે 
ક્ષત્રપ કાલના થરેમાંથી નગરાના ઉત્ખનતનમાં મળી આવ્યો છે. આ બાખત. 
વધારે તપાસવાની જરૂર છે અને જે આ તપાસને ખીશ્ન સ્થળોએથી પુજ્દિ મળે. 
તે! એની સમયાંકન માટે ધથી ઉપયોગિતા વધે. 


આમ હોવા છતાં અને મણુકાઓના ધાટ અને ₹ગ સુદર હોવા છતાં. 
કોઈ વિશિજ્ પ્રકારના મણુકા આ કાલમાં જ પ્રચલિત તા અને ખીશ્ન કાલમાં. 
નહોતા, એવા લાક્ષણિક પ્રકારની સામમ્રી આપણુને મળી આવી નયી. 
પ્રાળુએ 

આ કાલમાં લે!ખ'ઠ, તાંયુ, પચધાતુ, સોતુ', ચાંદી, સીસું ધ્ૃત્યાદિ ધાતુઓ: 
વપરાશમાં હતી. લેખ ડના ખીલા જેવી વસ્તુએ ઉત્ખનનેોમાંથી મળી આવી. 
છે, પરતુ બીજી વસ્તુઓ ખાસ મળી નથી. તાંબાનાં સુદર શિલ્પ આ કાલમાં 
બનતાં હોવાના અસ ખ્ય પુરાવા મળ્યા છે, પર'તુ તેઓમાં અકોટાની દેત પ્રતિમાઓ. 
સવૉત્તમ છે. આ પ્રતિમાઓમાં તાંખ્રુ' તથા ચાંદી વપરાયાં છે અને એના. 
દખાવ પરથી એમાં બીજી ધાતુએ વપરાઈ હોય એવે સ'શજવ વિચારી શકાય,, 
પરતુ એનો વિગતવાર અભ્યાસ કરીને એ બાબત સાબિત કરવાની જરૂર છે. આ. 
ધાતુઓ માં ચાંદી વપરાઈ હતી. તદુપરાંત ચાંદીની મુદ્રાએ પણુ આ કાલમાં' 
ખનતી હોવાને પૂરતો સ'ભવ છે. ગુજરાતમાં મેત્રકાના સિક્કાને નામે પ્રચલિતઃ 
સિક્કા મળે છે, પરતુ એ ભટ્ટારક અને શવ ભટ્ટારક નામે રા'તએ ના?” હોઈ ને 
મૈત્રક રાજવીઓના સિક્કા કયા એ બાબત જેઈ તી સ્પજ્ૃતા હજુ સુધી થઈ નથી, 
પરતુ આ કાલના બીશ્ન રાજવીએ ના સિક્કા ચાંદીના બનતા હોવાના અસ'ખ્ય: 
પુરાવા છે. 


આ કાથમાં સીસું સિક્કા પાડવામાં ખાસ વપરાયુ' નથી, પરતુ એની. 
પતરીઓનાં કાનનાં આભૂષણુ દકવચિત્‌ મળી આવે છે. અ આભૂષણુ ઉપરાંત 
નડકર સીસાનાં આભૃષણુ પણુ પ્રાપ્ત ચાય છે, આમ સીસાને। થેડોધણુા ઉપયે!ગઃ 
“ણીતે। છે. 


સ્ત૬$ ] જૈત્રક કાલ અને અત્ઞુ-ૈત્રક કાલ 1 જ 
શ”ખ-છિપોલી 


ગત કાલની માફક આ કાલમાં પણુ શ્ખતી બંગડીઓ (પટ્ટ ૫, આ. 
૩૨-૩૭, ૩૯, મણુકા (પટ્ટ ૫, આ. ૪૦, ૪૨) ઘંત્યાદિ વસ્તુએાનો ઉપયોગ 
ચાલુ હતે. શ”ખતી સાદી તથા સુશઞેભિત બંગડીઓ આ કાલમાં વપરાતી 
તેમજ એના ગોળ કે ચોરસ મણૂકા પણુ વાપરવામાં આવતા, શ'ખતી આ વસ્તુઓને 
ઘણે પ્રચાર હતે! અને તેથી આ કાલમાં કાચની બંગડીઓ પ્રમાણુમાં ધણી 
એઇછી મળે છે, 


કાચ 


કાચનો થોડાઘણા ઉપયોગ ચાલુ હતે, પરતુ એતી વિશિષ વસ્તુએ 
મળી આવી નથી. 


મૈત્રક અને અનુ-મૈત્રક કાલમાં મળી આવતી કેટલીક વસ્તુઓની 
રૂપરેખા પરથી જણાશે કે આ કાલમાં પુરાવસ્તુનું' ખેડાણુ પ્રમાણમાં થે!૬ુ' થયેલુ 
છે. એ ખેડાણુ વધુ થાય તો [ગુજરાતના પ્રતિહાસમાં તાખ્રપત્રો દારા જાણીતા 
થયેલા આ કાલ માટેની ધણી વધારે સામત્રી મળી આવે અને ગુજરાતની ભોતિક 
સામત્રીના ઇતિહાસના ખૂટતા અ કે!ડા મેળવવાનુ શકય બને. 


પાદટીપેા 


1. 1ર. પં, શાક, 5%7474/102 77 7/4₹474, ૩0. 34 0, વછુમાં જઓ ર. 
પે, ઊતર & 4. 1, 2401, 7%૮4076/07 ૮7? 5૮4704૮4/?, 9. 17 કં; 1. પ. 
ર1, 25૮૮24૮:07 0૮ 77778૮6774, 120- 6 ડી. 

૧અ, ૨ 1પ. કંઈલીદ., “7101 0 દીલ ગદા દોર ડ , 7.0.7., 101, 511 
20. 240 4. 

2. ૪». &ડ&3 & ત. 5. [18૬૯, 7%૮002/75 ૮ 72/00/42, 12[2- 74 ર. 

- ડો. પેહલાં, રિ. પે, ડોટ દત & 5. ગે, ઉ૩૦૪ 1277, 507207/64- 
295, []2. 58 તૈ. 

૨. 8. ડઘંઇત 5૨0૦ & 1. 1પ. ડટા, 7૮70406 670૪૬7 87 45%, [22- 
32 4; 8. 5૫094 134૦ ૧ ૨. 1. કે, “2%૦43૫4104 લદ 17ત્રવા૫ 820”, 
722774૮ % ૮ 24. 5. 0/4)» જ 47૮૮૯, 101. 11, [૪9. 25 ક. 


૧૪સુ] સ્થળતપાસ અને ઉત્ખનન કૂર શળતી ભહેતી [૨૮૭ 


૩* રિ, 1પ. 342 & 4. 7. 1 તદ, 25૮૮424707 ૮ 574#70૮/0/?, 0. 356 

૪. 78#4., ૪- 535 

પ. [ર 1૫, કર્તલ8ત,, તિ તપતા 0-11 ર 5ટટા રૉ ગ. પડત 3૦૮, 7/70૮7- 
40# 9/ /7૮ 77&77૮૮72/: 5૮55567, 77૮470 777570#% ૬૦7૬7૮૬5 12. 71 રૈ. 

૬, કૈ. 5૫004 1340 5 18. પ. ડેર, 7૮7072 777097 ઇટ 45૮5, 
[* 86 

છ-€. રે, પ, પઊઈલટ, 75૮૮00૮4107 ૮૮ «૬૮7૦, 1219: 41 ક. 

૨૦. ૨, ના, મહેતા, “બિલે(દરા', “વવેદાપીઠ;,” વષ ૪, પૃ. ૩૩૬-૩૩૨ 


ગડરણ રૃપ 


સ્થાપત્યકીય સ્મારકે 


રથાપત્ય-વાસ્તુકલાનો વિકાસ ખે પ્રકારે થયો છે : (૧3) નાગરિકે (બિન- 
સાંપ્રદાયિક) સ્થાપત્ય અને (ર) ધામિક સ્થાપત્ય. 


નાગરિક સ્થાપત્ય 

મૈત્રકકાલીન અને અનુ*મૈત્રકકાલીન નગરોતું મોટા પાયા પર્‌ વ્યવસ્થિત 
ખોદકામ થયુ' નહિ હવાથી એ કાલતી નગરર્ચનાના તેમજ મકાન-ખાંધકામનાઃ 
પ્રત્યક્ષ નમૂના મળ્યાં નથી. વલભીપુરનાં ખડેરોમાં મોટી ઈ ટોના તયા નળિયાંના 
નમૃતા તીકળ્યા છે. વલભીપુરને દુર્મ હેતા અતે એ દુગ'તે મોટા દરવાન (પ્રઠ્દાર) 
હતા, પર'તુ એતા અવરેષ શોધાયા નથી. એવી રીતે ગિરિતગર, ખેટકપુર, 
ભરુકચ્છ, દશાપુર તે આન દપુર જેવાં અન્ય નગરોની નગરરચના તેમજ ડુગ રચના 
વિશે સ શોધન યયું' નથી. કોઈ પ્રાસાદોના અવરેષ મળ્યા નથી. 
અર્।લલે'ખક ઉહલશેખેા 

દાનશાસનોમાં સભા(સભાગૃહ), સત્ર(ધમ શાળા), પ્રપા(પરબ), વાપી(વાવ), 
કૂપ(ફૂવો), તડાગ(તળાવ) પ્ત્યાદિ અનેકવિધ સાર્વજનિક ખાંધકામોનો ઉલ્લેખ 
આવે છે, દાનશાસનેોમાં ને વાપીઓના ઉલ્લેખ છે તે 1૧૨, ૧૬, ૨૦, રપ, 
ર૮, ૩૨કે ૩૫ પાદાવર્તની હતી, પાદાવત એટલે એક ફૂટ ચોરસ; દા.ત, ૧૨ 
પાદાવત' એટલે ૧૨ ફૂટ ચોરસ એટલે કે ૧૨ ફૂટ%૧૨ પૂટ-૧૪૪ ચે. ફૂટ. કોઈ 
યમલવાપી (જનેડિયાવાપી) ૪૦ પાદાવર્તની પણુ હતી. એક ફૂપતું માપ નોંધાયુ” 
છેનેએ છે ૧૬ પાદાવર્તનું. સરસ્ર, તટાક-તડાક અને તડાકિકાના ઉલ્લેખ મળે 
છે, પણુ તેએનાં માપ જણાવ્યાં તથી, 5 
લાસ્તુવિદ્યામાં તાગરિક વાસ્તુ 

મૈત્રકફાલીન નાગરિક સ્થાપત્યની વિગતો સાહિત્યિક સામત્રીમાં પણુ ખાસ 
ઉપલખબ્ધ નથી, પરતુ એ કાલ દરમ્યાન ગુજરાતની પડોશમાં આવેલા પ્રદેશમાં રચાયેલ 


૧૮૮ 


૧૫સુ ] સ્થાપત્યકીય સ્મારકેપ ૨૮૯ 


વરાહમિહિરની ખૃહત્સ હિતા(ઈ. સ. ૫૦૫)માં આપેલા વાસ્તુવિધાના અષ્યાથે 
પરથી એ કાલની નાગરિક વાસ્તુરચના વિશે ધણી માહિતી મળે છે. એમાં 'ખાસ કરીને 
નૃપ, સેનાપતિ, સચિવ, યુવરાજ, કુમાર, સામત, અપ્યક્ષ, દૈવત, પુરોહિત, ભિષફ 
પ્ત્યાદિ અધિકારીઓનાં તેમજ બાહણાદિ વણુતા સામાન્ય ગઝૃહસ્થોાનાં મકાનો. 
(વાસ્તુ)તી યોજનાનો "ખ્યાલ આપવામાં. આવ્યે! છે.૨ 


પામિક સ્થાપત્ય આર્છભલે ખક અને સા્ાત્યક ઉહલેખે 


ધાર્મિક વાસ્તુ કે સ્થાપત્ય બૌદ્ધ, સૈવ, જૈન ધત્યાદિ ધમસ પ્રદાથોને લગતુ 
છે. બોદ્ધ સ્થાપત્યમાં હવે વિહારના જ ઉલ્લેખ મળે છે, એમાં ભગવાન ખુદ્ધ 
કે ખુદ્દોની પ્રતિમાએતી પૂક્ન થતી એ પરથી વિહારમાં ચેતગ્હનો સમાવેશ 
થતે1 લાગે છે. 


રૌવ, વૈષ્યુવ, શાકત, સોર્‌ પ્રત્યાદિ સ'પ્રદાયોનાં સ્થાપત્યોમાં જુદાં જુદ 
દવદેવીઓનાં દેવાલય ખ'ધાતાં; જૈન સ્થાપત્યમાં જુદ્દા જુદા તીર્થ કરેનાં ચેત્યોને 
ઉલ્લેખ મળે છે. 


ઔઓદ્દ 1વહારેો 


બૌદ્ધ ભિક્ષુસંધ માટે આ કાલ દરમ્યાન ગુજરાતમાં વલભી, ભરુકચ્છ, : 
ખેટક(ખેડા), આન'૬પુર(વડનગર) વગેરે ઘણાં સ્થળોએ વિહાર બ'ધાયા 
હોવાનું યુઅન સ્વાંગે એની પ્રવાસનોૉંધમાં નાંષ્યુ' છે.3 એ વિહાર સ'ખ્યામાં 
બસેો।એક હશે. તેઓમાંથી એ બે વિહારેતો ખાસ નિર્દેશ કરે છે, વલભીમાં 
મહારાજ શીલાદિત્યે પેતતના મહેલની બાજુમાં ખ'ધાવેલા ભવ્ય વિહારના” અને 
વલભીથી થેડૅ દૂર અત્‌ અચલે બ'ધાવેલા મહા વિહારના. શીલાદિત્યે બ'ધાવેલા 
વિહારમાં સાત લે!કનાથ ખુદ્ધોની મૂતિએ। પધરાવી હતી,? 


મૈત્રકોનાં દાનશાસનોમાં એક'દરે તેર વિઠારોને ઉલ્લેખ આવે છે. તેઓમાંના 
અગિયાર વલભીપુરમાં હતા ને તેઓનાં ખે મ'કલ હતાં, એક ભિક્ષુઓના વિહારેતનું 
તે ખીજું ભિક્ષુણીઓના વિહારનું. આ બને મ'ડલ અનુકમે “યક્ષશર-વિહાર' 
અતે 'દુદા-વિહાર' તરીકે એળખાતાં.* 

આ તમામ વિહારોતે મૈત્રક રાજાએ તરફથી વાર'વાર ભૂમિદાન મળ્યાં 
હતાં. દુદા-વિહારને ૭, બપ્પપાદીયવિહાર, વિમલગુપ્તવિહાર, યક્ષશર્વિહાર અને 


૪-૩-૫૯ 


શ્ક્૦] ચૈત્રક કાલ અને અતુ-સૈત્રક કાલ [ પ્ર, 


શીલાદિત્ય-વિહ્મારતે બખ્મે, અને બાકીના વિહારેને એક એક ભૂમિદાન મળ્યાં 
હતાં. આ વિહાર માંતા કેટલાકમાં શાક્ય બુદ્ધની અને ધણા વિહારે।માં અતેક 
ખુદ્દોની પૂન્ત થતી. આ ખુદ્દો સાત માનુષી બછુદ્ધો હોવાનો સ'ભવ છે.૫૦ આ 
ઉપરાંત આ વિદારેમાં પાંચ પ્યાતી ખુદ્દો, ખોધિસત્ત્ત પદ્મમપાણિ અવલોકિતેશ્રર, 
તારા, મૈત્રેય, મ'જુશ્રી વગેરેની પૂક્ત પણુ થતી હશે.૧૨ દાનશાસતોમાંડવિઠારોની 
સાથે આવતા ખૌદ્ધ મૃતિએ।ાના ઉલ્લેખો પરથી એ વિહારોની અતગત રહેલાં 
બૌદ્ધ ચૈત્યગૃહેોનુ' પણુ અતુમાન થઈ શકે છે. 


દ્રોણુસિ'કના દાનશાસનમાં જણાવેલી પાંકુરાદેવી પાંચ પ્યાની ખુદ્દો પૈકીના 
ચાલુ યુગના અધિકાતા અમિતાભ ખુદની શક્તિ હોવાનું જણામ છે.૧૨ આ 
દેવીનું મુંદિરે હસ્તવપ્ર (હાથબ) આરણીમાં ત્રિસ ગમક નામના સ્થળે આવ્યું 
હોવાતું ઉપયુક્ત દાનશાસન પરથી જણાય છે, પરતુ એ મદિરે હાલ મોજૂદ 
નેથી,13 


દક્ષિણુ ગુજરાતમાં આવેલા એક બૌદ્ધ વિઠારને અતુર્ષત્રકકાલીન ર્‌ાષ્રફૂટ 
રાજાએ તરફથી ભૂમિદાન અપાયાનાં ખે દાનશાસન મળ્યાં છે.૬૬ આ વિહાર કાંપિલ 
મુનિએ કરાવેલો હોઈ 'કાંપિલ્ય વિહાર' તરીકે એઓળખાતે!, એ કાંતારમ્રામ 
(કતારગામ) વિષયમાં મદદાવી (મીંઢોળા) તદીને તીરે આવેલ! હતો તે એમાં 
પાંચસો! ભિક્ષુ રહેતા હતા. બારડોલી તાલુકામાં આવેલું કાપલિયા ગામ એ 
પ્રાચીન કાંપિલ્યતીથ'તું' સ્થળ સૂચવતુ' હોવા સંભવ છે. પ 


આર્માતા કોઈ વિહાર હાલ અવરેષરૂપે ઊભેલા નથી. 


વિહારમાં સામાન્ય રીતે વચ્ચે એક ખુલ્લો ચોક રાખવામાં આવતે! અને 
એતી આસપાસ એક ખડ કે બે ખ'ડેના આવાસ હરોળખ'ધ ખાંધવામાં અવતા. 
એમાં વચ્ચે સ'મેલન--્યાખ્યાનાદિ સમૂહકાય માટે એક-મે મોટા ખડ પણુ 
રાખવામાં આવતા. ચારે ખાજુના નાનામે!ટા ખ-ડેની આગળ ચોકને ફરતી 
સ્ત'ભાવલિયુક્ત પડાળી ખનાવવામાં આવતી. આવાસના ખડ નાના કદના એક 
પમ્રવેશદ્દારવાળા બનાવાતા. ઈ ટેરી વિઠારનતી આ યે।જના ગુદામાંથી કોરી કાઢેલા 
વિષારોને પણુ લાગુ કરવામાં આવતી. એ એક બાજુએથી ઊ'ડી કોરી કાઢેલી 
હોવાથી એમાં ચોકનો ભાગ ખુલ્લે! રાખી શકાતો નહિ, વિહારના ખ ડેમાં સૂવા- 
ખેસવા માટેની બેઠકે! તેમજ એેની આગળ વાંચવા માટેની પાટલીએ। પણુ રાખવામાં 
આવતી. નિકટમાં પાણીનું નાતુ' ટાંકુ' રખાતું. કેટલાક ખ ડેમાં એકાંત ઉપાસના 
માટે ખુદ્દ કે ખોધિસર્વોની મૂર્તિએા સ્થાપિત કરવામાં આવતી.1$ 


૧૫ અુ' | સ્થાપત્યકીય સ્મારકેપ ૨૯૬ 
જન સત્ચેમ 


મૈત્રકકાલના ઉદય સમમૈ ગુજરાતમાં જૈન ધમ" ધણે! પ્રચલિત હતે!. 
વીસમા તીથ”“કર મુનિ સુવ્રતના નામ સાથે સ'કળાયેલું' અને ખપુટાચાયે પુનઃ 
પ્રતિછિત કરેલુ' ભરુકચ્હતુ' અશ્રાવબોધતીથ*, પાર્શ્નાથની પ્રતિમાની પ્રતિછા 
કરી નામાર્જીને રથાપેૅલું સેટી નદી પરતુ સ્ત'ભનક-થભખુય(થામણૂ)તીથ' 
પ્ૃત્યાદિ અનેક જેન તીર્થો આ પ્રરેશમાં આ કાલ દરમ્યાન ખ્યાતિ પામ્યાં હતાં. 
આ તીર્થોમાં આવેલાં મદિર 'ચેત્ય' “પ્રાસાદ' 'જિનાલય' 'દેવાલય' “દેવાશ્રય' 
વગેરે નામે એળપખાતાં. મૈત્રક રા“્તએ તર્કથી, અલબત, એક પણુ ભૂમિદાન 
જેન સ્થાતકને મળ્યુ' હોય એવે ઉલ્લેખ મળતો નથી, હતાં આ કાલ દરમ્યાન 
વલભીપુર જેન ધર્મના એક મોટા કે'દ્ર તરીકે ખ્યાતિ પામ્યુ હતુ. ઈ. સ. ૬૦ની _ 
આસપાસ વલભીમાં શાંતિનાથતું' દેવાલય હેતુ .૨૭ 


વલભીના વિનાશ વખતે ત્યાંથી ચ“રપ્રભ, આદ્િનાય, પાશ્વનતાય અને 
મહાવીરની પ્રતિમાએ સલામત સ્થળે ખસેડવામાં આવી દતી.“ આ પરથી ત્યાં 
એ તીથ”કરેનાં ચેત્ય હોવાં સ ભવે છે. વધ માન(વઢવાણુ) અને દોસ્તટિકામાં અનુ- 
કમે પાશ્નાથ અને શાંતિનાથનાં મ'દિરે હતાં.૨૯ આમાંના કોઈ પણુ ચૈત્યના અવશેષ 
મળ્યા નથી. 


અનુ-મૈત્રક કાલમાં રાષ્ટ્રરૂટ રાજા સુવર્ણું વર્ષ કક'રાજે નાગસારિકા(નવસારી)માં 
આવેલા અહ'ત્‌-ચૈત્યાલય(જિનાલય) સાથે જેડાયેલી વસતિકાને ભૂમિદાન દીધુ” 
હણુ.૨” આ મદિર હાલ મળતું નથી. 


*ેન અનુશ્રુતિ અતુસાર અણુદિલવાડતા વનરાજ ચાવડા અને એના 
વ'રજેએ અનેક નેત ચેત્ય બધાવ્યાં હતાં. વનરાજે અણુહિલષુરની સ્થાપનાના સમથે 
પ'ચાસરા પાશ્ચનાથનું મ'દિર્‌ બ'ધાવી એમાં પ'ચાસરમાંથી આણેલી પાશ્ચતાથની 
મૂર્તિ સ્થાપિત કેરી હતી.૨- વનરાજના મ'ત્રી નિય કે નિન્નય કે નીમાએ 
વિ સ. ૮રપ (ઈ સ. ૭૬૮-૬૯) માં અણુહિલવાડમાં ત્રદષભદેવતું એક ચૈત્ય 
ખંધાવ્યુ' તું.૨૨ જીવાભિગમસૃત્રમાં જણાવ્યા પ્રમાણે વિજયદેવીનું એક નેત 
મ'દિરે અહીં આવેલુ' હતું,૨૨ કાન્યમુખ્જ(કનોાજ)ના રાજા આમ ઉડે" નાગાવલે[ક 
કૅ નાગભટ ર્‌ “નએ (અવસાન વિ. સં, ૮૯૦: ઈ. સ. ૮૩૪) અણુહિલપુર અને 
મોઢપુર(મોટેર!)માં જેત મ'દિર બધાવ્યાં હતાં.ર૪ આ મંદિરો પૈકી હાલ 
કેઈ મોજૂદ રહ્યાં નથી, પરતુ તેએ! તું સ્થાપત્યરીય સ્વરૂપ ઘણે અશે એ કાલનાં 
હિ દુ દેવાલયોના સ્થાપત્યકીય સ્વરૂપ જેવુ' હશે. 


૨૯૨] સૈત્રક કાલ અને અતુ-સૈત્રક કાલ [ પ્ર. 


હિ'દુ દેવાલચે॥ 


વલભીનાં ખ'ડેરેમાં મળેલાં અનેક મોટાં શિવલિ'ગો તથા નદિપ્રતિમાએ 
પરથી તયાં મૈત્રકકાલનાં અનેક ભવ્ય દેવાલયોનું નિર્માણ સ ચિત થાય છે.૨૫ મેત્રકોનાં 
દાનતશાસનો માં બાહાણુ સપ્રદાયનાં કેટલાંક દેવાલયોનો ઉટ્લેખપ આવે છે. દેવાલય માટે 
દાનશાસને માં “દેવકુલ' શબ્દ વપરાયો છે.૨૨ એમાં “કુલ' નો અથ આયતત, 
આલયવ, ગૃહ એવે થાય છે. 


સૌરાષ્ટ્રના વટપદ્રનું હરિતાથે કરાવેલુ' શિવમ'દિર્‌ ઈ. સ. ૬નન્‍્હ માં 
અસ્તિત્વમાં હતુ'.૨૪ ધ્રુવસેન ર જાના એક દાનતશાસન(ઈ, સ. ૬૩૧)માં૨૮ 
જણાવેલ! ભર્ત્રીકર્‌ તટાકના તામ પરથી એની સમીપમાં લર્ત્રી ઘર મહાદેવતુ 
મ'દિર્‌ હોવાનુ' અતુમાન કરી શકાય. ખેટક આહારના કેણુક પથકમાં એ નામતુ' 
શિવાલય હતું એમ જણાય જે.૨૯ દક્ષિણુ ગુજરાતના ભરુકચ્છ વિષયના કેમજ્જુ 
ગામમાં આવેલા આશ્રમને લગતા દાનશાસનમાં એ આશ્રમના દેવનું નામ 
આપવામાં આવ્યું નથી, પરતુ એ ગામમાં હાલ આસમેશ્વર મહાદેવના મ દિર્‌ 
પરથી એ આશ્રમનું દેવાલય હોવાતું અતુમાન કરવામાં આવ્યુ છે.૨૬ 


રૈવ સ'પ્રદાય સાથે શાક્ત સંપ્રદાય નિકટનો! સબધ ધરાવે છે. મેત્રક* 
કાલીન લેખોમાં દેવીનાં એ મ'દિરોતે ભૂમિદાનો અપાયાતુ' નોંધાયું છે. તેએ માંનું 
એક મદિર સુરાષ્ટ્રમાં ત્રિસગમક નામે ગામમાં આવેલુ હતું તેને મૈત્રક 
રાજ દ્રોણુસિહે ધર્મ દેયનું તાસ્રશાસન લખી આપેલુ, પણુ સમય જતાં એ લુપ્ત 
થઈ જવાથી ધુવસેન ખાલાદિત્યે એને વ. સં. ૩૨૦(ઈ. સ. ૬૩૯)માં ફરી દાન- 
શાસન લખા આપ્યુ' હતુ'.2૧ એમાં દેવીનું નામ “કોટમ્મહિકા' આપ્યું છ્ે.૨૨ 

પરસેન ૩ “ના એક દાનશાસનમાં 'શ'કરિકા' નામે દેવીમ'દિર્ને ઉલ્લેખ 
થયે। છે, જે “ સુરાષ્ટ્ર 'માં સિરવાતાતક સ્થલીમાં આવેલુ હતુ. .૨? ધ્રુવસેન ૨. જાના 
દાનશાસનમાં ' દેવી-ક્ષેત્ર' તામે ખેતરને ઉલ્લેખ મળે છે, જે પરથી “સુરાષ્ટ્ર 'માં 
વટપલ્લિકા સ્થલીમાં આવેલા એક દેવીના મ'દિરતું સ્ચન મળે છે.૨* 

શીલાદિય ૩ જાના એક દાનશાસનમાં આવતા માતૃસ્થાન-ક્ષેત્રના ઉલ્લેખ 
પરથી “ સુરાષ્ટ્ર 'માં મદ્સર સ્થલીમાં આવેલા માતૃસ્થાનતી અર્થાત્‌ માતાઓના 
મ'દિર્તી માહિતી મળે છે.ડ ૫ 

મૈત્રકોનાં દાનશાસનોમાં આદિત્ય(સૂર્ય)તા એક દેવાલયને ઉલ્લેખ આવે 
છે. એ સરાષ્ટ્ર ના ભદ્રેશ્રિયક ગામમાં આવેલુ હતુ. ઈ. સ. ૬૧૧ માં શીલાદિત્ય 
ધર્માદિતયે એને ભૂમિનું દાન આપ્યું હતુ .૨૬ આ રાજાના એક ખીજ દાનશાસનમાં 


યપસુ] સ્થાપત્યકીય સ્મારકો ર્હેક 


સુરાષ્ટ્રના વટપદ્રમાં આવેલી આદિત્વદેવની વાપીના ઉલ્લેખ આવે છે,2૭9 જે 
પરથી એની બાજુમાં આદિત્યદેવનુ' મ'દિરે હોવાનું સૂચિત થાય છે. મેત્રક-કાલના 
અત સમયે લાટમાં રાજસત્તા ધરાવનાર રાષ્ટ્રફૂટ કકર્‌ાજ સુવર્ણુવર્ષના અતુજ 
ગોવિ'દરાજ પ્રભૂતવષષના શક સ. ૭૪૯ (ઈ. સ. ૮૨૭)ના દાનશાસનમાં?૬ જણાવેલું 
જબૂસર નજક્રના કાવિકા(કાવી) વિભાગના કે ટિપુર્માં આવેલુ' ' જયાદિત્ય' 
નામે સૂર્ય ભગવાનતું મદિર પ્રાય: મૈત્રકકાલના પૂર્વાધમાં બધાયું હશે. સૌરાષ્ટ્રનાં 
આ કાલનાં પ્રાચીન મદિરેમાંનાં ઘણાં મ દિર સૂર્યનાં છે, 


અનુ-મૈત્રકકાલીન દાનપત્રોમાં જણાવ્યા સુજ્બ દક્ષિણુ સોરાષ્ટ્રના ચાલુક્ય 
રાજ્યમાં નક્ષિસપુર ચોર્યાસીના જયપુર ગામ પાસે કણુવીરિકા સરિતાને તટે 
તરુણાદિત્ય નામે સૂય'તું દેવાલય હતુ'.2૬અ સે'ધવ રાજ્યના સુવણું મજરી 
વિષયમાં દેણ્ડીમ્રામના ભટ્ટ રિવરુદ્ર નામે કર્ષટીએ ગામને ફરતાં હરિ (વિષ્ણુ), 
હરિદશ્વ (સૂય), વિનાયક (ગણુપતિ) અને માતૃકાઓનાં દેવકુલ બ'ધાવ્યાં હતાં. 
(યાં મઠ હતે. દાનનો અર્ધા ભાગ દેવકુલેને તથા અર્ધો ભાગ મઠંપતિને આપ્યો 
હતે।.2૬ ભૂતામ્બિલિકા(ધૂમલી)માં નગરતી મધ્યમાં પુરુષાત્તમ-મઠિકા નામે નાનો 
સઠ હતો અને એની બાજુમાં ભિન્તમાલના નનન નામના વેપારીએ પોતાના નામ- 
ની નન્‍્નર્માઠૅકા સથાપી હતી,₹* 


પ્રભ'ધચિ'તામણિના કથન અતુસાર વનરાજે અણુહિલવાડમાં ધવલગ્હ કરાવીને 
ક ેશ્વરીનું' મ'દિરે બંધાવ્યુ હતુ ,“૨ એના અનુગામી યે।ગરાજે આ સ્થળે ભરટ્ટારિકા 
ચેગેશ્વરીનું મ દિર્‌ બ'ધાવ્યું હતુ',૪૨ વળી આ જ વશમાં થઈ ગધેૈલા આગડદેવે 
કક રાપુરીમાં આગડૅશ્વર અતે ક ઠેશ્વરીતાં દેવાલય બ ધાવ્યાં હતાં.*2 


મૈત્રક અને અનુ-મૈત્રક કાલનાં દાનશાસનોમાં ઉલ્લેખાથેલાં મ'દિરો પૈકીનુ' 
કોઈ પણુ મદિર હાલ અરિતત્વમાં નથી. 


વાસ્તુવિધાસાં દેવાલયેોા 


બૃયત્સહિતામાં દેવાલય વિરો એક ખાસ અજ્યાય (પાતાર્જક્ષળમ્‌ નામે) 
આપવામાં આવ્યો છે.₹* દેવાલય માટે એમાં “રેવતાયતન' શખ્દ પ્રયોન્નયે 
છે. એમાં જણાવ્યુ' છે તેમ દેવાલયના સ્થાનની પસદગી નદી, સરવર, નિર્ઝર, 
વન, પવત ને ઉપવત-ઉદ્યાનની સમીપમાં કરવામાં આવતી. નાનાં દેવાલય ગએક 
ભૃમિ(મજલા)તાં તે એક શિખર્વાળાં બધાતાં, એનો વિસ્તાર ૯, ૧૨ કે ૧૬ 
હુસ્ત જેટલે! રખાતે. એની ઊ'ચાઈ એનાથી બમણી મ્રખવામાં આવતી, એની 


ફેફ૪] એત્રક કાલ અતે અતુ-શૈત્રક કાલ [ ગ્ર. 


કટિતી ઊ'ચાઈ એના ત્રી” ભાગની રહેતી, ગર્ભગૃહતો વિસ્તાર એતા કુલ 
વિસ્તારથી ડં ભાગનો રહેતો, એના દારને વિસ્તાર એના જૈ ભાગતો રખાતે, 
દ્દાર્શાખાના નીચલા ચોથા ભાગમાં ખે બાજુએ પ્રતીહાર (દાર્પાસ) ગોઠવવામાં 
આવતા. એતા ઉપલા ભાગમાં મંગલ વિષ્ુ'ગ (પક્ષી), શ્રીલક્ષ, રવસ્તિક, ધટ, 
મિથુન, પત્રવલ્લી, પ્રમય (પણુ) પત્યાદિ આફૂતિએ કોતરવામાં આવતી. 
' દ્વારની ઊ'ચાઈ કરતાં પ્રતિમાતી ઊંચાઈ રૈ ઓછી રાખતા તે એમાં એતો રું 
ભ્નાગ એની પિડિકા(પીઠિકા)માં રોકતા. દેવાલયના પ્રાસાદનો આકાર જૃત્ત (ગોળ), 
ચતુષ્કોણુ, સમકોણૂ, ષોડશકોણુ એમ અનેક ગ્રકારતા રખાતો, મેાટાં દેવાલયેમાં 
પાંચ, ૭, સાત, આઠે કે દસ ભૂમિ (મજલા) રાખતા. એ દેવાલધે પર્‌ અનેક 
શગ (શિખર) રથતા. છવીસ ઉસ્તના વિસ્તાર ધરાવતા પાંચ મજલાવાળા ચોરસ 
પ્રાસાદને ' સવ તાભદ્ર' કહેતા, બત્રીસ હસ્તના વિસ્તારના બાર મજલાના ષટ્ફોષ્યુ 
પ્રાસાદને ' મેરુ' કહેતા, દસ મજલાના ને ત્રીસ હસ્તના વિસ્તારવાળા ગ્રાસાદને 
“કેલાસ' કહેતા; એમ અનેક ગેકારનતા પ્રાસાદ ગણાવવામાં આવ્યા છે. 


સદજદ રહેલા દેવાલય 


અભિલેખોમાં તથા સાહિત્યમાં ઉદ્લિખિત દેવાલથોના નમૂના હાલ મોજૂદ 
રહ્યા નથી, પરતુ સ્થાપત્ય-સ્વરૂપતી દણિએ આ સમયપટતે આવરી લેતાં ફૅટલાંક 
મ'દિર્‌ સૌરાષ્ટ્રમાં અને થોડાંક તળ-ગુજરાત તય! કચ્છમાં હાલ અવશેષરૂપે 
જળવાઈ રહ્યાં છે (નકશો ૫). આ મદિરેનાં સ્થાપત્યટીય સ્વરૂપોને! અભ્યાસ 
કરતાં જણાય છે કૅ અ સમયનાં મ દિર્‌ સાદાં હોવા છતાં કેટલાંક વિશિષ્ઠ લક્ષષ્યુ 
ધરાવતાં હતાં. 
સ્થાપત્યકીય સ્વરૂષ 


વિકસિત સ્વરૂપમાં તલદ્શનની દષ્ટિએ (પટ્ટ ૭-૮) મ'દિર્‌ અતેક અ'ગોનુ' 
ખનેલુ' હોય છે. જે ખ ડમાં દેવપ્રતિમાતી સ્થાપના કરવામાં આવે છે તે “ગભ ઝૃહ' 
તરીકે એળખાય છે. ગભગૃહની ઉપરના સપાટ આચ્છાદનને “કાધ્' કહે છે, જ્યારે 
સૂર્પાકાર્તુ ઉસુમ આચ્છાદાન “શિખર' કહેવાય છે, ગભગૃહતા ગ્રવેશમાર્ગને 
“ગભંદ્ાર' કહે છે. 

ગભ હતી આગળ જે સ્ત'શાવલિયુક્ત ખડની રચના કરવામાં આવે જે 
સેને મ'પ' કહે છે. આ મ'ડપમાં રહીને લેકે વ્યક્તિમત કે સામૂહિક રીતે 
રવનાં દર્શન તેમજ ગાનવાદન વગેરે ક્રિયાઓ કરે છે. મડેપ પરતું છાવણુ ધણી 
વાર્‌ સપાટ હોય છે, તે! કોઈ વાર ગભગૃહતા શિખરના જેવું સૂર્પાકાર અર્યાત્‌ 


૧૫સુ] સ્થાપત્યકીચ સ્સારકે રેલ્પે 


ખેડી પગથીના ધાટવું હોય છે. ગર્ભઝૃહને કેટલીક વાર પ્રદક્ષિણા માટેનો! માર્ગ હોય 
છે તેતે “પ્રદક્ષિણાપથ' કે 'ભમતી' કહે છે, પ્રદક્ષિણાપથવાળા મ'દિર્ને 'સાંધાર 
પ્રાસાદ' કહે છે. આવા મ દિરના મ'ડપને વિસ્તાર કરવામાં આવે તે। પાર્શ્વ માગને 
“અલિ'દ' કહે છે, અને ગભંગ્રક અને મંડપની વચ્ચે આ રીતે વિસ્તાર પામેલ 
ભાગને “અ'તરાલ' કહુ છે. પ્રદક્ષિણાપષ અને અલિ'દતી યોજના ન હોય તેવાં 
કેટલાક મંદિરોમાં ધણી વખતે 'અ'તરાલ'તી યોજતા ગભઝ%હ અને મડપને 
જેડતાર્‌ અગ તરીકે પણુ થતી હોય છે. કેટલીક વાર્‌ આવા મ'ડપની આગળ 
એક બીજે મ'ડપ ઉમેરવામાં આવે છે ત્યારે સામાન્ય રીતે પાહ્લે મ'ડપ બાજુ- 
એએ દીવાલેોથી ઢ'કાથેલો ને આગલો મડપ બાજુઓએ ખુલ્લે હોય છે, 
દીવાલેોથી ઢ'કાચેલા મ હપને 'ગૂઢમ'ડ૫' અને બાજુઓએ ખુલ્લા મ'હપને 'સભામ'ડ૫' 
કે '“રગમડપ' કહે છે. અને મંડપની આગળ મહઠપ ન હોય તે। ગભ ઝડતી આગળ 
પ્રવેશ માટેના એક નાના મ હપની રચના થાય છે તેને “'મુખમ'ડેપ' કે “૨'ગારચે।કી' 
કહે છે. આમાં ઘણી વાર ચાર સ્ત ભોવાળી એક ચોકી હોય છે; પ્રારૂ-સોલ'કી 
કાલનાં મ'દિરે।માં કયારેક એવી ત્રણુ ચોકીઓની આડી સળ ગ હાર્‌ હોય છે. એના 
ઉપરતું આચ્છાદન મંડપના જેવુ' જ કરવાર્મા આવે છે. 


કયારેક મ'દિર્તી આસપાસ ચાર ખૂણે પચાયતનમાંતા અન્ય ચાર્‌ દેવોનાં 
નાનાં મરદિર્‌ કરવામાં આવે છે, ત્યારે આ મ'દિરેસમૃહને (પચાયતન' તરીકે 
ઓળખવામાં આવે છે. 


ઊખષ્તદશનની દૃષ્ટિએ મદિર સુખ્યત્ે “પીઠ', 'મ'ડોવર્‌' અને 'શિખર્‌' એમ 
ત્રયુ ભાગેતું ખનેલું હોય છે. દેવાલયનું મુખ્ય અગ “પીઠ' પર ચણુવામાં આવે 
છે. પીઠ પરના સુખ્ય અ ગની દીવાલની બહારની બાજુને 'મ'ડોવર' કહે છે. પ્રાફ-સોલ કી 
મ'દિરેની દીવાલો સાદી હોય છેં, પણુ કયારેક બાલ્ય ભ્નાગ પર ત્રણે બાજુએ 
. સૃષ્યમાં એક એક નિગમ રચવામાં આવે છે તેને 'ભ્રદ્ન' કહે છે. આ સ'નેતે।માં 
દીવાલતી મૂળ રેખાને “કણું' કે 'કોણુ' તામે એળખવામાં આવે છે, મષ્ય ભ્રદ્ 
મને બતે બાજુના ફણુંના સમથ દેખાવવાળા ભાગને “ત્રિનાસિક' કે 'નિર્થ' 
તલદશષન કહેવામાં આવે છે. પ્રાફ્‌-સોલ'કી કાલનાં મ'દિરે।માં કયારેક “ત્રિનાશિક'ને 
બદલે “પ'ચનાસિફ' કે “પચરથ' તલદશ ન યોજવામાં આવે છે. એમાં ભદ્રની બને 
ખાજુએ “પ્રતિરથ' નામે એકેક નિર્ગમ ઉમેરીને 'ભદ્#'તા નિગમને ગ્રેતિરથેના 
[નેગ મોતી આંગળ ગ્રસાર્વામાં આવે છે. “પીઠ' અને “મડાવર્‌'ના ભ્રાગ કેટલીક 
વખતે વિવિધ ધાઢના સમતલ થર વડે અલ'ફૂત કરેલા હેય છે. 


ફફ્૬] મૈત્રક કાલ અને અનુ-શૈત્રક ક્પ્લ પ્ર. 


શિખરની રચના પરત્વે ગુજરાતના મ'દિર્સ્થાપત્યમાં બે પરપરા જેવામાં 
આવે છે : આમાંની પ્રથમ પરપરા લગભગ પ મી-$ ઠી સદીથી શરૂ થઈ લગભગ 
૧૦ મી સદી સુધી ગ્રવતતી ન્નેવામાં આવે છે, જ્યારે બીજ પરપરા લગભગ 
૧૦ મી સદીથી શરૂ થતાં દેવાલયેોમાં પ્રચલિત થઈ છે. સોલકી કાલમાં વિકસેલી 
ખીજ શૈલીમાં ગર્ભગૃહ ઉપર શ'મુ-આકારનું ઉત્તુગ શિખર કરવામાં આવે છે, 
જ્યારે પ્રાફ-સોલ કી કાલનાં મદિરેમાં પહેલી ક્ઞોલીનાં શિખર ટોડા-પદ્દતિએ 
ખાંધેલાં હોય છે. નીચેથી ઉપર્‌ જતાં કમે કમે એછી લેબાઈ-પહોળાઈ ધરાવતા 
સમતલ થરો! વડે એમાં રિખરતી છેક ઉપરની ટોચ સધાય છે અને એના ઉપર 
ચૂલિકા અથવા આમલક અતે કલશનતી રચના થાય છે. વળી એ ત્રણુ, ચાર, 
પાંચ, છ કે સાત કે એનાથી વધુ સ ખ્યામાં આવતા સમતલ થરને ચારે બાજુ- 
' એથી ગચૈતગવાક્ષ જેવાં દેખાતાં સુશેભતેો વડે અલડૃૂત કરવામાં આવે છે. 
અજકર્ણુમાં વળી કયારેક સમગ્ર શિખરની નાની પ્રતિકૃતિએને ઉપયોગ કરવામાં - 
આવે છે. શિખરની ર્યતાસેલીની દષ્ટિખે આ પ્રકારનાં શિખરેવાળાં મંદિરે 
જાઘ્ય પ્રાસાદો' તરીકે એળખાય છે. આ ધાટના શિખરને કેટલાક જર્પાકાર' કે 
“'શુણ્ઢાકાર' તરીકે પણુ એળખે છે. ૫ 


તલદશત 

આ કાલનાં કેટલાંક મદિર તલદર્શનની દૃદ્રિએ સમચેરરસ કે લ'ખચોરસ 
ઘાટતાં છે. માત્ર ગભગૃહ ધરાવતાં મદિર સામાન્યતઃ સમચે!રસ હેય છે, પર'તુ 
ગર્ભગૃહ અતે ગૂઢમ'ડપ પરસ્પર જેડાયેલાં હેય તેવા સ'જેગામાં તેએતું' તલ- 
દર્શન (કે તલછ૬) લ'બચેરરસ ધાટતું' બને છે. કેટલાંક મ'દિરેમાં એકથી વધુ 
ગર્ભગૃહ પણુ હોય છે.' અનુ-મેત્રકકાલ દરમ્યાન ખ'ધાવેલાં મ'દિરોમાં ગભ'મ્રહની 
દીવાલોમાં નિ્ગમોની પણુ રચના જેવામાં આવે છે. આ કાલતાં મ દિરેનુ' 
તલદશતની દણિએ નીચે પ્રમાણું વગીકરણુ કરી શકાય :₹૬ 


૧, એકાયતન 
(3) માત્ર ગભઝૃહતાં બતેલાં અ મ'દિરીની આગળ પ્રેવેશચે!કી પણુ હોતી નથી. 


(અ) આ ગર્ભ હ સામાન્ય રીતે સમચોરસ હેય છે; દા. ત. મિયાણીની 
રેકરીના ટોળાવ પર આવેલુ પ્રાચીન મદિર,” ભાણુસરા* મ'દિરે 
ન', ૩ અને ૪, નદીશ્વર મંદિરે ન. 1, એડદર ગામતી પૂર્વ સીમા 
પર્‌ આવેલુ' એકાકી પ્રાચીન મદિર્‌ તથા રેઢા?૬ મ્‌'દિર્‌ ત. ૨ 
આ ગ્રેરારનાં મ'દિરે છે. 


૧૫સુ] સ્થાપત્યકીય સ્મારકો ૨&૩ 


(આ) આ કાકનાં કેટલાંક બીજા સ'દિર્‌ લખચેરસ ગભગૃહનાં બનેલાં છે. 
બોરીચા, પાતા તથા ન'દીશ્ષર ન. ૩ નાં સપ્તમાતૃકા મદિર આ 
પ્રકારનાં છે.” 


(ર) આ કાલતનાં કેટલાંક મ'દિર્‌ ગભ ઝક અતે મુખમડપનાં બનેલાં છે. આ 


(2) 


મ'દિરોમાં (અ) કેટલાંક મ દિરેનાં બ'તે અગ સમચોર્સ ધાટનાં હોય છે અને 
(આ) ખીન્ન' કેટલાંકમાં બતે અ'ગ લંબચોરસ ઘાટનાં હેય છે; ૬1. ત, 
ખીમેશ્વરનું' મંદિરે ન. “છ, કી'દરખેડાનું' ચામુડા મદિર, કાલાવડતુ' કોટેશ્વર 
મ'દિર,પપ થાનતું પ્રાચીત સયમ દિર, ૨ પોર્બદરતું ધી ગેશ્રર મદિર્‌,૫૭. 
રડા મદિરસમૂહ (પપ પૈ#્ટનાં મદિર ન ૧, ૩, ૪, પ, ૬; દેદાદરાનાં 
ગ'ગવા મુડ પરનાં મદિર,પ૬ મૈથાષુનુ' સર્ય મ દિર,પ૭ વડતગરનાં અમથે।ર 
મ'દિર્સિમૂહ પૈઈીનાં ચાર મદિર,” આશગિયાનુ' પ્રાચીન મ'દિર્‌પ્ વગેરેમાં 
ખ'તે અગ સમચોરસ ધાટનાં છે, તો વડનગરના; અમથે।ર માતા મ'દિરસમૂડ 
૧છીના મધ્યમદિરેતી પાછલી હરોળમાં આવેલા એક મદિરમાં ગર્ભ ગહ 
તથા મુખમ'૩પ લબચોરસ ઘાટનાં છે.૬* 

આ કાલનાં કેટલાંક મદિર ગભગ્ડ અતે ગૂઢમડપનાં ખનેલાં છે. આમાં 

કેટલાંક મ દિસેનાં બ'ને અગ (અ) સમચોરસ ઘાટનાં કે (અ!) લ ખબચોર્સ 

ઘાટનાં હોય છે, પણુ કેટલાંક મ દિરેમાં (૬) ગર્ભ સમચોરસ ધાટનુ' 
અને ગૂઢમડપ લખચેોરસ ઘાટનો હોય છે; દા.ત. 

(અ) ખીમેશ્વરતું ન. પ, સોતક સારીતું ન'. ૩, વિસાવાડાનુ' રિવ(શ'કર) 
મ્‌'દિર્‌, પસનાવડાનાં તાગ અતે સૂય મ'દિર'*, ડૂછડી અને દેગામનાં 
ચામુંડા મંદિરે અને પાતાના સુ્મમદિરતાં બને અ'ગ સમચોર્સ 
ઘાટનાં છે. 

(આ) કલસાર અતે ખીમેશર મદેર ન. દ તાં બને અગ લ'બચેોરસ 
ઘાટનાં જ્રે,૬૨ 

(૪) સવનીનું પ્રાચીન મદિર, સોનક'સારીતું ન. પ, જમળાનુ' સૂ્ય'મ'દિર્‌, 
બળેજનુ કોડ મ'દિરિ,*2 વગેરેમાં ગર્ભગ્રહ સમચેોરસ અતે ગૂટમ'ડપ 
લ'ખચોરસ ઘાટનાં છે. 

અ કાલતાં કેટલાંક મ'દિર ગભગઝૃહ, ગૂઢમ'ડપ અને મુખમ'ડપનાં બનેલાં 

છે. એમાં (અ) કેટલાંકમાં ત્રણુ અ'ગ સમચોરસ હેય છે અતે (અ) કેટલાકમાં 

ખધાં અગ લંબચોરસ હેય છે; દા, ત. 


૨૯૮] 


જૌત્રક ડાલ અને અનુ-શત્રક કાલ [પ્. 
(અ) મેવાસાનું છેલેશ્વર મદિર!” અને રોડાના*પ મ'દિર્‌ ન. ૭ માં ત્રણુ 
અગ સમચોર્સ છે. 


(આ) પરતુ ખામેશ્વરના વલભીછ દજ મ'દિરનાં ત્રણુ અંગ લબચોરસ 
ધાટનાં છે.૬૬ 


(૫) આ કાલતાં કેટલાંક મ'દિર્‌ ગભગઝૃડ, અ'તરાલ, મંડપ અને મુખમ'ડપનાં 


(5) 


(૩) 


(૮) 


ખનેલાં છે; દા, ત. લાકરાડાતું 'ડેમરાતું દેરુ” તરીકે એળખાતું પ્રાચીન 
મ'દિર્‌!'? આ પ્રકારતુ' છે. 

ઉપર્‌ વણુંવેલાં તમામ મ દિર “નિરધાર અર્થાત્‌ પ્રદક્ષિણાપથ વગરનાં છે. 
ગભ ગૃહને ફરતે પદદ્ધિણાપય ધરાવતા સાંધાર્‌ પ્રાસાદેોમાંનાં કેટલાંક મ દિર 
ગર્ભગૃહ, પ્રદક્ષિણાપષ અને સમુખમડ૩પનાં બનેલાં છે. એ મંદિરોનાં 
ગર્ભગૃહ અને પ્રદક્ષિયાપય સમચોરસ હેય છે, પર'તુ તેએનતી આગળ 
આવેલો સુખમડપ લખચોરસ ધાટને હોય છે. ગોપનું પ્રસિદ્ધ મદિર આ 
પ્રેકારતું તલમાન ધરાવતું લાગે છે“ (પટ્ટ ૭, આ. ૫૮). 


આ ફાલનાં કેટલાંક મદિર ગભગૃહ, પ્રદક્ષિણાપથ અને ગૂહમ ડપનાં બનેલાં 
છે, આમાં (અ) કેટલાંક મ દિરેનાં ત્રણુ અગ સમચારસ ધાટનાં હેય છે, 
પણુ (આ) કેટલાંકમાં માત્ર ગૂહમંડપ લબચોરસ હૉય છે; દા. ત. 


(એ) સોનકસારીતું ન. 1૧,૬ ધ્રાસણુવેલવુ' કાલિકા મદિર? અતે 
બળેજના પીઠંઠ માતા મ'દિર્માં9૧ ત્રણે અગ સમચોરસ ધાટનાં છે. 


(આ) ખીલેશ્વરનતું' શિવમદિર,*ર અખાદરતું સૂય મ દિર,૦3 છાવાતું અ જની- 
મદિર,7* સુવણુતીથતું જગન્નાથમ દિર,”પ સૂઝાપાડાતું સૂર્ય- 
મ'દિર,”૬ ખોમેશ્વર્તું મદિર ન. ૩, વિસાવાડાનું રાંદલ મદિર, 
પસનાવડાતું ગાયત્રી-મદિર્‌ઈઆ વગેરેમાં ગૂહમંડપ લંબચોરસ છે, 
જ્યારે બાકીનાં અગ સમચોર્સ છે. ર 


આ કાલતાં કેટલાંક મદિર્‌ ગભગૃહ, પ્રેદક્ષિયાપંથ, ગૂઢમડપ અને મુખ- 
મ્‌ડુપનાં બતેલાં છે, આમાંનાં (અ) કેટલાંક મદિરોનાં ગભ અને. 
પ્રદક્ષિણાપથ લબચોરસ અતે ગૂહમડપે અને મુખમડપ સમચોરસ તથા 
(આ) કેટલાંક મ દિરે।નાં ગભ ગૃહ અતે પ્રદક્ષિણાપય સમચોર્સ અને ગૂઢમ ૩૫ 
તથા મુખમડપ લંબચોરસ હોય છે; દા, ત. 


૫૫ સુ] સ્થાપત્યકીચ સ્સારકે ૨૯૯ 


(અ) કદવારનાં લ'બચેોરસ ગભ ગૃહ અને પ્રદક્ષિણાપથની આગળ ગૂઢમ ડપ 
અતે મુખમ્‌'ડપેો સમચોરસ ઘધાટના૭૭ છે (પટ્ટ ૭, આ. પહ), તે। 


(આ) ખોમેશ્વર્તું મૅદિર્‌ ન. ૧, શ્રીનગરતુ' વિ'ધ્યવાસિની દેવીમ'દિર, 
૪ 'દરખેડાનુ' સય મ દિર, ખોપ્પીરતું' ચામુ'ડામ દિર, અને સોનક સારીના 
મ'દિર્‌ ન, ર માં સમચેોરસ ગર્ભગૃહ અને પ્રદક્ષિયાપથની સામે 
લખબચેરસ ગૂહમડપ અને મુખમડપ આવેલા જે.૪૬ 


૨. ત્વાષતન 


આ કાલનાં મદિરેમમાં મધ્યમાં ચોરસ મ'ડપ અતે મ'ઢપની (આગલી 
સિવાયની) ત્રણે બાજુએ ચોરસ ઘાટનાં ગભ ઝહેવાળું' શર્યાયતન ગ્રકારતું” મદિર 
પણુ સરમામાંથી મળ્યું છે.૭૯ 


૩. પંચાયતન 


પ'ચાયતન પ્રકારનાં મંદિરોમાં મપ્યમાં સુખ્ય મ'દિર્‌ અને એની જગતીના 
ચાર્‌ ખૂણે ચાર નાનાં મ'દિરેની રચના હોય છે. આ કાલતુ' આવું એક મદિર 
પાછ્તરમાંથી મળ્યુ“* છે (પટ્ટ ૮, આ. ૬૧). મિયાણીના વાયવ્ય કોણે લગભગ 
ત્રણુ કિ.મી. દૂર આવેલું એક મ'દિર્‌ પાછ્તરના જેવુ' પચાયતન મ્‌ દિર્‌ છે.૬*અ 


૪. સપ્તાયતન 


સપ્તાયતન મદિરતે; આ કાલનો નમૂનો ધ્રાસણુવેલમાં “મગદેર્‌।!' નામે 
જાણીતો છે.“પ (પટ્ટ ૮, આ, ૬૦). 
ઊધ્વ દશન 

ઊધ્વ દશનની દણિએ ગભ ગૃહના પીઠ, મડાવર અને શિખર એવા ત્રણુ 
મુખ્ય ભાગ હેય છે; મંડપમાં પાઠ, સ્ત ભવેદિકા કે ભિત્તિ અને છાવણુ એવા 
ત્રણુ મુખ્ય ભાગ હેય છે. કેટલાંક દેવાલયામાં પાઠની તીચે “જગતી' નામે ખેસણી 
હોય છે. પીઠંતું મથાળું સમમ દેવાલયતું ભૉંયતળિયુ” બને છે. 


'પી ઠોદય 


મૈત્રકકાલની શરૂઆતનાં કેટલાંક મ દેરોતી જગતીને તથા પીઠ (કે અધિછાન)ને 
વિસ્ચિજ ગેકારતા સમતલ થરો વડે આભૂષિત કરવામાં આવે છે (પટ્ટ ૯, આ. 
૬૨-૬૩), એતે “પાંઠાદ્ય' કહે છે, શ્રી, નાણાવટી તથા ઢાંકીએ આ યરેને નીચેથી 


3૦૦] સૈત્રક ફાલ અને અતુ-સૈત્રક કાલ [ પ્ર. 


ઉપર જતાં અનુક્રમે ઉપાન, અલ કાર જગતી, પદ્મ, હ્ષેપયુ, વાજન, ઊષ્વ'પવા, વલભી, 
કપોત, ક્ષેપણુ અને પદિકા વગેરે નામે ઓળખાવ્યા છે. કપાતને વળી ચૈત્યબારી 
જેવાં દેખાતાં અલ કરણોથી વિભૂષિત કરવામાં આવતે।,૬૨ વાજનતી પહોળી પદ્કામાં 
કેટલીક વખત ઠેર હેર ગવ।ક્ષો રચાતા, આવી રચના ગોપના મ'દિરતી અને પસનાવડાના 
ગાયત્રીમ'દિર્ની પાંઠિકામાં જવામાં આવે છે.“ વલભીના થરમાં લૂપે। (લૂમે), 
અધ-વૃત્તાકાર્માં પવાદલેો, પદ્ાકળીએ કે નાગદ તોની રચનાં થતી, અ।વી રચના 
ઉપયુક્ત ગાયત્રીમ'દિર્‌ તથા શ્રીનગરના વિષ્યવાસિની મદિર અને સે।તક'સારી 
મ'દિર ન. ૧ માં જવામાં આવે છે,/૪ 


અનુ-ચૈત્રક કાલનાં કેટલાંક મ'દિરે।ના ગર્ભગ્રહના પીઠોદ્યમાં ભિટ્ટ (સાદી 
પહોળી પટ્ટીનું ખાંધણુ ), જાડચકુભ, અતરપત્ર ને કપો।તિકાના થર, અને ખીન્ન' 
કટલાંક મોટા કદનાં મ'દિરેના પીંડોદ્યમાં એ ઉપરાંત વેદિબધની રચના 
થયેલી જવામાં આવે છે, વેદિગ'ધના થરે માં ખુરક, કલશ, રત્ત અથવા કુ'જરાક્ષના 
અલ કરણુથી વિભૂષિત અ'તરપત્ર અને કપોતાલિની રચના થયેલી હેય છે. મંડપ 
અને શૃ'ગારચો[#ીના પીઠોદયમાં રાજસેનક નામે થરની રચના કરી હોય છે. 


સ'ડોવર 
મ'દિરની દીવાલોના ખાલ્ય ભાગને “મ ડોવર્‌' કહે છે. 


આ કાલનાં મદિરેતો મડાવર સાદો હોય છે. કેટલીક વખતે દીવાલેના 
મથાળે વલભી અને કપાત અને ક્યારેક એ બને વચ્ચે વાજત નામની પહોળી 
પટા હોય છે, પાછલા સમયનાં કેટલાંક મ'દિરેની દીવાલે(માં ઉત્તર, ઊષ્વ પદ્મ 
અને કપે!તની રચના પણુ જેવામાં આવે છે. એાડદર, વિસાવાડા, મિયાણીની 
ટેકરીના દોળાવ પરતું પ્રાચીન મદિર, શ્રીનગર અને જમળાનાં સૂય મદિર, ભાણુ- 
સરાતુ' મંદિરે ન. પ, જૂની ધ્રવેડના રાજલવેજલ તથા કાલિકા માતાના મ'ડ૫ની 
દીવાલે।, સુવર્ણુ તીથ'તા મ દિરે આસપાસના પ્રદક્ષિણાપથની દીવાલો, સોનક સારીનાં 
મ'દિર્‌ ન, ૬ તથા ૮, પસતાવડા સૃયમ'દિર્‌ તથા જતી ધ્રવેડતા કાલિકા માતાના 
મદિરેની મભ ઝૃહની દીવાલો આ પ્રેકારના થરેથી વિભૂષિત છે.“પ આ કાલના સાંધાર 
(પ્રદક્ષિણાપથનાળા) પ્રાસાદોની દીવાલોમાં તથા નિરધાર (પ્રદક્ષિણાપથ વગરના] 
પ્રાસાદોના ગૂહુમ'ઠપની દીવાલોમાં ન્નલક કે ચ'દ્રાવલલોકન તથ! વાતાયનોની રચના 
ભેવામાં આવે છે, આવી રચતા ખીમેશ્વરતું' મ દિર્‌ ન.૧, પાતા અતે પસનાવડાનાં 
સૂયમ'દિરે, પસનાવડાતું ગાયત્રીમ દિર, તથા કદ્વાર અતે ૪ી'દરખેઢાનાં મ દિરે।માં 
જેવ] મળે છે,૬ 


૧૫સુ'] સ્થપ્પત્યકીચ સ્મારક 3૦૫ 


ટ્ારરાખા 


ગભ'દ્દારની શાખાએ ભાગ્યેજ શિલ્ષમ'ડિત જવામાં આવે છે. કદવારતું 
વરાહમ'દિર્‌, પાતાંતુ સૂર્ય મંદિર, બળેજનું કોઠ મ'દિર્‌ અને બોરીચા તથા 
ખીમરાણુનાં મ'દિરિનાં ગર્ભ ગહોની શાખ'એ માં શિલ્પો છે, બાકીનાં મ'દિરોનાં 
ગર્ભ'ટ્વાર સાદાં અથવા ખે કે બેથી વધુ શાખાએથી અર્થાત્‌ શાખામાં કાઢેલા 
એક કે વધુ ખાંચાએથી મ ડેત છે.“" 
વદિડા અને કક્ષાસન 


ગૂટમ'ડપ દીવાલે।થી ઢ'કાયેલે હોય છે. એ દીવાલે પ્રાય: સાદી હેય છે. 
કટલીક વાર એમાં ખે બાજુએનતી વચમાં અ'દરના ભાગમાં કક્ષા।ાસન (બાજુની 
ખે્ડકા) કાઢયાં હેય છે. ખુલ્લા મ'ડપમાં તથા શ'ગારચો૪ીએ માં કેટલીક વાર 
વૈદિકા (વ'ડી) અને કક્ષાસન કાઢેલ્લાં હોય છે. કદવારતું વરાહ અને ખોરીચાના 
સપ્તમાતૃકા મદિર્માં વેદિકાની રચના તથા પાતા, જમળા અતે ખોખીરાનાં 
મ'દિરેમાં વેદિકા તથા કક્ષાસનતી રચતાએ। છે,૬૬ 
સ્ત'ભેપ 

આ કાલનાં મ'દિરોના સ્તભો મોટે ભાગે “રુચક' પ્રકારના (પટ્ટ હ, આ. 
દ૪) અર્થાત્‌ ચતુરસ્ન (ચોરસ) આકારના છે. એડદરનું' મ'દિરે ન. ૧, બોરીચાનુ 
સપ્તમાતૃકા મ'દિર્‌ તથા બળેજના પીઠડ માતા મ'દિરના સ્તભ આવા છે. તીચે 
ચોરસ અને ઉપરના ભાગે અજકેોણુ એવા “વન#ક' પ્રકારના સ્ત'ભ પણુ નજરે 
પડે છે. ખીલેશ્ષર તથા ખીમેશ્રરનાં મ'દિરે ન. ૨ અને ર માં આ પ્રકારના સ્ત ભ છે. 
મનુ-મૈત્રક કાલતાં કેટલાંક મ'દિરેોમાં ચોરસ સ્ત'ભોમાં “ભ્રદ્ક' ધાટ જવામાં 
ખાવે છે, આ ધાટમાં ચારે બાજુએ સ્ત ભની મધ્યમાં “ભ્રદ્ર' તામક નિર્ગમ 
ઉપસાવવામાં આવે છે. ધ્રાસણુવેલનું મગદેરું તથા વસપના કાંકેશ્રર મ'દિરના 
મ'ડપ આ ઘાટના સ્ત'ભોથી વિભૂષિત છે.૬૬ 
દરરાવટી એપ 


આ મ'દિરેના સ્ત'ભોની શિરાવટીઓ ખેવડા તર'ગાકાર કે મુ'ડલિત ભાત 
વડે વિભૂષિત કરેલી છે અને કેટ્લીકમાં જુમારો(કીચકે।)નાં સુશોભન છે. છાયા 
પાસેના અ'જની માતા મ દિરના અને ધ્રાસણુવેલના કાલિકા માતા મ દિરના સ્ત ભોની 
શિરાવટીએ આ પ્રકારતી છે.૦ 
છાવણુ 


મ'ડ૫, અ'તરાલ, પાશ્ષમાગ,, ગભંગૃહ અતે પ્રદક્ષિણામાગ' (નીચલી 
બાજુએ) મે[ટે ભાગે સપાટ આચ્છાદન વડે ઢાંકેલા છે. પાછલા કાલની “વિતાન્‌' 


3૦૨] મૈત્રક કાલ અને અતુ-મેત્રક કાલ [પ્ર. 


નામથી જણીતી થચેલી પહતિ અહીં એના પ્રાથમિક સ્વરૂપે પ્રતિબિ'બિત થતી 
જણાય છે. કેટલીક વાર સપાટ આચ્છાદનવાળી આ પિધાનફ્લકની રચનાને 
ચોતરફ ઢાળવાળા હછાપરાનો ધાટ આપવામાં આવે છે. કી દરખેડાના સુયમ'દિર્‌ તથા 
ધ્રાસણુવેલના કાલિકા માતાના મદિરા પ્રદક્ષિણામાગ'તી હતોતો અને પસનાવડાના 
ગાયત્રીમદિરના મ'ઠપની ૭તોનો બહારને! દશતીય ભાગ આ ધાટનેો છે.૬5 


અલ કરણે 
અલ'કરણેોમાં ચેત્યખારી૬૨ જેવાં દેખાતાં “ચ'દ્રશાલા નામે સુશેભનો ઉપરાંત 
સકરપારા, અર્ધરત્તો, રતતવલયે] વગેરે ભોમિતિક આરૃતિએઓ તથા વનસ્પતિજન્ય 


' આયૃતિઓ, કમલપત્રો, પૂણુકમલ, પુષ્પમાળા, બકૃલમાળા વગેરે ન્નેવામાં આવે 
છે.૬૨ આમાનાં ઘણાંખરાં અલ'કરણુ ગોપના મ'દ્રિમાં જેવા મળે છે. 


શિ'ખરે 


રવાલયના ગર્ભગૃડની ઉપર જે ઉભડક રચતા કરવામાં આવતી તેને આ 
કાલ સુધીમાં રચાયેલા સિલ્પગ્ર'થામાં મોટે ભાગે “શિખર નામધી એળખાવવામાં 
આવેલ છે. શિખરની ઊ'ચાઈ અને વિસ્તાર, ચદ્શાલાદિ સુશોભને। વગેરેનું પણુ 
એમાં નિરૂપણુ થયેલુ છે,૬ઇઈ પરતુ શિખરના ધાટની રેલી પરતેની કોઈ 
પરિપાટીએ એમાં નોંધાઈ નથી, 

ઝે પછીના કેટલાક શિલ્પત્ર'થ।માં 'શિખરશલી'તે લગતા અધ્યાય પ્રચોજાયા 
છે, ૯૫ દા. ત, 'સમરાંગણુ સૃત્રધાર'(લગભગ ૧૧ મી સદી)માં એક અષ્યાયમાં 
હાલ શિખરરેલીની૬: અને ખીજા કેટલાક અપ્યાયોમાં રેખાન્વિત શિખરશેલીની 
આલોચના કરી છે.૬ આ જ મ્ર'થમાં શિખરમાં એક ઉપર એક એમ અનેક 
ભૂમિ-મજલાના આયોજનની દ્રાવિડ શિખરસેલીની પણુ તાંધ થઈ છે.* અપરા”િતત- 
પૃચ્છઠા(લગભગ ૧૧-૧૩ મી સદી)માં દાદર શિખરશેલીનો ભાગ્યેજ ઉટ્લેખ 
થયે! છે; ર્તા મોટે ભાગે રેખાન્વિત શિખરરેલીનું જ વણુન છે,૬૬ 

આ કાલનાં દેવાલયોના પ્રાપ્ત નમૂતાએ પરથી રદેવાલથોની શિખરરૈલીને 
મુખ્યત્વે ત્રણુ વર્ગોમાં મૂકી શકાય એમ છે : (3) હાદશિખરશેલી, (૨) રખાન્વિત- 
શિખરરેલી અને (૩) વલભીછ દજ.1** 


(૧) છાઘ્ય શિખરફેલી 


દાઘ શિખરની રચના ટોડા-પદ્ધતિએે બાંધેલાં પગશિયાંમાં સર્ષાકાર કે 
શુણ્ડાકાર (પિરામિડ) ધાટની હોય છે. એમાં નીચેથી ઉપર જતાં કમે કમે એ!છી 


૧પખમુ] સ્થપ્પત્યેકીચ સ્સારકેા ૩૦૩ 


લખાઈ-પહોળાઈ ધરાવતા ખે, ત્રણુ, ચાર, પાંચ કે એનાથી વધુ સમતલ ચરે વડે 
છેક ઉપરતી ટોચ સધાય છે. આ ટોચ પર ચૂલિકા કે આમલસાર તથા કલશ 
મૂકવામાં આવે છે. વળી આ સમતલ ચરેતે ચેત્યબારી-ઘાટનાં સૃશેભને વડે 
અલફૃત કરવામાં આવે છે. એના પોલાણમાં કવચિત્‌ માનવમુખ, કમલ અથવા 
કોઈક મૂર્તિ મૂકી એને વધુ આકર્ષક બનાવવામાં આવે છે. અલ કરણુમાં વળી 
કયારેક સમત્ર શિખરતી અત્યત નાના કદની પ્રતિકૃતિઓનો પણુ ઉપયોગ 
કરવામાં આવે છે.1૦ ૧ 


હાદ્ય શિખમરના સમતલ થરેોના ઘાટમાં ત્રણુ પ્રકારતુ' વેવિષ્ય નજરે પડે 
જે. આ ત્રણેને અપરાજ્તિષ્ચ્છા અનુસાર આપણે અનુક્મે 'ફાંસના', 'કપોત' 
અને “કપોતપાલિકા' નામે એળખાવી શકીએ.૨૦૨ 


શ ઉ 


ફાંસના એટલે ઢાળવાળુ' છાઘ. એ એકથી વધુ તક્ષ(થર)તી ખનેલી હેય છે. 


આ ત્રણુ પ્રકારના સમતલ થર પૈકી દિતલ ફાંસતાવાળા શિખરનુ” 
સર્વાત્તમ ઉદ્દાહરણુ ગાોપનુ મદિર છે. એનાં બને તલ નીચેથી ઉપર જતાં દરેક 
બાજુઝે અનુકમે ર અને ૧ ચ'દ્રશાલા વડે વિભૂષિત કરેલ છે.૫૦3 કદવારના 
વરાહમ'દિર્ના પ્રદક્ષિણાપથના છાવણુની રચના પણુ આવી દિ-ષાંધ્ાન્વિત છે, 
પરંતુ ગર્ભગૃહ પરનુ' શિખર આ પ્રકારતુ' નથી. આ જ પ્રમાણે પસનાવડાના 
ગાયત્રીમદિર્ના પ્રદક્ષિણાપથ તથા ગૂઢમ'ઢપનાં કાવણુ ચદ્રશાલાથી અલ'ફત 
સપ્તતલ ફૂાંસનાની રચના ધરાવે છે, પર'તુ તેઓના ગભ ઝડ પરનુ' શિખર પાછલા 
સમયતી નાગર રોલીની ખેડેળ રચતાવાળુ' છે.3*૪ વાલમના કાળિયા મહારેવના 
ગર્ભગૃહ પરના શિખરનાં તથા મુખમડપ પરના છાવણૂનાં ચતુસ્તલોની રચના 
આ પ્રકારતી છે અને એના દરક થર્માં ચરશાલાનાં અલ'કરણું છે. 


૭ાદા શિખરના દરેક સમતલ પ્રસ્‍તરની ઉપલી ધાર ગોળા(કપોાત)થી 
વિભૂષિત હેય તો એ હોઘ શિખરેનો બીજે ઉપપ્રકાર ગણાય.?”પ આ 
ઉપપ્રકારમાં પણુ બે લક્ષણુ જ્ેવામાં આવે છે: કેટલાંક મ'દિરેના છાધ્વ-પ્રસ્તર 
અલકરણુ વિનાના સાદા છે ને કેટલાંકના પ્રસ્‍્તર ચદરશાલાનાં અલ'કરણોાથી 
વિભૂષિત હોય છે. અલ'કરણુ વિનાની સાદી પ્રસ્‍તરરચનાવાળાં મ'દિરે।માં એડદર 
ગામની પૂવ' સીમમાં આવેલુ પ્રાચીન મદિર અને એડદરના ગોરખ મઠના મ દિર્‌ ન”, 
૪નાં શિખર ત્રિતલ [ત્રિછાઘ) છે. કી'દરખેડાનું ચામુડા માતાતું મદિર પ'ચથર્‌ 
છે.૨૦૬ દરેક શરપ્રસ્તર પર ચદ્રશાલાનાં અલ'કરણુ પ્રથોાન્નયાં હેય તેવા 


3૦૪] શત્રક કાલ અને અતુ-ભેત્રક કાલ [પ્ર 


રાજલવેજલ મ'દિર્નુ', ત્રિતલ શિખર્‌ વિશાવાડાના શ કર દેરાનુ' અને છાયા પાસેના 
ધી'ગેશ્વર મ'દિરિતું ચતુશ્છાધ શિખર આ જ પરિષાટીનાં છે.૧૦૭ 


વળા ૬રેક પ્રસ્‍્તરના ધાટમાં ગોાળા-ગલતાનુ સ'યોજન થયેલુ હેય તેવાં 
છાલ શિખરેને ત્રીજને ઉપપ્રકાર પણુ ન્નેવામાં આવે છે.1*૮ આ રચનામાં 
બહિગાળ અતે અ'તર્ગોળ ધાટને! એકાંતરે ઉપયોગ થયેલો હોય છે. આ ઉપપ્રકારમાં 
પણુ રચના પરત્વે ખે ભેદ નનેવામાં આવે છે: શુદ્દ અને સ'ધાટ. રુદ્ધમાં 
પ્રસ્‍્તરતી રચના સાદા ગોળ!-ગલતાવાળી કે કેટલીક વાર્‌ ચદ્રશાલાથી અલ કૃત 
હોય છે, પણુ સ'ધાટતી પ્રસ્‍્તરર્ચનામાં ગોળા-ગલતા વચ્ચે તાના કદના 
કપેોતતનો થર્‌ હોય છે. ત્રિતલાંકિત શિપ્મર્વાળં' પાતાનું સૂર્ય મ દિરે, અતે એ હદરતું 
ન'. ૪, ચતુદ્લાંકિત ખોરીચાનુ' શિવમ'દિરે, કીદર્ખેડાતું સૂય'મ'દિર,. છાયાતું' 
અજનીમ'દિર, શ્રીનગરનું શિવમ દિર્‌ ન, ૩ અને ખીમેશ્વરનું મ'દિર્‌ ન. છ, 
મેવાસાનું ષટ્તલાંડિત ચેલેશ્વર મ'દિરે અને સોનકે'સારી સપ્તદલાંકિત મંદિરનું ન'. ૮ 
શુદ્ધ સાદા થરવાળાં છે, તે! ખીમેશ્વરતું ત. ૩ અને ખળેજનું પીઠડ માતાનુ ત્રિદ્લાંકિત 
મ'દિર્‌ તથા ભાણુસરા ન. ૩ અને જમળાના સૂય મ'દિરનાં ચતુસ્તલાંકિત 
શિખરેોના થરો ચ'દ્રશાલા-અલ કરણુથી વિભૂષિત છે.૨*૯ કા[મળીના અહ્માણી 
માતાના અને આગિયા ગામના પ્રાચીન મંદિરનાં પચતલ ચારે બાજુએ 
ચન્દ્રશાલાના અલ કરણુથી વિભૂષિત છે. કામળીના મંદિરના મુખમડપ ઉપર્તુ 
ત્રિતલ છાવણુ પણુ આ જ પ્રકારની રચના ધરાવે છે. 


સ'ધાટ પ્રસ્‍તર રચનાવાળાં મ'દિરોમાં બોખીરાના ચામુ'ડા મદિરેતું' શિખર 
ત્રિતલ છે, આવી જ રચના ધરાવતા પસનાવડાન! સ્યમ'દિરે અને રાણાવાવના 
જડેશ્વર મદિરતાં શિખરેનાં ચતુસ્તલ તથ! સે!નક'સારીના મદિર ન. ૪ નાં 
ફ્રિખરનાં ષટૂતલ તથા સુવર્ણ્‌ તીર્થના મ'દિરેનાં તવતલ મધ્યમાંથી ચ'દ્રશાલાની 
ઊભી હેરેળ વડે વિભૂષિત કરેલાં છે.૨૬* 


કેટલાંક મ'દિરેમાં પ્રસ્‍્તર-છાધની રચનામાં એક તલ કે છાઘતે ખીજ્ન તલ 
% ષાદ્યથી છૂટું પાડનાર અગ “ઉચ્છેદ'નો પ્રયોગ થયેલે! જવામાં આવે છે.૨૧૬ 
છાઘશ્ઞિખર શ્લીને! આ ચે।થે। ઉપપ્રકાર ગણાય.૨૨* આમાં ભાણુસરાનાં ન'. ૨ અને 
પ, અતે શિયાણી પાસે કોયલા ડુંગરની ધાર પર્‌ આવેલા પ્રાચીન મદિરેનાં ત્રિછાધ 
શિખરેવાળાં મંદિરે, વસીનુ' રેરું કે ફ્રિગી દેવળ નામે એળખાતુ ક્લસારનુ 
પ્રાચીન મદિર, ખીલેશ્વર ન', ૧ તથા ૨, શ્રીતગરનુ' સૂયમ'દિર તથ પી'ડારાના 
પ્રાચીન મ'દિરનાં ચતુસ્તલ શિખરેવાળાં મ દિરે, ભાણુસરાનું ન. ૪, સેનક'સારી 


૧૫સુ'] સ્થપ્પત્યકીચ સ્મધ્રકે। [૩૦૫ 
1 


ન' ૧, પ'ચતલ શિખરોવાળું' જતી પ્રવેડનુ' કાલિક્રામ'દિરે તથા દેગામતુ' ચામુડા મદિર 
અને ખીલેશ્રરતુ ષટ્તલ શિખરવાળુ મદિર; તેઓનો સમાવેશ્ય યાય છે.૫૨૩ 
(૨) શખરરન્વત 

પ્રાફ્‌-ચોલુકય (પ્રાફૂ-સોલ'કળ) રૈલીનાં અ'તિમ અવસ્થાની શિખરરૈલીનાં 
મ'દિર્‌ ઉત્તર ભારતની નાગર શૈલીની માથમિક અવસ્થાનાં સૂચક છે. આ અવસ્થામાં 
શિખર મુખ્યત્વે ત્રણુ ફેરફાર ધારણુ કરતાં જણાય છે: (1) સમતલ શ્િખર- 
રચનાનું સ્થાન રેખાન્વિત શિખર્સેલી લે છે, (૨) ચ'દ્રશાલાનું અલ'કરણુ ધીમે 
ધીમે શિખર્‌ પર જ્નલ નામથી જણીતી રચનામાં પરિણુમે છે તથા (૩) શિખરેના 
તલના છેડૅ પ્રર્યાલેત શિખરની પ્રતિકૃતિએ તાતા કદની શૃ'ગિકાએમાં પરિણુમતી 


જણાય છે અતે રેખાન્વિત શિખરની નમણુનો ઘાટ 'વેણુકોશ' સત્તા પામે 
છો, ૧૧૪ . 


વળી શિખરેોના વેણુકોશમાં ભદ્ર-પ્રતિર્યની રચના તથા શિખરતી રચના 
એકર]'ગી (એકાંડી) કે પચશૃ ગી (પચાંડી) હોવી એ પણુ આ અવસ્થાના 
મંદિરોનું એક મહત્ત્વનું લક્ષણુ બતી રહે છે. આ શ્ેલીનાં મ'દિરોતું પ્રાચીનતમ 
સ્વરૂપ ભાણુસરાનુ' મ'દિર્‌ ન'. ૨ હોવાનું જણાય છે. એના વેણુકેશ્માં ભદ્ર નિગમ 
જણાય છે, પરતુ એ ઉપરના ભાગે ધણું ખ'ડિત થયેલું છે. સૂત્રાપાડાનું સૂય- 
મદિર, કાલાવડતુ' કોટેશ્વર મ'દિર, અખેદદરતું સૂર્યમ દિરે તથા પાછતરના સ' દેવ'ત 
સાવલિ ગા મ'દિર્નાં શ્િખરેના વેણુકોશમાં ભદ્-પ્રતિર્થ નિગમો છે અને આ 
બધાં મદિર એકશ'ગી કે એકાંડી છે. ધાસણુવેલનુ' મગદેરુ', મિયાણી મદિર ન'. ૨, 
ઘૂમલીનુ' ગણેશમ'દિર્‌, નદીશ્વરમદિર ન. ૪, રોડા મ દિર્સમૂહમાંના મ'દિર્‌ ત'. ૨ 
સિવાયનાં મ દિરે। તથા વડનગરના અમથેર માતાના મ'દિરસમૂહનાં મ' દિરેનાં શિખરે માં 
વિકાસક્ષમતા નજરે પડે છે, આ જ પ્રકારતી વિકાસક્ષમતાનાં કેટલાંક ખીન્ત' 
ઘોતક ઉદાહરણોમાં વિસાવાડાતું રાંદલ મદિર, ન'દીશ્રરનું ન. પ, એડદરતું મ'દિર્‌ 
ન. ૬, ધાસણૂવેલનું કાલિકા મદિર, પાઠ્તરતુ' પચાયતન મદિર, શિયાણીનાં મદિર્‌ 
નત. ૩ અતે ૪ તથા વસઈના કાંકેશ્વર મદિરને ગણાવી શકાય, પર'તુ,આ તમામ 
મદિરેના વેણુકાશમાં જાલતું અલ કરણુ જવામાં નથી આવતું, અા અવસ્થાનાં 
કેટલાંક મદિર પચાંડી છે, એમાં સિખરરૈલીનેો વધુ વિકાસ નજરે પડે છે, 
ખામરાણાના શિવમ દિર્ના પ'ચાંડી શિખરના વેણુકેશ સજલ છે, જ્યારે સોનક'સારીતુ' 
ન. ૩, મિયાણીતુ' ન. ૧ તથા ન'દીશ્વરના ન. ૩ ના પચાંડી શિખરતા વેણુકોશામાં 
નનક્ષનાં અલ'કરણુનો સર્વથા અભાવ છજે.૨૧૫ 
પ“-ડ-ર્‌ક 


૩૦૧] શૈત્રક કાણ અને અતુ-મૈત્રક કાલ [3્ર. 


(3) વલભીછ ૬ 


ખામેશ્વર મ'દિરે ન. ૬ વલભી૭દજ શિખરરેલીનો એકમાત્ર ઉપલખ્ધ 
નમતો છે. લબચોર્સ ધાટના એના ગર્ભગૃહ પરતા છાવણુમાં, બોદ્ધ ચેત્યમહો 
પર્‌ હોય છે તેવી અધ"તલાકાર હોલ કે પીપને મળતા ધાટતી રચંતા કરેલી છે. 
આ પ્રકારની રચના 'વલભી' નામે એળખાય છે. ૬3 


વિદ્યમાન દેવપ્લયેો 


ખા સમયનાં મદેરામાં સેથી પ્રાચીન મ'દિર્‌ *અમનગર જિલ્લાના 
' «મજેધપુર્‌ તાલુકામાં બર્ડાના ડુ'ગરાળ પ્રદેશમાં જૂતા ગોપ કે ઝીણાવાળી 
ગેપ નામના ગામમાં આવેલુ' છે. સમચેરસ ગભજઝૃહતું બનેલું' આ મદિર 
ઊ'ચી ને વિશાળ સમચોરસ “જમતી? (અધિષ્ડાત-વ્યાસપીઠ) પર આવેલુ છે. 
આ 'જગતી'ને પૂર્વા તરફ વિસ્તરતી દર્શાવી છે. ગભગ્હતી ચોતરફ એક વખતે 
દીવાલેથી ધેરાયેલે! અને છાવણુથી ઢકાયેલે। પ્રદક્ષિણાપથ હતો, હવે એ ખુહ્લે। થઈ 
ગ્‌ધો છે, જગતી પરતી મદિરતી પીડ પણુ ઘણી જગ્યાએ ખ'ડિત થયેલી છે. એની 
પૂર્વ તરફની મુખ્ય 'સોપાનથેણી ' પણુ લુપ્ત થઈ છે. મ'દિરતી આગળ મડપતી 
રચના ન હતી, પરતુ જગતીના પૂર્વ તરક વિસ્તાર પામેલ ભાગ (નિગમ) પર્‌ 
આવી કોઈકે રચના હશે એનુ અતુમાન છે.૨5૭ એમાં ઉત્તર તથા દહ્ષિણુ બાજુએ 
આવેલ અર્ધ ચદ્ર કે ચદ્રરિક્ષતી નિશાનીએ?૧૬ આ નિગમ પર સામસામાં 
ખે નાનાં મ'દિર્‌ આવેલાં હોવાને! સ કેત કરે છે. મુખ્ય સોપાનશ્રેણીનતી બને 
બાજુએ એક એક દ્વારપાલ હોવાતુ' પણુ તાજેતરમાં તયાંથી પ્રાપ્ત થયેલ દ્ાર્પાલના 
એક ખ'ડિત શિલ્પ પરથી ક્લિત થાય છે.૫૧૬ 
પૂર્વાભિમુખે આવેલા આ મંદિરની મુખ્ય સેવ્ય પ્રતિમા મળી નથી, પરતુ 
ગભગૃહુમાં ખે મૂતિ" પડેલી છે. તે પૈકીની એક મૂર્તિ” વિષ્ણુની અને બીજી 
સ્ક'દ-કાતિકેયતી છે.૨૨* મદિરતી વ્યાસપીઠમાં આવેલા ગવાક્ષેમાં મૂકેલી 
મૂતિએના કદ કરતાં આ બતે મૂર્તિઓતુ' કદ મોટુ' હોવાથી એ ગવાક્ષે!માંની 
ગતિએ તથી એ નિશ્ચિત છે. આ મદિર સર્યમ'દિરિ હોવાનુ' કેટલાક માને 
જી,૧૨૧ પરતુ એ વિશેતેો કોઈ નકર પુરાવા હજુ સુધી મન્યો નથી. મંદિરની 
દારશાખામાં પણુ આને લગતુ કોઈ પ્રમાણુ મળતું નથી.5૨૨ 
મ'દેરતા મથાળે દિતલ છાધશિખરના નીચલા થરમાં પશ્ચિમ અને ઉત્તર 
દિશાની ચ'હશાલાએઓમાં અતુક્મે ગશેશ અતે પાવ'તીનાં શિલ્પ છે.૫૨૩ દક્ષિણ 
તષા પૂ તરફતી ચદ્રશાલાખમાંતી મૃ્તિએ ગુમ થયેલી છે. મ દિર્તા અધિષ્ડાનની 


૧૫મુ'] સ્થાપત્યકીચય સ્મારક [૨૦૫૭ 


દીવાલમાંના ગવાક્ષેમાંતી મૃતિએઓ પૈકી “એક મૂર્તિ રામ કે સૂર્યની જષયાય 
છે. 1૨૪ બા૪ીની કાંતો ધસાઈ ગઈ જે યા ગુમ થયેલી છે, આમ ખા મદદિરની 
સેવ્ય પ્રતિમાની માહિતી કેઈ પણુ રીતે ઉપલબ્ધ થતી નથી. 


મદિરેની જગતી તલદશન(પટ્ટ છ, આ. ૫૮)માં અતેંક નિગમો વડે અને 
ઊષ્વદ્શનતમાં વિવિધ થર; વડે અંકિત કરેલી હતી. એને! વિસ્તાર (૬ ૩'--૪”' 2૮ 
૬૩'-૪” - ૧૯*૫ 2૮ ૧૯-૫ મી.) સમચેરરસ છે. પૂર્વ તરકના વિસ્તૃત નિગમ સાથે 
એની લખાઈ ૮૪'-૪” (ર્‌પ*૯ મી.) થાય છે.?૨૫ જગતીની ઊ'ચાઈ ૧૧'-૪” 
(૩*૩ મી.) છે અને એમાં નીચેથી ઉપર જતાં અતુક્રમે નાનામોટા, સાદા 
તથા અલ ફત ૨૬ થરેનુ' આચે।જન થયેલુ' હતું તથા એમાં યોજેલા ગવાક્ષોમાં' 
મૂતિ શિલ્પ મૂકેલાં હતાં.૫૨૨૬ આ જગતીતે। ધણોખરે ભાગ નણ થયો છે, એમ 
હતાં ઉપલખ્ધ અવરૈષોના આધારે સપણ જણાય છે કે જગતીની ચારે બાજુએ 
મૂળ રેખાથી બહાર નીકળતા સાત નિગમ આવેલા હતા.૨૨૭ 


જગતીની મષ્યનેો! થર તાના કદનાં મ'દિરેનો આભાસ નિપન્વતાં તોરણે 
અને સ્ત'ભિકામ'ડિત ગવાક્ષે વડે અલ કૃત કરેલો હતે. આ ગવાક્ષોના મથાળે 
ચદ્રશાલાનાં સુશૈભન હતાં અને ગવાક્ષોમાં અનેકવિધ મૂતિશિલ્પ મૂકેલાં હતાં. 
આ જગતીના પૂર્વ તરફના મખ્ય નિકારાતી ઉત્તર-દક્ષિણે સોપાનશ્રેણી હતી તેવી 
જ રીતે આ બાજુએ મધ્યવર્તી સેણપાનશ્રેણી પણુ હતી, જે જગતી પરની પીઠના 
મથાળા સુધી પહોંચતી. 


જગતી પર્‌ આવેલ પીઠને।--પૂવ* બાજુના મધ્ય નિકારા સિવાયને!--વિસ્તાર 
૪૧'-૪” 7૪૧-૪” (લગભગ ૧૨-૬૧૨મી.) છે. એની ત્રણુ બાજુએ મષ્યમાં ભદ્ર અને 
પ્રતિર્થના નિર્ગ મ છે, કોશુને ભાડ પણુ ભદ્ર અને પ્રતિર્થન! નિગ'મો।થી સુશોભિત 
કરેલો છે. પીઠનું તલદશન આગમ ત્રિનાસિક બની રહે છે. જગતીની માફક પીઠોદયમાં 
પણુ અનેક સમતલ સાદા અલ ત થરની રચના છે.૬૨૮ તેઓમાંના મષ્ય થર 
ગવાક્ષમ ડિત શિલ્પોથી વિભૂપિંત છે. આમાંનાં ઘણાંખરાં શ્ચિલ્પ કાંતો! લુપ્ત થયાં છે 
અથવા તે। અવશેષરૂપ જળવાઈ રહ્યાં છે. એ એટલાં બધાં ધસાઈ ગયેલાં છે કે ઓળખી 
શકાતાં નથી.૫૨૪ 

પીઠ પ૨ પ્રદક્ષિણાપથની જે બાલ દીવાલ આવેલી હતી તે નાશ પામી 
છે, પરતુ ગભ ઝની દીવાલના મથાળા તરફ લગભગ ૧૪ ફૂટ (૪ મી.) ઊ'ચાઈ એ 
આવેલાં સળગ ખાકેરાંની રચનાથી સ્પષ્ટ સૂચવાય # છે કે ગભ્ર%હની ચોતરફ 
પથ્શરની હાટે વડે ઢાંકેલે પ્રદક્ષિણાપય આવેલો હતે।. આ પ્રદક્ષિણાપથતી દીવાલ 
તથા એના પરતી છત લુપ્ત થઈ ગયાં છે. 


૩૦૮] જૌત્રક કાલ અને અનુ-જૈત્રક. કાલ (પ્ર. 


મદિરતું ગર્ભગૃહ ૧૦'-૯” (૩.૩ મી.) સમચોરસ છે. એતી દીવાલની 
ઊ'ચાઈ ૧૭'-૦ (૫.૧૮ મી). છે. એના મથાળે આવેલી ભારે કદની કાનસ સિવાય એ 
તદન સાદી છે. જગતી પરથી શિખર સુધીની સમમ્ર મદિર્તી ઊ'ચાઈ ર૫'-૦” 
(૭.૬૨ મી.) છે. ગભગૃહના દારના એતર ગમાં આવેલી કપોત ધાટની કાનસ 
સિવાય ઠારશાખાઓ સાદી છે. એની એક શાખા પર સાત અક્ષર કોતરેલા છે.૧૩- 
ગભગ્રહમાં મૂર્તિસ્થાપન માટેની પીઠિકા નથી, માત્ર વિષ્ણુ અને સ્ક'દનાં ખે છૂટાં 
શિલ્પ એમાં પડેલાં છે. વિષ્ણુના હાથ ખ ડિત છે, પર'તુ એમના ઉપલા ખે હાથમાં 
ખંડિત ગદા અને ચક્ર ₹૫ષ: જણાય છે. મસ્તક પર કિરીટ મુકુટ પણુ છે. એની 
બતે બાજુઓનાં સીશિલ્પ ધસાઈ ગયાં છે. સ્ક દ દિભિજ છે. એમને ડાખે હાથ 
કેડ પર્‌ મૂકેલો છે અને જમણા હાથે એ રાક્તિ (ભાલે!) ધારણુ કરે છે. મસ્તક 
પર્‌ દ્વિતલ જટાભાર છે,12% . 

મદિરેનું દિતિલ છાઘરિખર અ'દરથી પોલું છે. ખાલ્મ જ્ઞાગે એ એક પર એક 
એમ ખે સમતલ થરે વડે વિભૂષિત છે અને એના પર અધ શા કુ-ધાટની ચૃલિક!- 
ની રચતા છે. બ'તે સમતલ થરતે એકબીન્નથી વજન અને ક'ઠ (નામની પદ્દિકાએ) 
વડે અલગ પડતા દર્શાવ્યા છે. નીચેનું છાદ્વ દરેક બાજુએ અખ્મે મોટા કલ્ની 
નિર્ગમિત ચદ્રશ્નાલાનાં સુશોભને! વડે અલ'કૃત છે. એની ઉપરના છાઘની મધ્યમાં 
આવુ જ એક એક અલ કરણુ છે, આ ચદ્રશાલાએમાં સુશેભનશિલ્પ આવેલાં 
હતાં, તેઓમાંતાં અવરેધરૂપ બચેલાં જ્ચિદ્પે।માંનાં માત્ર ખે જ શિહ્પ-ગણેશ અને 
પાર્વતી એળખી શકાયાં છ્ે,૨૨૨ 

ગોપતું આ મદિર્‌ છઠ્ઠી સદી પછીતું નહિ હોવાતો મત ખર્જેસે વ્યકત 
કર્યા હતેો.૫32૨ ગેપપતું મદિર્‌ કાશ્મીરના માર્ત & મ'દિરે સાથે ખે બાબતમાં 
સામ્ય ધરાવતુ હોવાનુ કઝત્સે પ્રતિપાદિત કયું હતુ: (૧) ચદ્રશ્ઞાલાના અલ કરણુથી 
વિભૂષિત પગથિયાંવાળું' સૂર્પાકાર (પિરામીઠ) શિખર અને (૨) પીઠમાં આવેલા 
ગવાક્ષોના મથાળે આવેલાં ચૅત્યબારીનાં અલ કરણે।માં ત્રિદ્લ કમાન (ઇ101] 92010). 
ની ભ્રાત. તેઓનું વિશેષ અનુમાન હતું કે સુર્યપૂજક મેર લોકો કાશ્મીરતી આ 
પરપરા સોરાષ્રમાં લઈ આવ્યા હતા, તેથી કાશ્મીરના માત*ઢ મ્‌ દિરે કરતાં ગોપતુ 
મ'દિર્‌ વહેલુ હોઈ શકે નહિ.૧૨૪ ફઝત્સનો આ મત કુમારસ્વામી(2૫ અને પસી" 
ષ્રાઉને'૨૬ ર્વીકાર્થા હતે. 

કઝન્સના અ! મતનું ડો. સાંકળિયા ખ'ડત કરે છે, કારણુ કે કાશ્મીરનું” કોઈ 
પણુ મ'દિરે આઠમી સદી પહેલાંતુ' તથી. અલબત, તેએ જણાવે છે કે કોણાત્મક ' 
છાપરા-ધાટમાંથી ઊતરી આવેલી મ દિરશિખરતી આ પરપરા કાસ્મીરતાં મ'દિરેમાં 


જ્પસુ'] સ્ચાષટર્યજીચ સ્મારકેઃ - [૩૨૬ 


રેખા દે છે. આ પર્‌'પરા કાશ્મીરથી સિંધ થઈ ને સૌરાષ્ટ્રમાં આવી હોવાનો તેઓ 
મત ધરાવે છે. ગધારતી આ પરપરા તથા પાઠલા સમયની થૈત્યબારી (ચ દ્રશાલ।)- 
ના અલ કરણુની યોજનાના આધારે તેએ ગોપના મંદિરને બજેસ કરતાં એક 
સેકું વહેલું કૂકી એ ઈસુતી પાંચમી સદીનુ' હોવાનું' જણાવે છે.૧૩૭ 

શ્રી. એસ. કે. સરસ્વતીના મત મુજબ ગોપના મંદિરની ફ્રિખર-ર્ચનામાં 
કાસ્મીર્‌ કે ગાંધાર્તી અસર હોવા કરતાં પ્રદક્ષિણાપથની અદર ગભ ગૃહની સ્થિતિ 
તથા શિખરને પગથિયાંવાળે ધાટ સુપ્ત કાલનાં મ'દિરોના તલદશ્ર'ન તયા નાની 
ચતી અતેક જૂંમિકાઓવાળાં રિખરની રચના સાથે સામ્ય ધરાવે છે.૧૩૮ 
કાશ્મીરનાં [ત્રેકોણણાત્મક છાપરાંવાળાં મ દિરીની અસર ગોપના મ'દિર્ના શિખર 
પર હોવાની માન્યતાને વિરોધ કરતાં શ્રી. સૌન્દરરાજન 'એની રશિખર-રચનામાં 
એહેોલ્નાં મ'દિરેોતી પરપરા શુણ્ડાકાર અને નલાકાર ધાટનુ' સ'મિશ્રણુ-હેવાનું 
જણાવી તેઓ ગેપનુ' મદિર સાતમી સદીનું હોવાનું” પ્રતિપાદિત કરે છે.૨૩૯ 

કલકત્તાના ડૉ. સ્યામદાસ ચેટરજીએ ગોપના મંદિરની દીવાલમાં આવેલા 
કાષ્ઠના મોભના ઢુકડાનું' સંડેયો કાબન-૧૪ પરીક્ષણુ કયું” તે એ લગભગ ઉ. સ. 
પપ૦-૧૫૦તું જણાયું છે.૫૧:* આથી એકદરે એનો રચનાકાલ પાંચમી- 
થી સાતમી સદી આવે.૧૪૬ મદિરના ગર્ભ ગૃહની દારશાખ્યા પર કોતરેલ લખાણુની 
લિપિને મરોડ છ૭ટ્ઠી-સાતમી સદીને! છે. સાતમી સદીના દૈવગઢના પ્રાચીન મ દિરનાં, 
એહેલના દુર્ગા મ'દિરનાં, શિર્પુરના હઠ્ઠી સદીના લટ્ટમણુ મંદિરનાં તથા એ જ 
સ્થળના છઠટ્ઠીં-સાતમી સદીના વિહારનાં કેટલાંક લક્ષણુ ગોપની જગતીમાં જળવાયાં 
છે. આ બધાં કારણોસર શ્રીં. નાણાવટી તથા ઢાંકીએ આ સ'દિરને। સમય છઠ્ઠી 
સદીના અ'તિમ ચરણુતેો હોવાનું પ્રતિપાદિત કયુ” છે,૧૪૨ 

કદ્વાર(તા. પાટણુ-વેસવળ, જિ. જૂનાગઢ)નું પૂર્વાભિસુખ પ્રાચીન 
મદિર ઊંચી પીઠે પર આવેલુ છે. મ્‌'દિરનું' ગભગહ લ ખચેોરસ છે. એતી લાંબી 
આજુ ઉત્તર-દક્ષિયુ છે. એની પીઠ નિગ માથી તેમજ ગવાક્ષોથી મ ડેલ નથી 
અતે માત્ર કલરાદિ થોડા થરો વડે વિભૂષિત છે. ગે!પતા મ દિરતી પીઠ કરતાં 
એ ધણી સાદી છે. લબચોરસ ગભઝડની આગળ સમચોરસ મ'ડપ છે. એની 
લ'બાઈ ગભઝૃહની લખાઈ જેટલી જ છે, પરતુ ગર્ભગૃહ એની બાજુખના 
પ્રદક્ષિણાપથને લઈને બહારથી મંડપ કરતાં વધારે લાંખુ' દેખાય છે. મ'ઠપના 
અમરભાગના બતે છેડે કાટખૂણે એક એક શૃ ગારચોકી કાઢવામાં આવી છે. 
શૃ'ગારચોકીના આ. નિગમોને લઈને દેવાલયનું તલદશન વધુ કલાત્મક ખન્યું' 
છે, એમાંતી ઉત્તર-દક્ષિયુ બાજુની ર'ગારચોઇીએની ઉત્તર તથા દક્ષિણુ દીવાલને 


3૫૦] સૈત્રક કાલ અને અતુ-સૈત્રક કાલ [ 3. 


પ્રદક્ષિયાપથની અનુક્રમે ઉત્તર તથા દક્ષિણુ દીવાલની સમસૂત્ર રાખવામાં આવેલ 
છે (પટ્ટ છ, અ. પહ). મુખ્ય પ્રવેશની બતે બાજુએે મથાળે કીર્તિ મુખખના 
અલ'કરણુથી શૈભતા ભી'તાસ્ત ભોની રચના છે. શુ'ગારચે।!ઇીએની વેદિકા(વ'ડી)- 
માં વામન સ્ત'શા અને કક્ષાસતોની રચતા છે; વચ્ચેનો ખુલ્લો ભાગ ડુમુદની 
ભાતવાળી જળીદાર્‌ પઠદીએ વડૅ ભરી દીધો છે.૨૪૩ 


મડપતું છાવણુ મષ્યના ચાર સ્તજે! પર ટેકવેલુ' છે. પછીના સમયમાં 
ઉત્તર તથા દક્ષિણુ બાજુના સ્ત'ભ-યુગ્મની વચ્ચે ભારવહન માટે એકેક સ્ત'ભ 
ઉમેરાયો! છે. મ'ડપના બને પાર્શ્વ માગતી દીવાલોમાં એક એક મોટા ઊ'ઠા 
ઉદૂગમમ'ડિત ગવાક્ષની રચના કરેલી છે. 


દેવાલયના ગભ દ્દાર્તી ઊ'ચાઈ પહોળાઈ કરતાં બમણી છે. ગભ ્ારની 
દાર્શાખા પ'ચશાખ પ્રકારતી છે. એમાં દારમા્ગ તરફતી “પત્રશાખા'માં પૂલવેલ- 
ભાત તયા હીરા-ધાટની આકૃતિએા છે. એના લક્ષાટબિબમાં વિષ્ણુનું શિલ્પ તથા 
એતી ઊભણી શાખાઓના નીચલા છેડે ગગા તથા યમુતાનાં શિલ્પ છે.૨*₹ દ્ાર- 
શાખાની મધ્ય શાખા અર્થાત્‌ 'રૂપસ્તભ' ધાટમાં ગોળ સ્ત ભિકા જેવો છે, એની 
શિરાવટીમાં ધટ-પલ્લવની આકૃતિ ઉપર ચ'દ્રશાલાના અલ કરણુવાળી પદ્દિકા છે. 
બાકીની ખે શાખા સાદી છે. ફૂપરતભ અતે અ'દરતી પત્રશાખાની વચ્ચેની 
શાખાતા લલાટબિ'ભમાં ગણેશનું શિલ્પ છે, 


ઉત્તરાંગમાં પદ્મપીઠં અને ખખ્ખે સ્ત ભિકાઓથી સુશોશિત પાંચ ગવાક્ષોમાં 
એકેક મૂતિ શિલ્પ છે. વળી આ ગવાક્ષોના મથાળે સર્પાકાર ફાંસનાની રચતા છે. 


ગવાક્ષોમાં ડાબેથી જમણે અતુકમે સૂય, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવ અને ચરતાં રિહપ 
છ્ો,૧૪૫ 


મદિરેતા ગર્ભગૃહમાં હાલ નૃવરાહતી સેબ્ય પ્રતિમાં આવેલી હોવાથી આ 
મ'દિર્‌ હાલ વરાહમ'દિરે તરીકે એળ'ખાય છે. આ મૂર્તિતા પરિકરમાં વિષ્ણુના 
ખાફીના નવ અવતારેનાં રિલ્પ ફેતરેલાં છે.૧૪૬ ગ્ભગૃહતી આ મૂતિ ઉપરાંત 
વેરવિખેર પડેલાં અહીનાં કેટલાંક મૂરતિ શિલ્પોના આધારે મ'દિરતો રચના સમય 
આંકવાના પ્રયાસ યયા છે, મંદિરના લખબચેરસ ગભ ઝડ પરથી એક સમયે એમાં 
વિષ્ણુના દસે અવતારોની મૃતિ એ પ્રસ્થાપિત થયેલી હશે અને એ દશાવતારત્‌” 
મદિર હશે એવું કઝન્સે પ્રતિપાક્તિ કયુ” હતુ. મ દિરેની બહાર પડેલા શિલ્પખ ડો 
પૈકીના વામન તથા પરશુરામતી આકૃતિવાળા શિલ્પખડોએ એમના આ મતને 
સમરથત આપ્યુ હોય એમ જણાય છે.૫૮5 આં 


૧૫સુ] સ્થાપત્યકીય સ્મારકેપ (૩૧૫ 


મ'દિરેતી આસપાસ પડેલા શિટ્પખ'ઠ પ્રાચીન પરિકરના હોવાનું માલૂમ 
પડે છે. મ'દિર્‌ દશાવતારતું હોવા છતાં એમાં વરાહાવતારને પ્રાધાન્ય આપવામાં 
આવેલુ'.૧૪૬ 

અવતાર-શિલ્પેોના જે અવરેષ હાલ ઉપલખ્ધ થયા છે તે સર્જ પ્રાચીન 
પાંરેકરના છે, હતાં ગભગૃહતનું લ'ખચેોરસ તલદશન અને પછીતની આગળ કરેલી 
લાંબી સળ'ગ પીઠિકા આ મ'દદિર્‌ દશાવતારનું હોવાતુ' સૂચવે છે; અલબત, વરાહ* 
અવતાર સિવાયના અન્ય અવતારેની]સેવ્યકૂતિએ ઉપલખ્ધ થઈ નથી, શ્રી. નાણાવટી 
તથા ઢાંકીએ કઝન્સના મતની વિશ્દ ચર્ચા કરી છે. કઝત્સે વામત અને પરશુરામ(ખરી 
રીતે રામ)તી આફકૃતિવાળા જે શિલ્પખડેતી વાત કરી છે તે શ્િલ્પખ'ડો ધણુ” 
કરીને અત્યારના પરિકરની અગાઉના મોટા કદના કાળા પથ્થરના જુદા પરિકરના 
હોય એમ જણાયં છે.૬૪* આ શિલ્પખ ડો પૈકી એકમાં વામન અને ખુદ્ધ, 
ખીશ્નમાં રામ અને બલરામ, ત્રીજમાં મત્સ્ય અને નૃસિ'હ, અને ચોથામાં ફૂર્મ 
અતે પરશુરામની મતિ] છે. સુખ્ય વરાઠ્મૂતિ'ની ઉપર કહ્િકનું શિલ્પ હોવાની 
સભાવના છે.૫૫૦ અત્યારની વરાઠમૂર્તિનાો કાળા પથ્થરનો પરિકર અગિયારમી 
સદી પહેલાંનો! નથી એમ તેઓએ માને છે, તે બીજ ખાજુએ ગભ ઝમાં એ 
વરાઠ્મૂર્તિની ખાજુમાં અત્યારે પણુ પગ નીચેના શેષ સાથેની પ્રાચીન વરાઠની 
ખડેત પાષાણુમૂર્તિ સચવાઈ છે. પૂરા માનવકદની આ 'ખડિત પ્રતિમા પરિકરના 
ખડેત શિલ્પખ ડે સાથે માપતી દષ્િએ ખ'ધખેસતી જણાય છે.૧૫૧ 


વળી આ મદિર્‌ પરતુ' શિખર રચનાની દષ્દિએ બીલેશ્વરના શિખરને મળતુ 
તયા સમયની દૃણિએ ગેપ અને વિસાવાડાનાં પ્રાચીન મ દિરેનાં રિખરેના 
સમયતુ' હેવાતું કઝન્સે સૂચવ્યુ' છે. દ્રારશાખા પરતી ગ'ગાયમુનાનતી આકૂતિએ 
પરથી પણુ એનો પ્રાચીન કાલ સૂચિત થતો! હોવાતુ' તેએ નોંધે છે; પણુ એ 
બરાબર નથી, કારણુ કે સમચેોરસ ગંભગૃહવાળા ભ દિરિતી શિખર્ર્ચના અહીના 
લ'બચોરસ ગર્ભગૃહ પર બધ બેસે એમ નથી. આથી ઘણુ કરીને આ રેવાલયના 
ગર્ભગૃહ પરતુ' શિખર “વલભી' પ્રકારતું હોવા સભવે છે.૧૫૨ 


દ્ારશાખામાં ગ'ગા-યમુનાની આફૃતિએ! ૩'ડારવાની પ્રથા સોલ કી કાલના 
અત સુધી ચાલુ રહી હોવાથી -આને લગતે। સુદ્દો સમયાંકનની ખાખતમાં નિર્ણુયાન 
ત્મક ન ગણાય્‌.1૫2 


પ્રદક્ષિણા-પથના મથાળે આવેલ ચ-દ્રરાલાના ખેવડા થરના આધારે તથા 
ગભ દ્દારના ઉત્તરાંગના ગવાક્ઞોના મથાળે આવેલા દિ-તલ સર્પાકાર છાવણુની 


૩૧૨ ] સૈત્રક કાલ અને અતુ-મૈત્રક કાલ [ પ્ર. 


રચના પરથી જણાય છે કે આ મદિર ઘણું કરીને ગોપતા મદિર પછી થે।ડા જ 
સમયમાં નિર્માણુ પામ્યુ ડશે.૧૫* અલખત, શેલાતે લગતાં કેટલાંક વિધાન 
કૅઝન્સના મંતતે સમર્થન આપતાં હોવા છતાં ચ'દ્રશાલા સાથેની પ્રદક્ષિણાપથ 
પરની ફાંસનાન્ર્ચના ગાપના મદિરેના ગભ ગ્રડ પરતા રિખરતી ફાંસના અને 
ચ'દ્રજ્ઞાલા કરતાં ઊતરતી પક્તિની છે. ઉત્તરાંગનાં શિલ્પા અને અત્યારની વરાહ- 
મૂંતેની કેશસેલી અને આભૂષણો ગુપ્તશેલીની અવનત ૬શાનુ' સૂચન કરે છે. 
આથી આ મદિર ગોપના મ'દિરે પછી એકાદ ખે પેટી પછી, ધણું કરીને- સાતમી 
સદીના પહેલા ચરણુ આસપાસ, બધાયુ' હોવાનું સૂચવાય છે.દપેપ 


પસનાવડા(તા, પાટણુ-વેરાવળ, જિ. જૂનાગઢ)નતા પૂર્વાભિમુખ ગાયત્રી* 
મદિર(પટ્ટ ર$, આ ૮૭)ના ગર્ભગૃહ આસપાસ પ્રદક્ષિણાપથ છે.૫૫૧ ગભ ગુની 
આગળ લખબચોર્સ ધાટને ગૂઢમ'ડપ છે. એની આગળ સોલકી કાલ દરમ્યાત 
ઉમેરષયુ પામેલ ૨] ગાશ્ચોકી સાથેનો રગમ'ઠપ છે. મ'દિરિના અધિષ્હાતમાં પહા, 
પાદ, અધ'વતુલાકાર ધાટનાં અલ'કરણાથી વિભૂષિત ઉત્તર, પદા અતે નાગદ તયા 
વિભૂષિત અ'ખુજ અને સાદી પદિકાના થર્‌ છે. અધિષ્ઠાનતી પશ્ચિમ, ઉત્તર તથા 
દક્ષિણુની દરેક બાજુએ ઊ'ડા ખત્તફે(ગાોખલાએ1)ની રચના છે. તેઓના 
મથાળે ઠિતલ ફાંસના છે. મ દિર્ની દીવાલના મથાળે આવેલી વાજનની નાના 
કદતી પદક સિવાય આખી દીવાલ સાદી છે. દીવાલે।માં “તળીદાર્‌ બારીઓ 
છે. એમાં ત્રણુ ખારી પ્રદક્ષિણાપથમાં (દરેક બાજુએ એક એક) અને ખે 
બારી ગૂઢમ'પમાં (ઉત્તર તથા દક્ષિણુ બાજુએ એક ગક) આવેલી છે. પ્ર- 
દક્ષિણાપધની બારીઓની નળીઓ પરસ્પર છેદતા ઊભા-આડા સળિયાના ઘાટમાં 
પાતરેલી છે. ગૂઢમ'હપતી જળીઓમાં ભોંમિતિક, વનસ્પતિજન્ય તથા પ્રાણિજન્ય 
આકૃતિઓ! કોતરેલી છે. પ 


પ્રદહ્ેણાપથ તયા મંડપ પરના છાવણુતી સમતલ ફાંસતા-રચતાતેો દરેક 
ચર ચ'દ્રશાલા વડે વિભૂષિત કરૅલે। છે. થરેોતી સખ્યા અને ચ'દ્રશાલાના અલ કરણુનુ 
વિકસિત સ્વરૂપ મ'દિરેને ગાોપના મ'દિરના પછીતા સમયનું મૂચવે છે. ગભ ગૃહ 
ઉપરનુ' પુનનિમિત શિખર પણુ ધણા પછીના સમયનુ” છે, એના મયાળે આપેલ 
ચૂલિકા અને કલશ ગોપના ફ્રિખર કરતાં ઊતરતી પ'ક્તિનાં છે. 


ગર્ભગૃહમાં ગાયત્રી માતા તરીકે પૂજાતા પાષાણુનો શિદ્પખ ૩ આવેલે છે. 
ગભઝહના દારના ઉત્તરાંગમાં એક વખતે નવત્રહુનેો શિલાપટ્ટ હતે, જે હવે નષ્ટ 
થયેલ છે, ગૂઢમ'ડપના આઠ ભીતાસ્તભો! પર્‌ ટેકવેલ કરોટક (ઘૂમટ) સોલ૪' 


કો 


૧પસુ] સ્થપ્પત્યજીય સ્મારકેપ [ 3૧૨ 


કાલ દરમ્યાન મ'દિર્ના જર્ણોદ્વારતું' સૂચક ચિહ્દ છે. ગૂહમડપના કરોટક(ધૂમટ)- 
ની પદશ્મશિલા પ્રાચીન છે. 


આ મદિર્‌ સમયાંકનની દણ્િએ શંત્ાપાડાના સૂષ મંદિર (પટ્ટ ૨૧, આ. ૮૦) 
સાથે સામ્ય ધરાવતુ લાગે છે એટલે કે એ ઈસુતી આઠમી સદીની શરૂઆતતું 
હોય એમ જણાય છે.૧૫૮ 


વાલમ(તા. વિસનગર, જિ. મહેસાણા)ના કાળિયા મહાદેવ તરીકે ઓળખાતા 
પ્રાચીન મંદિરનું ગભ'ઝૃહ ત્રિર્થ પ્રકારનું છે. એની આગળ વેદિકા અને કક્ષાસનથી 
યુક્ત મુખમ્‌'ડપ આવેલે! છે. ગભ ઝૃહની પીઠમાં કુ ાનો થર્‌ છે. એની ઉપરની 
છાજલી અ'તરપત્ર વડે જુદી પાડેલી છે. મ ડાવરની દીવાલે! સાદી છે, પરંતુ 
ભદ્ર ગવાક્ષમાં દેવમૂર્તિએ આવેલી છે, દીવાલના મથાળે પદ્દિંકા, કપોત અને 
નવલભીતે। થર છે. ગર્ભગ્રહની ઉપરની ફાંસના પ'ચથરતી બનેલી છે. એની પર 
સ્તૂપી તથા આગમલક-કલશની રચના છે. ફાંસતાના દરેક થરમાં ચદ્રશાલાનાં 
અલ'કરણુ છે, 

મુખમ'ડુપની વેદિકામાં રાજસેનક, રત્તપટ્ટી તથા ભારે હીરાઘાઃનાં અલ'કર્ણુ 
અને સ્ત ભિકાએની રચના છે. આસનપટ્ટ પર કક્ષાસન અને વામન સ્ત'ભે। તથા 
સ્ત'ભોની શિરાવટીએ પર ઠાઘની રચના છે, અને એના ઉપર કપે।તનેો થર 
તથા ફાંસતા-છાવણુની રચના છે. આ ફાંસના-છાવણુ ચાર ચરેનું' જણાય જે 
અને દરેક થર ચ'્રશાલાનાં અલ'કરણાથી વિભૂષિત છે. 


ગભગ્રહ ઉપર સર્પાકાર છાવણુમાં બેથી વધુ થરેર્માં કુ ડાલિત કાનસ ધરાવતાં 
ઓન કેટલાંક મ'દ્રિ પણુ નોંધપાત્ર છે; દા. ત. એાડદર(તા, પોરબ'દર, જિ. 
જૂનાગઢ)ની પૂવ દિશામાં આવેલા પૂર્વાભિમુખ મ દિર્ના?ધલ તથા ત્યાંતા 
ગારખમઠમાંના પશ્ચરિમાભિમુખ મદિર ન. ૪ના શિખરના ચારે થર્‌ કુ'ડલિત 
કાનસતી ર્યતા વડે મ'ડિત કરેલ છે.૫૨૦ આમાંના પ્રથમ મ'દિરિની 
'દીવાલેના મથાળે વલભા અતે ડપોાતના થર છે. ખબીન્ત મદિરની દીવાલે 
પર્‌ થોડા સમય પૂર્વે સિમે ટ પ્લાસ્ટર લગાડેલુ' હોવાથી એના થર એમાં દબાઈ 
ગયેલા હોય એમ જણાય છે, ૪'દરખેડા(તા. પેરરબ'દર, જિ. જૂનાગઢ)ના પૂર્વા- 
ભિમુખ ચામુ'ડા-મ દિર્ના ગર્ભઝૃહ પરના શિખર્માં કુ'ડલિત કાનસવાળા પાંચ 
થર છે. એના ગભઝહની આગળ વેદિકા પરતા ચાર વામન સ્ત'ભે! પર્‌ ટેકવેલ 
અધ્ખુલ્લી શ્રગારચોકી છે.૨૬૫ અ મ'દિરે અહીના પ્રાચીન રાંદલ મ દિરના 
નેત્રકત્ય કેણું પાએક કિલે।મીટર દૂર આવેલુ છે. 


૨૧૪] શૈત્રક કાલ અને અતુ-સેત્રક કાલ 1 39. 


ઉપયુક્ત મ'દિરેના શિખરેતાં કુ'ડલિત કાનસવાળા થર સાદા છે, પરતુ 
કટલાંક ખીજ મ'દિરોનાં આ પ્રકાર્તાં શિખરેોના થરોમાં 'ચદ્રશાલા'તાં સુશોભન 
કરેલાં છે; દા. ત. વિસાવાડા(તા, પે।રબ'દર, જિ. જૂતાગઢ)તા પ્રાચીન મ'દિર- 
શકર દેરા(પટ્ટ ૧૩, આ, ૬૮)તા શિખરના કુડલિત કાનસવાળા ચાર થર 
ચ'્રશાલાનાં સુશાભનો વડે અલ'કૃત છે. નીચેથી ઉપર જતાં દરેક બાજુએ ક્રમશ: 
૪, ૩, ૨ અતે ૬: સુશોભન આવેલાં છે. મ દિરની દીવાલના મથાળે કપે।ત-ક્ષેપણુા દિ 
થરો છે. વળી ગભગઝૃહની આગલી દીવાલે માં આવેલાં મોટાં ચોરસ ખાકેરાંએ 
પરથી તથા છાવણુના મથાળે ત્રિકોણાત્મક ખાંચાઓની તિરાનીએ પરથી જણાય 
છે કે એની આગળ મ'ડપ અગર શુગારચોઇએ। ની રચના હશે. મ દિરેના અધિ- 
ષ્ઠાનમાં કુભ, ઉપાન, ૩૫, ક'ધાર, વલભી અને કપોતના થર છે, મ'દિરિના 
ગભગૃહમાં હાલ મૂર્તિ નથી. આ સ'દિર્‌ કદવારના વરાઉમ દિરેના સમયનુ' 
હોવાનું જણાય છે.૫૬૨ પેોરબ દરતી પૂવમાં છાયા પાસે આવેલ ધીગે- 
શ્રરતુ' મદિર્‌ ગર્ભગૃહ અને શૃગારચેોઇીતું' બનેલું છે.૫૨૨ એના ચતુસ્તલ- 
શિખરના થર્‌ ચ'્રશાલાનાં અલ'કરણુ ધરાવે છે, સોથી ઉપર આમલક અને કલરાની 
રચના છે.૧૧૪ દીવાલેના મથાળે વલભી અને કપોતના થર છે. જૂની ધવેઢ 
(તા. એખામ્‌હળ, જિ. જામતગર) પાસે આવેલ રાજલ-વેજલના મ્‌ દિરિના ત્રિકાદ 
શિખરતા થરે।માં ચ'દ્રશાલાનાં અલ'કરણુ છે, એની દીવાલેોના મથાળે વલ્લભી, 
વાજત, ઊષ્વ'પથી અને કપોતના થર્‌ છે.૨૧૬૫ 

બળેજ(તા. પોરબ'દર, જિ, જૂનામટ)માં કેટલાંક પ્રાચીન મંદિરોનો સમૂછ 
છે. એમાં કેડ મ'દિરના શિખરના એક માત્ર નીચલા થર સિવાયના તમામ થર 
નાશ પામ્યા છે. આ કુડલિત કાનસવાળોા થર ચ-દ્રશાલાનાં અલ કરણોથી સુશોભિત 
છે. મ'ઠપના ચાર સ્ત'ભો પર ખેવડા વેોડા(એકેટ્સ)ની રચના છે. અણીના 
સ'દિરેસમૂહમાં કદાચ અ સોથી પ્રાચીન મ'દિર છે.૫૬૨ _ 

રાતિયા(તા. પે।ર્બ'દર, જિ. જૂનાગઢ)નું' પ્રાચીન સૂર્ય મ'દિર ભ્રગ્નાવશેષ- 
રૂપે ઊભેલું છે. મ'દિર્તા ગર્ભ હતી માત્ર પાછલી દીવાલ જળવાઈ રહી છે, એ 
પર્‌ શિખરના અંતિમ થરની રચના બળેજના કોઠ મ દિરેના રિખર જેવી છે.૫૧૭ 

કેટલાંક મ દિરેનાં સૂર્ષાકાર્‌ હાવણેના થર ગલતા-ગોળા ઘાટના છે. નીચે 
જણાવેલાં મદિરેનાં શિખર સાવ સાદાં એટલે કે અલ'કરણુ-રહિત છે. 

ખીમેશ્વર (તા. પોરખ'દર, જિ. જૂનાગઢ) મદિરસમૂહ પંકીના ધી'ગેશ્વર 
નામે ઓળખાતા મ'દિર્‌ ન, ૭ ના ચતુસ્તલ શિખરના થર સાદા છે. મ'દિરેતી 
શુંગાર્ચોકીમાં વામન કદના સ્તભે! અને છૂટા સ્તભોની રચતા જે.૨૬૬ 


૧૫સુ]” સ્ધધ્પત્ચયકીય સ્સારકે [ ૩૧૫. 


શ્રીનગર(તા. પે।રબ દર, જિ. જૂનાગઢના મ દિરેસમૂડ પૈકીના પ્રાચીન 
સાંધાર પૂર્વાભિમુખ શિવમ દિર(ન. ૩)તા ગર્ભગૃહ ઉપરતું ચતુસ્તલ શિખર 
પણુ આ જ ગ્રકારતું છે. ગભ હની ચોતરફ સપાટ છતવાળે! પ્રદક્ષિણાપથ- 
આવેલે। છે,૧ ૬૪ 


બોરીચા(તા. પોરબ'દર, નજિ, જૂનાગઢ) ની દક્ષિણે એક પ્રાચીન પૂર્વા- 
ભિસુખ શિવમ'દિર છે. મૂળમાં એ મદિર સાંધાર કકારનું હતુ, હાલ તે માત્રઃ 
એ સાદા ચોરસ ગર્ભગૃહનું ખનેલું છે. એમાં રિવલિ'ગ છે. એતું દ્રાર ત્રિશાખ 
છે. એમાં કમલપ'ક્તિએ તથા ખકુલમાલા કેતરેલ છે. મ'દિરેના ચતુસ્તલ શરિખર-- 
ની સૌથી ઉપરના થરમાં દરેક ખાજુએે મધ્યમાં એક એક ચ-'દ્રશાલાનું અલ'કરણુ. 
છે, બાષીના થરો પરથી એ લુમ થયેલ છે,૫૭૦ 


જી'દરખેડા(તા. :પે।રભ'દર, જિ. જૂનાગઢ)તું પૂર્વાભિમુખ સૂર્યમ'દિર્‌ ગભ ગૃહ, 
પ્રદક્ષિણાપથ, ગૂઢમડપ અને શ ગારચોકીનું બનેલું છે. શ'ગારચોકીના ચાર્‌ સાદા. 
ઝુચક (ચોરસ) ઘાટના વામન રત'ભે! પરની શિરાવટીએ માં કુડલિત કાનસ છે. 
મ'ડપને ટેકવતા સ્તભો તથા શિરાવટી પણુ આ જ ઘાટનાં છે. સ્ત'ભે!ની નીચેઃ 
મુ'ભીઓ છે. મંડપની બ'ને ખાજુની દીવાલોમાં ન્નળીની રચના છે તેમાં પૂણું 
વિકસિત કમલની ઊભી તથા આડી ત્રણુ હરોળ છે. ગર્ભગૃહ ચોરસ અને સાદુ 
છે. એમાં અવશેષરૂપ મળેલી સૂય તથા સર્યાણીની મૂતિએ છે. સર્યાણીને સ્થાનિક- 
લોકા “ રાંદલ ' તરીકે પૂજે છે. ગભ ગૃહ ઉપરના ચતુસ્તલ શિખરના મથાળે આમલક 
છે. ગૂઢમડપના મથાળે એક બાજુ ઢાળવાળીં છાવણુ છે. પ્રદક્ષિણાપથ અને. 
મ'ડુપના પાંશ્રમાગ ઉપર પણુ આ જ ગ્રકારતું છાવણુ છે.૧૭૧ 


મેવાસા(તા. જૂનાગઢ, જિ. જૂનાગઢ) ની પશ્ચિમે આવેલ ચેલેશ્વર મદિર 
ગર્ભગૃહ, મહડપ અને રાગાર્ચોકીનું બનેલું છે. પાછળનાં બતે અગ પછી. 
ઉમેરાયેલાં છે. મ દિર્તું ષટૂતલ શિખર દીવાલના મથાળે આવેલ ઉત્તર્‌ અને- 
કપોાતના થર ઉપર આવેલુ છે.૨૭૨ 


ધૂમલી(તા. ભાણુવડ, જિ. જામનગર) ના ચૌલુકય કાલના નવલખા મ દિરેની 
પશ્ચિમે, આશાપુરાતા શિખરની પાઠળ, કંસારી નામના તળાવના કાંઠે આવેલા 
સે।!ઇન ક'સારીના કહેવાત! મ'દિરસમૂડમાંતું એક-પૂર્વના છેડે આવેલ પશ્ચિમાભિમુખઃ 
પ્રાચીન મદિર (ન. ૮) ગભઝૃહ અને મ'ડપનું બતેલુ' છે. એના અધિષ્ઠાનમાં 
ઉપાન, કુમુદ અને કપે।!તતા થર છે. મ'દિર્તી સાદી દીવાલે। એક માત્ર ' વસ તપટિકા ' 
નામના થરથી સુશોભિત છે. ગર્ભ ગૃહના મથાળે સપ્તદલ સર્પાકાર છાવણુની રચના, 


“3૧૬ ] જૈત્રક કાલ અને અનુ-મૈત્રક કાલ પ્ર. 


છે, મ'ડપના મથાળે ચતુસ્તલ છાવણુ છે. 5૭૩ આની ઉપર ઢાળવાળી પિધાનફલકની 
રચના જે, 1૭૪ . 

ઓએઓડદર મ'દિરિસમૂકમાંનું' એક પશ્ચિમાભિમુખ મદિર (ન. ૪) હાલ માત્ર 
ગર્ભઝૃહતું બનેલુ છે, પરતુ એની આગળની બાજુતી દીવાલમાં આવેલાં બાકેરાંએ 
પરથી એની આગળ ચતુષ્કિકા (શ ગારચેક) હોવાનું સચવાય છે, એનુ રિપ્યર્‌ 
'ત્રિકાઘ છે.૫૭૫ 

પોરરબ'દરના અગ્નિ કેણુ છાયામાં એક પ્રાચીન મ'દિરે અવરોષ-રૂપે ઊભેલુ' 
છે. દાલ એ. અ'જની માતાના મ'દિરે તરીકે એળખાય છે. આ પૂર્વાભિમુખ મ દિર્‌ 
ગર્ભગૃક, પ્રદક્ષિણાપથ અને મ ડપનુ' બતેલુ છે, ગર્ભગૃહ ઉપરતું [શિખર ચતુ*કાધ 
છે, મ્‌ડપની દીવાલોમાં ભી'તાસ્ત ભોની રચતા છે. મડેપ પરતું હ૭ાવણુ નજ 
“થયું. છે. 1૭૬ 

પાતા(તા, પોર્બ'દર, જિ. જૂનાગઢ)માં આવેલા મ'દિરસમૂહ પૈકીનુ' 
મંદિર ન. ૧ સર્યમ'દિર છે, તીચી વ્યાસપીઠ પર આવેલું આ મદિર્‌ 
પૂર્વાભિમુખ છે. ગભ*ઝૃહની આગળ ખુલ્લે! મંડપ છે. દીવાલે!તા મથાળે કપાતને 
ચર જે. મંદિરના શિખરના છદ થરો પૈકીના નીચેના ત્રણુ અસલ સ્વરૂપના છે, 
બાકીના થર પાઠલા સમયમાં ઉમેરાયા છે. મ'ડપનું છાવણુ કાંસના-ધાટનું છે. 
મ'ડપમાં ચાર ચોરસ સ્તભ છે. મ'ડપની બ'તે બાજુની દીવાલોમાં ચોકડી ભાતની 
'ભારે કદની જળીએ। છે. આગળની દીવાલોમાં વેદિકા અને કક્ષાસતની રચતા છે. 
'મ'ડપના ફાંસના-છાવણુનું મથાળું આગળની બાજુએ ભારે કદતી ચ દ્રશાલા વડે 
“સુશોભિત કરેલું છે,૫૭૭ 

ગલતા-ગે!ળા ધાટનાં છાઘોથી વિભૂવિત કેટલાંક મંદિરોનાં શિખરોના થરોમાં 
ચંદ્શાક્ષાનાં અલ કરણુ પણુ જવામાં આવે છે; દા. ત, ખામેશ્રતુ' સમચોારસ 
ગર્ભગૃહ અને એવા જ વરાટના મોટા કદના મડપવાળા એક મદિર(ન ૩) તા 
'ત્રિછાઘ શિખરના થરેમાં ચ'દ્રશાલાનાં અલ'કરણુ છે. મડપનું છાવણુ તૂટી પડયુ 
'છે,૧૭૮ સ્‌'દિરિના નીચા કદતા અધિષ્ઠાનમાં કુભ, વાજન, કૅધાર, વલભી, કપેત 
અને પદિકાના થર છે.૧૭૬ દીવાલના મથાળે ઉત્તર અને કપેતના ચર્‌ છે. 
બળેજનું એક પ્રાચીત મદિર, જે હાલ પીઠડ માતાનું કહેવાય છે તે, ગભ ગૃહ, 
'મ'ડ૫ અને ચતુષ્કિકાનું બનેલું છે. અ મદિર્તા અવશેષરૂપ ત્રિઠાધ શિખરની 
ચ'દ્રશાલાએ।માં વિકસિત કમલ અ'કિત કરેલાં છે.૫૮* 


ભુસર(ા, પેરભ દર, જિ. જનાગઢ)ના મદ્સિમહમાના પ્રાર્થીન 
'ઉત્તરાભિમુખ શિવમ દિર (પટ ૧૫, આ ૭૩)નતી સાદી દીવાલોના મથાળે ઉત્તર, 


૧પસુ] સ્થાપત્ચકીય સ્સારકે! " [૨૧૭- 


અખુજ એને કષોતનતા થર છે, અને એના ઉપર ચતુસ્તલ શેખરના થરેમાં 
ચદ્રશાલાનાં અલ કરણુ છે.૨«૧ 

કામળી(તા. સિદ્ધપુર, જિ. મહેસાણુ!)માં સાત મદિરેનું ઝૂમખું છે. 
તેએ માંતું મુખ્ય મદિર્‌ બભ્ાણી માતાના મ'દિરે તરીકે નનણીતું છે અને એઃ 
ઘણુ' પ્રાચીન છે. પશ્ચિમાભિમુખ આ મ દિરતું ગર્ભગૃહ 1તિરથ પ્રકારતું છે. મદિર 
ગણ ગૃહ, અતરાલ અતે સભામડપતું બનેલું છે, ગભ ગૃહની પીઠના થર્માં કુભે,. 
અતરપત્ર અતે એ પરતી ચ'દ્રશાલાનાં અલ'કરણુયુક્ત વલભી નૉંધપાત્ર છે, એના 
મ'ડેવરની દીવાલની ત્રણુ બાજુઆએએ ગક એક ઉદ્ગમ્મડિત ગવાક્ષ છે અતે 
એમાં દક્ષિગ્રે મહિષાસુરમદિ્ની, પશ્ચિમે વૈષ્યુવી અને ઉત્તરે ક્ષેમ કરીની મતિએ। 
છે, દીવાલના મથાળે વાજનને સાદે થર અને એના ઉપર ચદ્રશાલાયુક્ત વલભી 
છે. ભદ્ટ ભાગની દીવાલના મથાળે આવેલ રથિકામાં યુદ્ધ અને ભોગાસનને લગતાં 
રિટપ છે. રથિકા પર ભારે ઉદ્્‌ગમની રચના છે અને દીવાલના કેણુ જ્ઞાગે. 
રત્તયટ્કાતું અલ'કરણુ છે અને ગ્ભગઝૃહતું શિખર્‌ પ ચતલ-ફાાંસનાનું છે. એમાં. 
ચ'્રશાલાનાં અલ'કરણુ છે, એતી ઉપર્‌ વેદી, ધ. ટા અને કલશની રચના છે. 

અ'તરાલ પરતી ત્રિતલ ફાંસના-કાવણુની રચતા શિખરના જેવી જ છે, 
પરતુ એ ઊચાઈમાં ઓછી છે. 

સભામ ડપની વેદિકા તેમજ કક્ષાસન સાદાં છે. એ પરના વામન સ્તભ મિશ્ર 
ધ્રાટતા છે. તેઓના મથાળે મુ'ડલિત રિરાવટીની રચના છે, મડપતું છાવણુ 
સપાટ જે.૫૧૮૫અ 

આગિયા (તા. ખેડબ્રહ્મા, જિ. સાબરકાંઠા) ગામના તળાવની પાસે એક. 
જતુ મદિર્‌ છે. એની દીવાલે! સાદી છે. અસલ મ'દિરે ગર્ભ %હ અને મુખચેકીનું. 
ખનેલું હતુ'. પાછળથી મ'દિર્તી સ'મુખ ખુલ્લે મ ડપ ઉમેરાયેલે છે. અ મ'દિરિના 
ગર્ભઝૃહની સાદી દીવાલના મથાળે કપૅત, વલભી અતે વાજનને! થર છે. એની . 
ઉપરતા શિખર્તે આકાર, ફાંસના-પ્રકારના પિરામીડ ધાટનેો છે. એમાં પાંચ . 
સમતલ થરેતી દરેક બાજુએ ચૈત્યગવાક્ષનાં અલ'કરણુ છે. નીચા ધાટની મુખચોકી ' 
પરનું ચતુસ્તલ તિર્યક છાવણુ સાદુ" છે. પાઠળથી ઉમેરાથેલા મ'ડપના સોળ સ્તભ . 
ઘાટમાં નીચેથી લ'બચેોર્‌્સ, મધ્યમાં અષ્ટકોણુ અને છેક ઉપરના છેડે જૃત્તાકાર 
છે. તેએની ઉપરના શિરેભાગ સાદા છે, પણુ કથાંક કયાંક કીચકનાં શિલ્પ 
નજરે પડૅ છે, મંડપ પરતું વિતાન સાદુ છે. 

આ મ'દિતતું સ્થાપત્યકીય સ્વરૂપ આઠંમી-નવમી સદીતું હેય એમ. 
જણાય છે,૫૮૫આ! " 


૨૧૬૮] સૈત્રક કાલ અને અતુ-મેત્રક કાલ [ગ્ર. 


જમળા(તા. ગૃતિયાણા, જિ. જૂનાગઢ)ના વાયવ્ય કોણુ પર આવેલ 
ગ્રાચીન સાંધાર સૂય મ દિર્‌ (પટ્ટ ૧૩,આ ૬૯) પૂર્વાભિમુખ છે. એના ગભ ઝૃડની 
દીવાલે! નીચે વેદીબ ધતે। થર છે. મયાળે અ'બુજ અને કપોતને। થર છે. એના 
પરના શિખરના થર્‌માં ચદ્રશાલાનાં અલ'કરણુ છે. ગર્ભગૃદની ચે!તર્ફનો 
ગ્રદક્ષૃણાપથ તૂરી ગયો છે. મ ડપનુ' છાવણુ તદન સપાટ છે.3૮૨ 

ગલતા-ગોળાના ઘાટના છાવણુથી વિભૂષિત કેટલાંક મદિરેના થરેમાં 
એકાંતરે નાના કદતી કુ'ડલિત. કાનસતી રચના જેવામાં આવે છે; દા. ત. ખોખાીર્‌ા- 
(તા. પોરબ'દર, જિ, જૂનાગઢ)નતા સમચેોરસ ધાટના' ચામુ'ઠામદિરના શિખરમાં. 
એ ગભગૃહ, પ્રદક્ષિણાપથ અતે શગારચોકીનુ' બનેલું છે. જ'ગારચેકી કદમાં 
ઘણી વિસ્તૃત છે. એમાં ચેરરસ વામત સ્તભેને સાદા આસતપદ આપેલા છે. 
સદિરેની દીવાલે! સાદી છે, ગભ ગૃહના શિખરના અસલ ત્રણુ થરે। સિવાય બાકીના 
થર તથા તેએના પરતું આમલક પાછ્લા સમયનાં ઉમેરણુ છે. પ્રદક્ષિણાપથ અને 
શ'ગારચોકીના ૭ાપરા-ધાટતા છાવણુતા થરામાં એકાંતરે ચદ્રશાલાનાં સુશોભન છે. 
આ મ'દિર મૂડમાં શિવમ'દિર હોવાતું' જણાય છે,૧૮૨ 


આ ગ્રકારતી રચનાવાળાં શિખરોના થરેોતા ભદ્ર નિગમ ઘણી વાર્‌ ચદ્રશાલા- 
'ધાટતી મપ્યલતાથી વિભૂષિત કરેલા હોય છે. પસનાવડાનું પ્રાચીન સૂર્ય મ્‌ દિર્‌ 
ગભ ગૃહ અતે ગૂઢમ'ઠપતું બનેલુ' છે. મદિર્તે અધિષ્ઠાન નથી. સમચોરસ ગભ- 
ગૃહતી દીવાલે સાદી છે. એના મથાળે ઉત્તર, અ'ખુજ અને કપોતની થર્‌ છે. 
ગર્ભગૃહ ઉપર ચતુશ*્છાલ ફ્િખરની રચતા છે. એની મષ્યલતા આ પ્રકારતી છે. 
ચતુશ્ઠાઘ પરતા બીજા ખે થર તથા એની ઉપરને। કલશ પાછલા સમયને છે. 
મ'દિરના ગભંગૃહમાં સુર્ય તથા સૂર્યાણીએની ખ'ડિત મૂર્તિઓ છે. ગૂટમ ડપની 
દીવાલના મથાળે કપોતનો થર્‌ છે અને એના પરતું છાવણુ તદ્ન સપાટ છે. ગૂઢ- 
મ"ડપના પ્રવેશદાર્તી બ'ને બાજુએ ખાકેરાંવાળી જળીએ। છે, તેએ માંની એકમાં 
હસતું આલેખન છે, મંદિરની આગળ ચારે બાજુએ સૂય મૂતિચઓના કેોતરકામ- 
વાળે ભારે કદતો એક શિલ્પખ& પડેલો છે.૨૬૪ 


રાણાવાવ(તા, પોરબ'દર, જિ. જનાગઢ)તા જડેશ્વર મહાદેવના પ્રાંગણમાં 
આવેલું એક પ્રાચીન મદિર્‌ ગર્ભગૃહ, મદક્ષિણાપથ અતે ગૂટમ'ડેપ(એને। ઘણે।- 
ખરે આગલે! ભાગ કેટલાક વખત પર તૂરી ગયે છે)તું બતેલુ' છે, એના ચતુ- 
શ્ઠાઘ શિખરતી રચતામાં મધ્યલતાનું આયોજન જ્નેવામાં આવે છે. ચતુશ્ઠાઘ 
પરના પગશથિયા-ધાટતા પાંચ થર તથા બેના પરનો કલર પાછલા સમયની પૃતિ 
'જણાય છે, મષ્યલતાની ચ'દ્રજ્ઞાલાતું' વિકસિત સ્વરૂપ આ મ'દિર્‌ પસનાવઠાતા 


૧૫] સ્થપ્પત્યજકીય સ્મપ્રકે। (૩૧૯ 


સૂયમ'દિર્‌ (પટ્ટ ૧૫, આ. ૪૨) પછીની કૃતિ હોવાનું દર્શાવે છે.૨૬૫ 
વરવાળા(તા. એ ખામ હળ, જિ. “જમનગર)ની પાસે આવેલા સુવર્ણ તીથ"- 
(સુવાન)તુ' જગન્નાથ મદિર નામે ઓળખાતું મ'દિરે (પટ્ટ ૧૬, આ. ૭૩) મોટી 
જગતી પર આવેલુ છે. જગતીની દીવાલે।માં કુડય-સ્ત'ભો છે. દીવાલે।ના મથાળે 
નીચા કદની વારશિમાગ* સાથેની વ'ડી છે. ગભ ઠ્દારની શાખાએ પર ઊડતા 
માલાધરેનાં શિલ્પ છે. ગભ ૩ પરના છાદ્યરિખરના નવ સમતલ થર ચ%શાલાનાં 
સુશોભનેવાળી મષ્યલતાથી અ'કિત કરેલા છે. તેઓના પર્‌ ચ'દ્રિકા, આમલસાર 
અને કલશ આવેલાં છે. ચદ્રશાલાની આકૃતિએ રાણાવાવના જાડેૅશ્વર મ'દિરેના 


શિખર પરની આકૃતિએ સાથે સામ્ય ધરાવે છે તેથી એ બને મંદિર એક જ 
સમયનાં લાગે છે.૫૮૬ 


સોનનક'સારી મ્‌દિરસમૃહમાંના મંદિરે ન. ૪ તું ધણુ ખરું અધિષ્ઠાન દયાઈ 
ગયેલુ છે. દીવાલે સાદી છે, પરતુ મથાળે વલભો, અ'ખુજ અને કપષોતના થરથી 
વિભૃષિત છે. એની ઉપરતુ' પટ્તલ શિખર્‌ ચદ્રશાલાની મષ્યલતાથી અ કિત થયેલુ” 
છે. એના પરતું આમલક ભારે કદતુ' છે. ચદ્રશાલાનું' અત્ય ત વિકસિત સ્વરૂપ 
અને રિખરતી રેખાનાં નમણુ સુવણુતીર્થના શિપ્મર્‌ કરતાં વિકસિત હોવાને કારણે 
આ સ'દિરે સાતમી સદીની શરૂઆતનું હોવાનુ જણાય છે,૧૭ 


આ કાલનાં કેટલાંક મ'દિરે।ના હાઇ થરના કોણુ (ખૂણુ।) પર્‌ કર્ણ ફૂટ અર્થાત્‌ 
સમત્ર શિખરના ધાટની નાના કદની પ્રતિકૃતિએનની યોજના નનેવામાં આવે જે. 
ભાણુસરા મ દિરસમૃહનું પૂર્વાભિમુખ એક મદિર (ન. ૨) માત્ર ગર્ભ ગ્રહનું બનેલુ 
છે. (એની આગળ પછીના સમયમાં સુખમડપનુ' ઉમેરણુ કરવામાં આવ્યુ” છે.) 
જમીનમાં દટાઈ ગયેલ અધિષ્ઠાનના કેટલાક થર (જેવા કે ક'ધાર, કુમુદ, સૂપ" : 
વલભી) નજરે પડે છે. દીવાલ સાદી છે, પરતુ મથાળે શેભનપટિંકા અને ક્રપોતના 
થર આવેલા છે. તેઓતા પર્‌ શિખરના ત્રિતલ પ્રસ્‍્તર(હાલ)ની રચના છે, જેમાં 
દરેક બાજુએ અતુક્રમે નીચેથી ઉપર જતાં ૩, ર્‌ અને ૧ ચ'દ્રશાલાનાં અલ કરણુ 
છે. સોથી તીચેના થરના છેડા પરં એક એક ખૂણે ઠિતલ કણુકૂટની રચના છે, 
ચદ્રશાલાની મધ્યમાં પૂર્ણા વિકસિત સમયનાં રેખાંકન છે, જે ધાટમાં કદવારની 


જનળીનાં કમલે। સાથે સામ્ય ધરાવે છે. આ મદિર કદવાર જેટલું પ્રાચીન હોય 
એમ જણાય છે, ૬૮૬ 


ભાણુસરા મ'દિર્સમહનુ' સોથી મોટું મ'દિર્‌ (ન. ૫) સાંધાર પ્રકારનુ” છે. 
એના ગભગૃહતી આગળ લ'બચોરસ ઘાટતો ગૂઢમ'&૫ છે. અધિષ્ઠાન તથા 
દીવાલો! સાદી છે. દીવાલના મથાળે રાખેતા મુજ્બના વલભી અને કપે।1તના થર 


૩૨૦] સૈત્રક કાલ અને અતુ-મૈત્રક કાલ ' [પ્ર 


છે. પ્રદક્ષિણાપથના મથાળે ઢાળવાળુ' આચ્છાદાન છે. ગભઝડ ઉપર ત્િછાલ 
ખરની રચન! છે. એમાં તીચેથી ઉપર જતાં અનુક્રમે દરેક બાજુએ ૩, ૨ અને 
૧ ચ'દ્રશાલાનાં અલ કરણુ છે. સોથી નીચેના થરના દરેક છેડે એક એક કણું ફૂટની 
ધોજના છે. સોથી ઉપર્‌ અષ્ટકોણુ ચૂલિકાની રચના છે. ગૂઠમડપતી છત 
સપાટ છે. અહીંતા મ'દિરે ન ૬ ના નીચલા થરમાં કણુ'ફૂટતી યોજતા છે. આ 
મ'દિર્‌ ધણુ' જર્ણુ થઈ ગયેલુ' છે,૨૯* 

વસીતા કે ફિર્‌ ગીના દેવળ તરીકે નણીતું થયેલ કળસાર(તા. મહુવા, જિ. 
ભાવનગર)નું પ્રાચીન પૂર્વાભિમુખ મદિર (પટ્ટ 1૭, આ. ૭૪) સાદી વ્યાસપીઠ 
પર આવેલું છે. એ લ'બચેરરસ ધાટના ગર્ભગૃહ અને ગૂઢમડપનુ' બનેલું છે. 
દીવાલના મથાળે વલભી અને કપાતને! થર્‌ છે. એના ત્રિછાઘ રિખરના નીચલા 
ખે થરના દરેક ખૂણા! પર કણુફેટની યોજના છે. મડપ પર્તું' છાવણુ ઠ્તિલ 
છે અને એની ઉપર ભારે કદની આમલશિલા છે, ગર્ભઝૃડનાં શિખરના તેમજ 
મ'પના છાવણૂના થરે।માં ચદ્રશાલાનાં સુશેશશત છે. શિખર્ના છેડા પરનાં કર્ણું- 
ફૂટ રચના પરત્વે ત્રણુ સાદા થર્તાં બનેલાં છે. મ'દિરના મથાળે અગ્ર-ભાગમાં 
ભારે કદની ચેત્ઃબારી જેવી ભાત આવેલી હોવાના કારણે આ મદિર ખોદ્નધર્મ 
સાથે સબ'ધ ધરાવતુ હોવાતું મતાતું, પણુ વારતવમાં એ બ્ાહમણુ મ'દિર્‌ છે.૨૧૬૦ 

ખૉમેશ્વર મદિર ન'. પ ના અધિષ્ઠાતમાં ઉપાન, વાજત, કધાર, ઉત્તર, 
વલભી અતે પટ્દિકાના થર છે, એના પરની મ'દિર્ની દીવાલેના મથાળે છેડે. 
કપે।તનો થર છે. ગભ ગહ ઉપરનાં ત્રિતલ છાઘોના દરેક હારની ચારે બાજુએ 
નીચેથી ઉપર જતાં ક્રમે ૩, ર અને ૧ ચદ્રશાલાનાં અલ કરણુ છે. છેડા પર 
સાદાં કણુ'કૂટોની રચના છે. ત્રિતલ ૭ાઘના મથાળે પગથિયા-ઘાટની સાદી રચના 
અને એની ઉપર અર્વાચીન સમયની સ્તૂપી આવેલી છે. લબચોરસ ગૂદમ'ડેપની 
આગલી દીવાલમાંતા પ્રવેશ્દારનતી બને બાજુએ 'એક એક સ્ત ભિકા પર 
રેકવેલી મોટા કદના ગવાક્ષેનતી રચના છે. દરેક ગવાક્ષના મથાળે ચદ્રશાલાનાં 
સુશે।ભતોથી વિભૂષિત ચતુસ્તલ છાવણુ અને એના પર આમલક અને કલરની 
રચતા ઘણી આકષક છે.૧૯૧ 

મિયાણી(તા. પોરબંદર, જિ. જૂતામઢ)ત! કોયલા ડુંગરના ઢોળાવ 1ર 
આવેલું આ કાલનું એક પ્રાચીન મદિર્‌ માત્ર ગભપૃહતુ બનેસું છે * સાદી 
દીવાલેના મથાળે વલભી અને કપેોતતના થર છે. એના ત્રિઠાદર રિખઃ 1 
ચોતરક્તા થરેમાં નીચેથી ઉપરના ક્રમે ૩, ર અને ૧ ચદરશાલાનાં સુગભન છે 
નીચલા થરના છેડા કણુ ફૂટથી વિભૂષિત કરેલા છે.૫૧૬૨ 


૧પસુ] સ્થપ્પત્યકઝીય સ્મારકે [૩૨૧ 


ખીમેશ્વર મ'દિરે ન. ૧ (પટ્ટ ૧૭, આ. ૭૫) ગભ્રઝૃહે, ગૂઢમ'૩પ અને 
મુખમ'ડપનું બનેલું સાંધાર પ્રકાસ્તું મ'દિરિ છે. અધિષ્ઠાન સાદુ છે. મ'દિરની 
દીવાલે! સાદી છે. એમાં ઉત્તર અને દક્ષિયુ બાજુએ જાળીવાળ! વાષ્હૂકૂનોની રચના 
છે. દક્ષિયુ બાજુના વાતાયનની જળીમાં અષ્ટદલ તારાકૃતિની મધ્યમાં કમલ પુષ્પ 
કાતરેલાં છે. ઉત્તર તરકેનાં બે વાતાયનોની નનળીએ માં ચોકડાં અને હીરાની ભાતની 
આફૃતિએ। કોતરેલી છે, દીવાલોના મથાળે વલભી અને ઊષ્વ'પદ્મની પટ્ટિકા 
તથા કપેોતની રચના છે, 


ગર્ભગૃહ પરના ચતુસ્તલ રિખરમાં આવેલાં ચદ્રશાલાનાં સુશોભનેની સખ્યા 
દરેક બાજુએ નીચેથી ઉપર જતાં ૪, ૩, ર અને ૧ ની છે તથા શિખરના દરેક 
તલના ખૂણા કણુકૂટથી વિભૂવિત કરેલા છે. સોથી ઉપરની નાના કદની મ્રીવા 
ઉપર પછીના સમયતું આગમલસાર્ક છે. ગભઝહના દ્ારના ઉંબરમાં મધ્ય 
મ'દારકતી બ'તે બાજુએ એક એક કછીતિ મુખની રચના છે, મ'ડપની દીવાલોમાં 
ભી'તાસ્ત ભે! છે. સુખમ'ડપના છૂટા સ્ત'ભ ચોરસ (રુચક) છે.૨૯૩ 


ઉપયુષક્ત મ'દિરેની ઉત્તરે ખીજુ' એક નાના કદનું સાંધાર પશ્ચિમાભિસુખ 
રેવાલય (ન. ૨) આવેલુ છે તેતું' અધિષ્ઠાન સાદુ' છે. મદિરિતી ઉપરતુ' છાવણુ 
ઉપયુક્ત મ'દિરની રચના સાથે સામ્ય ધરાવે છે, એ શિવમ દિર્‌ છે. ગર્ભ ગૃહની 
અદરનું લિ'ગ અને જળાધારી ઘણાં પ્રાચીન નથી, ૫૯૪ 


શ્રીનગર(તા. પોર્બ'દર, જિ. જૂનાગઢ)તું સૂય'મ'દિર્‌ હાલ તે। ગભંગૃહ 
અને એની આગળની અનુકાલીન શુ'ગાર્ચે!કીનું બનેલું છે, પરતુ એની પ્રાચીન 
વિશાળ .જગતી (૧૫ 2૯૭-૫ મી.) તથા અતુકાલીન શૃગારચોકીની રચના ન્ેતાં 
આ મદિર બીજા અગેાપાંગાને સમાવતું ધણુ મોઢું મદિર હશે, અધિષ્ઠાનમાં 
ઉપાન, કુમુદ, વલભી, વાજન, ક'ધરની પહોળી પટ્ટિકા-પહ્મવાજન અને પદિક્ર 
વગેરે થર્‌ આવેલા છે. ગભ*ઝહની દીવાલના મથાળે વલભી અને કપેોતને થર 
છે. ગભગૃહ પર આવેલ ચતુશ્ઠાધના થરો માં સૌથી ઉપરતા થર સિવાય બાકીના 
થર ચારે બાજુએ અનુક્રમે ૩, ૨ અને ૧ ચદદશાલાના સુશોભનથી અ'કિત 
કરેલા છે. થરોના ખૂણા કણુફૂટ વડે અલ'કૃત કરેલા છે તથા સૌથી ઉપર 
આપમલસારક, ધ'ટા અને સ્તૂપીની રચના છે. ગર્ભ ગૃહના ઉદુ'બરમાં અર્ધ વતુલા- 
કાર્‌ કમલદલ-અ'કિત મ'દાર્ક(માણુ)ની રચના છે. ગ્ભગઝહમાં પછીના સમયની 
સય અતે સપરિકર્‌ વિષ્ણુની મૂર્તિઓ છે.૨૯ ૧ 
ઈ-૩-૨૧ 


૩૨૨] જૌત્રક કાલ અને અતુ-જત્રક કાલ (ગ્ર. 


મક 


અહીંનું વિષ્યવાસિનીનું' મ'દિર પ્રમાણુમાં વિસ્તૃત છે. એ ગભ"ઝહ, 
ગ્રદક્ષિયાષથ, ગૂટમ'ડપ અને શૃ'ગારચોકીનું બનેલુ' છે. અધિષ્ઠાનમાં પહ્યાંકિત 
ઉપાન, કુમુબૂજોપણુ, વાજન, ક'ધર, વલભી, ઉત્તર, કપાત, ક્ષેપણુ અને પટ્ટિકાના 
થર છે. એની શૃગારચોકી ત્રિકમડપ પ્રકારની છે. મ'દિરે પશ્ચિમાભુખ હોવાને 
કારણું શ'ગારચોકી પકશ્નષિમ બાજુએ ખુલ્લી છે. બાકીની ત્રણે બાજુએ એ 
દીવાલે વડૅ ઢકાયેલી છે. ખુલ્લી ખાજુએ ખે છૂટા સ્તભ અને દીવાલોમાં 
દખાચેલા છ ભીં'તાસ્ત'ભ છે. ગૂટમ'ડપમાં બાર છૂટા સ્ત'ભ અને બાર ભીતા- 
સ્તભ છે. મંડપ, રા'ગારચોકી અને પ્રદક્ષિણાપથ પર સપાટ આચ્છાદન છે. 
ગભગૃહની ઉપરના શિખરતી રચના અગાઉ વણષવેલ સૂય મ'દિરના શિખર્‌ સાથે 
સામ્ય ધરાવે છે, પરતુ એના ચારે થરેમાં ચ'દ્રશાલાનાં અલ કરણુ આવેલાં છે.૧૯૧ 

સોનક'સારી સમૂહમાંનુ' સોથી મોડું મદિર (ન. ૨) (પટ્ટ ૧૮, આ. ૭૬) 
પૂર્વાભિમુખ છે. એ ગભઝ્ૃહ, પ્રદ્ક્ષિણાપથ અને ગૂઢમડપનુ' બનેલુ” છે. મંડપ 
અને પ્રદક્ષિણાપથ પરનાં છાવણુ નાશ પામ્યાં છે, મ'ડપના સ્તભ પણુ નાશ 
પામ્યા છે. અવશેષરૂપ ઊભેલી એની બાલ દીવાલેના પીડભાગે ખુરક, કુંભ,. 
કલશ, કપેતપાલિકા, પટ્ટિકા, ઊ્ધ્કપદ્મ અતે ચદ્રશાલાનાં અલ'કરણોથી સુશોભિત 
કપોતના થર છે. દોવાલે।માં પ્રવેશદારની બને બાજુએ એક એક, પ્રદક્ષિણાપથની 
ઉત્તર તથા દક્ષિયૂ દીવાલે એક એક અને ગૂઢમડપતી દીવાલની બ'તે બાજુએ 
ત્રણુ ત્રયુ બારીએની રચતા છે. અ બારીએ એક વખતે ક્િદ્રાળુ જાળીએ। 
વડે આચ્છાદ્તિ કરેલી હોવાનુ” જણાય છે. વળી દીવાલની બહારની બાજુએ-- 
પશ્ચિમ, ઉત્તર અને દક્ષિણુ બાજુએ--મષ્યમાં એક એક ભારે અલ'ફત ઊડો 
ખત્તક છે, એ દરેકના મથાળે વિવિધ ધાટતાં છાવણુ છે. એમાંના ઉત્તર તરફના 
ખત્તકના મથાળે સુદર મકર્‌-તોરણુ છે, તે1રણુ ઉપર્‌ આકર્ષક ગ્રાસપટ્ટી, પુષ્પ- 
માલા અને ઊષ્વપવ્મની પક્તિની રચના છે. એની ઉપરના ઉદ્ગમનો મપ્યમાં 
ખેડેલ કુબેરનું' શિલ્પ છે, એની ચોતરક્‌ શરસેનકતું સુશોભન છે, ખત્તકની નીચેના 
ભાગમાંની ચદ્રથાલાની મધ્યમાં પયુ આવુ જ ધસાઈ ગયેલું કુખેરનુ શિલ્પ 
નજરે પડે છે. ગર્ભ ઝ્ૃડનું દ્રાર નાશ પામ્યુ' છે, ગભઝૃડની દીવાલેના મથાળે 
ત્રિકાણાંકિત ઉત્તર, ઊ્ષ્વપદ્મ અને ચ્રશાલાનાં સુશોભનોથી અ'કિતિ કપોતને! 
થર છે. ગર્ભગૃહ ઉપરના પચછાધ સર્પાકાર શિખરના તમામ થર ચહશાલા વડે 
અલફૃત કરેલા છે. પચકછાઘનાં તીચલાં ત્રણુ છાઘોના ખૂણા પર એક એક 
કુણુફૂટ છે, ૨૬૭ 

પીડારા(તા. કક્યાણુપુર, જિ. જામનગર)તુ પ્રાચીન સૂર્યમંદિર (પટ્ટ ૧૮, 
આ. ૭૭) પૂર્વાભિમુખ છે. એતું માત્ર ગભ ગહ જળવાઈ રહયું છે. ગર્ભ ગૃહની 


૧૫ સુ'] સ્થાપત્યઝીય સ્મારકો (૩ર૩ 


આગલી દોવાલમાં આવેલાં બાકેરાં એની આગળ મ ૩પ હોવાનું સૂચવે છે, 
ગંભઝૃહ પરના પ'ચછાધ શિખરતું સોથી ઉપરનું ૭ાઘ નાશ પામ્યુ છે. નીચેનાં 
હાધોમાં તીચેથી ઉપર જતાં દરેક બાજુએ અતુક્રમે ૫, ૪, ૩ અતે ૨ ચ'“- 
રાલાનાં સુશોભન છે. દરેક છાદ્યના ખૂણાએ પર કર્ણ ફૂન્તી રચના છે.૨૯૮ 


જતી પ્રેવડ(તા. એ'ખામ ડળ, જિ. ન્તમનમર)ના સાંધાર પ્રકારના કાલિકા 
માતા મ'દેર(પટ્ટ ૨૯, આ. ૭૮)નું' અધિષ્ઠાન પશ્મકુભ, કલશ, વાજન, ક'ધર, 
ઉત્તર, વલભી, ઊષ્વ પદ્મ, કપે!)ત, પદિકા વગેરે થરોથી મ'ડિત છે. ગ્ભઝૃહની 
સાદી દીવાલોના મથાળે ઊર્ષ્વપદ્ા, પલ્લવપદ્િકા અતે કપાતને થર છે. ગૂઢ- 
મ'ડપની દીવાલે સાદી છે, પણુ એની બતે બાજુએ એક એક વાતાયન છે, 
વાતાયનના મથાળે “૬૩ છાઘ' અને 'શર્સેતક'ની રચના છે. મંડપની દીવાલના 
મથાળે વલભી અને કપે।તને થર છે. ગૂઢમ'ડપમાં ભદ્રક પ્રકારના ચાર છૂટ 
સ્તભ કે. મંડપની આગળની ત્રિકચોકી પછીના સમયનું ઉમેરણુ જણાય છે. 
ગભઝડની ઉપરના પ'ચછાધ શિખરતું દરેક છાપ ચારે બાજુએ નીચેયા ઉપર 
જતાં અનુક્રમે ૫, ૪, ૩, ર અને ૧ ચદ્રશાલા વડે અલ કૃત કરૅલુ' છ્ે,૨૯૯ 


રેગામ(તા, પેરરબદરે, જિ. જૂનાગઢ)નુ' ચામુડા માતાતું પ્રાચીન મ દિર્‌ 
નવનિર્માણુ પામ્યુ' છે, હતાં એમાં કેટલાંક જૂનાં લક્ષણુ જળવાઈ રહ્યાં છે. આ 
પૂર્વાભિમુખ મ'દિર્‌ ગભૃહ અને ચાર ચોરસ સ્તભોવાળા ગૂઢમ ડપતુ' 
અનેલુ' છે. ગભગઝૃહની દીવાલેના મથાળે વલભી અને કપોતને! થર છે અને 
એની ઉપરતા ફ'ઠથી મ'દિરનું' પ'ચહાધ્વ શિખર શરૂ થાય જે. પાંચ થરો પૈકી 
નીચેતા ત્રણુ અસલ સ્વરૂપના છે; એ ચદ્રશાસા વડે વિશ્ષષિત કરેલા છે. ઉપરના 
એ થર્‌ પછીના સમયના છે.૨૦૦ 


ભાણુસરાનું મ'દિરે ન. ૪ પશ્ચિમાભિમુખ છે. ગભઝ્રહતી દીવાલે!ના મથાળે 
“વલભી અને કપોતને। થર છે. એની ઉપર આવેલ પચણાધ શિખરતનુ છેક 
ઉપરનું ૭ાઘ નષ્ટ થયું છે, બાકીના ચાર થરેમાં નીચેથી ઉપર જતાં દરેક 
બાજુએ અનુક્રમે ૫, ૪, ૩ અતૅ ર્‌ ચદ્રશાલાનાં અલ'કરણુ છે. આ થરેના 
ખૂણે આવેલાં કણુ કૂટ ઊતરતી પ'કિતનાં છે.૨૦૧ 


બીલેશ્વર્નુ' સાંધાર શિવમ'દિર્‌ (પટ્ટ ૨૦, આ. ૭૯) કદમાં ઘણુ મોટુ છે. 
એના અધિષ્ઠાનતી થર-ચો!જના કદવારના વરાહમ'દિર્‌ સાથે સામ્ય ધરાવે છે. 
ભ'દિરની દીવાલે! બહારની તથા અ દરતી બાજુએથી વિવિધ ઘાટના ભી'તા-સ્ત'ભેો 
“વડે વિભૂષિત કરેલી છે. દીવાલે।ના મથાળે વલ્ષભી અતે કપોતના થર્‌ છે. ગભ”ઝહ 


૨૨૪] સેત્રક કાલ અને અતુ-મૈત્રક કાલ [ ક. 


ઉપરના સર્પાકાર શિખરતાં ૭ છાદ્લો પૈક્ટી નીચલાં પાંચ ચદ્રશાલાનાં સુશોભન 
ધરાવે છે. એમતા ખૂણા કણૂફૂટોથી વિભૂષિત છે. સોથી ઉપરનો થર સાવ સાદો 
છે, એ પર્‌ આમલક અને કલશતી રચતા છે. રિખરના પૂવ ભાગે ઉત્તુ ગ-નિ્ગત 
શરસેતકતી રચના સેલ કી કાલના શિખરત1 અગ્ર ભ્ઞાગે રચાતા રાકનાસની ગરજ 
સારે છે. શિખરના યરેોના ખૂણાએ। પર પ્રેથોજાયેલાં કણુંફૂટાતુ' આકારવૈવિષ્ય 
તાંધપાત્ર છે. ગભ ગૃહમાં આવેલુ” મોટા કદતુ' સ્વય ભૂ શિવલિંગ (ખડકને ભાગ 
હોય તેવુ) ખંડિત થયેલુ છે. ગભગ્ૃહની ઠ્રારશાખા પછીના સમયની છે. આ 
મ દિરતો સમય સાતમી સદીના પ્રાર્‌ભને હોવાતુ' ગણાય છે.૨* ૨ 

નાગર સ્થાપત્ય સ્વરૂપના દેવાલયમાં સમય જતાં દાઘ્યાન્વિત શિખરને સ્થાને 
રૂખાન્નિત શિખરનુ' સ્વરૂપ પ્રચલિત થયુ'. અ નવા સ્વરૂપના ધંડેતરતી આર ભિક 
અવસ્થામાં છાઘાત્વિત રેલી અને રેખાન્વિત રેલીના સ'મિશ્રણુતી સ કરમણુ-અવસ્થા 
નજરે પડે છે. સમય જતાં એમાં ષાદ્યાન્વિત લક્ષણેતું પ્રમાણુ ઉત્તરોત્તર ધટતુ' 
ગયુ' ને એની જગ્યાએ રૅખાન્વિત લક્ષણાતુ' પરમાણુ ઉત્તરોત્તર વધતું ગયુ. રેખા” 
ન્વિત શિખરશેલીનેો પૂણુ વિકાસ યતાં એમાં છાદ્યાન્વિત શેલીનાં લક્ષણે।ને સદ'તર્‌ 
લે।પ થયે. 

આ સ'કમણુ-અવસ્થાતાં મદિરેનાં શિખરેમાં રચનાની દૃષ્ટિએ મુખ્યત્વે 
ખે ભેદ જેવામાં આવે છે : 

(3) કેટલાંક મ'દિરોનાં શિખરોતી રેખાએમાં ઊડા કોતરેલા ચદ્રશાલા- 
યુક્ત સમતલ ચરેનાં લક્ષણુ જળવાઈ રહ્યાં છે. 

ભાણુસરામાં મ'દિરે ન. ૨ ની ઉત્તરે મંદિર્‌ ન. ૬ પૂર્વાભિમુખે આવેલુ' છે. 
એ ધણી નીચી ઊભણી ઉપર છે. એનાં એ અધિષ્ઠાનોમાં ઉપાન, કુમુદ, વાજત, 
કપે।ત, ક્ષેપણુપટ્ટિકા આદિના થર છે. મ'દિર્ની સાદી દીવાલોના મથાળે ઉત્તર અને 
ફપો!તના થર છે, મ'દિરેતું શિખર ૭ાધ અતે રેખાન્વિત શિખરરૈલી વચ્ચેની 
પ્રાથમિક અવાંત્તર દશાતુ' છે, શિખરની રચનામાં ભદ્રનિગમ છે. એ તથા એની 
ખને બાજુએોની કોણુની રેખામાં અરવકેત થયેલા સમતલ થર અધ ચ%્રશાલાનાં 
સુશે।ાભનોથી અકક્િત છે, કેોણુ પરના કણુફૂટોમાં આમલસારની ભાતનુ' 
સુરેખ રેખાંકન નજરે પડે છે. આ પ્રકારની વિશિષ્ટ રચના «યાર્‌ પછી શિખરની 
સખાઓમાં દેખા દેતી જ્નાલ અતે લતાની રચનાની ફ્ઞરૂઆતની શુ. સૂચન ફરે 
છે. શિખરતેો ઉપલે। ભાગ નાશ્ચ પામ્યો છે.૨*5 

ભાણુસરાના મ'દિર્‌ ત. ૧ તી પ્રાર્થામેક કક્ષાની રેખાન્વિત શિખરશેલીને॥ 
વિકાસ સૂત્રાપાડા(તા. પાટણુ-વેરાવળ, જિ, જૂતાગહ)તા સૂય મ'દિર(પટટ ૨૧, 


૧૫સ1 સ્થપ્પત્યકીચ સ્સારકેા (૩૨૫ 


આ. ૮૦)ના શિખરમાં સો પ્રથમ જેવા મળે છે. શિખર પર જાલ તરીકે 
અ'કિત થચેલ ભાત એના ઊ'ડા તક્ષણુ વગેરેને કારણે સરસ ઉઠાવ આપે છે, 
છાધ-શિખરની પરિપાટીની ઝલક પણુ એટલી જ ઉત્કૃષ્ટતાપૂવક અ'કાઈ છે; એના 
અ'કન સાથે રેખાના સામર્થ્યને પણુ સારે અવકાશ મળ્યો છે. રિખરતો સમમ 
સર્પાકાર ધાટ, મધ્યમાં અ'કિત ચથેલ ચ'દ્રશાલાના ક્રમશઃ મોટાથી નાના કદને 
ધાટ તથા એની ખાજુમાં એ જ કમે અધચદ્રશાલાના સ'થોજિત આકારનાં 
કણુફૂટો સૂત્તાપાડાના સૂર્ય મદિર્નું શિખર કમશઃ રૅખાન્વિત બનતું હોવાનું 
સૂચન કરે છે. એ દૃષ્રિએ આ શિખરનું ધણું મહત્ત્વ છે. મડપ અને પ્રદક્ષિણા 
પથ પરનાં છાવણુ ઢળતા ઘાટનાં છે. એના પરનાં ચ'દ્રશાલાનાં અકન અધૂરાં 
ર્હેલાં છે, આ મદિરે સાતમી સદી આસપાસતુ છે.૨૦?* 


કાલાવડ( તા. કાલાવડ, જિ. નનમનગર ઝના કેાટેશ્વર મ'દિર્નો મ'ડપ નાશ 
પામ્યો છે, એના સમચેોરરસ ગર્ભગ્૩તી દીવાલે।!માં ઉપાન, પવા ક્ષેપણુ, કુમુદ 
ક્ષેપણુ, સર્પ, વાજન, ક્ષેપણુ, ઉષ્વપદ્મ, પદ્િકા, વાજન, કધર, ઊષ્વપવા, કપાત, 
ક્ષેપણુ, પદિક!, પાદ, ઉત્તર, કપ વગેરે થરેતુ' કમશઃ આયેાજત થયેલું છે. 
વળી આ થર-ર્ચના પરત્વે આ ચરે! અગાઉનાં મ'દિરે।માં દેખા દેતા આ જ પ્રકારના 
થરો કરતાં વિશિષ્ઠ પ્રકારનુ' કોશલ પ્રગટ કરતા છેવાયો મ દિરિસ્થાપત્યની 
અવાંતર્‌ અવસ્થાના સૂચક બની રહે છે. પટ્ટિકાના મથાળે નાના કદતી ચદ્રશાલાની 
હરોળ અ'કિત થયેલી ન્નેવામાં આવે છે. ગર્ભગૃહ ઉપરના પ્રાથમિક કક્ષાના 
રખાન્વિત શિખરમાં છાધની પશિપાટીની એ'ધાણીએ નજરે પડે છે. શ્િખરના 
નતલડતી ચદ્રશાલાનાં રૅખાંકન જૂની ઘરૅડનાં જણાય છે. સોથી ઉપરની ટોચતું 
આપલક પણુ ભારે કદતુ જણાય છે. આ મદિર સૂત્રાપાડાના મદિર કરતાં 
થોડું વહેલું હોય એમ જણાય છે.૨૦૫ 


અખોદર ( તા. કેશોદ, જિ. જૂનાગઢ ) તથા પાંછતર( તા. ભાષુવડ, જિ. 
જામનગર )નાં સયમ દિરેોથી મદિર્શ્ઞિખરમાં રેખાની પરિપૂણુંતા પ્રગટતી શરૂ 
થતી જણાય છે. અખોદરતુ' સૂયમદિર (પટ્ટ રર, આ. ૮ર ) રચના પરત્વે 
સૂત્રાપાડાના સૂયમ'દિર્‌ સાથે સામ્ય ધરાવે છે, પરતુ એ કદમાં એનાથી ઘણું 
મોટુ છે. એની સાદી દીવાલેના મથાળે ઉત્તર, ઊ્ષ્વપવ્ા, કપેત, વાજન, કઠ 
અને કપોતના થર છે. કપોતના થરમાં ઉત્તર તથા દક્ષિણુ બાજુએ પાંચ પાંચ 
અને પશ્ચિમ બાજુએ ત્રણુ ચ'દ્રશાલાનાં સુશોભન છે. ઉત્તર તરફથી કેટલીક 
ચ'દ્રશાલાની મપ્યમાં તથા આજુબાજુ માનવમુખ ( ભૃત ) કોતરૅલાં છે, પશ્ચિમ 
તરકેતી એક ચ'દ્રશ્ચાલામાં આવાં સામસામાં આવેલાં એ માનવસુખોમાંથી 


૨૨૬] શૈત્રક કાલ અને અતુ-પૈત્રક કાલ [ 3. 


તોરણુ પ્રગટવું દર્શાવ્યું છે. મ'ડપ અને ગ્રદક્ષિણાપથતું છાવણુ સપાટ છે, ગભંગ્હ 
પરતા શિખર્‌ પરની જાલક-ભાત ઉઠાવદાર અને સુરેખ છે. આ મદિર્‌ સત્રા- 
પાડાના સમય આસપાસનું છે.૨૦૨ 


પાછતરનું સૂય'મ'દિર્‌ (પટ્ટ ૨૧, આ. ૮૧) સદેવ'ત સાવલિગા તામે પણ્‌ 
એાળખાય છે. મૂળમાં આ મદિર્‌ સાંધાર પ્રકારનું હતુ, પર'તુ એના પ્રદક્ષિણા- 
પથ અને મ'પ નાશ પામ્યા છે. ગભ*ગ્રહની સૂર્ય મૂર્તિને જૂનાગઢ મ્યુઝિયમમાં 
ખસેડવામાં આવી છે. રેખાન્વિત શિખર પરતા ચદ્રશાલાનાં સુશે!ભનેના થરને 
ભદ્ર ભાગે બે વિભાગમાં મ'્યલતાની માફક વહેચી નાંખેલ છે. કોણુ પરનાં 
સુશોભનાને! ધાટ પણુ એ જ પ્રકારતો છે, પર'તુ એમાં ચડતા ઊતરતા ક્રમે 
કમ્‌ ગોડવીને વૈવિધ્ય આણ્યું છે. શિખર પરની સુશેભન-શેલીનો વિકાસ આ 
સદિરે સૂત્રાપાડા પછીનુ'--આઠંમી સદીના પૂર્વાધનું હોવાનો સ'કેત કરે છે.૨૦% 


(૨) કેટલાંક મ'દિરોનાં રેખાન્વિત શિખરે।માં સમતલ થરો આછી કો 
તરણીને લઈ ને ભરચક લાગે છે ને એ થરે।માં બધે ન્નલક નામે ભ્રાતતી કોતરણી 
પણુ જેવામાં આવે છે; દા. ત, ધ્રાસણુવેલ(તા. એખામ હળી, જિ, જામનગર)નાં 
મગદેરાં નામે જાણીતાં થયેલ અને એક જ જગતી પર્‌ આવેલાં સપ્તાયતન 
ગ્રકારનાં મ'દિરે( પટ્ટ ૮, આ. ૬૮; પટ્ટ ર૩, આ. ૮૩)માં મધ્યમાં મુખ્ય 
મ'દિર અને એને કરતાં બીન્ન' ૭ મદિર છે. મ દિરને ફરતી ભમતી હોવાના અવશેષ 
ઉપલબ્ધ બન્યા છે. મુખ્ય મ'દિરિતું' તલદ્શન પ'ચર્થ-પ'ચનાસિક છે. ગમતા 
ઘેદીબ'ધની ઉપર મ'ડોવરની દીવાલેના મથાળે રેખાન્વિત ભાતીગર શિખરની 
રચતા છે. મ'ડ૩૫ પરતુ' છાવણુ તથા શુકનાસ નાશ પામ્યાં છે, પણુ મંડપના 
ભદ્રક સ્ત'ભ અને એના પરના પાટઠા અવરેષરૂપે સલામત છે. 

મુખ્ય મંદિર્તી આજુબાજુનાં ૭ મ'દિરેમાંતું એક ઉત્તરાભિમુખ મદિર 
સપ્તમાતૃકાનુ' હોય એમ એની સચવાઈ રહેલી પીડિકા પરથી જણાય છે. 


શિખર પરતી ચ'દ્રશાલાતી ભાત સૂત્રાપાડા કરતાં વિકસિત સ્વરૂષની, પરતુ 
રડ મ'દિર્સમૂડના શિખર પરતી ભાત કરતાં એછી ઉઠાવદાર્‌ લેવાને કારણે 
આ મ'દિર્‌ ઈસુતી આઠમી સદીના ઉત્તરાર્ધતુ' હોવાની ધારણા છે.૨*% 


ધ્રાસણુવેલના મગદેરાની રેખાન્વિત રિખર-ર્ચના સાથે પ'ચરથ તલદર્શ નર્નાં 

ખીજ' મદિરેોમાં મિયાણીવુ મદિરિ ન. ર, ઘૂમલીનુ ગણેશમ દિર્‌ અને 
ન'દીશ્રતા મ'દિર્‌ ન. ૪ તે! સમાવેશ થાય છે, શિયાણી મંદિરે ન. ર(પટટ ૨૪, આ. 
૮૪)તા ગભ'્રહતો વેદીબધ મગદેરા કરતાં તાજુક છે. વેદીખધ પરતી મ'ડોા- 


ષ્પસુ] સ્થપ્પત્યફીય સ્સારકેા [૩૨૭ 


વરની દીવાલોમાં મષ્યે રત્નપટ્િકા અને દરેક દિશાએ મધ્યમાં ઉદ્ગમ-મ'ડિત 
એક એક ગવાક્ષની રચના છે, મ'ડોવરના મથાળે આવેલ વર'ડિકા અને ક ઠના થરની 
ઉપરથી રેખાન્વિત શિખર શરૂ થાય છે. એના ભદ્દ અને કર્ણુમાં ચદ્રશાલા, 
અધ ચદ્રશાલા અને આમલકન્કર્ણુફૂટોની વિશિષ્ઠ ભાત સપણ તરી આવે છે. આ 
મદિર હાલ ગણેશમ'દિર્‌ તરીકે એળખાય છે, પણુ એ મૂળમાં શિવમ દિર્‌ હતુ. .૨*૯ 


ધૂમલીતું ગણૅશમ દિર (પટ્ટ, ર૪, આ. ૮૫) નવલખા મદિરિતી દક્ષિણુ 
ખાજુએ આવેલું છે. હાલ તો માત્ર ગલ મૃહ અતે એના ઉપરનું રેખાન્વિત 
રોલીતું શિખર ઊભુ છે. એની. આજુબાજુનો પ્રદક્ષિણાપય તથા ગૂઢમ'ડપ નાશ 
પામ્યાં છે. શિખર પરતી જલક-ભાત મિયાણી કરતાં વિકસિત સ્વરૂપની છે. ૨૧ * 
નદીશ્વર મદિર ન, ૪ પણુ આ પ્રકારનું છે. ૨૫૨ 


લાકરડા(તા, વિશ્પુર, જિ. મહેસાણા)માં પ્રાક્‌-સોલ કી રેલીની વિશિજૃતા 
ધરાવતું એક પ્રાચીન મંદિરે આવેલુ* છે, અસલ આ મદિર શિવમ દિર્‌ 
હશે, પણુ હાલમાં એ ' દેૈમરાનુ દેર્‌'' તરીકે એળખાતું હનુમાનત્તું મ દિર્‌ છે. 
મ'દિરતા પ્રાંગણુમાં હતુમાનની એક ભવ્ય મૂર્તિ આવેલી હેોવાયી એ આ નામે 
એળખાતુ લાગે છે. મૂળ મદિર્‌ ગભ ગૃહ, અ'તરાલ અને ગૂઢમ'ડપનું બનેલુ' છે. 
પીડભાગમાં વેદીબખધ અને વર'ડિકાના થર સિવાય મંદિરની દીવાલે સાદી છે. 
ગભ'કૃહ પરતા સૂર્પાકાર શિખરમાં બાર સમતલ થરની રચના નોંધપાત્ર છે, 
આમલક વગેરે ગુમ થયેલાં છે, અ'તરાલ પર શુકનાસની રચના છે. ભારે કદના 
ખાર સ્તભે। પર રેકવેલા મ'ડપતનુ' ૭ાવણુ સપાટ છે. 


મદિરની આગળ એક અલગ ચતુષ્કી( ચોકી )તી રચના છે. આ થતુષ્કીના 
વેદીબ'ધમાં ખુરક, કુભ, કલશ, ગણુની આકૃતિએથી અ'કિત પહોળી પદિકા તથા 
ક્રપોતાલીના થર છે. એની પર દરેક ખૂણે એક એક ભદ્રક ધાટના ચાર સ્ત ભોની 
રચના છે. દરેક સ્ત'ભની કુ'ભીમાં કાટખૂણે ખે ગોાઃખ છે, જેમાં એક વખતે” 
મૂતિશિલ્પે! હોવાનું જણાય છે. સ્તભની ટોચનો ભાગ ભરણી અને શિરા- 
વટીથી અ કિત છે. ભરણીની કર્ણિકા પર્‌ ચ પક પુષ્પો અને પવાદલેોની 
પ'ક્તિએ છે. શિરાવરીમાં કુમાર( કીચક )નાં શિલ્પ છે. ૨૧૨ 


* રાડા(તા. હિ'મતનગર, જિ. સાબરકાંઠા)માં સાત મદિરોતુ' ઝૂમખુ' છે.૨૧૩ 
આમાં મદિર ન. ૩ અને પ ની વચ્ચે કુંડના કાંડે આવેલું મદિર ન. ૪ માત્ર 
એની જગતી સિવાય હવે સપૂણું નાથ પામ્યું છે.૨૨૧૪ આ મંદિરના અવરોષ 
ચારે બાજુએ વેરાયેલા છે, લાડચી માતાના કુ'ડ તરીકે જાણીતા આ લ બચોરસ 


3૨૮] સૈત્રક કાલ અને અનુ-મેત્રક કાલ [પ્ર. 


કૃુ-ડના ચાર ખૂણે આવેલાં ચાર નાનાં મદિર ૨૨૫ રચના પરત્વે મદિર્‌ ન. 
૩ અને પ સાથે સામ્ય ધરાવે છે. 

આ મદિર પૈકી મદિર ન. ૭ સિવાયનાં બાકીનાં ખીન્ન' મદિર કદમાં 
નાનાં છે અને એ ચોર્સ કે લ'બચેરરસ ગર્ભ મૃહ અને એની આગળ આવેલ એવા જ 
ધાટની શૂ'ગારચોકી કે અધ મડપનાં બનેલાં છે. તલદશષન પરત્વે તેએની દીવાલે! 
ભ્રદ્ર પ્રતિસ્થના નિગ મોથી અ'કિત છે, પણુ મદિર ન. ર ની દીવાલે! સાવ સાદી 
છે, એમાં કોઈ નિગમ નથી. મદિર્‌ ન. ૩ ના પ્રતિર્થની રચના ભીતા-સ્ત ભો 
જેવી છે. તેઓના મથાળે હોરત્રહણુક અને ચોરસ ભરણીની રચના છે.૨ ૬ 
મદિર નં. ર ની ઉપરના સૂર્પાકાર છાવણુમાંનો ચદ્રશાલાથી અકિત સૌથી 
નીચલા થર સિવાયનો ઉપરનો તમામ જ્ઞાગ નાશ પામ્યા છે.૨૫૭ 

રોડા મદિરસમૂડની શૃ'ગારચે।1ફીએ। પરનાં ફાંસતા-ઠાવણુ ખાસ ધ્યાન ખેચે 
તેવી ર્ચતાવાળાં છે. આ છાવણોની આગળની ર થિકામાંનાં શરસેનક મૂતિ શિલ્પેથી 
અલગૃત કરેલાં છે.૨૫૮ વળી મદિર ન. ૭ ના મઠપ પરતું ફાંસના-છાવણ્‌ તેર 
અને ચેઝરલાના ચૈત્યયૃહ તથા એસિયાના હરિઠર્‌ મદિર ન. ૧ સાથે રચના- 
ખાખતમાં સામ્ય ધરાવે છે.૨%“ એમ છ્તાં ચદ્રશાલાના છાવણુના થર પરનાં 
સુશોભન એને અભિનવ ઘાટ ખદ્યે છે. 

આ મંદિરે પૈકી કોઈમાં અભિલેખ નચી અને તેથો તેએનોા સમય 
આ કાલનાં અન્ય મ'દિરેનતી માકક માત્ર રચના અને કેતરણીની શેલીના આધારે 
જ નક્કી થઈ શકે. સાતમીથી નવમી સદી સુધીમાં ભારતવર્ષમાં અન્ય સ્થળે 
બ'ધાયેલાં મંદિરે સાથે રચના પરત્વે આ મંદિરે સામ્ય ધરાવે છે. વળી 
સૌરાષ્ટ્રનાં ઘૂમલી, પાછતર, મિયાણી, વિસાવાડા વગેરે સ્થળાએ આવેલાં મદિરા 
સાથેનુ તેઓતું રચનાસામ્ય પણુ આ મ દિર્સમૂહ આઠમી સદીના પૂર્વાધ નો હોવાનુ' 
સૂચવે છે,૨૨૯અ 

મંદિરે ન. ર્તું શિખર ફાંસાકાર છે, જ્યારે બાકીનાં બધાં મ દિરેનાં 
શિખર એકાંડી રેખાન્વિત શિખરશેલીનાં છે. આ મ'દિરેનાં શિખર પ્રાફ-સોલ કી 
કાલનાં છાઘાન્વિત સર્પાકાર ધાટનાં રિ ખરે! પછીના ચૌલુકચકાલના પ્રારભના સળગ 
ઉભડક વળાંકવાળાં રૅખાન્તિત શિખરની શેલીની વચગાળાની અવસ્થા દર્શાવે છે. 
શિખર પરતી જાલક-ભાત સૂત્રાપાઠા, પાઠ્તર અને ધ્રાસણુવેલતાં મ'દિરેતાં 
શિખરની નજ્નલક-ભાત કરતાં સુવિકસિત છે. 

આ તમામ મ'દિરેની દીવાલે એના પર આવેલા સુરોિત ગવાક્ષો સિવાય 
સાદી છે. આ મ'દિરોની પીઠમાં ભીટ, જડયમુ'ભ અને પદિંકા (સાદી અથવા 


૧૫સુ'] સ્થપ્પત્યકીય સ્મારકેપ [૩૨૯ 


સાંકળી અને તમાલપત્રની ભ્ાતથી વિભૃષિત), તો કેટલીક વખતે વેદીબ'ધમાં 
કૂલવેલ-ભાતથી અ'ક્તિ અ'તરપત્ર અથવા લૂમા અથવા કલિકાથી અ“કિત 
કપે।)તાલીના થર્‌ જોવામાં આવે છે.૨૨૦ મ'ડોવરના મથાળે કયાંક અધ'વત્તાકાર 
કમલ-પુષ્પાની હારમાળા (મદિર ન'. ૧), કયાંક સાંકળી અને તમાલપત્ર (મ'દિરે 
ન. ૩), કયાંક પુષ્પપક્તએ (મદિર ન. ૬ અતે છ), તે! કચાંક મ્રાસપટ્ટી- 
(મદિર ન. ૪)નાં અલ'કરણુ છે.૨૨૧ 


આ સ'દિરેના ગર્ભગૃહની દ્રારશાખાના વૈવિષ્ય અને કોતરકામની ઉત્કૃણ્તા 
પ્રશ'સનીય છે. મદિર ન ર અને ૩ની દ્રારશાખા ફૂલવેલ-ભાત, કલ્પલતા, દૈવી 
તેમજ અર્ધદેવી સ્રી-પુરુષાનાં યુગલ-શિલ્પોથી અ'કિત છે. મદિર્‌ ન. ૩ અને 
છ સિવાયનાં મ'દિરેનો દ્દારશાખા ત્રિશાખ છે. આમાં મ'દિર ન ૩ની દ્રારશાખા 
તા અત્યત રમણીય છે, દ્ારશાખાના ઉદુ'બર્‌ અને મ'દારક(માણુ)માં મધ્યે 
આવેલાં ફૃક્ષ કે જક્ષલતાની બને બાજુએ પક્ષીઓનાં શિલ્પ હતાં, જે હવે 
ધણાં ધસાઈ ગયાં છે. આ ઠ્દારશાખા પચશાખ્ષ પ્રકારની છે. એમાં ડાખી 
બાજુની મષ્યશાખાના રૂપસ્ત'ભના ગવાક્ષેમાં શિવ, શિવ-પાવ5તી અને અર્ધ- 
નારીશ્રરનાં શિલ્પ છે. જમણી બાજુની શ્ઞાખાના રૃપસ્ત'ભમાં વિષ્ણુ અને 
લદ્દમીનારાયણુનાં શિલ્પ છે. ર્પસ્ત ભની બ'ને બાજુની શાખાએ માં સિ હવ્યાલનાં 
શિલ્પ છે. અને ગર્ભ દ્વાર તરફથી અ'તિમ શાખામાં અ'કિત કરેલ રત્તશાખાનું 
આકાર-સોષ્ઠવ અપ્રતિમ છે, દીવાલ તરક્તી પત્રશાખા પણુ એવી જ નયનરમ્ય 
જે. શાખાઓના નીચલા ભાગૅ ગગા-યમુના અને દ્વાર્પાલનાં શિલ્પ છે. ઉત્તરાંગની 
ગવાક્ષ-પ'ક્તિમાં અનુક્રમે અહા, કુખેર, વિષ્ણુ, શિવ, ગણેશ વગેરેનાં શિલ્પ છે. 
અને બાજુની દારશાખામાં હરિ અને હર્‌-સમૂડનાં સિલ્પોતુ' સ યોજન હોવાથી 
હ, ઉ. પ્રે. શાહ આ મદિર હરિડરનું હોવાનું સૂચવે છે. આ મ ઠદિરની જ'ઘાના 
પશ્ચિમ દિશાના ગોખમાં અજૃભુજ હરિડરતુ' ધસાયેલુ' શિલ્પ એમના આ સમતતુ 
સમથન કરતુ લાગે છે,૨૨૨ 


મ'દિર્‌ ત. $ ની દ્વારશાખામાં ગગા-યમુનાનાં શિલ્પ અને ઉત્તરાંગમાં નવત્રહ- 
શટ કેતરેલાં છે.૨૨૩ 


આ મ'દિરેના સ્તભ ચોરસ (રુચક) ધાટના છે. એના મથાળે ધટપલ્લવની 
આકૃતિઓ કોતરેલી છે. ધટપલ્લવની નીચે ફૂલવેલ-પટ્ટિકા અને એની નીચે 
અર્ધભૃત્તાકાર ધાટમાં કહ્પવલ્લીનાં આલેખન છે.૨૨૪ કયારેક સ્ત'ભતા મથાળેથી 


હ 


83૦] જૌત્રક કાલ અને અતુ-એત્રક ડાલ [પ્ર 


શિરાવટીની નીચે જીતિંમુખાની પદિકા અને ઝુઢલિત કાનસોની રચના જવામાં 
આવે છે. એક ચે!ફીના સ્ત ભમાં કલશ અતે તાગપારાતું' આલેખન ઉત્ૃષ્ટ 
કે।ટીનું છે. 


આમાંનાં કેટલાંક મ'દિરોની સમતલ છતે।માં આડાં-ઊભાં ચે।કઠાં બનાવીને 
તેઓને ફૂલવેલ ભ્રાતમાં ૩ ડારેલાં છે.૨૨૫ કેટલાંક મ'દિરેની છતો સોલ કી 
કાલમાં “ણીતી થચેલ અર્ધ કૃત્તાકાર કરે।ટક(નાભિઈ'દ) પ્રકારની છે. તેઓના 
ઘૂમટાકાર થરોમાં ચ'પક-કલીતો થર અને ગજતાલુ(કોલન્કાચલા)ની રચના જવામાં 
આવે છે.૨૨૬ 


પૂર્વાભિમુખ આવેલું મ'દિર્‌ ન. ૨ શિવમદિર છહેવાતુ' એતી જ ઘાના 
ગવાક્ષોમાં આવેલાં શિલ્પે1 પરથી સૂચિત થાય જે. ઉત્તરમાં શિવ, પશ્ચિમે ઉમા- 
મહેશ્વર અને દક્ષિણે ગણુશનાં શિલ્પ છે. ગભ ઠ્દારતી ત્રિશ્ાખ દ્વારેશાખાના મથાળે 
ઉત્તરાંગમાં દેવમૂર્તિ એ (મધ્યમાં શિવ) ઉપરાંત વાદકેો અને મિથુને નાં રિહ્પ છે. 
દારશાખાના લલાટમાં ગણેશનુ' શિલ્પ છે.૨૨૭ 


મ'દિર ન. રતી દ્વારશાખા અત્યત અલ'ફૃત છે. 


કુ'ડ પાસે આવેલું પૂર્વાભિમુખ મદિર ન. પ વિષ્ણુમ દિર્‌ હોવાની ધારણા : 
છે, મ'દિરેની ઉત્તર તથા દક્ષિણ દીવાલે અનુક્રમે વરાહ અને નૃસિ હનાં શિલ્પ છે.૨૨૬ 

મ'દિર્‌ ન. ૬ ધણુ કરીને સયમ દિર્‌ છે. એની પાછલી બાજુની દીવાલના 
ગવાક્ષમાં સૂર્યના મૂતિષ છે. એની દ્ારશાખોના ઓતરગમાં નવગ્રહનો પટ્ટ છે. 
મ'દિરની દક્ષિયુ અને ઉત્તરની દીવાલની જ'ધાના ગવાક્ષોમાં અનુકમે પ યાગ્નિતપમાં 
લીત પાવતી તયા ગણેશનાં શિલ્પ છે.૨૨૯ 


પૂર્વાભિમુખ મદિર્‌ ત. ક શિવમ દિર છે. ગર્ભ મૃહની દીવાલની જ'ધાના 
પાઠ્લા ગવાક્ષમાં- શિવનુ' શિલ્પ છે. મંદિરના મંડપની દક્ષિયુ દીવાલના એક 
ગવાક્ષમાં પગમાં નૂપુર ધારણુ કરવામાં નિમગ્ન સિ'હારૂહ પાર્વતીનું સુદર શિલ્પ 
છે, ઉત્તર દિશાની દીવાલના ગવાક્ષમાં ગણેશ છે.૨૨૦ 

શડાનાં મ'દિરોતો તલમાનની દષ્રિએ અભ્યાસ કરતાં જણાય છે કે મ'દિરે 
ન'. ૧, ૪ અતે ૬ના તલમાતતી મધ્યમાં એક નિગ'મ-ભદ્રની રચના હોવાથી એ 
“ત્રિર્થ' પ્રકારનાં છે, જ્યારૈ મ'દિર્‌ ન. ૩, પ અને ૪ ના તલમાનમાં ભ્રદ્ધ અતે 
પ્રતિર્થ એમ ખે નિગમ હોવાથી એ “પચરથ' પ્રકારનાં છે. મદિર ન'. ર 
'એકર્થ' પ્રકારનું છે. મ'દિરે ન. ૬ તી આગળની શગારચોકી પાછલા સમયમાં 
ઉમેરાયેલી છે. મ'દિર્‌ ન'. ૭ તે! ગૂહમ'ડ૫પ વિસ્તૃત છે. એની આગળની શૃ'ગારચોકી 


૧પસું] સ્થપ્પત્યટીય સ્મારકે [૩૩૧. 


નાશ પામી છે. આ મ'દિરિના ગર્ભમૃહની દ્ારશાખાના લલાટબિંબમાં લકુલીશ્નું શિલ્પ 
છે. આ સ'દિર અહીંના મદિરસમૂહમાં સૌથી પાછલા સમયનું જણાય છે. 


શામળાજ(તા. ભિલોડા, જિ. સાખરકાંઠા)તા ખાક-ચોક નામના સ્થળના 
વાયવ્ય કોણુ પર્‌ એક પ્રાચીન સૂય મદિર આવેલું છે. મ દિરેના ગર્ભ ચૃડની દ્ારશાખા 
પરની પહાળી પદ્ઠિકા તથા ચદ્રશાલાનાં સુશોભન રેડાનાં મંદિરે જેવાં જ છે. 
મદિર લબચોર્સ ગભ મહ, અતરાલ, બતે બાજુએ ઝરૂખા-અ'કિત મડપ અને 
શ ગારચોકીતું બનેલું છે. ગભ હની ચોતરફ પછીના સમયમાં ઉમેરેલે પ્રદક્ષિણા માગ 
પણુ છે. ગભગૃહ પરનું [શિખર નાશ પામ્યું' છે અને મ'દિરતે!। એકથી વધુ વખત 
જણેદ્ાર થયેલો છે.૨૩૨ 

વડનગર(તા, ખેરાળુ, જિ. મહેસાણા)તા અમથેર માતાનાં મદિર આ 
કાલનાં હોય એમ લાગે જ્ે.૨૩૨ 


અમથેા ર માતાનાં મ'દિરોનેો સમૂહ પ્રાકાર-આજત એક મોટા પ્રાંગણુમાં 
આવેલે છે. પ્રાંગણુના નેત્રઠ'ત્ય કેણુની મપ્યમાં સમચોરસ ગભ ગૃહવાળુ આ 
સમૂહતું મુખ્ય મદિર આવેલું છે, જેનો થોડાક જ સમય પૂવે” સ'પૂણું' જીણૅ[દ્ાર 
કર્યા છે, પર'તુ મ'દિરતું અસલ ત્રિર્થ તલમાન ન્નળવી રાખ્યું છે, એવી જ 
રીતે આ મ'દિરની દ્ારશાખા પણુ મૂછી દારશાખા છે. એના રૂપસ્ત'ભ્રમાં 
દશાવતારનાં શિલ્પ કોતરેલાં છે. આ મુખ્ય મદિર્તી પાછ્લી બાજુએ પૂવષ્માં 
પાશ્ચિમાભિમ્ુખ હરોળમાં ચાર મદિર આવેલાં છે, તે પૈકીનું ઉત્તરેથી ખોજુ” 
મદિર લ'બચોરસ ધાટના ગભ મૃહવાળું' છે. બાકીનાં મ'દિરેનાં ગર્ભગૃહોના ઘાટ 
સમચોરસ છે.૨૨૨ આ હરે!ળના બને છેડે આવેલાં મ'દિરોની દ્રારશાખા તથા 
એની બાજુના સ્ત ભોનું રચનાવિધાન એપ્સરખા ધાટનું છે. દારશાખાએ પ ચશાખ 
પ્રકારતી છે, તે પૈકી રૂપસ્તભ પર દશાવતારનાં શિલ્પ હે. એની બાજુની શાખામાં 
વિવિધ ભગીમાં પ્રમથો(બડુકે)નાં શિલ્પ છે અતે એની ખાજુની અ-તિમ 
શાખા ઊમિવેલા-અ'કિત છે, આ શાખાના લલાટ-બિંબમાં ગણેશનું શિલ્પ 
છે. એની ઉપરની પદિકાની મધ્યમાં કોઈકે દેવનું અધકાય શિલ્પ તથા એની. 
બતે બાજુએ અર્ધ-સૂતેલ અવસ્થામાં આલિગિત પરિચારકેોનાં સિટ્ય છે, સોથી 
ઉપર ઓતર ગમાં નવત્રહ-પદટ્દિકા છે અને એની ઉપર પહોળી ગમ્રાસપટિંકા. 
આવેલી છે. દાર-કુભીના ભાગના રૂપસ્ત'ભમાં પ્રમથેોનાં શિલ્પ છે તથા ઉદુબરના 
માણુમાં બે કમલવેલાશ્ત હ'સનાં શિલ્પ છે.૨૨૪ આ બને મહદિરેતી ઠ્રારશાખાને 
સ'લગ્ન ભીતારત'ભે! આવેલા છે. ચદ્રશાલાથી અ'કિત ઝુ'ભીના ઉપરના સ્ત'ભ- 
દ'ડના નીચલા ભ્રાગમાં આવેલા ગવાક્ષમાં ઠ્દારૂપાલનાં શિદ્પ છે, એની ઉપરના: 


-૩૩૨] સૈત્રક કાલ અને અનુન્મૈત્રક કાલ [પ્ર 


સ્ત'ભભ્નાગમાં ધ'ટા અને સાંકળીનું સુરોભ્ન છે, જે એની ઉપર્‌ આવેલા ગ્રાસ- 
મુખમાંથી નિષ્પન્ન થતુ' જણાવ્યું છે, આ મ્રાસપટ્ઠિકા પરને સ્તભ્નવિભાગ સાદા 
ચોરસ ધાટતો છે. અતે એની ઉપર્‌ રશિરાવરી તયા કીચકોનાં સિલ્પેથી વિભૂષિત 
ટેકા (01661668) આવેલા છે. ૨૩ 

આ હરોળ પૈકી લ'બચોરસ ધાટના મંદિરના ગભ ગૃહમાં મૂર્તિ એ પધ- 
રાવવા માટેના સિ'હાસનની રચના ત્રણે બાજુએએ કરલી છે, તેથી સ ભવતઃ આ! 
મ'દિર્‌ે સપ્તમાતૃકાઓતુ' હોય, જેમાં સામેતી દીવાલે ત્રણુ અને બાજુતી 
અને દીવાલોએ બખ્ખે શિલ્પ મળી માતૃકાએ નાં કુલ સાત શિલ્પ પધરાવેલાં હોય. 
અહી'તા ખોદકામ દરમ્યાન સાત માતૃકાએનાં ફ્ષિદ્પ મળી આવ્યાં છે, જે આ 
-અતુમાનને ટેકો આપે છે, આ મંદિરનાં દ્દારશાખા તયા સ્ત'ભો નાશ પામ્યાં છે, 
તે જ રીતે એની ખબાજુતા દક્ષિયુ તરફના ચોરસ મદિર્નાં દારશાખા અને સ્તભે 
નાશ પામ્યાં છે, આ બધાં મદિરેતાં શિખર પણુ નાશ પામ્યાં છે, પરતુ આ 
“સમૂહ પૈકીનું દક્ષિણે આવેલું હાલના પ્રવેશની જમણી બાજુનું” ઉત્તરાભિમુખ 
મ'દિર્‌ લગભગ સ'પૂણું સ્થિતિમાં જળવાઈ રહ્યું છે.૨૨૬ ત્રિર્થ તલમાનવાળા 
આ મ'દિરેતી કણુપીઠં પર્‌ મદિરેતાં મ્‌'ડોવર (દીવાલે) તથા ગભ ગૃહ આગળ 
આવેલા અધમ પના આગલા ભાગે ખે નિગમ-સ્તભ જે. મડોવરતી છેક 
“નીચે ગ્રાસપદિકા છે તેના પર કુભેો, અ'તરપત્રિકા તથા કેવાલ આવેલાં છે. 
કેવાલની ઉપર્‌ સાદી જધા છે, પરતુ એના મુખભદ્રના ગવાક્ષમાં દેવ-દેવીએઓનાં 
શિલ્પ છે, જ'ધા પર મ્રાસપટ્દી, અ'તરપત્રિકા તથા કૈવાલ છે અતે સૌથી ઉપર્‌ 
છાઘ છે. એના પરતે પ્રહારતે થર -ભદ્ર તથા મુખભદ્ર ભ્રાગે લલિતાસતમાં ખેડેલ 
વિવિધ મૂતિશિલ્પોથી અલ કૃત છે. કોણુભાગે શુ'ગિકાઓ છે. ગભ ગૃહ ઉપરતું 
મુખ્ય ફ્ઞિખર્‌ તથા બ્રદ્ન પરનાં ઉર:શૂંગ અને કોણુ પરતી શૅગિકાએ જાલક- 
“ભાતથી સુશોભિત કરેલાં છે. આમ આ મ'દિરતું સ્થાપત્યકીય સ્વરૂપ આ સમૂઠ- 
નાં મ'દિરેની રચના પર પૂરે પ્રકાર નાંખે છે, 

આ મ દિરસમૂહમાં વરાડે, નૃસિ'હે, ત્રિમુખમૂતિ, સૂય , નવત્રહ વગેરે રિદ્પોતું 
“ખાહુલ્ય જેતાં આ મદિરે વૈષ્ણુવ સંપ્રદાયનાં હોય એમ લાગે છે. બજેસે આ 
મ'દિર્સમૂડુ ૧૩ મી સદીને હોવાનું તૉંપ્યુ' છે,૨૨૭ પરતુ આ મદિરેની પીઠ, 
દ્રાર્શાખાએ, સ્ત'ભો વગેરેના ઘાટ પરથી આ સમૂફ ૧૦ મી સદીના પૂર્વાધનાં 
હોવાનું સૂચિત થાય છે.૨૨૮ 

સૈથાણુ(તા. ધ્રાંગધા, જિ. સુરૅ'દ્રનગર)તે! મ'દિરસમૂફ ૨ ર૯ પણુ આ જ સમય- 
-નો છે. અહીં, જેડાજેડ એકાંડી પ્રકારનાં ત્રણુ મદિર છે અને એ ગભ ઝૃદ તથા 


૧૫સુ] સ્થાપત્યકીય સ્મારકો [ ર૩૩: 


મુખમ ડપનાં બનેલાં છે. દરેકના ગર્ભઝહતુ' તલ-આયેજનત ત્રિર્થ પ્રકારનુ 
છે, એટલે કે દરેકનું” તલમાન મધ્યમાં ભદ્ર-નિર્ગમ ધરાવે છે. આ ત્રણુ મદિ- 
રામાં વચમાં સૂય'મ'દિર્‌ છે; એની આજુબાજુ શિવ અને વિષ્ણુનાં મદિર છે. 
ત્રણેય મ'દિરોની ઉભડક બાંધણીમાં સૌથી નીચે કલશાદિ થરોથી શોભતો વેદીબ ધઃ 
અને એની ઉપર્‌ મથાળે સાદી વરડેક્રા(કાંઠલા)થી શૈભ્રતે મ'ડાવર છે. મ'ડોવરની 
જ'ધાના ભાગમાં આવેલ ગવાદ્ષે પર રોહિયાની ર્ચના છે. ગવાજ્ઞામાં મૂતિ'શ્િલ્પ, 
છે. મ'ડોવરની વર'ડિકા પરથી નનલક-ભાતથી વિભૂષિત શિખર-ભાગ શરૂ થાય 
છે, જે રડાના મદિરિસમૂડનાં શિખરો સાથે સામ્ય ધરાવે છે. સર્ય મ દિર્માં. 
પશ્ચિમ ભદ્રે સૂયષતી મતિ છે; ઉત્તર અને દક્ષિષુ ભદ્રમાં અધ પય કાસને ખેઠેલી 
રવી-પ્રતિમાએ છે, જે સ ભવતઃ સૂયપત્નીએ, છાયા અને સત્તા કે રાત્તી અને' 
નિક્ષુભા હોવાની સ ભાવના છે, ભદ્ર ગવાક્ષના ઉટ્ગમ (દોઢિયા) ચદ્રશાલાનાં 
અલ'કરણુ અને અર્ધરત્નનાં સશોભનેથી અ કિત છે. 


આ ત્રણે મ'દિરોની આગળ આવેલ મુખ-ચતુષ્કીને સાદ્દાં રાજ્સેનક,, 
તૈદિકા અને મત્તવારણુ છે. તેઓની ઉપરનો ભાગ કાંસના-રચનાવાળે છે. એના 
ત્રણે બાજુના મહોરામાં શરસેનક અને ચ'દ્રશાલાની રચનાએ છે, ૨૪૦ 


અહીના શિવમ'દિરની ચતુષ્કીના ચોરસ સ્ત'ભ અત્યત અલ'કૃત છે. સાદી 
મુ'ભી પરથી શરૂ થતે! સ્ત'ભ્રદ'ડ નીચેના ભ્રાગે સાદે! છે, પર્‌ તુ મધ્યતી ઉપરના. 
ભાગમાં ચારે તરક ફૂલવેલથી અ'કિત વિકસિત કમલનાં આલેખન છે, એની. 
ઉપરનો ૬ત્તાકાર ભાગ અલ'ફૃત કઠંથી છૂટો પાડૅલે! છે. એના પર સ્ત'ભને! અષ્ટ- 
કાણુ ભાગ તમાલપત્રોથી વિભૂષિત છે, શિરાવટીનાં તરગ અને વલયો પણુ 
આકર્ષક કોતરકામ ધરાવે છે, ૨૪૧ 

આ જ મ દિરેતી દ્ારશાખા ભરચક કેાતરકામવાળી છે. એમાં ઘટપલ્લવયુક્ત- 
ભ્રદ્રરાખા(રૂપસ્ત ભ)તું ક'ડાર-કામ પ્રશ'સનીય છે. ર(નશાખા અને પત્રશાખા પણુ 
સુ'દર રીતે કોતરેલ છે. ઉત્તરાંગમાં નવત્રહનાં શિલ્પ છે.૨૪૨ 

વિષ્ણુમ'દિર્‌ ચૂના પ્લાસ્ટર વડે ખૂબ રગદોળેલું હોવાથી એની શિલ્પ- 
સમૃદ્ધિ એમાં દબાઈ ગયેલી જણુાય છે. 

સૂર્થમ"દિર્ની સાથેનો રગમ'ડપ પાહ્લા સમયનેઃ છે. એની દીવાલોને કરતા 
ફૂટહાદ્યમાં આંતરે આંતરે ચદ્રશાલાનાં રૂપાંકતા અને છાવણુના જ્ઞાગમાં દિલ: 
ફાંસના-રચના અને એના પરતી ઘટા તોંધપાત્ર છે.૨૨૨5 આ મડપતું સત 
૧૮૦૬ માં સમારકામ થયુ હોવાને લેખ મ'ઠપમાં છે. 


૩૩૪] શૈત્રક કાલ અને અતુ-સેત્રક કાલ _ [પ્ર 


શુદ્ધ રેખાન્વિત શૈલીનાં શિખર્‌ સાવ સાદાં હોય છે; દા. ત. વિસાવાડાનુ' 
રાંદલ માતાનું સાંધાર મ દિરે આ પ્રકારતી ર્ચનાવાળું શિખર ધરાવે છે. ગભ ઝૃહતું 
તલદર્શન પંચરથ પ્રકારતું છે. મંડપના બે છૂટા સ્તભ રૃચક (ચોરસ) છે 
અને મ'ડપની આગલી દીવાલમાં સ'જીણું એટલે કે નીચેથી ચોરસ, મધ્યમાં 
અષ્ટકેોણુ અને ઉપરના છેડૅ વૃત્તાકાર ઘાટના વામત સ્ત'ભ આવેલા છે. 
પ્રદક્ષિણાપથમાં દરેક દિશાએ એક એક વાતાયન છે.૨૪૪ 


ઓડઢદરતું મદિર ન. ૬ ગર્ભગૃહ અને મુખમ'ડપનું બનેલું છે, એના 
મુખમડપમાં ભદ્ભકક ધાટના સ્તભ છે. એની સમતલ છતમાં નાગદમનતું' શિલ્પ છે. 
એના પ'ચર્થ ગભ ઝહની ઉપરતુ' શિખર પણુ આ જ પ્રકારનું છે.૨₹૫ 


ધ્રાસણુવેલનું કાલિકા માતાનું મ'દિરે સાંધાર મ'દિર્‌ છે. એની દીવાલે 
સાદી છે. પ્રદક્ષિણાપથે પરનું છાવણુ દિતલ ફાંસના ધાટતું છે. મડપતી છત 
'સમતલ છે. મંડપના મુખભાંગમાં ખે ચોરસ સ્તભ તથા મષ્યમાં ચાર ભદ્ટક સ્ત'ભો 
છે. મંડપની ઉત્તર-દક્ષિયુ દીવાલમાં એક એક વાતાયનની રચના છે. ગર્ભ મૃહ 
ઉપરતું શ્રિખર સાદું છે.ર૪દ 


પાછતરના શિવપ'ચાયતત મદિર( પટ હ, આ. ૬૨)માંતું મધ્ય મદિર 
તથા પાછળનાં ખે મદિર પૂર્વાભિમુખ છે. મધ્ય મંદિરનું તલમાન પચર્થ પ્રકારતું 
છે. મષ્ય મંદિરની આગળ આવેલાં બે મદિર સામસામાં ઉત્તરાભિમુખ-દક્ષિણા* 
હિમુખ છે. દરેક મ દેરેતી આગળ આવેલ સુખમ'ડપના સ્ત'ભ ચોરસ (રુચક) 
પ્રકારના છે, મુખ્ય મ'દિર્ના ગભ દારતી દ્વાર-શાખામાં દારપાલનાં શિલ્પ અતે 
ઉત્તરાંગમાં નવત્રહને શિલાપટ્ટ છે. શિખર્‌ સાદાં છે અને મુખમ'ડપ પરનાં છાવણુ 
ત્રિ-છાઘ ફાંસનારચનાથી વિભૃપિત છે.૨૪૭ 


મિયાણીનાં પ'ચાયતન મદિર તથા મ'દિર્‌ ત, ૩ અતે ૪ નાં શિખર પણું 
આ જ ગ્રકારનાં સાદાં છે. મ દિરિ ન, ૪ તી ઠારશાખામાં દ્ાર્પાલે! તરરીકે વરુણુ 
અને ઝુબેરનાં શિલ્ધ ખાસ તૉંધપાત્ર છે.૨૨૭ 


વસઈ( તાં. એખા મડળ, જિ, જામનગર )તાં કનકસેત ચાવડાનાં મ દિરે! 
નામે ન્નણીતાં થયેલ જૂતાં મ'દિરેનાં શિખર પણુ આ જ પ્રકારતી રથતા 
પરાવે છે,૨₹૮ 


ધ્ુમ્‌ઠ( તા. ધ્રાંગધા, જિ. સુરેદ્રનગર ) ગામના ઝાંપામાં ઊભેજું એક પુરાણું 
'શિવમ'દિર્‌ પરુ આ જ સમય તથા પરિષાટીનું' જણાય છે.૨૪૯ 


૧૫સુ'] સ્થાપત્યકીચ સ્મારકે॥ [૩૩૫ 


દેદાદરા (તા. વઢવાણુ, જિ. સુરેદ્રનગર ) ગામની દક્ષિણે ગ ગવા મુ'ડના 
અતરગમાં આવેલુ દેવાલય-ઝૂમખું પણુ આ જ પરિપાટીનું છે,૨૫૦ કુ'ડુના 
ચાર ખૂશ ચાર મ દિર્-એકાંડડ તેમજ પ'ચાંડક પ્રકારનાં છે, અ'બિકા તથા 
વિતાયકનાં એકાંડક પ્રકારનાં અને સૂય તથા સ્િવનાં પ'ચાંડક પ્રકારનાં છે. આ 
ખૂધાં મદિરાની આગળ મુખમ'ડપની રચના છે. આ મ'દિરો રોડાનાં મંદિરે 
કરતાં લગભગ એકાદ શતાખ્દી ઉત્તરકાલીન હોઈ ને એની કારીગરીમાં ઊણુપ 
વરતાય છે.૨૦% આ મ'દિરેોથી થોડે દૂર આવેલું મણિયારા મહાદેવનું મ'દિર્‌ કદમાં 
મે!ઢું છે, પયુ એ આ જ સૈલીનુ' છે.૨૫૨ 

આ કાલનાં કેટલાંક મ'દિર પ'ચાંડી પ્રકારનાં હોય છે. આમાં મધ્ય રિખરના 
ચાર ખૂણું (કર્ણ કે કોણુ ભાગે) એક એક શુંગ કે શૂગિકાની રચના ત્તેવામાં 
આવે છે૨ ૨ અથી આ મ'દિરે અગાઉ વર્ણુવેલ એકાંડી મદિરેો કરતાં 
'જુદ્દાં પડે જે. 

આ પ'ચાંડી પ્રકારનાં શિખરેમાં પણુ ખે ભેદ નેવામાં આવે છે : (1) 
સમશ્ર શિખર પર કોતરેલી જલક-ભાતવાળાં શિખર; દા, ત. ખિમરાણુ( તા. 
ઓખામંડળ, ૩. જમનગર )તા પ્રાચીન મંદિરનું શિખર આ પ્રકારનું છે, આ 
મ'દિરતી જૂની જંગારચોકી નાશ પામી છે. પાછલા સમયના જર્ણોદ્દારમાં એમાં 
ધણા ફેરકાર્‌ થયા છે. શિખ્ખર પરના ન્નલક-ભાતની રચના મગદેરાના શિખર પરની 
ભાત કરતાં વિકસિત સ્વરૂષની છે. ઉત્તર ગુજરાતના રોડાના મ દિર્સમૂહનાં મ'દિરે 
સાથે આ મદિર રચના પરત્વે સામ્ય ધરાવે છે. ગભ'ઝૃહતુ” દાર ત્રિશા ખ--પત્રશાખા, 
રૂપસ્ત'ભ અતે ખલ્વશાખાનુ બનેલુ' છે, રૂપસ્ત ભમાં અનુક્રમે નૃત્યરત યુગલે।, 
ધટપલ્લવાકૃતિએ, પદ્મ વગેરેનાં સુશોભન છે. વિશેષમાં રૂપસ્ત ભમાંતી શિરાવરીમાં 
એક ખાજુએ સુર્ય અને બીજી બાજુએ ચરતાં શિલ્પ છે. ગ'ગા અને યમુનાનાં 
શિલ્પ દાર્પા[લેકા તરીકે અ કિત થયેલાં છે. તેઓની બાજુ પર નૃત્ય કરતા શિવનાં 
આલેખન છે. દ્વારશાખાના ઉત્તરાંગમાં સાત મૂતિઆઓ કોતરેલી છે, તેએમાં મધ્યમાં 
શિવ અતે બતે છેડે વિષ્ણુ અને બહ્માનાં શિલ્પ છે. અન્ય શિલ્પો ધસાઈ ગયૈલાં 
હોવાથી એ।ળખી શકાતાં નથી. દારશાખાના લલાટખિ ખમાં ગણેશનુ' સિલ્પ છે. 
આ મદિર્‌ નવમી સદીના પૂર્વાર્ધ તું' જણાય છે,૨૫૪ 


(૨) જલક-ભાત વિનાતાં શિખર; દા. ત., સોનક'સારી મદિર ન. ૩ 
(પટ્ટ ૨૫, આ. ૨૬) આ પ્રકારનું છે. મદિરતો મ'ડપ નારા પામ્યો છે. ગર્ભગૃહ 
તલમાનની દૃણ્િએ ત્રિર્થ એટલે કે ભદ્ર-નિ્ગમવાળુ' છે. ભદ્રની દીવાલની મધ્યમાં 
દરેક બાજુએ એક એક ગવાક્ષની રચના છે. ભદ્રની બ'ને બાજુની કણું રેખા પણુ 


૩૩૬] શૈત્રક કાલ અને અતુ-શૈત્રક કાલ (મ. 


નિગ“મથી વિભૂષિત કરેલી છે. વેદીબ'ધમાં રતતપટ્ટ અને મ'ડોવર્ની દીવાલોમાં 
સલિલ્ષાંતર(વારિમા્ગ)ની રચના સમમ્ર તલમાનને વિરિષ્ટ ઘાટ બક્ષે છે. ભદ્ર- 
ગવાક્ષના મથાળે સૂર્પાચ્કાદિત મત્તવારણુ કે મત્તાલિબની રચના છે, સૂપ ઉપર 
નાગદતની પદ્દિકા તથા ચ'દ્રશાલાનાં અલ કરણવાળી શરસેનકતી અભિનવ રચના 
તૉંધપાત્ર છે. શરસેતકની પાઠળ વલભીનેો થર છે. એના પરની રથિકા સાદી છે. 
દરેક ડર્ણું (કોણ) પર્‌ એક એક ૨ ગિકા છે. મધ્ય શિખર તથા શુગિકાએ આમ- 
લકયી વિભૂષિત છે.૨પપ 


આ ફાલનાં ધણાં લ'ખચેરસ ગભ ગઝ્ૃહવાળાં મ'દિરોનાં શિખરેની રચના જુદા 
જ ગ્રકારની છે. કદ્વારતા વરાહમ'દિરે પરનું' શિખર તે! નાશ પામ્યું છે, પરતુ 
ખીમેશ્વર મ દિર્સમૂહમાં એક લ બચોરસ ધાટતા ગભ ઝહવાળા મદિર્‌ ન. ૬ (પટ્ટ 
૨૬, આ-૮૮) પરતુ શિખર જળવાઈ રહ્યું છે. એતો સમત્ર ધાટ અધં-તલાકાર 
ધાટનો છે, એને “વલભી' કહે છે. મ'દિર્‌ પૂર્વાભિમુખ છે. એનો મડેપ ચોરસ 
છે અને એમાં ચાર ચોરસ સ્તભ્ર છે. એનું છાવણુ તદ્‌ને સપાટ છે, ગભ ઝહની 
દીવાલેના મથાળે વલભી અને કપેોતના થર્‌ છે. એમાં પાલી બાજુએ ભારે 
કદના શરસેનકની રચના છે, દીવાલના મથાળે કપોત પર્‌ કઠે અને સર્પાકાર 
સ્ઝુધવેદી અને વલભી પ્રકારતું છાવણુ છે. એના બને છેડે મોટા કદની ચદ્રશાલાની 
રચના છે. ગર્ભઝહતું દ્રાર ચાદુ' છે, પરતુ એની બ'તે બાજુની દીવાલમાં 
નિ્ગ મિત શરસેનકતી રચના છે. મંદિરની મૂળ સપ્તમાતૃકાએઓની મૂર્તિએ હાલ 
અવશેષરૂપે મદિર બહાર પડેલી છે, ગુજરાત ભરમાં આ ધાટતું અ એક જ 
મ્‌દિર્‌ ઉપલબ્ધ ખન્યું છે.૨૫૨ 


સૌરાષ્ટ્રમાં આ સિવાય ખીન્ઝ ધણાં જૂનાં મ દિરે આવેલાં છે, પર'તુ તેઓનાં 
શિખર્‌ તાશ પામ્યાં હોવાથી એ બધાં મેત્રકકાલની છાધ શિખર્‌ શૈલીનાં હતાં 
જ અતુમેત્રકકાલીન અવાંતર મ્રાવસ્થાની રૅખાન્વિત શિખરસેલ્ીનાં એ નકકી કરવુ 
મુશ્કેલ છે, આવાં મદિર તે સુત્તાપાડાતું નાગમ દિરે, પ્રભાસનુ' સિદ્ધેશ્વર (કે સિદ્ધ 
નાથ), નાવદ્રા(તા. કલ્યાણુપુર, જિ. જામતગર)નું કાલિકામ'દિર, સવતી (તા. 
પોર્બ'દર, જિ, જૂનાગઢ)તું પ્રાચીન મદિર, જ્નાગઢતુ' ભવનાથ, પાતાનું સપ્ત- 
માતૃકા મદિર, પેરબ દરતું સપ્તમાતૃકા મદિર, રાણાવાવનું રાયણેશ્વર્‌ મ'દિરે, કૂછડી- 
(તા. પોરબ'દર, જિ. જતાગઢ)નુ' મહિષાસુરમદિની મદિર, બોરીચાનું' સર્ય મદિર, 
મિયાણીનુ હરસિદ્ધ મદિર, દારકા પાસેનુ' વારાહી મદિર્૨૫૭, થાનતુ' પ્રાચીન 
સૂયમ'દિરરપ” વ્ગેરે છે. 


૧૫સ] સ્થપ્પત્યકીય સ્મારકેપ [3૩૭ 


આ કાલનાં મ'દિરેની આગળ »તિારણુ૨૫“ અતે ચોતરફ ગ્રાકાર(કેોટ)- 
ની રચના જ્નેવામાં આવતી નથી, પરતુ કેટલાંક મ'દિરે સાથે જલારાય(કુડ 
વગેરે)ની યોજના ન્નેવામાં આવે છે. કદવાર, ભાણુસરા, પાતા, રદાદર્‌ા વગેરે 
સ્યળાએ આવા કુડ છે. 


શ્િલ્પમ્રથોમાં જણાવ્યા અનુસાર આ કાલનાં કેટલાંક મદિર કુદરતતા 
સાંનિષ્યમાં દરિયાકાં ઠે, નદીઓનાં સ'ગમસ્થાનોમાં, ડુ'ગરે।તી કરાડમાં અથવા નગરો 
અતે મ્રામોમાં કે કુડ અને સરોવર પર આવેલાં છે. પસનાવડા, સૃત્રાપાડા, કદવાર્‌, 
પ્રભાસ, પાતા, બળેજ, રાતિયા, ગોસા, ઓડદર, છાયા, પોરબ'દર, ખોખખીરા, રૂડી, 
શ્રીનગર, વિસાવાડા, મિયાણી, ધ્વેઢ વગેરે રચળાએ આવેલાં મ'દિર દરિયાકાં ઠે છે. 
પ્રભાસ અને મિયાણીનાં કેટલાંક મદિર નદી અને સાગરસગમના સ્થાન પર્‌ 
આવેલાં છે, કોયલા ડુગરતી ધાર પર અને ખરડા ડુ'ગરની કરાડમાં પણુ કેટલાંક 
મદિર્‌ આવેલાં છે. 


આ કાલનાં ધણાંખરાં મદિર્‌ પૂર્વાભિઝુખ અને કેટલાંક પશ્ચરિમાભિમુષ્મ છે, 
મ'દિર્ની દીવાલો અ'દરથી સાદી અને બહારની ખાજુએ કષારેક મયાળે એકાદ 
ખે ભારે કદની સુશે।ાભન પદ્િકાએયી વિભૂષિત હોય છે. કેટલાક દાખલાઓપમાં 
દીવાલની બહારની ખાજુએ ભી'તાસ્તભોની રચના કરી વિસત ધાટ નિપન્નવવામાં 
આવ્યો છે. 


મ'દિરેના ગભ'દારતી શાખાએ મોટે ભાગે સાદી છે, પરતુ ઉપરતી શાખાના 
મષ્યના લલાટખિ'બમાં કોઈક રેવતાનું' શિલ્પ કોતરૅલું હોય છે. કેટલીક વાર 
ઉત્તરાંગ પરતો! આખાય પટ્ટ શિલ્પેથી વિભૂષિત હોય છે. કેટલાંક મ'દિરેની 
દારશ્રાખામાં શિલ્પો તથા ઉદુ'બરમાં અધજૃત્તાકાર મ'દારકની રચના ન્ેવાર્માં 
આવે છે, 

મ'દિરતા ગભડહની માફક મંડપ ચોરસ કે લ'ખચોરસ ઘાટનો હોય છે, 
પણુ એમાં ભ્રદ્રાદિ નિગમો હેતા નથી. એમાં મોટે ભાગે મધ્યમાં ચાર સ્તભોની 
અને બાર લી'તાસ્ત' શેની રચના હોય છે. ડ્વચિત્‌ ₹'ગારચોકી ધાટમાં લ'બચોર્સ 
પણુ હોય છે. આવા સ-ન્નેગોમાં એને ત્રણુ વિભાગ-ત્રિચોકીમાં વહેચી નાખતા, 
એમાં ધણી વાર મધ્યને વિભાગ બને બાજુના વિભાગ કરતાં કદમાં મોટો રાખ- 
વામાં આવતે, ત્રિ-ચોકીના આ વિભ્રાગોમાં ચાર કે ૭ છૂટા સ્તભો અને ચાર 
% છ ભી'તા-સ્તભોની રચના હોય છે, મ'ડપ અને શૃગારચોકીના સ્ત'ભ ખૃઠ્ુ- 
ત્સફિતામાં૨૬૦ વણ્‌'વ્યા પ્રમાણે રુચક (ચોરસ) ધાટના હોય છે. તેઓને સ્ત જ- 
ખ્ઠ--ફર્‌ર્‌ 


૩૩૮] મૈત્રક કાલ અને અતુ-મૈત્રક કાલ ' | પ્ર. 


દડ ભ્રારે કદતે। હેય છે, શ્િરાવરીએ માં મુ'કલિત કાનસતા યરેમાં ચડતા ઊતરતા 
ક્રમના ઘાટ હેય છે. કેટલાક સ્તશો નીચે સાદી કુભીએ જેવામાં આવે છે. 
મડપ અતે શગાર્ચોકીએતી વામન કદતી વડી જેવી દીવાલોમાં ઘણી વાર 
કક્ષાસન કાઢેલા હોય છે. ગભગૃહની ચોતરફતો પ્રદક્ષિણાપથ અદર તેમજ બહારની 
ખાજુએ સાદો હોય છે. મદિરનો પીઠં-ભાગ આછા થરેથી કચારેક અલ ફત 
હોય છે. બહુધા એ સાદો હોય છે. મ'ડોવરતી જ'ધામાં ગવાક્ષેની રચના અને 
મથાળે ભારે કદતા વલભી કે કપે!તના થર સિવાય મ'ડોવરની માંડણી સાદી હોય 
છે. મદિરનાં [્િખરે!ના મથાળે આમલક-કલશની રચતા ન્નેવામાં આવે છે. 


સર્પાકાર છા થરેથી વિભૂષિત શિખરેાતી રચના ધરાવતાં આ તમામ 
મ'દિરે સ્યાપત્યકીય સ્વરૂપ પરત્વે ક્રમિક વિકાસ દર્શાવે છે. શિખર-રચનાની 
વિવિધ અવસ્થાઓ, દરેક અવસ્થામાં પ્રતિખિબિત થતા થરેોતી સખ્યા અને 
ઊ'ચાઈને પારસ્પરિક સખ'ધ, મ'દિર્નાં પીઠ, મડેવર અને શિખર્‌ વચ્ચેની 
સ'તુલિત સપ્રમાણુતા અને દેખાવનુ' રુચિપૂણું આયોજન વગેરે આ મંદિરોનાં 
તત્તતર મદિરસ્થાપત્યતા વિકાસનાં સૂચક ચિહ્ન બની રહે છે. છાઘ શિખરસૈલી 
કમશઃ રેખાન્વિત શિખરશેલીમાં સકેમણુ પામી એના તમામ વચગાળાનાં લક્ષણુ 
ધણું કરીને આ કાલના ઉત્તર જ્ઞાગમાં એટલે કે અનુ-મૈત્રક કાલનાં મ'દિરેમાં 
નિહિત રહેલાં જણાય છે.૨૬૬ 


આ કાલનતાં સ્થાપત્યઝીય સ્મારકે।માં મ દિરે। વગેરે ધાશિક સ્મારકો સિવાય 
અન્ય પ્રકારતાં સ્મારકેના અવશેષ ગુજરાતમાં જવામાં અવ્યા નથી. 


પાદટીપૉ 


1. વિંગત માટે જુએ! મે.ઝુ., ભા. ૨, પરિરિષ્ટ ૮. 

૨. એજન, પૃ. ૬૩૨ 

૩. 821, 2&40/13 7૮074# ૪ £/૮ 737% 7/6, 2. 257-70; 1'. 1 હાધ્ટત્ક, 
€4 22% ૯640૪4 274005 0% 7064, 170). 11, 00. 239-250; મે.ગુ., 
ભા.૨, ૫. ૩૯૫ 

૪. 164, 78%7., [2 26] 

પ. છટા, 78#7-., ૩. 268; આ વિહાર તળાનના ડુંગર ષર આવેલા વિહારે।ની 
અદર હે|વાનુ' અનુમાન છે (પુરાતત્ત્વ, પુ. ૧, પૃ, ૯૯ થી). 

૧. ઉલ્ઢાં, 78:7., ૩. 261; મે.ગુ., ભા. ૨, પૃ. ૩૯૬ 


૧૫ સુ] સ્થપ્પત્યકીચ સ્મપ્રકેપ [૩૩૨ 


૭. આ તેર વિહાર અતુકમે દદદ, ખુષ્દાસ, બપ્પપાદીય, કક, ગોાઉંક, વિમલગ્રુપ્ત, 
આભ્ય'તરિકા, શઢાઈ, યક્ષશર, પૂણુ'ભટ્ટ, અજિત, શીલાદિત્ય, અને સ્ક'દભ્ટના નાસે 
એ!ળખાતા (મૈ.ઝુ., ભા, ર, પૃ. ૩૯૬-૪૦૪): 

૮. મે.ગુ., શા. ૨, પૃ. ૩૯૬-૪૦૫ 

૯, રૈ.ગુ., ભા. ૨, પૃ. ૪૬૦ 

૧૦, સૈ.ગુ-, ભા. ૨, પૃ. ૪૦. સાત માનુષી બુદ્ધો-વિપશ્યી, રિ'ખી, વિશ્વભૂ , કકુચ્છ'દ, 
કનકસુનિ, કાશ્યપ ને રાકવસિ'હ નામે એળખાચ જે (ઉ. 3કાથઢવો 78, 2ઘ77/0ઇ# 
2૮077570/#7/ 12. 13). 

૧૨-૧૨. મે.ગુ.. ભા. ૨, પ. ૪૬૧ ૧૩. એજન; પૃ. 3૭૩ 

૧૪-૧૫, હરિપ્રસાદ રાસી, “ગ્રુજરાતને! પ્રાચીન ઇતિહાસ,” પૃ. ૧૫ 

૧૬, ફાં. ફૂ. સે।મપુરા, ““ભારતીચ સ્થાપત્ય અને રિલ્પ', પૃ. ૬૬-૬૭ 

૧૭. સે.ચું., ભાન ૨, પૃ. ૪૯૩ ૧૮. એજન, "ૃ. ૪૨૨ 

૧૯. એજન, "પૃ. ૭૮; કં. 3. 5દ્રાઞવેલ્કત "ત, '1'%0 ઝિંટ્ત્રાળ10417 74118 ૫૪૦૭1૮ 
૮૦૧૩૪૦5૦ 10 101૫22, 705770 % ઈ 54&745/2/#4 0૮:૮૮#૮/ 457૮૮77, 
?6* 7, ક/?- 2 

૨૦. 29474472 7077૮૮4, 1707 53%, 1. 1360, 144; ગુગલે, ભાગ ૩, 
લેખ ન, ૬૨૫ અખ 

૨1. ત્રવસ્ધસિન્તા(ઘળિ, ણ. ૨રે. પ'ચાસરનું હાલતું પાશ્ર'નાથનું મ'દિર નવીન છે. 

૨૨. દારિમરયૂરિ, 'મરિઝિનાચતરિતમ્‌', ઘુચ્વિજા, શો. ૬; “જેનતીય'સરવસ ગહ,” 
મથ 1, પૃ. ૫૩ 

૨૩. અહી' “વિજયદેવી'ને બદલે '“વિજયદેવ” અને “અહી”ને બદલે “મે।હેરામાં' વાંચે।. 

૨૪. ક્રમાવજચસ્તિ, ૨, *હો. ૮૫૭-૮૫૬૨ 

૨૫. ગ્રાચીન વહભીનાં ખ૩ેરોમાંથી મળેલાં કેટલાંક રિવલિંગાની હાલ ત્યાં નવાં 
અ'ધાવેલાં દેવાલયોામાં પુનઃપ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી છે. એમાં હાલ [સેદ્ધેશ્વર નામે ઓળખાતા 
મહાદેવન। હિ'ગને! ઉપલે। ભાગ (રુદ્ર જાગ) ૬ ફેટ (૨.૯ મી) જેઢ્લે ઊચો છે ને એને! 
પરાવા ૮'-૭' (૨.૧ મી.) જેઢય્લે! છે. એની સાથે મળેલી ન'દીની પ્રતિમા પણુ લગભગ 
૮*૩(૪' (૨.૪ ઝ/૨.૨ મી.)તા કદની છે. આ ઉપરાંત રત્નેશ્ર, અુદ્ધેશ્વર, પ્રેગટનાથ ને ભીડભ જન 
મહાદેવ નામે ઓળખાતાં લિ'ગ પણ્‌ જૂનાં ખડેરોનાં હોઈ ચૈત્રકકાલીન છે (મૈ.ગુ., ભા. ૨, 


પૂ, ૩૬૮). જ 
૨૬, એજન; ભં, ૨. પૃ. ૬૩૫ ૨૭. એજન, ભા. ૨. પૃ. ૩૧૬૩ 
૨૮. એજન, ભા. ૨, લેખ ત'. ૫૦ ૨૯. એજન, પૃ. 3૭૦ 


૩૦, 6/7, ૫૦. 117, 130. 23; ગુ.એ.લે., ભા. ૨, લે. ૬૨૮ 

૩૧, સૈ.ગુ., ભા. ૨, લેખ ન'. ૫૩ 

8૨, એજન, પર. ૩૭૩. વત્તિકાર અભયદેવસૂરિ એને! અથ મહિષાસુરના 'કુટૃતની ક્રિમા' 
કરતાર મહિષાસુરમદિ'ની હોવાતું જણાવે છે. આ પરથી આ દેવીની પ્રતિમાં દુર્ગાના એ 
સૈદ્ર સ્વરૂપની હોવી જેઈ એ એમ કૃલિત થાય છે. 


3૪૦] સૈત્રક હાઉ અને અતુ-સૈત્રક કાલ [પ્ર. 


33. મે.ગ્ુ., શા. ર, લેખ ન'- ૪૭ તથા પૃ, 3૭૩3 
3૪. એજન, લેખ ન'. ૫૧, તથા પૃ, 5૦૪ 
3૫, એજત, લેખ ત'. ૭૧ તથા પૃ. ૩૭૪ 
૩૬, મૈ.ગુ., શા. ૨, લેખ ન'*. ૪૪ તથા પૃ. 9૮૦ 
૩૭. એજન, લેખ ત્‌'. ૪૨ તથા પૃ, 3૮૦ 


૩૮. ગુએલે, શા. ૨, લેખ 1૧૨૬ ૩૮અ. એજન, શાગ ૩, લેખ ૨૩૪-૨૩૫ 
32, ક7, 1૦1, &%511, [. 216; મે. ગ્ુ., શા, ૨, પ. 3૩૭૪, પાદટીપ ૧૬૮ 
૪૦. 2877., ૪. 225 ૪૬. પ્ર, રિ., ઘૂ. ૧ર 


૪૨-૪૩. છ્ઝત, ૧. ૧૪-૧૪ 

૪૪. ગૃદૃત્લરિલા, સ. ખપ, શે. રૂ૪, ૧૧-૨૬ 

૪૫. કાં. કૂ. સે!મપુરા, “ભારતીય રિલ્પ અને સ્થાપત્ય”, પૃ. ૬૬૦ 

૪૧. 7. 4. પંઢપત્રપ્તાડ તારે &ઈ. 4. 11811, 27૮ 2747707444 ૮06 77# 
5૮4077૮ 220૪૮૮ ૪ 6૪૭, ઊં. 11, 009 21-24 

આ ગમાં 'તલછદ૬” અગેની જે વિગતે! અપાઈ છે તે અહીં' વધુ વિશદ રીતે ૨જ્‌ 
કરવામાં આવી છે. 

૪૪, &. 1. 5041974, 7૮ 5/7&4૮/%7ત ૮ 2272૪7૮ જ 6/74, *િ8-. 25 

૪૮- 2457૦0, કિટ, 11, દ) 576, 88, 34, 35 ” 

૪૯. ઈ. 9. ૭1410, 5૮%#///%૮: 7707 54/84/4/# 407 0074, [૩, 130, શજુ, 80 

૫૦. 24576, દક. 13૦, 13તં, 290 

૫૨. #747#7., 188. 15વ, 130, 298 

૫૨. 4. ૬૦૫૩૯1૩૩, 50774૮ ૮704 0૮/૮7 ૮7૮44 27707/# (1 4/744- 
£44, 2. 48. ક. 241.1711-51.17111 

૫૩. 52 શ. 26 ૫૪-૫૫. 5ર, કિ૬૬, 82, 85, 88-90 

૫૬-૫૭, હરિલાલ ગૌદાની અને મધુસૂદન ઢાંકી, 'કેટલાંક નવાં રોધાયેલાં મહાગુજ'૨ 
રોલીનાં મદિરે', “કુમાર,'' અ'ક ૫૨૮, ચિત્ર ૧૨, ૧૩-૬૬, ૬ 

૫૮-૬૦. 3]. ક8પ1૦88 & ઉ. (૦૫૩5૯૩૩, 47૮/#7૮૮/% ત4///%### ૪ 
“078૮7 €૪/૦/, [5. 551,1, 5111, %61 


૫૨. 4074: 7૮/77, 74202૮77 જ 47૮/4:7£0ફ7 (ઉપ]૧.4&દ 5પ્ઢધ્ટ), 1976- 
71, [4૯ તદ્વિતાદ૪ 0-5 

૬૨, 520૦, શંદડ. 12૮, 29૮, 174, 170, 17૦, 189, 198, 20 

૬૨. )7., શિટુક, 100, 190 

કડક /847., શિ8ડ., 110, 12%, 17તે, 189 ૬૪. 27570, શિ. 11 ૮ 

૬૫, 55, શિ. 91 ૬૬, 2/6726, 1૬. 35 

૬૭, 5206, ૪. 85; 4/7૮72૮7/0૬» ? 740042, [2)1. 55%11 

૬૮. : 7570 કછ. 16 


૧૫સુ] સ્ધપ્પત્યજીય સ્મા૨કેપ ૬૩૪૧ 


૬૯. 25:7., [0- 56, 418. 25 ૭૦. 75:7.# 2. 63, પછ. 21 
૭૬, 7૮£., 12- 50, ૪1૬, 14/2૮ છર, 4674., [ઝે 55, કછ. 4 
૭૩, /7874., 20. 60-61, (18. 25/80 છ૪. 827-, 9. 47, શણ 24/28 
છપ. 7877., 3. 512 િંછુ. 24/89 ૭૬. 478&6., [. 60, છ૪. 23/28 
૭૬/અ. #81., 2. 65, ઇડ. 30 ૭૬/આ #86., ૪. 43, હિં, 28 
૭૭. 78, 218. 22 ૭૮, 28#7., 185, 26૦, 261, 274, 270, 34 


આ કાલના અન્ય મ'દિર (ફૂછડીનું દુર્ગા-મ દિર, સૂત્રાપાડાનું નવદુર્ગા-મ દિર) ગભ'ઝૃહ 
અને ચૃહમડપતાં ખનેલાં દ્રિખડી મ'દિરે! છે. પ્રભાસનું સિદ્નાથમ દિર ત્રિખડી છે. 
પાછતરવું સૂચ'મદિર ચતુષ્ખડી જણાય છે, પરતુ તેઓમાંના કેટલાંકનાં અગ નાશ પાર્સ્યાં 
દેવાધી તથા કૅટલાંકના તળના નકશા અનતુપલખ્ધ હવાને કારણે ઉપરના વગી'કરણુમાં 
તેઓને મૂકવાં નથી, 


છ. 2ઠ., હટ, 318 ૮૦. 7644., શિંઠુ. 511 
૮૦અ. 48:#4., ૪- 04 ૮3. 6#7., કટ; ૩52; ૭2૯, શ: 242 
૮૨. 275726. [. 24; 130 ૪1૬5. 2, 4, 6 

૮૩. 48#7., 1. 7, ”છ્- 5, ૩1. 32 ૮૪- £77., શંછુક- 4 £, 58 


૮૫. 787. ૩. 25, £. 51-55; 8. 10, 19, 26, 11, 14, 32, 21, 54 

૮૧. 2874. ણ. 25, 10. 54, 15. 66-68, 49, 71, 65 

કી'દરખેડાના મદિર્માં વાતાયનની ન્તળીએ। ખારપાર નધી, પણુ એ નળીઓ ને! શાસ 
કરાવતા ભાસ્ક્યથી વિભૂષિત છે. 

૮૭, 27#,, 129: 26, 1* 1*# 64 ૮૮- #8દત., [* 25, 14. 1. 50 

૮૬. #5:7., [2.* 25, શિમ 55-58, [01$4. 909, 70, 42; 4185. 8ત્ર, 0; €૦૫- 
કદા35, 542727, [. &5%-51-24 

હ૦. :/570, [. 26, 1.1. 59-60 

«૧. :2&#., [*. 26, 1.1. 61-63, 66-97 


હર. ચેત્યબારીનાં અલ'કરણે।ને નાણાવટી તયા ઢાં્ીએ “ચદ્રરાલા'નામે એ ળખાવ્યું 
છે (#8ઠ#,, 9. 26). સોમપુરા એ અલકરણુૂને “હ'સપૃષ્ઠીઃ તામથી ઓળખાવે છે 
(“110 €શર3દ-1 10 14૦4 10 દર 4૪ ૩૯$ ૦ ઉપ]ત#&', 5%7174#9 ૪ 
2246૮75, 4 2742 67/૮/૮૮ ૬૪#/77૮7૮2, 24188 કહ્ડકાંબા, કઠાત તડ, 1968). 

«3૩. 7657, 2. 26 

«૪. સત્લ્ય પુરળ ર૪૨૧, ર્‌, ૪૭; અર્ત વુ, ૪૨, ", ૨૨; યૃદ્ત્લંદિતિ પંખ, ૨૨, 
૨૩; મામસા₹ ૧૮, ૪ર, ૬૪ વગેરે. 

૯૫. દેવાલયો(પ્રાસાદો)ના આઠ પ્રકાર નાગર, દ્રાવિડ, વરાટ, ભૂમિજ, લતિન, 
સાંધાર, વિમાન અને મિશ્રક મનાય છે, એ વાસ્તવમાં (સિખરશૈલીનેૅ અનુલક્ષીને નહિ, પણુ 
તલછ' દના આયેોજતના આધારે બહુધા પ્રચે!નય! છે. અપરાજિત-પૃચ્છામાં આ આઠ પ્રકાર . 

,ઉપરાંત બીન્ત છ પ્રકાર વિસાતનાગર, વિમાનપુષ્પક, વલભી, સિ'હાવલેકકત, દારુજ અને 


૨૪૨] સેત્રક કાલ અને અતુ-શૈત્રક કાલ | પ્ર. 


નપુંસક (ફાંસાકાર) મળી ચૌદ ્રકારે!(નતતિ)ના પ્રાસાદ્દેનાં વણ'ત નિરૂપાયાં છે તે પણુ 
આ જ પરિપાદી અનુસાર. તલછ'દના આધારે પ્રથોન્નયેલાં છે (સૂ. 1૦૫). 

૯5. સસ, વૂ., મ, ૪૬ ૬૯૭. છગન, સ, ખખ્‌-૫૭, ૨, ૬૦, દરૂ 

૯૮. ણ્ઝત, અ. ૬૨ 

૬«. અપરાજિતપૃચ્છાકારે શિખરની રેખાતા નિણુ'ય અ'શ ઘણા અધ્યાય (સૂત્રે) આપ્યા 
છે; દા. ત, અ. ૨૦૫, ૬૦૬, ૬૩૮-૧૪૩, છાદ્ય રિખર-શૈલીને સ્થાતે રેખાન્વિત રિખર- 
શૈલીનો વિકાસ થયાનું આ અધ્યાયે! પરથી માલૂમ પડે છે. 

3૦૦. નાણ।૧ટી તથા ઢૉંકીએ આ વગીકરણુ માટે ચાર ભેદ સૂચન્યા જે : (1) 
ફાસાંકાર, (૨) વિમાનાકાર, (૩) રિખરાન્વિત, (૪) વલભીછ જ (27570, ઉં. 1 & 
11, 09% 27 £.). આમાંના પ્રથમ બે ભેદ સ્પષ્ટ: છાલગિ ખર-રૈલીનાં બે જુદ જુર્દા 
સ્વરૂપ હોય એમ પ્રાપ્ત નમૂતાઓ પરથી નિશ્ચિત થાય છે, છતાં રચનારૈલીની દૃષ્ટિએ આ 
વગી'કરણુ નિર્વાહ બની શકે એમ છે. 

191 સન. સૂ., ઝે, ૬૬; 576, ૪. #01; સે!મપુર!ા, “ભારતીય સ્થાપત્ય અને 
શિલ્પ,” પૃ. ૨૨૦ 

૨૦૨. નાણાવઠી તયા ઢાં્ીએ આ ત્રણુ ઘાટોને અવૃકમે ક્ષેણી, કષોત અને 
કપે!તપાલિક! તરીકે એળખાવ્યા જે (46576 ૪. 94, છ, ૮). 

અપરાજિતપૃચ્છાકારે ચૌદ ન્તતિ(પ્રકાર)ના પ્રાસાદ વણુ'ન્યા છે તેએ માંતા અ'તિમ 
પ્રકારમાં નપુ'સક પ્રાસાદની ઉપર ફાંસનાની રચન કરવાતુ' કહ્યુ” છે: (સ. ૫. યૂ. ૧૦૬, *છો. રૂ ૮ 
તથા છૂ. ૧૦૮). આ અગાઉ ચૂત્રધાર મલ્લકૃત ત્રતાળતસસે (૬૨મી સદી)માં હાળવાળા છાદ્યને 


ફાંસાકાર તરીકે એળખાવેલ છે (છાયુઝણુળમ્‌, “છ, ૧૧૬-૧૨૫). 

કપોત માટે “ગોળે!' અને કપષોતપાલિકા માટે ગોળે।-ગલતે!' શબ્દપ્રયોગ ગુજરાતના 
શિલ્યીઓમાં ઘણે! નણીતે! છે. 

૧૦૩. 7526, [૩15. 7, 8 

૧૦૪. 787, 08. 28, 43, 01. 52 

1૦૫. નાણાવટી અને ઢાંકીએ આ ઉપપ્રકારને ૪8૦0વં૦-ઝેતત્ર%ાંવ1થ0 તરીકે 
ઓળખાવેલ છે, ન્ત્યારૈ પ્રથમના ઉપકારને તેએએ ઉત્ર ત્રા1ત તરીકે ઓળખાન્યે છે 
(&84., 20. 27-29 તયા 35-43). 

1૦૬, 7પ, 00. 29, 44, 1. 9 

૧૦૭ 7ઠટે., 0% 29, 44-45, [5. 10, 11 

1૦૮. નાણાવટી તથા ઢાંકીએ આ ફપપ્રકાર માટે 'સૂપોદૃભવ' સખ્દપ્રયોગ કર્યો 
છે (784-, 20: 27, 29, 46-51). 

10૯, 7617., 00* 29, 46-50, 18. 14-19 

૧૬૬૦. 4877., 20. 29, 59-51, 1૬4. 20-24 

1૬૬. /6&7., 8. 29; દક્ષિણુનાં ચાલુક્ય અને પલ્લવ મદિરે!માં શિખરે!ની રચન! 
સાથે આ વિમાનનાકાર્‌ રચના સાસ્ય ધરાવતી હોવાતું તાણાવદી તથા ઢાંકીએ પ્રતિપાદ્તિ 


૧૫પસુ] સ્થપ્પત્યકીય સ્સારકૈા [ર૪૩ 


કયુ” છે તથા આ રચનાના એ ભેદને ?ડિલિપરતૈ૦-ઝિઃદવલ અને 1૫૦૦-ઝિ પાવત નામે 
ઓળખાવ્યા છે (7477, [2- 50). 

૨૨૨. નાણાવટી તથા ઢાંછીએ આ પ્રકારતી છાથ-રશિખરશૈલીને 'વિમાનાકાર 
તરીકે ઓળખાવી છે (77576, ૪. 29), ષરત્તુ આગળ જણાવ્યું તેમ આ 
રિખરરૌલી છાધ પ્રકારની છે. એમાં ફેર માત્ર એટલે જ જે કે એક છાથને બીન્ન 
છાથથી ફટ પાડનાર અ'ગ “ઉચ્છેદ' (ન!મની સાંકડી ષટ્)નેો પ્રચૉઈગ થયેલે। છે, જે આ 
ફેઉલનાં મેય કદનાં દેવાલયોનાં રિખરેમાં નેવીમાં આવે છે. 

૧૨૩. 74:7-, [0- 29-50, 52-59, [214#., 26-28, 31-35; 57૪, 41૪. 25. 
નાણાવટી તથા હૉકીએ કળસ!રના મ'દિરને ત્રિતલ હોવાનું તથા ભાણુસરા મ'દિર ન, ૪ નૅ 
ચતુસ્તલ હોવાનું જણાવ્યું છે, પરતુ એ બ'ને અતુકમે ચતુસ્તલ તથા પચદલ ડેોવાનુ 
ચદ્રશાલાનાં અલકરણે।નો કરમ નેતા સમનય છે. બ'નેમાં ચૂલિકા નીચેતું તલ નાશ 
પાર્સ્યું હચ એમ જણાય છે. દેંગામતા ચામુ'ડ મંદિરનાં પચતલ પે#ીનાં ઉપરનાં બે તલ 
પાછળથી ઉમેરાયેલાં લાગે જે. 

૨૨૪. પ્રાફ-ચૌહુકય રૈલીનાં શિખરેની સ'કાંતિ ચૌલ્ુકચસૈલીનાં રિખરોમાં પરિણમી 
એ અવસ્થાના રિપખ્મરાને અવાંતર અવસ્થા (4દ્દ 1045€)નાં રસિખરો તરીકે 
આ પ્રકરણુના દ્વિતીય લેખકે પ્રતિષાદિતિ ક્યુ” છે : જુએ 5276, [2, 401 ઉ. નાણુ।વડી 
તથા ઢાંકીએ રિખરાન્વિત શૈલીના વિકાસક્રમને | 2ત૦૬૦-ઞપેથેજુત્₹દ્ર, 50-પપંથઇટ#દ% અને 
કઢ'19 પંત્રટુ&' તરીકે એળખાવ્યે છે (3#576) 19. 30-31). 

૬૨૫, 8#7., 20. 30-81, 59-67, 1[21#. 57-51 

૧૧૬. ###7., 0. 29, 67; છુ. 199, [1]. 55. દૃક્ષિણન! પલ્લવેોના રાન્‍્ત્યકાલ્‌ 
દરમ્યાન બધાયેલ મહાખલિપુરમતાં રૈલાત્મક મ'દિરોનાં રિખરોસાં આવી રચના 
નેવામાં આવે છે. અપરા ઝિતષસ્છીમાં ચૌદ ન્તતિના પ્રાસાદ પૈકી આ પ્રકારના પ્ર!સાદની 

રિખરની રચના “ગજપષ્ડાકૃતિ' કરવાનું જણાવ્યુ છે, (ભ, ૧., તૂ. ૧૦૬, મસ્કો. રૂ૭). 

૬૬૭. આ મદિરના તલદરાનનેઃ પ્રથમ નકરે! બરસે આપ્યો હતો (ત& 
છ. 21). સને ૧૯૧૬ માં આ પ્રકરણુના દ્વિતીય લેખકે પોતાન! આ વિષયન! અભ્યાસના 
અનુસ'ધાનમાં ગાયની મુલાકાત લીધી ત્યારે ભારત સરકારના પુરાતત્ત્વ ખાત! તરફથી મ'દેરની 
પીઠિકા અને જગતીતુ ન્યવસ્થિત ખોદકામ ચાલી રહ્યું હતું. પુરાતત્વ ખાતાએ ખુલ્લા કરેલ! 
અવરોષેોના આધારે એમણે મદિરના તલમાનતું કાહ્પનિક પ્રમાણુચિત્ર ઉૈયાર કયું” હતું. 
એમણે એમના ગથ 79૮ 5ઇ*ઇથ?' હદે 787791૮5 07 6૪૦૪? ટમાં બજે સને! તથા પેાતાનો 
તલમ!નનો નકરો! આપ્યો છે. જુઓ 7, છછુક, 215-216. નાણાવટી તથા ઢાંકીએ 
મદિશતા તલમાતને। વધુ ચે!ફસ “ખ્યાલ આપતે નકશો (2/97, "8- 16) આપ્યા 
છે તથા જગતી તથા પીઠના દેખાવને ખ્યાલ અ!પતુ' રેખાચિત્ર (7ઠ&-, મિણ, 8) 
આપ્યુ' છે. 

૧૧૮. 76ટે,, 9- ૩535, પટ. 16 ૧૨૯, 287#4., 5 35 

૧૨૦. સ્થાનિક લોકો આ બને પ્રતિમા રામ અને લક્ષ્મણુની હોવાનું માનતા હુત્તા, 
પરતુ એ વિષ્ણુ અતે સ્કદની હેાવાવુ' પ્રતિપાદિત થયું' છે (3. ર4. પદરક, “316 


૩૪૪] મૈત્રક કાલ અને અતુ-મૈત્રક કાલ [ ર. 


4010016 દ 00], ઇં ૦9/ 54%# 45 4 20252૮7૮08 .9061૮૪, રડે, 1૫0. 2; 
27976. [. 36). 

૧૨૨. 51/70 [9- 6 

૬૨૨. મ'દિરન! ગભ'ટ્રારની ઉપરની શાખાના મધ્યમાં “લલાટબિ'અ' નાતે એળખાતા 
નાના ગોખમાં મૂકેલી મૂર્તિ” પરધી મ'દિરતા મુખ્ય દેવને! સ'કેત મળે છે, પરતુ અહી" એ 
શિલ્પ નારા પામ્યુ' છે, 

૬૨૩. 5401૮41148, 4777૮૮70757 જ 06%/4'/, 0. 56; 776. ». ૩35 

૬૨૪. 7#., 8. 35, 40 ૧૨૫, 7/&7., 8[- 35-34 

૧૨૬. થરે। તથા રિલ્પેની વિગતે માટે જુએ 76#., [. 34. 

૨૨૭. અ નિર્ગમે। તલમાન પ્રમાણે અવુકમે “પ્રતિર્થ', “ત'દી', “ભદ્', “મુખભદ્ર', 

“અદ, 'તદી' અને “પ્રતિર્ધ' હોઈ શકે. મૂળ રેખાથી મધ્યમાં સૌથી વિશેષ નિગમ પામતું 
અગ “જદ્ર' કહેવાય, આ ભદ્ટની સધ્યમાં વળી નાનું નિર્ગ'મ આપી મુખભદ્રની રચના 
કરવામાં અ!વતી. મૂળ રેખાની બ'ને બાજુનું નેમ “પ્રતિરથ' નામે અને પ્રત્તિરથ તથ! 
ભટ્ટની વમ્ચેનું બને બાજુનું નિર્ગમ “ન'દી' તામે એ ળખાય છે. 

1૨૮, આ થરની સૂચિ માટે જુઓ (576, [2. 35, 

1૨૯. આમાંનાં કેટલાંક રિલ્પ શૈવ સપ્રદાયને લગતાં તથા રામ અને મૂર્ચ*નાં છે 
(78#6., 12. 55). 

1૩૦, આ અક્ષરોતું લખાણુ બરાબર વ'ચાતું' નથી, કારણુ કે એના અક્ષર તત્કાલીન 
પ્રાદેશિક લિષિનાં સ્થાનિક રૂપાંતર છે, લિપિને! મરોડ છઠ્ઠી સદીને! હોય એમ જણાય છે 
(8/97, 9. 39. 1.8. 97). 

૨૩૨. 78:7., 0- 30 ૧૩૨. 7દતે,, ૪: 35 

૧૩૩. 3િપ?૯55, 77, ૪. 187 

૨૩૪, 06૦૫૩૯1૧૩૭, 527/₹ [00. 9 1; 7૮ 4#81420/##*ત# 0૦૪૯૭ 67 
175078 ઇવેદહ (1926), [, 15 

૨૩૫. 2454/0% 7/ 209૮72 જે 07071૮5467 7, 1. 82 

૧3૬. 7૪070 47020૮72 (ત #5% ત 4 ઈ 727૮045), ૩. 157 

૧૩૭# 4ઈં, 20- 97 રક, 

૧૩૮# “હૃ વપ્રાલ્લાપટ”, 5/*૪૪9&0 /9* 878982, 2[* 584 1. 

૬૩૯. “ત પંધલપઇદ્ાાં 4ાાપંલડ ૦ 519 54013111: 1'૦10[21૯4'*, 
276, 17૦1. %5%51711, 54૦. 1, 00. 1 ઊં, ી 

૨૪૦. 2. 0. ડદ્ર]પાણવંત્ર" (8વે,), 5//7%%%૮૮ /0#* 770૪29૮, ૩. 096, 1.9. 
77; ૭76, ૪. 289, £.॥. 5 

૧૪1૧. 2/57 10: 38-39 3૪૨. 76; 2. 59-46 

૨૪૩. 92/77) 0. 5:%2%11; 2/97, 818, 22; [1. 71 

*૪૪. 577% 0- *%%ક%11. આ મને શિલ્પ હવે નાશ પામ્યાં જે. 

1૪૫. #,, [21. 255%117 ૧૪૬૮ 4. છ. 7551 


પસં] સ્ચપ્પત્યડીય સ્સારકેપ [૩૪૫ 


૧૪૭૦ ઠદજે*, 210. 38-59 ર ૧૪૮-૧૪૯. -/57'6, 2- 42 

૧૫૦. 52/70) 1. 25%5%17. આ શિલ્યખડોાને આધારે શ્રો. નાણાવટી તથા 
હાંકીએ એ પરિકરનુ પુનનિમિ'ત રેખાંકન અલલેખિત કયુ" છે(1/9710, ખટ. 36). 

1૫૨. 1/67, [- 42; અહીથી પ્રાપ્ત થયેલ! અન્ય સિલ્પખ૩ા-લક્ષ્મી- 
નારાચણુની ઊભી યુગલ મૂરતિ, લલિતાસનમાં બેઠેલા ઉમા-મહેશ્વરની મૂતતિ', ચે।ગાસનમાં 
બેઠેલા! નૈકુ&ની મૂરતિ તથા વિષ્ણૂ વગેરેની મૂતિ'એઃ પણુ નોંધપાત્ર છે (957%, 21. 
%%5%1/). 

૧૫૨-૨૫૩. 1757'6, [2% 42 

૧૫૪. €(૦૫૬૯€13, 6૪, ૮૬૮,, ૭ 59; 5&01૯1&, ૦%. ૮૮., ૪. 94 

૧૫૫. 2757'6, [. 43 

૧૫૬. મૂળમાં આ મદિર શિવમ દિર્‌ હે!વાનુ' જણાય છે (7/57'6, [. 43). 

૧૫૭-૧૫૮. -/970, ૪. 45; 1. 52; 18. 28; 576, ૪0. 499-501, 
છુક, 18-19; પદા & 2141:9, “૫3૦ ઉલ]]ાઇક 10 130 10102198 ૦? 
00૫] '', 7%£?૮//77 6 2##5૮%91 જી 20/4/107૮ 04/77, 727077, ટ. 3 ક 


૧૫૯-૨૬૦. 2/57, ૪. 44 

૧૬૨. 76દ7., 2- 454, [1. 9, ઉછ. 13 

૬૬૨. 6૦૫૬૯૪૬, ૦૪. ૮, »* 49, [ંડ, ઝાઝ11, 5171; 57, ૪. 81, 
ર8: 5; 1/97'6, [0- #4-45, છા. 10, ર18. «ત 
૬૬૩. આ રાગારચોાકી પછીના સમયમાં ઉમેરાઈ હોય અથવા એને! સ'પૂણ્‌' છીણે[દ્રાર 
હોય એમ જણૂ।ય છે (&૪&-, ૭. 45). 
૧૬૪. .97'0, 10% 835, 502, #1૪-. 26; 2#57'0, [-. 45 
૧૬૫, ]1#97'6, 1* 45, ણં. 11 ૧૬૬. ઠંદતે., [- 98 
૧૬૪, 7/દતે.# 12 70 
૧૬૮. 97, 0. 495; કછુ, 51; 7/97%6, 2- 48, ભજ. 132; [. 15 


થયે 


૨૬૯. 2457૦”, [. 48 ૧૭૦. 7ઠદતે-, 9. 46, 11. 12 
૧૭૧. 7, 00* 42 1; 570, ૪. 92; ન/97'₹, 100- 46-47; 8૬4. 278; 
છડ. 13, 65 


1૭૨. 2/97, [* 49; 18. 11૦, [)- 17 

૧૭૩-૧૭૪. 488*, 12- 4831; 2/57”, [૪- 47; 88- 124; [2]5. 14 & 56 

૧૭૫, ]/57?'”, [- 48; .57'€, 498 ૧૭૬, 7ઠદે-, 9. 47 

૧૪૭, .7'0, 0. 501, '8- 7; 2#57'0 ૩. 48 

૬૭૮. 57'0, [. 494; 2/57'0, 10. 49-50 

૧૭૯. 2/57'6, ભડ. 4, 9 

૧૮૦. મ'દિરતુ' મૂળ રિખર ચતુસ્તલ હરો. સૌથી હપચ્નું' તલ (છાથ) નારા મામ્યુ' છે. 
ખા મદિર સૂર્યંમદેર તરીકે એ ળખાતુ' હોવાતું માલૂમ પડયુ' છે (97'0, ૭. 489, 


ફુજફું ] ભૌત્રક કાલ અતે અત્ુ-શૈત્રક કાલ [પ્ર. 


*િંઠુ. 6).. નાણાવટી તથા ઢાંકીએ એ મદિર શિવમ દિર હોવાનું પ્રતિપાદિત કહું” 
છે (27#576, [. 50). 

૧૮૨, 76, 1 490, 8. 55; 75976, [. 49, 1. 18 

૧૮૬અ, ઉ. 1. ઉદ્વપવંદ્રાપ્ં &ા1તં પ4. હ. 1011, (5૦ ટ 10137]! તા૬૯૦૫૦૪૯તે 
દરઇઉં 1055 40૫71 ]તિ1પ-ઉપ]ટ 0100165 1 10૯51૯11 ઉપ]તા'&ા', 707, 
1 1. 5111, 1૫૦. 2, ૩. 156 

૧૮૧આ. €૦૫૦#॥10€01 01 ઇપ], 4104૮ 2૮0077 ૦/ #ઊ# 42007078૮78 
7/ 4#0017૮01£0₹% 70” &88 ૪૮6 7977-77, [. 5; શંકુ. દિવ [- 5 

૧૮૨. 2576, [2 49, [1. 19, 3. 17 

૧૮૩. 76:7., 0. 50, 1: 20, ॥છુ, 276 

૧૮૪. 526, 00. 498-99; 4૬. 17; 277576, [૪. 50-51, છુ. 17૮; 
01* 21 

૧૮૫. 620 10. 502-503, 1૪. 20; 27576, ૪. ૭1; 1. 23 

૧૮૬, 570, ૪0. 505-506, શેફ, 8; 17576, ૪. 51, છ. 21, છુ. 24,8 

૧૮૭. 48, 00: 185 ॥.; 276570, ૪, 51, [1. 24 

૧૮૮, 57'6,, 3* 490, 1૪. 34; 7/57'6, 8), 52, 1. 25 

૧૮૯. 44570, [-. 52, [૩1. 26, ટડ. 144, 10, 101% 

૧૯૦. ઈ. સ, ૧૯૧૨માં આ મદિર ગિ. વ. આચાયે' શેોધ્યુ' (472. 17170, 
1912-13), પરતુ ૧૯૪૯માં એતા પર વિસ્તૃત નોંધ રવિરાકર રાવળે પ્રસિદ્ધ કરી 
(7685, 10- ક, [૪- 81 રદિ.). ૭?'૦, [. 953, 8૪. 12; 2/576, ૪. ગેડ, 
2]. 27, 1દટ- 126 

૧૯૬. 526, ૪. 494, ભટ્ટ 32; 2/97'6, ૪. 54, વિંઠ્, 12૯, 1. ૭7 

૧૯૨. 5970, 0. 492, ૬. 25; 7/4 5/*%9૪&8 70? ૪, [મ- 211, 
18. «5; 2/57₹'6., ૩- 55 

૧૯૩, 57” 10. 492-4935, ટુ. 50. 7/97” 12. 55-55; 18. 51, 
66, 67 

૧૯૪. 2757, [* 54. 

૧૯૫, 576, 0. 503, 1૪. 10; 17576, 8. 58; 1. 41 

૧૯૧, ૭20, [[, 504-505, 1૪, 11; 7/97, 1- 58 

૧૯૪9. 477%, 10. 145 1; 2૪570“ 0. 56-57; 1૪5, 5%; 25; [015. 
૭1, 58 

૨૯૮. 526, [*. 501-502, 8, 15; 27576, 1. 58, [01. 35 

૧«૪€. 520, [. 497, ૬3. 28-29; 7#657'6 [૩[*. 58-59, [1. 34 

૨૨૬, 2/52, [. 59, કિ. 19થ, [મ. 35 ૨૦1, 6:7., [* 59 


૧ સુ સ્ધપ્પત્યકીચ સ્સારકેપ [૩૪૭ 


૨૦૨, 78#6., 2- 55-56, 1, 26, 85. 15, 4; [1. 30, 1289. 108, 
છ, તં, 1; 13. 29-50 ન 

૨૦૩. 7877, ૪. 59, 1. 37 

૨૦૪. 48#7-, 1. 60, શિટ- 25; 121. 58; 97, ભઇ, 3, 252 

૨૦૫. 1/57'€, [. 60, કંઇ 6 

૨૦૧. 26#4.., 20. 90-61, પટ. યતં; છડ. 40 & 60; 97૦- #4ઠ8* 
15-16 

૨૦૭. 8/57'6, ૪૩, 61, 1. 41; બેસે અઃ મદિરતી નોંધ (4477, ૩. 186) 
પ્રગટ કરી ત્યારે મડપનું છાવણ્‌ લાંબી રસિલાએ। વડે હાંકેલુ હતું, પ્રદક્ષિણાપથનું' છાવણુ 
ઢાળિયા છાપરાને મળતું હતું, પ્રટદહ્તિણાપથની દીવાલે! માં હવા ઉન્‍્તસ માટે પાછલી બાજુએ 
બે બારી હતી, મડપના સ્તભેાની રિરશાવટીએ માં ચતુભુ'જ કીચદ્ઠાનાં શિલ્પ હતાં, 
ગર્ભદ્રારના લલાર્ઢાબ'બમાં ગણેરાની મૂતિ' હતી. 

૨૦૮. 576, 00. 509-511, છુક, 154, 242; 7/97%7, [. 61-60; 
7188, 72, 7વં, 32, [1. 42. 

૨૦૯ ઉં૦ઘડટાડ, 57/7'%- 1. %0 (ડાવંટ છ!વ૦પ્વ1૦1); 2/97, ૪. 02,. 
૪1. 44. 

૨૧૦. છપ૦ડ૬, 487, [1, 2૬.1; 77૦”. ૪ 62 

૨૧૧, 27920, ૪. 62. 

૨1૨. 4.5. ઉદ્રર્વટ, 4#:014020%% #% #૮#૮૯ (1954-42), 1. 2511; 
1.4. 1018819, “૯ €12₹00010%) ૦ 5018034 1 0000[2)૦5 103 ઈઇપ]ત૮41', 
૦9 0/ દપટ તેલ 77૮: 765 775. 10. 5, [૪- 4-5 

૨૧૩. 1/.. 510; 7/૮ 5૮ઘ૮૪&ઘ7૮5 0/ .5૮04૮૮7/દ ૮70 2207૮4, 1* 
99 8., “દક, 79-92; 57૪, શછૂક. 44-50 


૨૧૪. 557 ૬. 79 ર૨૫. #7ઠટતે., “૪. 81 
૨૧૬, ૪દૈ.# ઈ12. 83; ૯૭7 €. ૪. 6 ૨૨૭. ડડર, #1ટ. 80 
૨૧૮. ઠદવે., શછ. 88; ૯576. 19. 6 ૨૧૯. 557, ૪, 110, છ. 91 
ર૧૯અ. 78&ઈ., ૪* 113 ૨૨૦-૨૨૧૬. 7#/576., [. 6 
૨૨૨. #ઠઈઈ., 91 112, 131-381, *1ડ, 84-86 

૨૨૩. 48#., [2 112, "દ. 90 ૨૨૪, &ઠં#., મિટ, 89, 9, 131 


૨૨૫. ]. 4. પપંજ્નાતપ્હાડ  . 4. 218021), 772 020૮૪5 ઇ દં/4 
498965 ૦/ 6૬૪૯૦, સિંછ. 1 


૨૨૧૬. 7ઠદજ., શુડ. 25, 26 ૨૨૭. ૭૭/ર, ૭. 151, ટ, 82 
૨૨૮, 28#4,, 'ંટ્. 87 ૨૨૯. 78#7., છક. 90, 72 
૨૩૦. 78#7., શ23. 91, 69 ૨૩૧. 776: ». 56 


૨૩૨. 48#7., ૪. 112; ૨. ના, સહેતા, “ગુજરાતને મળેલ રિ૯પ૫-સ્થાપત્યને। 
નારસે”, પૃ. ૪૦ 
૨૩૩. 44.7/”, ર, 2.51 ૨૩૪-૨૩૫, 26#7., 1. 2.5111 


૩૪૮] જત્રક કાલ અને અતુ-કત્રક કાલ (52 


૨૩૬. 7#ત., 1075. 2.21-1.5511 ૨૩૪૭. ઠૈ,, 10* 85 

૨૩૮. &7'6, ૪. 112, 1.1. 47 

૨૩૯. હરિલાલ ગોદાની અને મધુસૂદન હાંકી, “ઢલાંક નવાં શોધાયેલા મહાગુજ'ર 
રૈલીનાં મ'દિરે!', “કુમાર”, અ'ક ૫૨૮, પ. ૧૦-૭૦, ચિત્ર ન, ૬-૯. અ લેખકોએ 
પ્રાફૂ-સોલ કી મંદિરોની રચના શૈલી માટેનો “મહાઝુજ'ર'. અને સે!લ ક્રીકાલીન મ દિરે! 
માટે “મારુ-ગ્રજ'૨* રાખ્દપ્રથોગ કર્યાં' છે (એજત, પૃ. ૬૫) - 

૨૪૦. એજન, ચિત્ર ૬ ૨૪૬, એજન, ચિત્ર ૭/અ 

૨૪૨. એજત, ચિત્ર ૭ ૨૪૩. એજન, ચિત્ર ૮ 

૨૪૪. 576 8. 4; 1/57'6, ૪. 635, 8%- 50, [ 1. 45 

૨૪૫, 2757૪6. 63; ૭. 64 

૨૪૬, 570, 8- 27; 2576, [. 65, 18. 21, 1. 46 

૨૪૭. 7/97, 0. 63-64, ટ. 5319, [21, 47 

૨૪૭એઅ, 76દ્તે-; [. 04 ૨૪૮- 7ઠટ., ૩- 94 

૨૪૯. હરિલાલ ગૌદાની અને મધુસૂદન ઢાંકી, જેઢલાંક નવાં શેધાચેલાં મહાગુજર 
સૈલીનાં મદિરેઃ, “કુમાર”, અક ૫પર૮, પૃ- ૭૦, ચિત્ર ૨૦-૨૧ 

૨૫૦. એજન, પૃ. ૭૦-૭૧, ચિત્ર ૧૩-૧૬, ૬૯-૨૦ 

૨૫૧, એજન; પૃ. ૭૦ ૨3૫૨. એજન, પૃ. ૭1, ચિત્ર ૨1 

૨૫૩. આગળ જતાં સેલ કીકાલમાં દેવાલચના તલટટશનને! પ્રતિરથાદિ નિગમે! દ્વારા 
વધુ વિકાસ થતાં રિખર પરનાં કણુશ્ાગે! ઉપરાંત અન્ય રાગો તથા ઉરઃશાગેને ઉમેરે 
યતે! ગયે. 

૨૫૪. 2/57”, 0- 64-65, [, 48 

૨૫૫. 7268#4.% [2* 66, [0]. 50 

૨૫૧૬. 26#7., 0. 067, કદુ; 196, [૩. 55 

૨૫૭. 48#6., [[2. 68-71, છડ, 172, 179, 13૮, 13ત, 119 

૨૫૮. 52/75, છં. 24.12 

૨૫૯. ખળેજના સૂય'મદિરની સામે આવેલુ તે!રણ પછીન! સમયની કૃતિ ૭. 

૨૧૬૦. ગુણૃટ્સટ્રિતા, સ. "૨, *છો, ૨૮ 

૨૬૬, 2, 1”. 5011[0૫72, “116 5૫1-5૬૪0 ૯ ૦0 (૦ ઈઇત્ર-21૫2871૫8 
4 1“ ંલ્ડ 1 ₹પ૫] તા”, 2/07: 9છ*407 :40078#' €0709મ૮780?61£078 704178૮, 
૪71 


મડશરણ ૧૬ 
શિલ્પકૃતિઓ 


ગુજરાતના પ્તિહાસમાં મેત્રકકાલ વિડ્ડિષ્ઠ સ્થાન ધરાવે છે, આ સમયમાં 
ભૈત્રકોના રાન્યની સીમાં વખતોવખત ફરતી રહી છે. દક્ષિણુ ચુજરાતમાં ગુજ રો, 
ચાલુક્ય વગેરે રાનમ થયાં હોવા છતાં સરળતા ખાતર લગભગ ઈ, સ, ૪૭૦ થી 
ઈ. સ, ૭૮૮ સુધીના સમયની શ્િલ્પકૃતિઓને મેત્રકકાલીન અને એ પછીના 
સોલ કીએના ઉદય સુધીના સમયની શિલ્પકૃતિઓને અનુ-મૈત્રકકાલીન નામ 
આપીર્‌!'. કેટલીક વખત એવું પણુ :બતે છે કૅ શિલ્પ જે પ્રદેશમાંથી મળ્યુ” 
હોય તે પ્રદેશો પર શિલ્પ અન્યુ* ત્યારે ચોક્કસ કેના અધિકાર હતા ગની 
આપણુને અત્યારે ચોક્કસ માહિતી ઉપલખ્ધ ન પણુ હોય, છતાં સામાન્યપણે 
રાજ્યકર્તા જુદા હોવા છતાં આખા ગુજરાતમાં તે તે સમથે લગભગ સમાનપશેં 
સ'સ્કૃતિતો વિકાસ કે હાસ થતો હશે એમ ગણી શકાય, કેમકે આખા ગુજરાતમાં 
ઊચા પવતો કે એવી કેઈ ભોગોલિક રુકાવટો નથી જેથી કરીને એવી રુકાવટની 
ખેઉ ખબાજુતી પ્રશ્નએ એક્રમેકયી તદન અલિપ્ત રહી શકે. 

મૈત્રકકાલ અતે અતુ-મૈત્રક કાલની ફ્ઞિલ્પસ્થાપત્ય-સામમ્રી વધુ તે વધુ 
પ્રમાણુમાં ઉપલખ્ધ ચતી જતી હોવાથી આ પ્રકરણમાં બધી જ શિલ્પકૃતિઓની 
નોંધ ન લેવાય, કિ'તુ કેટલીક મુખ્ય મુખ્ય જ્ઞિલ્પૃતિએ અને એના પરથી 
જામુવા મળતી શિલ્પશેલીની વિકાસકથાની % તોંધ લેવાય એ ધ્રષ્ટ છે. 

મૈત્રક અને અતુ-મૈત્રક કાલની કૅટલીક જાણીતી શિલ્પકૃતિઓ નીચે 
મુજબ છે : 

(૧) કાર્વણુમાંથી મળેલી ન'દીને અટેલીને ઊભેલી શિવ--પાવ'તીની પ્રતિમા? 
| (પટ્ટ ૨૯, આ. ૯૧). આ કૃતિ છઠા સૈકાની છે. 

(૨) વિશ્વરૂપ વિષ્ણુ : શામળાજીમાં નાગધરા પાસે એક દેરીમાં ત્યાંની 
આદિવાસી પ્રેન્નમાં જણીતી, “કળશી છોકરાંતી મા' તરીકે પૂન્નતી પ્રતિમા છઠ્ઠા 


૩૪ 


૨૫૦] શત્રફ કાલ અતે અતુ-શત્રક કાલ [પ્ર. 


સૈકાતી, ધણુ ખર્‌' 5. સ. પપ* આસપાસની, લાગે છે૨ (પટ્ટ ર૭, આ. /&). 
આ પ્રતિમામાં અષ્ટભુજ વિષ્ણુનાં લમભભગ તમામ આયુધ ખંડિત છે. 
_અન'ત નાગ ઉપર વીરાસનમાં વિષ્ણુ ઉભડક બેઠા છે અને એમની પા૭ળના 
ભાગમાં વિષ્સુમાંથી પ્રાદુમૂ'પ્ત થતી તેવીસ અન્ય આકૃતિ છે, જેએમાં સૂય, ચદ્ર 
ખભા, શ્વ, હેયત્રીવ, વરાહ, બલરામ વગેરે સપણ એળખાય છે. 

(૩) વિશ્વરૂપ વિષ્ણુતી ખીજી એક ગ્રતિમા પણુ શામળાજમાંથી મળી જે, 
જેના નીચેના તથા ઉપરના ભ્ઞાગ ખડિત થયા છે. એ હાલ વડૅ।દરા મ્યુઝિયમમાં 
છે. એ પણુ ઉપરની પ્રતિમાની લગભગ સમકાલીન કે એનાથી સહેજ પછીના 
સમયની, પણુ છઠ્ઠા સૈકામાં બનેલી લાગે છે.ર 

(૪-૬) શામળાજીમાંથી મળી આવેલી ઊભી મકરવાહિની ગગાતી સુદર 
દભિજ પ્રેતિમા* છઠ્ઠા સૈકાતી છે. મકરનાં મુખ અને પુચ્છની કોતરણી ખાસ 
તાંધપાત્ર છે. ગગાના જમણા પગ ઉપર લટકતું પર્યસતક એ પશ્ચિમ ભારતનાં 
શિલ્પોમાં ખાસ નજરે પડતું વિશિષ્ઠ પ્રકાર્તું વસ્ર-પરિધાન છે. આવું જ 
પયસત્ક કે।ટયર્ક-મહુડીતી માતા અને ફિશુ(પટ્ટ રહ, આ. ૯૨)તી તેમજ 
સ્ક'દ માતા(પટ્ટ ૩૩, આ. ૧*૭)ની પ્રતિમાએમાં નજરે પડૅ છે.૫ એ ખે 
પ્રતિમા પણુ છઠ્ઠા સૈકાની લાગે છે, 

(૭-૧૦) આખુ-દેલવાડાનાં દેરાં પાછ્ળ આવેલા જગન્નાથના મ'દિરમાંતી 
શેષશાયી ચતુભર'જ વિષ્ણુની પ્રતિમા તથા એ જ મ'દિરમાંતી ખેઠેલી કોમારી, 
ચામુંડા અને વારાહી માતૃકાઓની પ્રતિમાએ? (પટ્ટ ૩૦, આ. €૩-૯૫) છઠ્ઠા 
સૈકાના ઉત્તરાર્ધની લાગે છે. 

(૧૧-૧૨) શામળાજીના ત્રિલોકીનાથના મ'દિર્માં સચવાયેલી ત્રિશળધારી 
શૈવ દ્ારપાલતી પ્રતિમા? (પટ્ટ ર૮, આ. ૯૦) તથા એને મળતી ઢાલ પ્રિન્સ 
એફ વેલ્સ મ્યુઝિયમ, મુ'બઈમાં સચવાયેલી ખીજી શૈવ દ્રારપાલની પ્રતિમા.“ 
આ ખેઉ પ્રતિમા પણુ ૭ઠ્ઠા સૈકામાં મૂકી શકાય. 

(૧૨) વડેદરામાં મ. સ. યુનિ.ની આર્ટ્સ ફેકલ્ટીના મકાન સામે શેઠ 
આણુ'દ્લાલ ખુશાલચ'દના ક'પાઉન્ડમાંથી મળેલું ભેરવનું શિલ્પ, જે હાલ વડેદરા 
મ્યુઝિયમમાં છે.અ તે, મૂળ સયાજીગજ વિસ્તારના દક્ષિણુ તરફના છેડે આવેલા 
ભીમનાથ મહાદેવના મ'દિર્માંતું' હોવાને સભવ છે. એકાવલિ હારવાળા આ 
કરવ નીચેતુ' વસ્ત્ર ધણું બારીક હોવાથી થે!ડે ધણુ અ'શે શરીરના ગુલ ભાગને 
રખાડે છે. આ શિલ્પ છઠ્ઠા સૈકા પછીનું તે નથી જ. એનાથી પહેલાંનુ' 
હોવાતુ' ભવિષ્યમાં સિદ્ધ ચાય તે નવાઈ ન ગણાય. 


૧૫ રુ] દશિહ્પકૃતિએ। [ ૩૫૧% 


, (૧૪) વડોદરા પાસેના કપુરાઈ ગામમાં શિવાલય પાસેથી મળેલુ' ઊભાં 
શિવ-પાવતી(ઉમા-મહેશ્વર)તું' ખ ડિત શિલ્પ (પટ્ટ ૩૨, આ, ૯૮), જે હાલ 
વડેદદરા મ્યુઝિયમમાં છે તે, ઈ. સ. ૬૦૦ના અરસાનુ અર્થાત્‌ હ્ઠ્ઠા-સાતમા 
સેકાતુ' છે. અ શિલ્પ ગુજરાતની તત્કાલીન કલાનો એક ધણો સુદર નમૂતે . 
છે.૬ આમાં' ખેડા ધારનાં અ'ગગોને બદલે કઈક લાંબા પગ વગેરે હોવાથી આ 
શિલ્પમાં દક્ષિણના ચાલુકયોની કે એ પહેલાં ગુજરાતમાં આવી ચૂકેલી સાત- 
વાહનોની શેલી(જેમાં કઈક પાતળા અને લાંખી છતાં સપ્રમાણુ અને સુ'દર 
રેઠયષ્ટિએ કેતરાતી તે)તી અસર હોય એમ સ'ભવિત છે. 


(૧૫) અકેટા( વડોદરા)તા જેન ધાતુ પ્રતિમા-સમૂહેમાંથી મળેલી થ્રીજવ'ત- 
સ્વામીની ઊભી કાયોત્સર્ગ પ્રતિમા, કે જેની પીઠ પર્‌ લેખ કૉતરૅલેો છે. સદર 
લેખતી લિપિતા આધારે અ! શિલ્પને વિના સ'કેોચ ઈ. સ. ષપ૦ અને ૬૦૦ 
વચ્ચેના સમયનું ગણી શકાય છે.૧* “જવ'તસ્વામી' એ દીક્ષા લીધા પહેલાં તપ 
કરતા સંસારી મહાવીર સ્વામીનું નામ છે, આથી આ સ્વરૂપમાં રાજુલને અનુરૂપ 
મુકુટ અને કેશકલાપની દેઠભૂષા છે. 


(3$) અકોટામાંથી મળેલી, અભિલેખ તથા પીઠ વિનાની, અને ઊ'ચી ટોપી 
ઘાટના ફલામય મુકુટવાળી જીવ'તસ્વામીની ખીજી મતોડર્‌ કાયોત્સગ પ્રતિમા 
(પટ્ટ ૩૧, આ. ૯૬) ઉપર્‌ જણાવેલી પ્રતિમા કરતા કકે જૂની છે. આ 
પ્રતિમાનાં તેત્રોમાં ચાંદી ભરેલી છે અને હોઠની લાલી દર્શાવવા નીચલા હોઠં પર 
તાંખુ' ભરેલું છે. સમમ્ર ઉત્તર ભારતવષ'માંનાં અદ્યાવધિ ઉપલખ્ધ ધાતુ-શિદ્પેમાં 
આગધલી કરે।ળમાં ખેસે તેવી ઉત્કૃષ્ટ કલામય આ પ્રતિમા આશરે ઈ. સ. ૫૦૦ 
અને ૫૫૦ ની વચ્ચેના સમયની હોય એમ લાગે છે. જીવ'તસ્વામીતા ગળામાંનાં 
હાંસડી અને હાર ગુપ્તકાલને સુપરિચિત એકાવલિને ખદલે પશ્ચિમ ભારતવર્ષની 
ક્ષત્રપકાલીન અને વાયવ્ય ઠિ'દતી ગાંધાર કલાની પરંપરાને જાળવી રાખે છે. 
ઊ'ચી ટરાપીધાટને મુકુટ પણુ મથુરામાંથી મળેલી કુષાણુકાલીન વિષ્ણુમ્રતિમા-- 
(જે એક સમયે ઇદ્રની મનાતી)ના પરની ટોપી-ધાટના સુકૃટમાંથી વિકાસ પામેલે 
લાગે છે. આ બધુ જેતાં આ પ્રતિમાનો સમય ઉપર જણાવ્યા છે તેનાથી 
અર્વાચીન હોઈ શકે નહિ.₹૧ 
9 (૧૪૭) યક્ષ-યક્ષીયુક્ત આદિનાથની ઊભી પ્રતિમા અકે।ટાના નેન પ્રતિમા- 
એના સમૂહમાં મળેલી, ઠ્ઠી સદીના ઉત્તરાર્ધની, જેની પાછળ “ રેવઘતોચં 
ત્રિકાસિયુઝે શગિસમટ્વાવનાચાર્ચસ્ય ' એં લખાણુ છે. પૂણુ વિકસિત કમળ પર 
કાયોત્સગ-અવસ્થામાં આદિનાથ ઊભા છે. કમળ પર્‌ બે ખાજુએ ખેેલ મગ 


સપર મૈત્રક કાણ અને અતુ-સેત્રક કાલ [3ર 


ગતે વચ્ચે ધમચક કડારેલું છે. આદિનાથનતા બતે ખભાએ ઉપરે વાળતી લટ 
રહેલી છે. ધોતી પારદશક છે. પીંડઠેકાના ડાબા છેડે સર્વાતુભૂતિ યક્ષ અને જમણા 
છેડે અ'ખિકા યક્ષીની ખેઠેલી મૂતિ છે. યક્ષ અતે આદિનાથની તેમજ આદિનાથ 
ભને મક્ષીની વચ્ચે અકકેક અથવા વધુ વીર્થ'કરની પ્રતિમા હતી, જે દાલ 
મોજૂદ રહી નથી, પણુ એની પીઠિકામાં ખોલવા માટેનાં કાણાં માજદ છે. 
ખએેટલે મૂળ આ ત્રિતીથિક ક ચોવીસી પ્રતિમાં હરે. આ પ્રતિમા અને એનાં 
યક્ષ-યક્ષીની કલાયોલી ગુપ્ત શૈલીથી સ્પષ્ટ રીતે જુદી એવી પ્રાચીન પશ્ચિમ 
ભારતીય શૈલી છે, જેને તારાનાથે ઓલ્ડ વેસ્ટન સ્કૂલ (પ્રાચીન પશ્ચિમી શેલી) 
નામથી સ'ખાધી છે. 


(૧૮) વિઘાધરકુલમાં પ્રતિષ્ઠિં, ખ'ડેત અભિલેખવાળી, મોટા મુકુટ 
અને પ્રભામડળવાળી, લલિતાસને ખેઠેલી, જમણા હાથમાં આખ્રલુ ખી અને ડાબા 
હાથમાં બિન્નેરું ધારણુ કરતી, ડાબા ખોળામાં બાળક તેડેલી સિ'હારૂઢ અ'ળિકાની 
દ્દિભુજ પ્રતિમા, જે અકે।ટામાંથી મળેલી છે અને જેની પાછળના અાભિલેખતી 
લિપિ છઠી સદીના ઉત્તરાધની હોવાથી લગભગ ઈ. સ, ૫૫૦ થી ૫૬૦ 
બાસપાસના સમયમાં મૂકી શકાય તેવી છે તે, પ્રચુર અલ કારયુક્ત ધાતુપ્રતિમા 
પણુ પ્રાચીન પશ્રિમ ભારતીય શૈલીતી છે.૫૩ 


(૧૯-૨૨) આ ઉપરાંત આ કાલનાં ખીન્ન' ગણુનાપાત્ર શિલ્પોમાં પાર્વતીપ ૪ 
(દેલવાડા), માતા અતે બાળક? (કોટચ્ક) (પટ્ટ ૨૯, આ. ૯ર), સ્કદમાતા૫૬ 
(કોટયર્ક) (પટ્ટ 3૩, આ. ૧૦૦) તથા પાર્વતી અને નૃત્ય કરતા ગણૃપતિ૧૭ 
(ટી'ટઢોઈ ) ગણાવી શકાય, 


(૨૩-૨૪) પોતાના શાોસનતકાલ દરમ્યાન વલભી અને એની આજુબાજુના 
પ્રદેશમાંના ધણા ખોદ્દ વિઠારો વગેરેને મૈત્રકાએ આપેલાં દાનોની વિગતવાર 
જાહિતી એમનાં દાનશાસનેો પરથી મળે છે,૨« પરતુ આ કાલનાં બહુ જ થે।ડાં 
ખોદ્દ શ્િહ્પ ઉપલખ્ધ છે, તેઓમાં વલભીથી મળેલી બુદ્ધની એક નાની ધાતુ- 
પ્રતિમા ભાંના મહે'દ્રસિદજ ઠાકોરના1€ સગ્રહમાં છે, આ પ્રતિમા પાંચમાં (કે છઠા) 
શકાતી જે, આ ઉપરાંત, વલભી કૅ પીરમ ખેટમાંચી આવેલી મનાતી એક અતિકુ 
સુદર બુદ્ધપ્રતિમાં હાલ ભાવનગરમાં ગાંધી-સ્મૃતિ મ્યુઝિયમમાં, સુરક્ષિત છે. 
આ ધાતુત્રતિમાં ઉપર સોનાનો ઓપ છે.હુરીગરી ઉતૃષ્ટ પ્રકારતી છે. ખેઉ 
ખભ્ાએ ઉપર ઓઢેલી સ'ધાતી-સ'ધાટી ગાંધાર અસરવાળી છે, આ પ્રતિમા 
શૈત્રકકાલીન, ૭ટ્ઠા સૈકાતી, કદાચ શીલાદિત્ય પહેલાની સમકાલીન, લાગે છે, 


૧૨સુ] શિલ્પકૂતિએ [ 3૫૩ 


પ્રલબપાદે બેઠેલી બુદ્ધની આ પ્રતિમા પ્રાચીન પશ્ચિમ ભારતીય શૈલીને ઉત્કૃષ્ટ 
નમૂનો છે.૨* 

(૨૫) કપડવ'જ પાસે આવેલા કઠલાલ ગામમાંથી મળેલી વિશ્વરૂપ વિષ્ણુની૨ ૧ 
ત્રીજ પ્રતિમા (પટ્ટ ૩૧, આ. હ&૭), જે ઉપરની વિશ્વરૂપ વિષ્ણુની શામળાજમાંથી 
મળેલી બે પ્રતિમાઓ પછીના સભયતી આરશારે ઈ. સ. ના સાતમા સૈકાની છે 
તે, ગુપ્તકાલતી નહિ, પણુ મેત્રકકાલતી જ ગણાય. ગુપ્તક્રાલમાં મથુરા અને 
ગુજરાતમાં મળતી વિશ્વરૂપ વિષ્ણુની પ્રતિમાઓની પર'પરાની આ પ્રતિમા છે, જે 
ખતાવે છે કરે આ સમયમાં ગુજરાતમાં વિશ્વરૂપ વિષ્ણુની કલ્પનાતુ' પ્રન્નમાં સારા 
મમાણુમાં આકર્ષણુ હતુ. કઠલાલતી આ પ્રતિમા પણુ વિશ્વરૂપની કલ્પનાની છે. 
વળી શામળાજી અને એલિક્ન્ટા વચ્ચે મળવાથી આ પ્રતિમા શામળાજી અને 
પરેલના શિવ તેમજ એલિકન્ટાની મહેશમૂરતિ વચ્ચેતો કલાશેલીપરક સખ ધ 
સૂચવતી કડીરૂપ છે, રામળાજીના વિશ્વરૂપ વિષ્ણુનાં ત્રણુ મુખ સાથે એલિકન્ટાની 
સુવિખ્યાત મહેશમૂતિનાં ત્રણુ મુખ સરખાવતાં ગમે વસ્તુ સ્પષ્ટ થયેલી છે કે 
એલિકફ્ન્ટા સુધી આ એકસરખી કલા-પરપરા હતી, પષરેલની શિવમૂતિ* શ્ચિવના 
વિશ્વરૂપવી કલ્પના રજ કરૅ છે. એ મૂતિ' અને ચામળાજીના વિશ્વરૂપ વિષ્ણુ 
લગભગ સમકાલીન છે, જ્યારે એલિફન્ટાની શિવતી મૂરતિ સહેજ પછીની છે.૨૨ 


(૨૬) સાતમા સૈકાથી આઠમાં સૈકાના અ'ત સુધીમાં મૃઝી શકાય તેવાં 
રિલ્પોમાં અકાટામાંથી મળેલું ધાતુનુ' એક ધૂપિયું' ખાસ તોંધપાત્ર છે,૨૨ ઝએતી 
આગળના ભાગમાં ધૂપપાત્ર તરીકે હાથીની પોલી આકૃતિ છે, જ્યારે પાછળના 
ભાગમાં હાથાના છેડે સિંહ છે. સાતમા સૈકાની શરૂઆતની આ કૃતિ ધાતુ- 
શિલ્પોમાં કર્વાચેત્‌ મળતી અગત્યની કલાકૃતિ છે. હાથીની ઉપર્‌ કોતરેલા 
લેખમાં “શ્રીસિ % ૮ છુરે ગાઈઇટ રારા ૮' એટલા અક્ષર વચાય છે. ગાણ્ટટ-ગાદઢ 
એ 'જયભ્રટ' શબ્દનું બાલાતી ભાષાનું રૂપ લાગે છે, અને સ'ભવ છે કે તાંદીપુરી- 
ભરૂચના ગુજર રાજવી જયભટ પહેલા ઉફે" “વીતરાગે' આ ધૂષિયુ' જેન મદિરને 
અર્પણુ કર્યું' હેય. જયભટનો અમલ અદાજે ઈ. સ. ૬૦૦--૬૨૮ ને! છે. 
જયભટનુ વિશેષણુ “વીતરાગ' હતુ, જે સૂસવે છે કે જયભટ જેનધમી" હોઈ શકે. 
આ સિવાય અકેટાતા ધાતુસ'ત્રહમાંધી સાતમા સૈકામાં મૂકી શકાય તેવી બીજ 
ઘણી ધાતુ્રતિમાએ મળેલી છે તેએ. માંની કેટલીક ખાસ નોંધપાત્ર છે. 

(૨૭-૨૯) સપાટ પીડેકા પર ઊભેલ સરસ્વતીની મૂર્તિના મસ્તક પાછળનુ' 
આભામડળ મણુકાદાર કિનાર સિવાય સાદ્‌' છે. આ કૃતિ ઈ. સ. ૬૦૦--૬ર્‌ * 
પ્ર-૩-૨૩ 


૨૫૪] સેત્રક કાલ અને અતુ-મેત્રક કાલ [ પ્ર. 


આસપાસની છે.૨૪ જમણા હાથમાં ધારણુ કરેલ કમલની નાળ એણે ધારણુ 
કરેલ ઉત્તરીયના નીચે લઃ#કતા છેડાની સમાંતરે પગ પાસે પીઠિકાને અડે છે. 
આલામ'ડળની કિનારી પરતા આલિખિત મણુકાતા જેવા જ મણૂકા ઉત્તરીય પર્‌ 
અકિત કરેલા છે, એના છેડા ભૌમિતિક આપૃતિએ વડે અકિત કરેલા છે. 
સરસ્ત્રતીએ છાતી પર્‌ એકાવલી અતે ઉરઃ સૂત્ર ધારણુ કર્યાં” છે. એતે ત્રિકૂટ મુકુટ 
આકર્ષક છે. કટિ પરનું અધોવત્ર આ સંગ્રહમાં જાણીતી થયેલ 'વિકચ્હ' 
શેલીમાં છે. એની સપ્રમાણુ દેડલતા તેમજ દીધ* પ્યાનસ્થ નેત્રો તોંધપાત્ર છે. 
રચનાશેંલીનેો થોડે હાસ આ કાલતી અહીંતી સરસ્વતીની એક બીજી ખ'હિત 
મૂર્તિમાં જેવા મળે છે.રપ આ મૂતિ ધણી બાબતે(માં ઉપરની મૂર્તિ સાથે 
સામ્ય ધરાવે છે. એના મસ્તક પાઠળની આભા ઘાટમાં લખગેળ છે અને એ 
ફુમલની પાંદડીઓ તથા ક્રિતારે મુક્તામાલાથી વિભૂષિત છે. પહ્માપીડ પર ત્રિભ ગમાં 
ઊભેલ આ પ્રતિમાતુ' ઉત્તરીય-પટ્ટ એના દેહની સમતુલાને જાળવી રાખે છે, મસ્તક 
પરતા ત્રિકૂટ મુકૂટના મધ્યપર્ણુની બને બાજુઓએ ચારુ પર્ણુવલ્લી અત્ય'ત 
સુશોભિત છે. એણે અ'ગ પર એકાવલી, પહ્ાકુ ડલ, કેયૂર અને વલય ધારણુ કર્યા 
છે. પૂર્ણ વિકસિત સ્તતપ્રદેશ, તાભિ પરનો ત્રિવલ્થી અને ત્રિભગની છટા વ્યકત 
કરતી જધાએ એના દેહની શૈભામાં વધારે કરે છે. ઉપયુક્ત બને સરસ્વતી- 
મ્રતિમાએ પર લેખ કોતરેલા નથી. 


અહીના સંમહમાં સરસ્વતીની એક ખીજી ખંડિત મતિ છે,૨૬ એના પર 
લેખ કેતરેલે તથી. આ મૂતિ બે કકડે છે અને એની નીચેતી પીઠિંકા ગુમ 
ચયેલ છે. આભ્રામ'ડળ પણુ નાશ પામ્યુ' છે. માત્ર એને કેટલેક ભામ મૂર્તિના 
ડાભા કાન પાસે જળવાઈ રહેલ! જણાય છે, એતે મુકૃટ તરિદલને બદલે પ'ચદલ 
છે. મથાળે ભારે કદને ટોપ છે, જે અગ્રભાગે તેમજ પૃષ્ઠભાગે અલ ફત પડાપત્રથી 
વિભૂષિત છે. સરસ્વતીએ કુંડલ, હાર, ઉર:સૂત્ર, કટિસુત્ર, મણિજડિત અ'ગદ, 
વલય વગેરે આભરણેુ! ધારણુ કર્યા છે. 

(૩૦) ત્રિતીથિક પાર્શ્ચનાથપ્રતિમામાં પાશ્ષતાથના મસ્તક પર્‌ ખ'ડિત 
નાગફણા છે અને બતે ખાજુઓના તીથકરે!એ કટિ પર ધોતિયું પહેરેલ છે. 
પાર્જાનાથના સિહાસનની મધ્યમાં ધર્માચક છે અતે એની ખ'તે બાજુઓએ એફ 
એક હરણુ તથા વ્યાલનાં શિલ્પ છે. સિહાસનની બને બાજુઓઆએ આવેલ 
સનાલ કમલ પર ઊભેલ તીથ કરમાં જમણી ખાજુએ ક્ઠષભનાથ અતે ડાબી 
બાજુએ મહાવીર (?) છે. પાર્શ્વનાયતાં યક્ષ-યક્ષી સર્વાનુભૂતિ અને અ બિકા 
અનુક્રમે જમણી તથા ડાખી બાજુએ કમલ પર્‌ સ્થિત છે. એમનાં મસ્તકે।ની પ।છળ 


૧૬ સુ'1 રિહ્પફાતિએપ [ 3૫ 


પણુ પ્રભાવલિ-વિભૂષિત પ્રભાચક્ક છે અને એમણે અતુકમે મસ્તક પર કર'ડ- 
મુકુટ અતે ચૈત્યગવાક્ષની આકૃતિમાં કેશકલાપ ધારણુ કર્યા છે. સિ હાસનની નીચેની 
પદમાં અષ્ટમ્રહોનાં સુખ કોતરેલાં છે.૨૬ આને મળતી ત્રિતીથિકક પાશ્ર'નાથની 
એક ખીજી મતિમા અહી'થી મળી છે. પાશ્ર'તાથની પાઠળની સપ્તફૂણા નાગ- 
છત્રાવલિ અને બાજુના તીથ“કરોની પાછળની પ્રભાવલી સાથે આ શિલ્પ સપૂ્ણું 
છ્ે,.*« આ બને મ્રતિમા સાતમા સૈકાની છે. 


(૩1) ચતુભુંજ મહાવિદ્યા અચ્છુપ્તા દેવી (પટ્ટ ૩૪, આ. ૧૦૨) અશ્વ પર્‌ 
સવારી કરેલી સ્થિતિમાં છે,૨૬ એના મસ્તક પાઠળ આભાચક છે. એના પરને 
કૅેરાકલાપ અત્યત આકષક છે. એણે કણું ફૂલે, મુક્તામાલા, ડૂટી સુધી પહોંચતું” 
ઉર:સૂત્ર, વલય અતે બાજુબ'ધેો અને નૂપુરે। ધારણુ કર્યાં” છે. એણે ચાર હાથમાં 
અનુક્રમે બાણુ, તલવાર, ઢાલ અને ધનુષ ધારણુ કર્યાં છે, 

(૩૨) આ શિક્પમાં કાયોત્સમ' મુદ્રામાં ઊભેલ પાશ્ર'તતાથની ગાદી નીચેથી 
અને બાજુઓએ અધનાગ-સ્વરૂષમાં અ'કિત કરેલાં ધરણે'દ અને પદ્માવતીનાં 
શિલ્પ ખાસ નોંધપાત્ર છે.5૦ આ ખ'તે શિલ્પોનો કટિ નીચેનો ભાગ નાગની 
પૂ'છડીનેો બનેલો! છે અને એ બ'નેની પૂછડીએ ને ગાદી નીચે મષ્યમાં નાગપાશમાં 
ગૂથેલી છે. 

(૩૩-૩૪) સાતમા સૈકાનાં શિલ્પે।માં પશ્રિમ ભારતીય શૈલીમાં કઈક મોટાં 
માથાં, ખેઠા ઘાટનાં શરીર અને સુદઢ ખાંધાવાળી સ્રી-આકૃતિએ નજરે પડે છે. 
એવા નમૂના ગ્વાલિયર આજુબાજુના પ્રદેશમાંથી અને રાજસ્થાનમાંથી પણુ મળેલા 
જ. ઉત્તર ગુજરાતમાં જૂના ડીસા પાસે નદીના સામા કાંઠે વડાવલ ગામેથી શ્રી. 
આર. ટી. પરીખે શોધી કાઢેલી સપ્ત માતૃકાએ આ રૌલીની અને સાતમા 
સેકાની છે. આ માતૃકાઓમાં વારાહીની તથા પાવ'તીની પ્રતિમા ખાસ નોંધપાત્ર 
છે,35 ચતુભુંજ વારાદીના ખે હાથમાં બાળક છે, ખીન્ને જમણે! હાથ ખાલી છે, 
ને બીન ડાબા હાથે ઉપવરઝ પકડેલું છે, આભૃષણુઃમાં એકાવલી, ઉર:સૂઞ, 
કકણુ અતે નૃપુર્‌ છે. બારીક વસ્ત, કલાત્મક ઉપવસ્્ર અને એને કેશકલાપ 
સો'દય'માં વધારે કરે છે. ચતુભુ'જ પાવતી સમભગમાં ઊભેલાં છે. ઉપલા 
જમણા હાથમાં શિવલિંગ અતે ઉપલા ડાબા હાથ હાથમાં ગણેશને ધારષુ 
કરે છે. નીચલો! જમણે હાથ વરદમાલા-મુદ્રામાં છે ને નીચલો ડામે ખ'ડિંત 
જી, દેવીતી ખ'ને ખાજુએ દર્શાવેલી જ્વાળા તપ કરતાં પાવ તીની આશપાસના 
અગ્નિની લ્લોતક છે. મસ્તકની ઉપર ચાપાકારે દર્શાવેલાં નવ મસ્તક નવ નાગોનાં 
કે નવ મ્રહોનાં છે. 


8૫૩૬] શૈત્રક કાલ અને અતુ-મેત્રક કાલ (ર. 


(૩૫) થોડાક સમય પૂવે કઠલાલ નજીકના ષિઠોર્‌ા ગામેથી પિઠોરી માતાના 
મ'દિર્માં ઘણાં શિલ્પ શોધાયાં છે. તેઓમાં મહિષમદિનીની કેટલીક પ્રતિમાએ। 
લગભગ સાતમા સેકાની છે.૨૨ આમાં કોઈ મૂતિ* દશભુજ, કોઈ અણભુજ, કેઈ 
ચતુ્જુ અને કોઈ ત્રિભુજ છે. અસુરતે પૂરો મહિષરૂપેૅ જ રજ્‌ કરેલો! છે 
ને એના પર્‌ માતાજના વાહન સિ'હતું આક્રમણુ થતું દર્શાવ્યુ' નથી. 


(૩૬-૪૦) મેત્રકકાલનાં અન્ય શિલ્પોમાં કદવારના વરાહમ'દિરનાં શિલ્પ 
જાણીતાં છે.*૨ તેએમાં ગભ હતા પ્રવેશઠારતી ઉપરતા રશિલ્પપટટમાં ખેઠેલા સૂર્ય, 
ખ્રહ્મા, વિષ્ણુ, રિવ અને ચ'દ્રતી પ્રતિમાએ, દ્ારશાખા પરની ગગા-યમુનાની 
આર્ફાતિએ, વરાહની તથા દશ્ષાવતારની પ્રતિમાઓ અને છૂટક શિલ્પોમાં ગરુડારૂઢ 
વિષ્યુ, ?યવાહન ઉમા-મહણેશ્વર્‌ અને ઊભાં લદ્દમીનારાયણુની પ્રતિમાઓનો સમાવેશ 
થાય છે. થાનના દેવાલય પરનાં શિલ્પોમાં૨2* નવત્રહે, મણુપતિ, ગગા, વરાહ 
અતે એક ઊભ્રા દેવયુગલનો સમાવેશ થાય છે. ભૂજના કચ્છ મ્યુઝિયમમાંની ધાતુની 
ઊભી ખુદ્ધપ્રતિમારૈપ મળી છે. પ્રતિમાને ફરતી ખ'ડિત પ્રભ્નાવલી છે, પીઠિકા પર 
સાતમી સદીને! લેખ છે. ખુદનો જમણો હાય અભય મુદ્રામાં છે, ડાખો હાથ 
પડિત છે. ઉષ્ણીય, કાનની લાંબી ખૂટ, પ્રસન્ન સુખમુદ્રા અને અધ -પારદશક 
અધોવસ્ર તૉંધપાત્ર છે. મહુડીમાંથી મળેલી ખુદ્દ અથવ! જિનની પદ્યાસનસ્થ મોરી 
ધાતુ-પ્રતિમામાં*૬ પ્રભનાવલીતી પાઠલી ખાજુ પરના લખાણુતે! પાઠ સ'દિગ્ધ છે. 
પ્રતિમામાં રજૂ યયેલ આકૃતિ થોગમુદ્રા ધારણુ કરી યો!?ગાસનમાં ખેઠેલા પુરુષની છે. 
સોરાષ્ટ્રમાં ઢાંકતી પહાડી ઉપરનાં કેતરેલાં જૈન શિહ્પરેછ પણુ આ કાલનાં છે. 
તેઓમાં આદિનાથ, પાર્શ્વનાથ વગેરેની અકૃતિએ કારેલી છે, કોઈ યોગાસનમાં 
ખેઠેલા જિનની, તે। કોઈ કાયોત્સ્ગ અવસ્થામાં તપ કરતા તીર્ષ કરની. 


(૪૧) રોડામાંથી એક અત્તાત દેવની પ્રતિમા મળેલી છે. શ્રી, પી. એ. 
ઇનામદારે પ્રસિદ્ધ કરૅલી૨૬ એ પ્રતિમાં હાલ કયાં છે એની ખખર્‌ નથી. આ 
પ્રતિમામાં જટાધારી દ્ભિજ દેવ સમપાદ અવરથ॥માં ઊભેલા છે અને એમણે બારીક _ 
ધોતિયુ' પહેરેલુ' છે, જમણે હાથ ખ'ડિત છે. ડાબા હાથમાં જલપાત્ર જેવુ ૩'પકે 
પકડી રાખ્યું' લાગે છે, સભવ છે કે આ પ્રતિમા સૈવ કે બૌદ્ધ સ'પ્રદાયની હેય, 
આ પ્રતિમા છઠા કે સાતમાં સૈકાની છે. 

(૪૨) સોરાષ્ટ્રમાં માંગરેળમાંથી મળેલું અને રાજકે।ટ મ્યુઝિયમમાં સચવાયેલુ' 
સૂરયનુ' એક સુ'દર શિલ્પ વિશિષ્ટ નોંધ માંગી લે છે.૨૯ સાતમા સૈકાની આ 
મૃતિની કેશરચના સુપ્ત પરંપરાની યાદ આપે છે, ન્યારે અન્ય રચના પ્રાચીન 
પશ્ચિમ ભારતીય શેલીનાં વિશિષ્ઠ લક્ષણુ રજ કરે છે, ઊભા દિભુજ સૂર્યના મુખતી 


૧૬ સુ] શિલ્પફકતિએ। (૩પ૭ 


પાછળ પ્રભાચક છે. બને હાથ ખંડિત છે. ખે ખાજુઓએ રાત્તી અને નિક્ષુભા 
તથા એમની આગળ નીચે દડ અને પિગલ છે. 


(૪૩-૪૪) આ ઉપરાંત આ કાલનાં બીન્ન ગણનાપાત્ર શિલ્પોમાં વીણાધર 
શિવ અને પાવતી (ટી ટાઈ)** (પટ્ટ ૩૩ આ. ૧૭૧) તથા કુમાર(વડેદરા 
મ્યુઝિયમ)*પનેો સમાવેશ ચાય છે. શિવ ખે હાથમાં વીણા ધારણુ કરી ઊભ્રા છે. 
ઔઓન જમણા હાથમાં ત્રિશ્છી અને બીજ ઢાખા હાથમાં સપ છે. નીચે પાછળ 
નદી છે. શિવની ડાબી બાજુએ ચતુર્ભુજ પાવતી ઊભાં છે. એમણે ખે હાથમાં 
બાળક તેડયુ' છે. ખી'ન જમણા! હાથમાં પદ્મ છે. બીજે ડામો હાય નીચે ઊભેલા 
મયૂર પાસે લટકે છે. વાહન દ્દારા આ બાળક કાત્તિકેય હોવાતું સૂચિત થાય 
છે, આમાંની ખીજ ઊભી ખ'ડિત દિભુજ પ્રતિમા, એતુ' મસ્તક ન હોવા છતાં, 
જમણા હાથમાં રાક્તિ, ડાબા હાથમાં ફૂકડે (ઈ) અને પાછળ મયૂર વાહન દાર! 
કાત્તિકેયની મૂરતિ હોવાતું સૂા।ચત થાય છે. આ પ્રતિમા વડોદરામાંથી જ મળેલી છે. 


(૪૫-૪૬) રડાતાં મદિર માંથી મળેલી હાલ વડેદરા મ્યુઝિયમમાંની ચામુ'ડા- 
(પટ્ટ ૩ર, આ. ૯૯)ની તેમજ પાવતીની પ્રતિમાએ સાતમા-આઠંમા સૈકાની 
સેલીના સારા નમૂના૪૨ છે, ચામુ'ડ શબ ઉપર ખેઠાં છે. એમણે તીચલા જમણા 
હાથમાં ખડગ, ઉપલા જમણા હાંથમાં ફષાલ (ખપ્પર), ડાખા હાથમાં ખટ્વાંગ 
અને નીચલા ઢાબા હાથમાં રાક્ષસતું મસ્તકે ધારણુ કરેલું છે. સિહ પર ખેડેલાં 
પાવતી કે દુર્ગા ઉપલા ખે હાથમાં ત્રિશ્ળી અતે પરશુ ધારણ કરે છે. નીચલે 
જમણે હાથ અભય મુદ્રામાં છે. નીચલા ડાબા હાયમાં ધારણુ કરેલી વસ્તુ ખ'ડિત 
અતે અસ્પણ છે. એમને દેઠ ચૂડામણિ, કુ હલ, એકાવલી, ઉર:મૃત્ર અને કેયૂરોથી 
આભૂષિત છે. 

(૪૭-૫૦) રેડાના મંદિર ન. ૬ તરીકે ઓળખાતા મ'દિર્તી આગળના 
અધમ'ડપની થાંભલીએની ઉપરના ભાગમાં કેટલીક અપ્રતિમ સો દયયુક્ત વિવિધ 
ભ'ગીએમાં ઊભેલી સ્રી-આકૃતિઓ છે, જેતે શિલ્પ-ત્રથોમાં દેવાંગતાએ અથવા 
ગઅપ્સરાએ! તરીકે વણુવેલી આપૃતિએ તરીકે એ।ળખાવી શકાય.₹* કે।યાક તેમજ 
ખજુરાણેનાં મ'દિરે ઉપરની અપ્સરાએ। અને સુરસુદરીએ। કલાપ્રેમીએને જણીતી 
છે, પણુ શિલ્પકલાની દષ્રિએ ઘણી ઊચી કેટિની સજ્વ લાગતી આ આકૃતિઓ 
યોગ્ય પ્રસિદ્ધિ અને પ્રશ'સા પામી નયી. પ્રાચીન પશ્ચિમ ભારતીય શિલ્પકલાના 
સાતમા સેકાના આ ઉત્કૃષ્ટ નમૂના છે. સામાન્ય રીતે રેડાનાં મ'દિરેને આઠમા 
સૌકાના પૂર્વાધતાં ગણુવામાં આવે છે, શિહ્પકલાના વિકાસની દણ્રિએ ભારતીય 
શિલ્પનાં "ખ્યાતનામ-અભ્યાસી સ્ટેલા ક્રમરિશના મતે તેમજ ઉમાફાંત શાહના. 


૨૫૮] સૈત્રક કાલ અને અતુ-મૈત્રક કાલ દગ, 


મતે આ રિહ્પ સાતમા સૈકાનાં લાગે છે. રોડાના આ મ'દિરતે સાતમા સૈકાતુ 
ગણાવી શકાય. ર 

(૫૧-૫૩) આ ઉપરાંત રેડાના શિલ્પસમૂહ પૈકીની ગણેશ,” સિહ 
ઉપર ખેઠેલાં દુર્ગા," કાત્તિકેય*૬ વગેરે મૂતિએ સાતમા-આઠમાં સૈકાતી કૃતિઓ 
છે. તેઓમાં ખેઠેલા ચતુભુ'જ ગણેશ ઉપલા ખે હાથમાં [ત્રેશળ અને પરશુ તથા 
નીચલા ખે હાથમાં પદ્ય અતે મોદકપાત્ર ધારણુ કરે છે. સર્ષ-યગ્નાપવીત તથ! 
મસ્તક પરની વેરાભૂષા નોંધપાત્ર છે. પાવતી કે દુર્ગા પગમાં નૂપુર પહેરી રહ્યાં 
છે. એમના વાહન સિ ની આકૃતિ આખેઠ્બ કલારૃતિનો સુ'દર નમૂનો છે. મયૂર 
પર બેઠેલા કાત્તિ કેય ષડાનન છે ને જમણા હાથમાં શક્તિ ધારણુ કરે છે. મયૃરની 
ડક ડાબી બાજુ વળેલી જે. 

(૫૪-૫૫) ગોપના મ'દિર્‌ પાસેથી વિષ્ણુ અને કાત્તિ કેયની ખે ઊભી પ્રતિમા 
મળી છે તે પણુ મેત્રક-કાલની છે, 

(૫૬-૫૭) સાતમાં અને આઠમા સૈકાનાં શિલ્પોમાં ખાસ નોંધપાત્ર છે 
કાર્વણુની «ત્ય કરતી સ્ક'દમાતા અથવા કોમારીની પ્રતિમા, જે તત્કાલીન કલાને 
એક સુંદર્‌ સજીવ નમૃને₹” છે, નૃત્ય કરતાં કોમારીનો આખેઠ્ઠબ અંગભ'ગ ઉલ્લાસ: 
અને સ્કૃતિ* દર્શાવે છે. વડોદરાની 10. ॥1. 4. 3૦%0૦એ બાંધેલા શૈવ મ દિર્માં 
જૃેટલાંક અગત્યનાં શિલ્પ માસર (તા. પાદરા), દહેગામ (જિ. ભ્રરૂચ) કાવી વગેરે 
સ્થળેાએથી આ!ણેલાં છે, તેઓમાં માસરતી માતૃકાએ લગભગ સાતમા-આઠમા 
સૈકાની*૯ જી. 

(૫૮-૬3) લગભગ આ જ સમયની કુ'ભારિયા પાસેના કેટેશ્વરની માતૃકાએ। 
વડેદરા મ્યુઝિયમમાં સુરક્ષિતપ* છે. આણું પર્‌ વસિષ્ઠાથ્રમમાં લગભગ 
આઠમા સૈકાતી એક સુંદર બહ્માણી માતૃકાની મતિ, ઉપરાંત પહ્યાસનસ્થ યોગ- 
નારાયણુની આઠમા સૈકાની એક સુ'દર મતિ છે તેમજ નાગરાજતી એક સુદર 
નાની મૂતિષે છે, જે સભવ છે કે અખુદ નાગની હોય, આ પ્રતિમા પણુ 
આઠમા સૈકાની શરૂઆતની હોવાનો સભવ છે. ફોટેશ્વરી માતૃકાઓમાં 
વૈષ્ણુવી, એ'દ્રી, બ્રાહ્મી, વારાહી અને ચામુડા ચતુભુજ છે. વેષ્યુથી, એદ્રી અને 
વારાહી બાળકને તેડે છે. ક'દ્રી, બાહ્મી અને ચામુંડાને પોતપેોતાતું વાહન પણુ 
છે, આહ્મી દ્િભુજ છે. બાળક એમની જમણી બાજુએ નીચે ઊભુ છે. 

(૬3) સુદર રીતે કોતરેલ પદ્ાષીઠ પર ત્રિભગમાં મૂકેલ ચામરધારિણીનુ” 
શિલ્પપ (પટ્ટ ૩૫, આ. ૧૦૩) અકોટા ધાતુ શિલ્પોમાં સર્વોત્તમ નમૂનો છે. એતી 
સપ્રમાણ દેઠલતા આકષક છે, કેરાકલાપ ગુલાબનાં પુષ્પોની ગૂથણીના મધ્યમાં 


૧૧ ૨'] ધદલ્પફાતિએપ [ ૩૫૯ 


આવેલ ચૂડામણિથી વિભૂષિત કરૅલ છે. કાનનાં પત્રઝુ'ડલ, ગળામાંનેો નિષ્કને 
હાર, ત્રિદ્લ પુષ્પમ'ડિત ખાજુબ'ધો, ગોળ ક'કણુકૃતિ વલયો, સ્તન-પ્રદેશની 
મષ્ય્માંથી પસાર થતું ઉર:સૂત્ર, કટિમેખલા અતે બારીક ને ઢીલાં અધેોવસ્તને . 
પકડી રાખતું અત્યત અલ'કૃત ઊરુ”ળલક, પગનાં નૂપુર ને ખભા પાછળથી પસાર્‌ 
યતુ' ઉત્તરીય આ શિલ્પને અત્યત કમનીય સ્વરૂપ બક્થે છે. આ શિલ્પ આઠમા 
સેકાના મધ્યકાલનું છે. 

(૬૩-૬૪) અકોટાતા ધાતુમૂતિ-સમૂકમાંની ઉપયુક્ત અ'બિકા સિવાય 
દિભુજ અ બિકાનાં આ કાલનાં ખીજ ખે શ્ઞિદ્પ અકોટામાંથી મળેલાં છે. એ 
પૈનું એક લજ્તિતાસનમાં સિ'ઠ પર ખેઠેશુ' છ્ઠેપં૨ અને બીજુ એ જ આસનમાં 
પડાપીઠ પર્‌ આસનસ્થ જે.પ૨ એ ખ'ને શિલ્પેઃના ડાખા ખોળામાં બાળક ખેહેંલુ' 
છે. બ'નેના જમણા હાથમાં આસ્રપલ્લી છે અતે ડાબો હાથ બાળકના મસ્તક 
પાસે અભય-પમુદ્રામાં છે. બનેના મસ્તકે પત્ર-ભગ મકરિકા પ્રકારનો મુકુટ છે, 
પણુ પ્રથમ શિલ્પના મસ્તક પાછ્ળ આભાચક નથી, ન્યારે ખીજ પ્રતિમાના 
મસ્તક પાઠળતું ખ'ડિત આભાચક જળવાઈ રહ્યું છે. 

(૬૫) ઉત્તર ગુજરાતમાં પાટષુમાંથી મળેલાં ને વડોદરા મ્યુઝિયમમાં સચ- 
વાયેલાં કેટલાંક રિલ્પ આઠમાં સૈકાનાં છે,પ૪ તેગ્મોમાં થોગાસનમાં ખેઠેલી પાંચ 
માતૃકાઓની શિલ્પપટ્ટીના અને ગવાક્ષમાં બેઠેલા ચતુભુ'જ શિવની પ્રતિમાને 
સમાવેરા થાય છે. 

(૬૬) અક્રોટાતા સત્રહમાંથી પણુ આઠમા સેકાની કેટલીક ધાતુ-પ્રતિમાએ 
મળેલી છે.પપ તેએ।માં ખભે વાળની લટવાળા ત્રડષભ્રનાથ, પદ્માસનમાં ખેઠેલા 
દિસુજ અજિતનતાથ, લલિતાસનમાં યક્ષ-યક્ષી વચ્ચે યોગાસનમાં ળેઠેલા પાશ્વતાથ 
વગેરૈતો સમાવેશ થાય છે. ઃ 

(૬૭-૬૮) આઠમા સૈકામાં, સૌરાષ્ટ્રમાં સેધવોના રાન્ન્યપ્રદેશમાં કેટલાંક 
અગત્યનાં શિલ્પસ્થાપત્ય બન્યાં તેઓમાં પિંડારક (પીંડારા) તીથ અને આજુખાજુનાં 
શિલ્પ તોૉંધપાત્ર છે.૬૬ મદિર ન. ૨ના ઉત્તરાંગ પરતી શિલ્પપટ્ટીમાં 
વિષ્ણુ-લદ્દમી, ખાહમા-સાવિત્રી, શિવ-પાવ'તી વગેરે દેવ-દેવીએ એકત્ર થયાં છે- 
ઉપરાંત ઠ્ભિગમાં ઊભેલા ચતુર્ભુજ ગણેશ, ઊભા ચતુ્જુજ ચતુરાનન અને ગરુડ 
પર ખેકેલા વિષ્ણુ દશ'નીય છે. સૌરાષ્ટ્રનાં હવા-પાણીને લીધે તેમજ પથ્થરની નજનતને 
લીધે સમુદ્રકાંડાના પ્રદેશનાં એ સમયના ધણાં શિલ્પ આજે ખવાઈ ગયેલી હાલતમાં 
છે, છતાં પીડાર્‌ાના લદ્દમી-નારાયણુ તેમજ સ્પજ પણુ હજી ન એળખી શકાંય 
તેવા પ્રસંગને આલેખતી એક આખી શિલ્પપટ્ટી ખાસ નોંધપાત્ર જે. 


૨૧૦]. ગેત્રક કાલ અને અતુ-સેત્રક કાલ [પ્ર. 


(6૯-૭૦) રણુ પૌપળી(તા. પાદરા)થી આણુલી ર્યારૂઢ સૂર્યની એક 
અખ'ડિત સુય-પ્રતિમા (પટ્ટ ૩૫, આ. ૧૦૪) અતિ સુ'દર્‌ છે,પ૭ જે આઠમા-નવમા 
_શૈકાની ગણી શકાય. સય દેવ એકચક રથમાં અધ' પદ્માસને બિરાજેલા છે. એમને! 
જમણે હાથ ખઠિત છે, ડાબા હાથમાં પદ્મ ધારણુ કરેલું છે. મસ્તક પાછળ પદ્માપત્રની 
ભાતવાળું પ્રભામડળ છે. ડાખી બાજુએ રાજી અને જમણી બાજુએ નિકુભા 
ખેઠાં છે. સારથિ અરુણુતી ડાબી બાજુએ દડ અતે પ્રત્યુષા તથા જમણી બાજુએ 
પિગલ અને ઉષા છે. રથ અને અશ્વો ગતિમાન છે. લગભગ આ જ સમયની 
ઉમા-મહેશની એક પ્રતિમા પણુ વડોદરાની 10. 1. 8. 801000]ના સ-મ્રહમાં 
છે. શિવ તદી ઉપર લલિતાસનમાં ખેઠેલા છે તે એમતા ડાબા ખોળામાં 
પાવ્તી ખેઠાં છે. શિવના હાથમાં ત્રિશળ, તીલે।ત્પલ અતે સપ છે. પાવતીના 
એક હાથમાં પદ્મ છે. શિવતું પોૌરુષમય શરીર તથા ઉમાની સપ્રમાણુ કોમળ 
રૃહયણિ કલાત્મક છે. 

(૭૧) ગુજરાતમાંથી મળતાં માતૃકાઓનાં શિલ્પે।માં વડનગરમાં અમથેર 
માતાના મ'દિર્‌તી સપ્ત માતૃકાતી મૂર્તિઓ પણુ તોંધપાત્ર છે."€ આ શિલ્પોનાં 
સુરેખાંકન શાંત મુખમુદ્રા, ક'ભૃશ્રીવા અહિ જૂતી રૈલીતા અશ છે, પણુ ટૂ કા 
પગે, જડે રચના વગેરેના કારણે આ શિલ્પ આઠમા-નવમાં સૈકાનાં હોવાનો 
સભવ છે. 

(૭૨) અકોટા ધાતુસિલ્પે।માંનાં કેટલાંક નવમા સેકાનાં છે. તેએમાંનુ' 
ઝેક સિંહ પર્‌ લલિતાસનમાં બેડેલ અ'બિકાનુ' છે. જમણા હાથમાં આખ્રલુ બી 
અને ડાબા હાથ વડે બેઠેલા બાળકને એણે ધાર્ણુ કરેલ છે અને એની પાયે 
ખીજુ એક બાળક ઊભેલુ' છે, મસ્તક પાઠળ તમાલપત્રાવલિ ધાટના પદ્મદલાંકેત 
વૃત્તાકાર આભાચકતા મથાળે અધપદ્માસનસ્થ નેમિનાથની નાના કદ્તી મૂતિ 
આવેલી છે.૨* 

(૭૩-૭૪) અકોટા-સગ્રહમાં સર્વાવુભૂતિ યક્ષની આ કાલની ખે મૂર્તિ 
નોંધપાત્ર છે. કોઈક મોટી જેન પ્રતિમામાંયી છૂટી પડી ગયેલ એક મૂતિમાં યક્ષ જમણા 
હાથમાં ખીજપૂર્ક કે સ તાનમંજરી અને ડાખા હાથમાં દ્રવ્યતી કોથળી( નકુલિકા )ને 
ધારણુ કરે છે, મોરપી'૭ ધાટનુ' એના મસ્તક પાછળનું આભામ'ડલ પત્રાવલ્ષિ 
અને ચોરસ ધાટના મષુકાની માલાથી અ"કિત કરેલુ' છે. મસ્તક પર્‌ ત્રિદ્લ 
કરડ મુમટ મણિમાલાથી વિભૂષિત છે. કાનમાં ભારે કુડળ, છાતી પર્‌ હાર અતે 
ઉપવીત તે હાથ પ૨ બાજુબ'ધ ધારણુ કરતો આ યક્ષ લલિતાસનમાં ગોળ પીઠિકા 
પર ખેડેલે! છે. ૬5 


જસુ] સિલ્પરફાતિએ। દ ૩૬૧. 


' આમાંતુ બીજુ ખેઠેલા હાથી પરનું બેઠેલું શિલ્પ જેનેતર ઝુખેરતી મૂર્તિ 
સાથે ધણું સામ્ય ધરાવે છે. પ્રક્લોરાની જેન ગુફામાં પણુ આ ઘાટતું શિલ્પ છે. 
એની જટા કરડ મુકુટ-ધાટની છે. જમણા હાથમાં સ'તાનમ'જરી અને ડાબા 
હાથમાં તોળિયા-ધાટની દ્રવ્યથેલી( નકુલિકા )માંથી સિકાએની પ'ક્તિ નીચે 
પડતી દર્શાવી છે. મસ્તક પાછળના ડ્લાચકતેો ધાટ ચૌત્યબારીની આસૃતિને 
મળતે। છે.૧૨ 

(૭૫) અનતુ-મૈત્રક કાલનાં શિલ્પો બઆબત શોધને અવકાશ ઘણે છે. ઈ. સ. 
"૪૮૮ થી. સ. ૯૪૨ સુધીના પ્રાફૂ-સોલ'#ી કાલનાં શિલ્પોમાં ગણાવી શકાય 
તેવી અકાટાના ધાતુસશ્રહમાં કેટલીક નેન પાતુપ્રતિમાએ છે. તેઓમાં ત્રિતીથિક 
પાર્શ્રનાથની એક પ્રતિમા નોંધપાત્ર છે. સપ્તફણાવાળા નાગનુ' છત્ર ધારણુ કરી 
રહેલા પાશ્રનાથતી આ મૂર્તેતી જમણી બાજુગે ત્રકકયભતી અને ડાબી બાજુએ 
મહાવીરની મૂર્તિએ આવેલી છે. ગ્ડષસની જમણી બાજુએ કમલસ્થિત ત્રિભ'ગમાં 
ચકેશ્વરીની મૂર્તિ છે, એના ઉપલા ખે હાથમાં ચક અને નીચલા ડાબા હાથમાં 
બીજપૂરક (|બેન્તેરુ ) છે. નાચલે॥ જમણે હાથ વરદ મુદ્રામાં છે. મહાવીરની ડાબી 
ખાજુએ ત્રિભગમાં વરોટષા દેવી છે. એના ઉપલા બે હાથ તાગને ધારણુ કરે 
છે અતે નીચેના બતે હાથમાં અતકમે ખડ્ગ અને ઢાલ છે. આ બને 
વિદ્યાદેવીએ છે. પાશ્વનાથના સિંહાસતની દરેક ખાજુએ એક એક યક્ષ-યક્ષીઓનાં 
શિલ્પ છે. સિહાસનની બેઠકની નીચે મષ્યમાં ધર્મચક અને બ'તે બાજુઆએ એક 
એક હરણુ છે. યક્ષ-યક્ષીઓનાં રિલ્પોની નીચે આઠં ગ્રહોનાં આસનસ્થ શિલ્પ છે. 
નાગદષ્યાની ઉપર એક એક માલાધર અને દિગ્ય વાદક, ચેત્યૃક્ષ અને ત્રિદલ 
'હ્ત્રનાં શિલ્પ છે.૬૩ 

(૭૬ ) વિમલવસહીના મ'દિરમાં એક દેરીમાં જેન યક્ષી અ બિકાની એક 
મોરી સુદર ધાતુપ્રતિમા હતી,£₹ એ પ્રતિમાં દસમાં સૈકાની, કદાચ સોલ છી 
રાજ્ય-અમલયથી થોડી પહેલાંની લાગતી. હાલ એ ગુમ થઈ કહેવાય છે. આ 
યક્ષની ચતુભુજ છે. એ ખોળામાં ખેડેલા બાળકને એક હાથ વડે ટેકવે છે ને 
ખઆજીના ત્રણે હાથમાં આમ્રલુખી ધારણુ કરૈ છે. અ'ખિકા લલિતાસનમાં ખેઠાં છે. 
નીચે સિંહ વાહન છે. 

(૭૭) સિદ્ધષુર પાસેથી મળી આવેલી કુખેરતી એક સુદર પ્રતિમા વડોદરાના 
મ્યુઝિયમમાં છે.:" આ શિલ્પ દસમા સૈકાતુ' લાગે છે. 

(૭૮-૭૯) [ન્‍ 4. 9. 301000]ના મ'દિર્માં આણેલી આ ખે પ્રતિમા- 
આમાંથી એક વિષ્ણુની અને બીજી સંભવતઃ વૈષ્યુવીની દસમા સૈકાની ગણાય 


૩5૨] મેત્રક કાલ અને અતુન-સેત્રક કાલ [ પ્ર. 


છે.૬૬ વિષ્ગુની મૂર્તિમાં હાય ખ ડિત હોવાથી એમાં વિષ્ણુનું કચું સ્વરૂપ મૂરત 
થયુ છે એ માલૂમ પડતુ' તથી, પગ પાસે એકેક આયુધ-પુરુષ છે. વૈષ્ણુવીની 
મૂર્તિનાં વસ્ત્રાભૂષણુ વિષ્ણુની મૂર્તિનાં વસ્્રાભૂષણુ જેવાં છે. દસમા સૈકાનાં ગણુ।ાય 
તેવાં શિલ્પો।માં કયાં અતુ-મૈત્રકકાલીન અતે કયાં સોલકીકાલીત એને નિષુય 
કરવો ક્રઠિન છે, કેમકે મોઢા ભાગનાં શિલ્પો! પર કેઈ સાલ સવત કોતરેલાં 
મળતાં નથી. 


(૮૦-૮૨) અકોટામાંથી મળેલાં દેત શિલ્પો પૈકીનાં દસમા સૈકાના પૂર્વા- 
ધાં શિલ્પોમાં યક્ષ-યક્ષી સાથેની ધોગાસતમાં બેઠેલા પાશ્ચનાથતી ખે ત્રિતીર્થિક 
પ્રતિમાઓ તથા યક્ષ-યક્ષી સાથેની પાશ્ચનાથની પ્રતિમા તૉંધપાત્ર છે. (૭ 


પાદટીષધેા 


૨. 17. 2. 5॥811, 56% 0/7૪ /7'07દ% 569 તે 707૦ 218%. 4, 
[- 119 

૨. 28-, છુ. 48, [0- 66-75 3. 28૦, 118. 50, [2. 69 

૪. 28ે., સટ, 60, 2. 128 ૫, કઠદજે., પિંઠુ,, 30 & 31, [2 122 

૬૨ જે., શિંદુડ, 9, 06, 7, 8, ૩. 118 છ. 7ઠટ., સઠ. 21, [. 120 

૮. ૨, પે, કલધ, “ડલ ૩૦01#૯્ડ [₹011 22)€૬111-)/014”, 0%? 
0/ 269 5708૮૮0 7 ૦૪૪ 47, 5૯૯ંદ્રાં [પ/009૯ા* ૦7 1/૯$1ટ0 1॥વંાદ) 
કદ, 1965-66, [1 27, ૪. 20; 55%. 8185: 27, 28 

«. 17. ૪. 50413 કત ર. 1પ. કટાર, “& 7017 દ) 500101૫7૯5 
£!₹011 ઉઘ]ત્રત્&”, 707 1701. 1, 00. 1600 8) 557ર., કછ, 604 

૧૦, 17, 2. 5181, “૧ 1ઈપાતૃઘર 4:£0845૯ બ પ્રતાાતકયપઇ ટા, 057 
1/01, 1, 119- 72 કૃ શટ. 1; 4477 277#2£૮#, 1. 27-28, ટ. 124 

૨૨. 17. 9, 5881, 470# 9225, [12% 26-27, ૬૬, 9/4, 9/0 


૨૨, 7ઈદે-, 2/0- 28-29, શિંઠુ, 11 ૧૩. 76દ*, 1, 30-31, છુ. 14 
૧૪. 572, 18. 5 ૧૫. 7 #7., છુ. 29 
૧૬, 78&&#., હણ 40 ૧૭૦ 7ઠ7., "1૪. 53 


૧૮. હ, ગ, સાસરી, “મૈત્રકકાલીન ઝુજરાત”, ભા. ૨, પૃ. ૩૯૧-૪૦૫ 


૧૯. પ4. ૨. 1104401૭, “4 »8:₹072€ 11108૯૦ ૦1 ઉપતંત18 110100 
૧દ્વાદ્રં1ણઘા, 707 10. 11, [0. 79 ર. 


૧૨૪] શલ્પકાતિઓ। [૩૬૩ 


૨૦. ઉમાકાંત શાહ, “ગુજરાતમાં ખૌદ્ધ ધર્મ, “સ્વાધ્યાચ”, પુ. 3૩, પ. ૩૦૪, 
આફૂતે ૨૬૧ 

૨૧. 55%, 1. 74%; પં. ૦. 51485174, (“પર 5૦-૦૦ 1૯ત 11110. કદ 
કદ, 707 17૦1. %1711, ૩૪- 425 8.” 


૨૨. 555. 12. 72 1, ૨3. 40૮4 2#૦#5» ૪0: 31-55, કફ. 15 
૨૪. 78#&7-, 20. 30-54, કુ. 18 ૨૫. કઠદ., ૪. 43, ”િંઠુ. 33 
૨૧. ૪ઠદતે., 2. 46, નિંછુ. 37 ૨૪. ?ઠદે,, 090- 55-86, ભદ: 22 
૨૮. 76€7-, 20- 36-37, છ. 25 ૨૯. 78", ૪2: 56, કઇ. 24 


3૦. ?ઠદે.. 9. 44, ભિંફ. 54 

3૧, આર. ટી, પરીખ, “વડાવલનો આરસને! રિલ્પસમૂહ', “કુમાર”, અક પરત 
પૃ, છ૪-છ૧ 

૩૨. હરિલાલ ૨. ગૌદાની, “પીઠેશ્વરીનું મદિર, પીઠાઈ', ““નવચેતન'', વ. ૪૯, 
પૂ, ૩૦૭ 

૩૩. રિ, (૪૦૫5૯1૧5, 50098787 «0 6/4? 244 ઇટ 273૮68 ૦7/' 
2૮/%૮0740, છે- 59, છડ. 5511, 252117, 5%? 

૩૪. 7: 90. 48 રઝ, ણં, 74411, 2. 

૩૫, 4. ૨. પદ] ાપવેકા (ઇઈિત.), 6077070809 ૦0/ ઉછ, ૪». 215, 
ગં. £1711 

3૩૬. 7, 112. 212-215, 318, [1. કઈ 

3૪. ?ઠટે*, 100-. 213-214, [21. £1(4) & (8) ૩૮- 97, *48&- 935: 

૩૯. 17. 2. 51811, “5૦011૯ કેપ 111થ5૯3 170433 કેત્રઇ:દ5111*8, ઈ ]ત2૬ 
તાલ રિત] લડીલા', 7072772 0/7 2705૮0/7% ૮7 27૮6૮78 64 772#/, 2૮47 60*- 
૫01. 515, ૪૩. 45 ., 1ને. 2 


૪૦. 78&7., મિંછુ. 52, [. 75 ૪૨, 7527., ઠઠ. 66%, [2, 85 
૪૨. &£,, કડ. 67-68, [2. 9353 ૪૩. 76847. શક, 75-74, [. 96: 
૪૪. #&., શિંછુ. 65, [૪, 91 ૪૫. 78617-, 812. 69, છ. 95 


૪૧૬. 76&4., શદ. 70, [2. 95 

૪૪. ]- ક. પંદ્રતતઇત્રાં, “1૯ 103001૯ 41 6૦૪૪૦, #0ઘ0”ટ 4 0/ ૮2: 
4૮5 &##જ 8૦361 118 580૮1૯૬, 17૦01. 1, 1૫0. 2 

૪૮. 60, ૪. 276, 1. 555₹1૫/71(0) 

૪૯. આમાંની કેટલીક મૂતિ'ઓને પાછળથી સુધારવામાં આવી છે, જેથી એની મૂળ 
કલાને હાનિ થઈ છે. 

૫૦. 11. ?. ડદહ, (પ દાઇઈસડ તાળવે ૦0૫” 5૦૫1[02૬પપ્ટડ 1₹033 ઈપ]ત*81”, 
દદ ૦/ 7૮4?040 -#52૪#, 17૦1. કા1, ૪૪0. 298., 1013. 27111, &-- 
545%1,8; 'મહિષાસુરમદિની અને અન્ય માતૃમૂ(તિ ઓ”, “કુમાર”, અક ૩૮૨ પૃ. ૩૮૬,. 
ચિત્ર ૬૬-૬૯ 


૨3૪] સૈત્રક કાલ અને અતુ-મૈત્રક કાલ [ગ્ર. 


૫૦અ. એજન, પૃ. 8૮૭, ચિત્ર ૭13 ઉમાકાંત પ્રે. રાહ, “ગુજરાતની ગૃપ્તે। ત્તરકાલીન 
હરેલ્પસમૃષ્ટિ”, “કુમાર”, અક ૩૮૦, ૪. ૩૦૫, ચિત્ર ૬૪ (પૂંઠા પાછળતી આટપ્લેટ); 
“તથા “ગ્રુજરાતમાં તાગપૂન્ત અને તેનાં શિલ્પ, “કુમાર”, અક ૩૮૨ પૃ. ૩૫૯, ચિત્ર ૬૫ 

૫૨, ઈ. 2, 3410, 4&0૮& 27092૯5, [- 47, છુક. 42&, 428, 43 

૫૨. 2 ૈં., »- 48, છુ. 4490 ૫૩. ઝઠેટે., ૪- 48, મટ, 458 

૫૪. 11. 6૦૦12, “1.4ધ૯ 01૫1 5૦૫101ઘ#૯5 4૮૦૫૧ ૪2ૃા&-41113'તતે,” 
2ઘઇ 0/7 2847944 14898), 1791. 11, 1૬. 1-11, ઉંટુડ, 1-7 

૫૫. 489 77082૮5, 97. 45-47, 49; છડ. 36, 417, 464 

૫૬. 1ર, 5૫821103411 81100, “ખદરવંત્ર' હરા ઊડ &ાાંવૂઘાંદલ્ડ:”, 707., 
1૦1. ક11, ૪. 419 8. 

પ૭. 00, [. 4.3૬1/11,0; ચ'દૃમોલિ મજમુદાર, 'રણુ પિ'પરી*ની રથારૂઢ સૂય'નૂતિ *, 
'“જુયમ દિર” વિશેષાંક, હૃ. ૬૦૫-૨૦૧, ચિત્ર ત. ૪૯; વ. સે।, પારેખ, 'ઝુજરાતની વિર્લ 
'સૂય"પ્રતિમાએ, “સ્વાધ્યાચ'', પુ. ૬, પ્ર. ૨૩૫-૨૩૮ 

૫૮. વસ'તકુમાર સે।. પારેખ, “ઉમાનમહેશ્રરતી મતિ, “સ્વાધ્યાય”, વર્ષ ૬, હૂ. ૨૩૯ 
તથા પાછલા પૂ'ઠા પરનું ચિત્ર 

પ૯. જુએ શ્રી. રમણલાલ નાગરજી મહેતા, “વડનગરની શિલ્યસમૃષ્રિ', “શર 
'વિજયવહ્લભસૂરિ સ્મારક મથ” પૃ. 3૩૯, ચિત્ર ન. ૨. 

૬૦% 4874 27009૮5. ૪* 50, છુ. 50/૮ 

૬૨. 7ઠ€., 0૪0. 51-52, 1૪: 52 ૬૨. 76૮ત.. ૪*- 52, શુ. 920 

૬૩. 7*,# 2[0- 55 4., ભિ, ૭૭ 

૬૪. 10. ?. 51813, “1૮૦1105*8[08) ૦4 દપ 810 ઈ૦તંતંલકડ 4001૬”, 
ઈ, 1/01. 15, [. 2, ૪. 156, શ1છુ. 14 

૬૫. આ મૂતિં હજુ પ્રસિદ્ધ યઈ નથી. 

૬૬, હરિલાલ ગૌદાની, 'ઈ, એમ- ઈ. સ્કૂલનાં શિલ્પે।', “નવચેતન'', વ. ૪૯, પૃ. ૨૪૦ 

૬૭. 4&0#% ક?'98265,; [2. 5% 1., ૭1. 570, 560, 574 


મકર્ણ ૧૭ 


ચિત્રકલા 


ચિત્રકલા એ માનવની સૌ'દયભાવનાને અભિવ્યક્તિ આપતી એવી લલિતકલ।! 
છે, જે અતિ પ્રાચીન કાલથી પ્રચલિત છે. ગુજરાતમાં એના સહુથી પ્રાચીનઃ 
સાત નમૂના સિ'ધુ સ'સ્કૃતિતાં લોથલ, રોજડી (થીનાથગઢ) વગેરે સ્થળાએ મળ્યા 
છે, માટીનાં વાસણા પર આલેખેલાં ચિત્રોરૂપે.૧ ઇસ્ત્રી સનતી આર્‌'ભિક સદીઓની 
ડ'ગરમાં ક ડારેલી ગુફાએમાં શ્િલ્પકલાના વિકાસની અતગંત ચિકત્રલાતું આડ- 
કતરુ' સૂચન થાય છે, પર'તુ હાલ તેએમાંની કોઈ ગુકાએમાં ચિત્ર મત્યાં તથી. 


મૈત્રકકાલ તથા અનુ-મૈત્રક કાલ દરમ્યાન નિર્માયેલાં વિધમાત દેવાલયેોમાં' 
પણુ ભિત્તિચિત્રોના નમૂતા વર્તમાન ગુજરાતના ભૂ-ભાગમાં ઉપલખ્ધ થયા નથી. 


પશ્ચિમ ભારતના અહ'ત્‌ અચલે મહારાષ્ટ્રના પૂર્વ ભાગમાં અજ'તા પવત 
પર્‌ એક મહાવિઠાર ખધાવેલે તેમજ વલભીથી થેડૅ દૂર એક મહાવિહાર 
બ'ધાવ્યો હતે1,૨ તેના પરથી અજ'તાની જેમ અહીના એ વિહારમાં પણુ ભિત્તિચિત્ર- 
આલેખાયાં હોવાનો સભવ સૂચિત ચાય છે. આ વિહારને તળાન્નના ડુંગરમાં 
જાતરેલ્ા વિહાર તરીકે એાળખાવવામાં આબ્યો છે.” એમાં કે સોરાષ્ટ્રના ખીજ 
કોઈ ડુ'ગરમાં કોતરાયેલા બોદ્દ વિહારમાં ભિત્તિચિત્ર મળ્યાં નથી. 


પરતુ મૈત્રક રાજ્યના શાસન નીચે રહેલા સમીપવર્તીં માલવક પ્રદેશમાં: 
મૈત્રકકાલ દરમ્યાન આલેખેલાં કેટલાંક ભિત્તિચિત્ર મળ્યાં છે, આ ગુક્ાએ। દાહેોદ-- 
(જિ. પ'ચમહાલ )તી દક્ષિણુપૂર્વે' ઝાખુઅ તાલુકાની પાર આવેલા અમઝેરા- 
બાકાતેર (મધ્યપ્રદેશ) વિભાગમાં બાઘ નદી (જે નિમાડમાં થઈ નેમ દાને મળે છે)- 
ના કાંડે આવેલા બાધ ગામ પાસેની ટેકરી પર્‌ ૪૬ મીટર(3૫૦ ફૂટ)તી ઊ'ચાઈ એ 
આવેલી છે. 


૩કૃપ 


3૧૬] મૈત્રક કાલ અને અનુ-મેત્રક કાલ [. 


આ 2ેકરીનો નીચેનો! અર્ધો ભાગ સીધા ઢોળાવવાળેા છે, જ્યારે ઉપરને 
ભ્રાગ રેતીના પથ્થર અતે મટાડિયા પશ્થરના વારાફરતી આવતા ચરેવાળે છે. 
પણેલાં આ પથ્થર લોઢું” ગાળવા માટે વપરાતા, રેતાળ પથ્થરમાં લેખ હને ક્ષાર 
છે, જેતા રગ એકદમ લાલથી ચોખ્ખા સફેદ સુધીતો છે. એના રંગના ફેરની 
સાથે એની ઘટ્ટતામાં પણુ કરક પડે છે. ઘેરો લાલ પથ્થર ખૂબ જ કહણુ હેય 
છે, જયારે સફેદ તો આંગળીથી પણુ ઘસી શકાય તેવો! જેવા મળે છે, લાલ 
ર્‌ં ગતી ભિન્ન છહાયાવાળા પથ્થરો ઊભ્ઞા ભામને આવરે છે તે એમાં મટાડિયા 
પથ્થરનાં પાતળાં પડ જેવા મળે છે. 

ટેકરી ઉત્તર, પૂર્વ અને દક્ષિુ બાજુ વિસ્તરે છે અને ગુફાએ વાયવ્ય દિશા 
સામે છે, જેથી દિવસતા કેઈ પણુ ભાગમાં તેઓના પર્‌ પૂરેપૂરો સૂય પ્રકાશ 
પડતો નથી, પણુ સાંજના આથમતા સૂર્યતાં કિરણોથી ગુફાએ પ્રકાશિત થાય છે 
ખરી. આ ખીતા ભારતતી લગભગ મોટા ભાગતી ગુફાએતે લાગુ પડે છે, 


આ ગુફાએની પુરાવિદોતે સહુ પ્રથમ જાણુ મુંબઈ મિલિટરી એસ્ટાબ્લિશ- 
મેન્ટના લેફ્ટનન્ટ રન્જર્ફીલ્ડે ૧૮૧૮માં કરી હતી, એમણે એમના લેખમાં ગુફાએને 
દુકાનો કહી છે.“ પછી એસિકિને એના નિબ'ધ પર નોંધ લખી.“અ ત્યાર્‌ બાદ 
ડો. ઈ. ઇમ્પેએ વિદ્ત્તાપૂણૂ લેખ લખ્યે.પં પછી કર્નલ લુઆડૅ એમાં સુધારા 
કર્યા.પઅ ચિત્રકાર શ્રી, અસિતકુમાર હલદારે “બલિ ગ્ટત મેગેઝિત' (૧૯૨૩)- 
માં* લખ્યુ' અને શ્રી મુકુલચ'દ્ર દેખ ૧૯૨૫ માં અજ'તા સાથે બાધની યાત્રાતુ' 
પુસ્તક લખ્યું, ત્યાર્‌ બાદ ઇન્ડિયા સોસાયટી, લ'ઠને (1૯૨૭) બાથ ગુફાના! વિશે 
સવિસ્તર મ્ર'થ પ્રગટ કથે.“ 

અહીં કુલ નવ ગુફા છે અને એ ૬૯૦ મીંટર(૭૫* વાર)ની સમપ્ર 
લ'ખાઈમાં સમાયેલી છે. 

પાંડવોની ગુફાના નામે એળખાતી મુફા ન. ૨ રત'ભયુક્ત પ્રવેશઠ્દારવાળા 
વિઠ્ધારૂપે છે, જેતા પાછળના ભાગમાં સ્તૂપ છે. એમાંનાં ચિત્ર બધાં ધુમાડાના 
અતે ચામાચીડિયાંના કારણ ખરાબ થઈ ગયેલાં છે. 

ગુફા ન. ૩ ની એક ઓરડીમાં ખુહ્દો અને પ્રાયઃ બોધિસત્ત્વાની આકૃતિઓ 
આલેખાઈ હતી,“અ અહી અસરકારક રગ અને લાવણ્યાયોજનથી યુક્ત ચામર- 
ધારિણીનુ' એક મનોહર થિત્ર આલેખાયુ છે.“ 

ગુકા ન, ૪ ને “ર ગમહલ' કહે છે. આ ગુફા અહીંના સમૂહમાંતી ઉત્તમ 
અને સુદર ગુફા છે. આ પણુ વિહાર છે, જેમાં વચ્ચે ચોક અતે એની ત્રણે 


૧૫૭] - શિત્રક્લા [૩૧૬૭ 


ખાજુએએ ઓરડીઓની કરેળ છે. આ વિહાર એક લ'બચેરસ શ્ાલા (ખડ) 
દ્વારા એક ખીજ વિહાર સાથે ન્તેડાયેલે છે. એ ખે ગુફાઓની આગળ ક્લાંબી 
સળ ગ પડસાળ હતી. 


ગુષ્ઠા ન, ૪ અને પ ની બહારની દીવાલ પરનાં ચિત્ર સોથી વધુ સચવાયેલાં 
અને "ખ્યાલ કરી શકાય તેવાં છે. દીવાલની નીચેના ભાગમાંથી ચિત્રો સાવ ધસાઈ 
ગયાં છે, જ્યારે ઉપરના ભાગમાં હજી થોડાંધયાં સચવાઈ રહ્યાં છે, તેઓની 
સ્થિતિ જરાય સારી કહેવાય તેવી નથી. મોટા ભાગનાં ચિત્રોતું' અતુસધાન કે 
સ'બ'ધ ખાંધી શકાય એમ નથી. રગ પણુ ખૂબ ઊડી ગયો હોઈ એ આછાં પાતળાં 
જેવા મળે છે. પાણી છાંટતાં ચિત્રોની માત્ર બહિર્‌-રેખાએ જ્નેવા મળે છે, 
એનાથી ચિત્ર કયા નતકનાં કેટલાં છે એ સપણ કહેવુ અઘરુ છે. 


ગુફા ન'. ૪ ના બારણા બાજુથી શરૂઆત કરતાં બે અસ્પષ્ટ દૃશ્ય જ્નેવા 
મળે છે. તેએમાંના એકમાં ખે સ્રી છે, જેમાંની એક અતિશય દુઃખથી કલાંત 
થયેલી છે ને મોટું ઢાંકી રડૅ છે, ન્યારે ખીજ વિચારનિગ્મત અને આશ્વાસન- 
વચને કહેતી હેય એમ લાગે છે. શમિયાણાની ઉપરની બાજુમાં પક્ષીએ (કખૂતર) 
બેઠેલાં દેખાય છે. દશ્યની પશ્ચાદ્ભૂ લીલી છે અને એમાં સ્રીઓને રગ ખૂબ 
જ ઉચિત રીતે આયેો'નળયો છે. એકનાં પહેરેલાં આભૂષણુ તત્કાલીન આભૂષણો ને 
પરિચય કરાવવા ઉપરાંત રગ દ્રારા એની અભિત્યક્તિની કલાની દક્ષતાને અનુભવ 
કરાવે છે. ખીજ સ્ત્રીનું વસ્ત્ર એના સમમ્ર શરીરને આવરી લે છે, તેથી આભૂષસો 
દૃખાતાં નથી. અજતાના સાતત્યનો ગે સપષ્ટ પરિચય કરાવે છે.૫૦ 


ખીન્ન દૃશ્યમાં ચાર પુરુષ જેવા મળે છે. એમનો અ ગ-ર'ગ ઘેરે શ્યામ 
જે અતે એ ગભીર ચર્ચામાં પડેલા દેખાય છે. બધા પલાંડી વાળીને ખેઠેલા છે 
અને વસ્ત્રમાં માત્ર ધોતિયું પહેરેલુ' છે. એમના ખે વિભાગ સ્પષ્ટ દેખાય છે. 
બખ્ખે પુરુષ એકખબીજનની સામસામે ખેડેલા છે. ડાબી બાજુથી ખીન્ન ન'બરતો 
પુરુષ કોઈ મહાનુભાવ રાજા કે દેવાંશી જેવો દેખાય છે એ એના મુકુટ પરથી 
જણાઈ આવે છે. એની પાછળ બેઠેલા પુરુષે પણુ સુકૃટ તો પહેરેલ જ છે, 
પરતુ એ જુદા આકારતો છે. બતે આભૂષણુથી લદાથેલા છે ને સુખ્ય માણુસને 
કાનનાં મુડળ પણુ છે. ત્રીન્ન અતે ચોથા પુરુષોનાં માથાં ખુલ્લાં છે. પાંચમો એક 
નાનકડે ડીગુ'જ ભૂરા રંગમાં આલેખેલે દેખાય છે, ચિત્રની પશ્ચાટૂભૂ ઘેરા લીલા 
રગની છે, પાછળ લતાઓ વગેરે દેખાય છે. ખેસવાની અદા દરેક વ્યક્તિની 
સામાજિક કક્ષા સ્પષ્ટ કરતી જણાય છે. ચિત્રનું આયોજ્ન આદ્લાદક જે.૨ ૧ 


૩3૮] મૈત્રક કાલ અને અતુ-મેત્રક કાલ [પ્ર 


જમણી બાજુએ આલેખેલા ત્રીજ દૃશ્યમાં એક ઉપર ખીન્ને એમ ખે 
માનવસમૃહ છે. આતે પરસ્પર સબધ સ્પષ્ટ થતે। નથી. તીચેના સમૂહમાં ૭ 
પુરુષ વાદળાંમાંથી પસાર થતા ઊડતા દેખાય છે. નીચેતા સમૂહમાં સ્ત્રીએ. 
છે, તેઓમાંથી એકના હાથમાં વીણા જેવુ' દેખાય છે, એમણે કરેલાં કેશમું ફત. 
ઓર્‌ ગાબાલ્ની એલેરા ચુકાએમાંનાં સ્રી-શેહ્પેનાં કેશઝુ'ફનતે વધુ મળતાં આવે. 
છે. આમાંથી ધોળી ફ્રીત બાંધેલી સ્રીઆના સમૂહનું કેદ્ર, રાજકુમારી કે 
એવું કઈ લાગે છે. આલેખન ખૂબ જ સપ્રમાણુ અતે ભાવવાહી છે. રેખા અને 
ર્‌ગ એટલાં પૂરક છે કે ન્યારે ખે તાજા હશે ત્યારે એ પાત્રો સ્વગલોક્રતી સુ'દરી. 
જેર્વાં રુશિકર્‌ દેખાતાં હશે.1૨ 

ચોથા દૃશ્યમાં હલ્લીસક નૃત્ય જેવા મળે છે. આ દૃશ્ય (પટ્ટ ૧૦, આ. ૬૫) 
ખે વિભાગોમાં વહે ચાયેલુ' છે.૨૩ ડાભી બાજુતા દૃસ્યમાં સાત સ્ત્રી અને એક નત ક- 
છે. એણે વિશિણુ પ્રકારનો વેશ પહેરેલો છે. એણે અગરખું અને પાયજમે. 
પહેરેલાં છે. એ નૃહનતી સ્થિતિમાં હોઈ બધાં આભૃષણુ અને વાળ ઝૂલતાં દેખાવ 
છે. ધોળાં ટપકાંવાળુ પીળું અગરખું અને નીચે આડા પટાના પાયજામો વિશ્િષ. 
પ્રકારના નૃત્યને લગતા વેશનું' સૂચન કરે છે. આ દક્યમાં દાંડિયા સાથે. 
નૃત્ય કરતી ત્રણુ સ્ત્રી જેવા મળે છે. બીજ મજીરા, ઢોલક વગેરે વગાડે છે. 
દરેકના મુખ પરની તાદાતમ્યની ભાવતા ખૂબ જ સુદર રીતે વ્યક્ત થઈ છે. ખીજાઃ 
દૃશ્યમાં છ સ્રી અતે એક તર્તક છે. આ નર્તકે માથે કઈ પહેયું” નથી. એને 
ઝુખભાવ જણે કે પ્રતીક્ષાની કોઈ વિશિજ્ટ ભાવના વ્યકત કરતે! લાગે છે, જ્યારે 
આગલા દૃશ્યને નત'ક ક કે સંકેત કરતે! હોય એમ લાગે છે. આ બીન્ન દૃશ્યમાં પણુ. 
ત્રણુના હાથમાં દાંડિયા જનેવા મળે છે. બાકીનાં પાત્રોના હાથમાં મજીરાં, ઢોલક વગેરે છે. 
રોલક વગાડતી સીની શરીરસ્થિતિ ખૂબ જ સુદર રીતે વ્યક્ત થઈ છે, અહી પણુ 
તત્કાલીન વિવિધ અ'ગશે!ભન-પહ્તિએ ને પરિચય થાય છે. સમત્ર આલેખન 
સુશ્લિષ્ટ સમાયોજનનો પરિચય કરાવે છે, એમાંથી પાત્રોનાં વસ્રોતા - વિવિધ. 
રગે અતે સુશોભનોગ ચિત્રતી કલામયતાને સાર્યક કરી છે. ચિત્રની પશ્ચાદૂભૂ 
ઘેરી હોવા તાં ને કયાંય ચિત્રનાં પાત્રો ઉપર્‌ વધુ પડતી અસર્‌ કરતી નથી. 
રખાએની દક્ષતા અદ્ભુત રીતે જળવાઈ રહેલી છે. અજ'તામાંના આવા જ' 
નૃત્યના દૃશ્યતે આની સાથે સરખાવવા જેવુ છે. ફેર એટલે જ કે એમાં ત્રી 
નૃતય કરે છે. બાકી, સ ગીતનાં સાધનોમાં દાંડિયાને બાદ કરતાં બાકીનાં બધાં' 
વપરાયાં છે ને આયષેો।જતની પદ્ધતિ પણુ લેગભગં સરખા છે. 

આ દશ્ય પછીનું પાંચકુ દસ્યપ ખાસ પ્યાન એ રીતે ખેંચે છે કે એમાં 
સત્તર જેટલા ધોડેસવાર પાંચ-છ કતારમાં ડાબી બાજુ જતા દેખાય છે. એમાંનું 


૧૭] ચિત્રકલા (૩૬૯ 


' મુખ્ય પાત્ર જેના પર છત્ર ધર્યું જે તે હોવુ નનેઈએ. એણે પીળા રંગનુ ભૂરાં 
ટપકાંવાળું ઉપવસ્ત્ર પહેયું” છે અને ધોડાની લગામ પોતાના હાથમાં લીંધી છે. 
અશ્ષોના તેમજ સવારના રગ શન્ન ભિત્ત કરી ચિત્રતે ખૂબ જ અસરકારક 
બનાવ્યુ છે. એમાંય ધોડાની ડોક્ના વિશ્ઞિષ્ટ વળાંક વોડાની ખુમારીના “મ્યાલ સાથે 
એના આલેખકનાં અભ્યાસ અને રેખાંકનની શક્તિનો પરિચય પણુ આપે છે. મુખ્ય 
વ્યક્તિના ધોડાના માથે ત્રણુ ચમરી છે. એનુ' આલેખન પણુ એટલુ જ સુ'દર્‌ 
થયુ છે. જમણી બાજુમાં પણુ એવી જ બીજી અગત્યની વ્યક્તિ હોવાનો “ખ્યાલ 
આવે છે. એ વેરા બદામી રગના ધોડા પર્‌ સવાર છે. ધોડાએ। અને સવારેતનુ' 
સમાયોજન થિત્રકલાના સિદ્ધાંતાની દૃષ્ટિએ ખૂબ જ ઉત્તમ કોટિનુ' છે, જેમાંથી 
વ્યક્તિત્ત અને કક્ષા બનેને ખ્યાલ આપમેળે આવી શકે, આ કાલના ચિત્રકારોની 
આ વિશેષતા ભારતીય ચિત્રકલાની સિદ્ધિ ગણાય. 


છેલ્લુ વધેલુ' દૃસ્યશપ (પટ્ટ ૧૧, આ. ૬૬) બાધતી કલાની પ્રાણી-આલેખનની 
સર્‌ળા સિદ્ધ દર્શાવતું દશ્ય છે, આ દશ્યમાં હાથી-સવારેની નીકળેલી યાત્રાને 
ખ્યાલ આવે છે, એમાં હાથીનું આલેખન ભારતીય કલાના ઉત્તમ પ્રાણી-આલે- 
ખનને નમૂનો ક્રહી શકાય તેવુ' છે, અજતામાં પણુ હાથીનું આલેખન આટલી જ 
ઉચ્ચ કક્ષાતુ' નનેવા મળે છે. એની પરિપાટી અહી' સચવાઈ રહેલી છે. આ 
આક્ષેખનનુ' સાતત્ય અકબરના સમયમાં આલેખાયેલાં ઠાથીનાં ચિત્રો સ્રધી પહોંચે 
છે. શિલ્પ અને ચિત્ર બ'નેમાં હાથીનાં વિવિધ રૂપે।ની તથા અ'ગસ્થિતિઓની 
મ ભિવ્યક્તિમાં ભારતીય કલાનુ' સ્થાન જગતમાં શ્રેઇ છે. યાત્રાનો સુ"ખ્ય હાથી તો 
સાવ ભૂસાઈ ગયે! છે, એની માત્ર બહિર્‌-રેખા કઈક કંઈક દેખાય છે. એના 
ઉપર ખેઠેલેો અગત્યને! પુરુષ પોતાના કદથી તેમજ લાંબા કાળા વાળનાં ઝૂમખાંથી 
વિશિજ્જ "્યાન ખે'ચે છે. એણે ટૂ'કુ' ધોતિયું પહેરૅલુ' છે. એણે ઊ'ચા કરેલા 
જમણા હાથમાં ભૂરા પુષ્પની ઢાંખળી પકડી છે. હાથીને સુંદર ઝૂલ પહેર્‌ાવેલી 
છે. એ પીળા ૨ગની અને ટપકાં ટપકાંવાળી છે. આ પુરુષ રાજપુરુષ હશે, 
કારણુ કે એની ખે બાજુ ચામરધારી અને છત્રધારી પુરુષો જેવા મળે જે, 
એના ગળામાં માળા છે. એની પાઠળ ચામરવાળેો ધોડૅસવાર્‌ છે. મોટા ભાગતુ 
ચિત્ર અહીંથી ભૂસાઈ ગયુ છે. વચલા ભાગમાં અ કુશ સાથે ચાલતે! મહાવત 
ન્નેવા મળે છે. હાથીના માથાનું આલેખન અહી ખાસ ધ્યાન ખે'ચે તેવુ' છે. 
એના રગતી રજૂઆત ખૂબ વાસ્તવિક હોવા ૭તાં ખૂબ જ સાર્થ છે. પાછળના 
ખે હાથીએ પર ત્રણુ ત્રણુ સ્રી અતે એક એક પુરુષ બેઠેલાં છે. તેઓમાંનાં બેનાં 
“/-૩-૨૪ 


3૭૦]  મજૈત્રકકાલ અને અતુ-શૈત્રક કાલ [ પ્ર. 


શરીર કેડ સુધી ખુલ્લાં છે અને અનેક આભૂષણાથી શોભે છે, એમની ખેસવાની 
અદા જાણે હીંચકા પર ખેઠાં હેય તેવી આસાનીયુક્ત છે, તેધી એમતાં પટાદાર 
વસ્ર રમવિભાજનમાં સારો ભાગ ભજવે છે. એમાં ય ઝૂલનો ભૂરો રગ સમપ્ર 
ચિત્રની આકષુતામાં ઉમેરો કરે છે. સ્રીએની ખેસવાની રીત પરથી યાત્રાની 
ગાતિતો ખ્યાલ આવી શકે છે. પાસે જ મકાનોતુ' આલેખન છે, તેઓમાં વલભી 
અને વાતાયનનાં રૂપ વ્યક્ત કર્યા છે, ચિત્રની પશ્ચાદ્્ભૂ વિવિધ રગોની છે. 


ગુફા ન. ૪ની પડસાળના બાકીના ભાગમાં આવાં ખીશ્ન' કેટલાંક ચિત્ર 
આલ્ેખાયાં હોવાની નિશાનીઓ રહેલી છે, પર'તુ એની વિગત હાલ નજ થઈ 
ગઈ જ્ે,૨૧ 


આ ચિત્રોમાં પ્રકાશ-છાયાતું સપણ આયોજત ખાસ પ્યાન ખે'ચે તેવું છે. 
દ્િપર્માણુમાંથી ત્રિપરિમાણુતો સફળ પ્રધોગ અહી ન્તેવા મળે છે. અલબત્ત, 
આલેખત-પહતિમાં હજ ત્રિપરિમાણુતે સ્થાન નથી મળ્યુ, પર'તુ જીવ'ત પ્રાણીએ, 
માનવાકૃતિ વગેરેમાં એણું સ્થાન મેળવી લીધુ” છે, 

સમયની દણિએ આ ગુફાઓનાં ચિત્ર અજ તાતી મુફાઓનાં ચિત્રો સાથે 
સરખાવતાં ત્રીજ્ન તબક્કાની લગભગ એટલે કે સાતમી સદીમાં આવે છે. આમાં 
તુલનાની દૃષ્રિએ હલ્લીસક નૃત્યવાળું ચિત્ર અને અજ'તાતી પહેલી ગુફામાંતુ* 
નૃત્યન્દશ્યનું' ચિત્ર સરખાવીએ તે! એ બ નતેતી સમાયોજન-પહદદતિ એકસરખી જેવા 
મળે છે. ફ્રેર એટલો જ છે કે અજ'તાના દૃક્યની નૃત્યાંગનાઓના હાથમાં દાંડિયા નથી, 
હતાં ઊભાં રહેવાની છટા, પાત્રોનો આવેગ વગેરે એકસરખુ' લાગે છે. શ્રી. ફિલિપ 
રેસત બાધમાંના હદલીસક નૃત્યના ચિત્રને આશરે ઈ. સ. ૭૦૦ માં મૂકે છે૧૭ 
અને અજ તાના દૃસ્યને। સમય સાતમી સદીને। છેલ્લે! ભાગ આંકે છે,3 ક્યારે એમના 
લખાણુમાં બાધતી ગુફાએ।માંતો ચિત્રોનો કાલ છઠ્ઠી સદીને! ઉત્તરાધ કે સાતમી 
સદીની પહેલી પચ્ચીસી હશે, એવો ઉલ્લેખ કરે છે.પ૬ આ વિચિત્રતા સમનનય 
તેવી નથી. વળી શ્રી. ડગ્લાસ ખેરેટ આ ચિત્રોને! સમય છઠ્ઠી સદીને ઉત્તરાધ 
કે થોડા પછીનો બતાવે છે,૨* અતે કહે છે કે અજતાની ચિત્રપદ્તિ કરતાં 
તેએનાં ભાવ અને અભિવ્યક્તિ તદ્‌ત ભિન્ન છે. તેએ જરા કડક દેડયટ્રિયુક્ત 
છી અને બહિર્‌-રૅખામાં દક્ષિણુનાં ચિત્રોની કુમાશ જેવા મળતી નથી તેમજ 
તેઓમાંથી વ્યક્ત થતી અભિવ્યક્તિ ધામિક લાગતી નથી. અજંતાની ગૂહતા 
અને ઊષ્વતા અહી નથી, એમાંની વ્યક્તિએ મહાપુરુષો-ધમ રક્ષકો જેવી છે,૨ 
આ ઉપરથી એટલું સપણ છે કે આ કૃતિઓનું ઉચિત સમયાંકન કરવુ અઘરુ 
છે, પરતુ અહી' આશૂધણા અને માનવકૃતિએની આલેખન-પહદતિ આપણને મદદ- 


૧૭] ચિત્રકલા [ ૩૭% 


ક 


રૂપ થાય એમ છે. ત્રી. ખેરેટ જે કડક અભિવ્યક્તિની વાત કરે છે તેની સાથે 
ચિત્રસિહ્ધાંતાનું પૂર્ણ પાલન સરખાવીએ તો આ કૃતિઓને શ્રી, રોસને મૂકેલી સાતમી 
સદીના અ'તભાગમાં મૂકવી પડે, કારણુ કે અહી' અતિ આલ'કારિકતા ન હોવા 
હતાં રજૂઆતમાં કુમારના અભાવ છે, જ્યારે છડ્ઠી સદીની આસપાસની અજ'તાની 
ખીજ તબક્કાની કૃતિઓ સાથે સરખાવતાં તેએમાં આવેગ અતે લચક નથી, પરતુ 
અનુભવે પીઢ થથેલ સીધી સૈદ્ધાંતિકતા-યુકત અભિવ્યક્તિ છે, તેથી સ્વાભાવિક જ 
એના પછીના સમયમાં એટલે કે સાતમી સદીના અ'તભાગમાં મૂકી શકાય, વળી અહી” 
વપરાયેલો ભૂરો રગ પણુ એમ સ્વીકારવામાં મદદરૂપ થાય છે, એટલે આ ભિત્તિ- 
ચિત્રોને! સમય સાતમી સદીનો અ'તભાગ ગણી શફાય. શ્રી. રોસન પણુ છેલ્લે આ 
વિધાન કબૂલ કરે છે.૨૨ 


આ ચિત્રોના આલેખનતની પદ્દતિ અજતાનાં ચિત્રોના જેવી જ છે, પર"તુ 
અહીંની માતવકૃતિઓની ર'ગપૂરણીની પસદગી ધ્યાન ખે'ચે તેવી છે. વળી વસ્તનેય 
રગ પણુ પશ્ચિમ ભારતની રગખેરગી પટ્ટાવાળી પહ્દતિને અતુકૂળ છે. અહી” 
વપરાયેલા રગોમાં ગેરુ, પીળા, ભૂરો, હરતાળ, લાલે, કાળા, શ્રેત અને તેઓનાં 
વિવિધ મિશ્રણુ છે. સમાયોજનમાં ખૂબ જ કાળજ રાખેલી જેવા મળે છે. એક દરે 


આ [ચેત્રસમૂફ વધારે સખ્યામાં હોત તો અજ તા જેટલું જ અગત્યતુ' સ્થાન 
પ્રાપ્ત કરત. 


પાદઢીપે। 


૧૯ ગ્ય ૬3, પૃ. રરહ-૧૨૯; 707૮7 47૮7૮૮7૮0૪» 2957-5૪--4 -ર૮૮£&/, 
૪. 20; 772 47૮72૮0૮067» 795૪-59--:4 ર279, 20. 19 4. 

૨. હ, ગ. રાસ્રી, “મૈત્રકકાલીન ઝુજરાત', ભરા. ર, પૃ. ૩૯૧ 

૩, હીરાલાલ અ. શાહ, “તળાન્નનો પ્રાચીન વિહાર, “પુરાતત્ત્વ”, પુ. ૨, 
પૃ. ૨૦૩-૬૦૫ 

૪-૫, ઊં. છે. ઉત્રા'તિટ, “પુડવ્ટા180€૦0ઘડ પં૦દટક'”, 27૮2 845૬7 6૦૪૮# #7 
૮/૮ 6૪4107 5/૮૮, 12- 23 

પઅ-૧. 7ઠ7., ૪. 24 

૭. 24) £767#714૬૮# 77 41/27/72 ૮ળ# 7૮૪7 

૮. એનુ શીષક 27૮ 2૮૬4 6૮૮૮૬ 1 #/7ટ૮ 6૮944177 572/૮ છે. આ ગ્ર'થના 
જુદા જુદ્દા ભાગ સર નયન માર'લ (પ. ૩-૧૮), શ્રી ગાડે* (પૃ. ૧૯-૨૬), ડૉ. ફેગેલ 
(પૃ. ૨૭-૧૪), શ્રી હેૅબૅલ (પૃ. ૧૫-૬૭) અને કઝત્સે (પ્ર. ૬૯-૦૮) લખ્યા છે. 


૩૩૨] જૌત્રક કાલ અને અતુ-સૈત્રક કાલ 


૮અ. 3. 141. 1૦૬૯, “દ્ાંળાદળટઇ”, 77૮ 246/# €૮૪/૮5 છ! 7૮ 6/7 
547, [217. 62 4. 

«. પે. રિ. ૨), “ડાળ વાતં 01ઉટ” 473”, 27૮ 64554૮4 457, 
07. 545 1. 

1૦, 3. 10. 10૬૯૦, #. ૮૪., 2. 47, ૪! ૮4 

11, 76:7., ૩૪. 47 1., ?&ધ્ટ કે 

૧૨, £6#7., 20. 48 ., શિ8ાલટ ઉ 

૧3. 7814., [20- 49 કં,, 918૯8 1) તાત 

૧૪, ઠં... [. 51 ઊિ., દદર 2 

૧૫, 76ઘ.,/ 100: 55 કં., 1દ્રધ્ટક ૦, પં દ્રાતે 1 145. /#.. [00- 90 ર, 

૨૭, શિ ૨૦07401, 207707 749071૪, [*- 50 ૧૮. 76#7., [. 49 

૧૯. ઈ., ૩. 51 

૨૦. 7»્પટ્ાક્કમ ડિક, “૧581 દ્રાળળટ', 2૮10779165 / 77404, [2. 31. 
શ્રી. એસ. કે, સરસ્વતી અ ગુકાએને! સમય લગભગ ઈ. સ. ૫૦૦ થી ૬૦૦ને! આંકે છે 
(77૮ €#477/૮4/ 4૬૮, ૪. 477). 

૨૧. 70૫8ાદ્રક 84:1૦ 07. ૮/., ૪. 352 

૨૨, થા1110 [૦0#5013, 7. ૮ઈ૪., [. 51 


છ 


પરિરિષ્ટ ૧ 


યુઅન રવાંગની નોંધ 


આ સમય દરમ્યાન ચીની પ્રવાસી યુઅન સ્વાંગે૧ (હ્ુએેનસ ગે) ભારતના 
પ્રવાસ દરમ્યાન ગુજરાતને! પ્રવાસ કર્યોઃ હતો અને ન્નત-માહિતીથી ધણી વિગતે 
નોંધી હતી, 


ખોદ્ધ ધષશાસ્રોનો અભ્યાસ કરતાં જે શ'કાએ ઉત્પન્ન થઈ તેના 
નિરાકરણ માટે એ ૨૮ વર્ષની ઉમરે (ઈ. સ. ૬ર૯ માં) ભારતના પ્રવાસે 
નીકળ્યો થતો. 


યુઅન શ્વાંગે શરૂઆતમાં ઉત્તર ભારતતો પ્રવાસ કર્યો અને પછી એ 
મગધથી દક્ષિણુ ભારતના પૂવ ભાગમાં ગયે. ત્યાંથી દક્ષિણુ ભારતના પશ્ચિમ 
ભાગમાં જઈ ઉત્તર તરફ વળતાં એ મહારાષ્ટ્રમાં આવ્યો અને ત્યાંધી એ નમદા નદી 
એળ'ગીને ભરુકચ્છ(ભરૂચ)માં આવ્યો (લગભગ ઈ.સ. ૬૪૦). અહી માળવા, 
વડાલી, ખેડા, વલભી, આન'દપુર અને સુરાણૂની સુલાકાત લઈ એ ત્યાંથી ગુર્જર્‌, 
ઉજ્જન વગેરે થઈ ને સિ'ધ થઈ પાછે પૂર્વ ભારત ગથે ને ત્યાંથી ૧૬ વષે” 
ચીન પાછે! ફર્યો (ઈ.સ. ૬૪૫). આ પ્રવાસ દરમ્યાન એણે ધષ્યાં પાટનગર ને 
ખૌદ્દ વિડારોની મુલાકાતો લીધી. જે જે પ્રદેશમાં ગયો તે તે પ્રદેશનાં લેકે, 
આબોહવા, જમીન, ધાર્મિક પરિસ્થિતિ વગેરેની રસપ્રદ માહિતી એણું એના 
પ્રવાસત્રથ “સિયુકી 'માં નોંધી છે.૨ એમાં એ ગુજરાતના પ્રદેશે વિશે 
નીચેની માહિતી આપે છે : 


ભરુક*છ (પેપ્ન્લુ-ક-છે-પેદ)2 


આ રાન્ન્યનો ધેરાવે! ૨૪૦૦ થી ૨૫૦૦ લી” અને રાજધાનીને। ધેરાવે 
૨9 લી છે, જમીન ખારાશવાળી છે. શૃજ્ષધે અને છોડો બહુ એષા અને છૂટા- 
૭વાયા છે, તેએ (લેકે) સમુદ્રના પાણીને ઉકાળીને મીડુ' પેદા કરે છે અને 


૩૭૩ 


૩૭૪] સૈત્રક કાલ અને અતુ-સૈત્રક કાલ [પરિ. 


તેએનેો બધે વકરે સાગરમાંથી રહેલે! છે. આબોહવા ગરમ છે. હવા હમેશાં 
પવનના સપાટાથી વ્યસ્ત હેય છે. તેએ(લેકે।)તી રીતભાત ઉષ્માહીન અને 
ઉદાસીન છે, લોકોની મનેોશૃત્તિ કુટિલ અને વક્ન છે. તેએ વિદ્યાભ્યાસ કેળવતા 
નથી, ભ્રમ તથા સદ્ધમ ને સરખા વરેલા છે, અહીં' દસેક સ'ધારામ છે, જેએમાં 
લગભગ 2૦૦ ભિક્ષુ રહે છે. તેએ મહાયાનના અતે સ્થવિર નિકાયના છે, 
લગભગ દસ દૈવમ દિર્‌ પણુ છે, જેમાં જુદા જુદા સ'પ્રદાયોના અતુયાયી 
એકત્ર થાય છે, 


અહીથી ઉત્તર્ષશ્રિમ (વાયવ્)]પ લગભગ ર૨૭૦ લી જતાં માલવ આવે છે, 
સાલવ(સે!-લે-પે!)૧ 

આ દેશનો ઘેરાવો લગભગ ૬૦૦૦ લી અતે એના પાઃનગરને ધેરાવે 
લગભમ ૩૦ લી છે, એ (પાટનગર) દક્ષિણુ તથા પૂવ" દિશાએ મહી નદીથી 
રક્ષેત છે. જમીન સમૃદ્દ અને ફળદ્ઠુપ છે તે એમાં પુષ્કળ અતાજ પાકે છે. 
છોડો અને શહે સંખ્યાબંધ અને આબાદ સ્થિતિમાં છે. ફળ-ફૂલ પુષ્કળ 
પ્રમાણુમાં મળે છે. જમીન શિયાળુ ધઉં માટે ખાસ અતુફૂળ છે. તેએ (લેકે) 
મોટે ભાગે પૂરી અને શેકેલો અનાજનો લેટ ખાય છે, તેએ સદાચારી અને 
વિનયી સ્તભાવના છે અને સામાન્ય રીતે અજબ ખુદ્ધિમત્તા ધરાવે છે, તેઓની 
ભરાયા સુધડ અને સ્પષ્ટ છે તથા તેની વિદ્દતત્તા વિશાળ અને ઊ'ડી છે. 


ભારતવર્ષની સીમા પર આવેલા બે દેશ લેકેતી મહાન વિદ્દત્તા માટે પ્રખ્યાત 
છે : દક્ષિણુપશ્રિમમાં માલવ અને ઉત્તરપૂ્વમાં મગધ.૪ આ દેશોમાં તેએ સદ્ગુણ 
અને વિનય માટે આદરભાવ ધરાવે છે. તેએ ખ્રુહ્દિશાળી મનના અને અતિશુય 
ઉદ્વમી છે, છતાં આ દેશના માણુસો સદ્ધમ તેમજ પાખ'ટી ધમ તરફ વળેલા 
છે, અને તેથી સાથે રહે છે. ત્યાં ૧૦૦ જેટલા સધારામ છે, જેએમાં ર૪૦૦ 
જેટલા થ્રમણુ વસે છે. તેએ હીનયાનતા છે ને સમ્મતીય નિકાયના છે. ત્યાં 
જુદા જુદા પ્રકારતાં ૧૦૦ દેવમદિરે છે. પાખડડીએ ધણી મોટી સ'ખ્યામાં 
છે, પણુ તેઓમાં મોટા ભ્રાગના પાશુપત છે, 


આ દેશની નોૉંધ જણાવે છે : આજથી ૬૦ વર્ષ પૂવે' શીલાદિત્ય થયો, જે 
પરમ સત્તાની અતે મોટો વિદ્દાન હતો. સાહિત્યમાં એતી ખુદ્ધિ અગાધ હતી. 
ચારેય પ્રકારના ભૂતોતુંવ એ પાલન અને રક્ષણુ કરતે! હતે, એ ત્રિરત્નતેજ 
અગાધ માન આપતો હતે. એતા જન્મથી મૃત્યુ સુધીના સમયમાં કચારેય એવું 


મુખ ગુસ્સાથી લાલચોળ થયું તહેતું કે એના હાથથી જીવ'ત પ્રાણીને નુકસાન 


૧લુ' ચુઅત કફ્વાંગની નેપંધ [1૩૭૫ 


થયુ નહોતું, એના ગળે અને અશ્વોતે ગાળેલું પાણી પાવામાં આવતુ", જેથી 
પાણીમાંના કોઈ જવને ઈશ્ત ન થાય. આવાં હતાં એનાં પ્રેમ અને કરુણા. 
પચાસ કે એનાથી વધુ વષના એના રાજયફાલ દરમ્યાન જગલી પ્રાણીએ! માનવોના 
પારેચયમાં આવ્યાં હતાં અને માનવો તેઓની ઈન્ન કરતા નહિ કે તેઓની હત્યા 
કરતા નહિં. એના રાજમહેલની ખાજુએ એણે વિદ્ઠાર બંધાવ્યો! હતે।. (એમાં) 
એના કારીગરોતું તમામ કોશલ ઠાલવ્યુ હતુ અને એને અલ કૃત કરવામાં 
દરેક પ્રકારનુ' અલ'કરણુ વાપર્યું હતુ. એમાં એણે લે!ફનાથ એવા સાત ખુદ્ધોની 
પ્રતિમાએ સ્થાપી હતી. દર્‌ વષે" એ મોક્ષમહાપરિષદ નામે પરિષદ ભરતો, અને 
એમાં ચારેય દિરાએના ભિક્ષુએને ખોલાવતે।. ધામિકક દાનમાં એ તેઓને ચાર 
વસ્તુ આપતેો; એ તેઓને ધામિક ઉપાસનામાં વપરાથેલાં ત્રણુ ચીવર્‌ પણુ 
આપત્તો અને અદ્ભુત વેવિધ્યની સાત કિમતી વસ્તુએ અને રત્નો પણુ એ 
તેઓને ભેટ આપતે।. આ પુણ્યપ્રદ રિવાજ અવિચ્ઠિન્ત રીતે અદ્રપયત ચાલુ 
રહેલો! છે. 


પાટનગરની ઉત્તરપશ્ચિમે લગભગ ર૨૦૦ લીએ ખાહ્મણુપુર આવે છે. એની એક 
બાજુએ પેલી ખાર્છ છે. એમાંથી દરેક ત્રક્તુમાં એક ઝરણું સતત વહેતુ' હતુ; 
જેકે કેટલાય દિવસોથી આ વહેતું પાણી જથ્થામાં હજુ વષ્યું' નથી. એની 
એક ખાજુએ એક નાના સ્તૂપ આવેલે! છે. દેશની જની અતુર્શ્રાતે જણૂ।વે છે : 
પહેલ્લાંના સમયમાં ગરમ સ્વભાવને! એક માનવી ગમાં જીવતે પડીને નરકમાં 
ગયો હતે. પહેલાંના સમયમાં આ ગામમાં એક બાહ્મણુ રહેતા હતો, જે પોતાનાં 
સાન અને અનૃભવને કારણે એ જમાનાના માણુસોમાં પ્રતિષ્ઠિત ગણાતો હતે।. 
એણુ પાખ'ડીએ અતે બૌદ્દોના ગુપ્તથી ગુપ્ત અને ગૂઢથી ગૂઢ સિદ્ધાંતોને 
અભ્યાસ કર્યો હતો. એના હાથમાં જ હેય તેમ જ્યાતિષશાસ્રની ગણુતરીને પણ્‌ 
એને સારો મહાવરો હતે।. એની કીતિ દૂર દૂર સુધી ફેલાયેલી હતી અને એની 
વત ણૂક નિષ્કલંક હતી. રાળ્ન એને બહુ માન આપતે! અતે રાન્‍્ન્યની પ્રજાએ 
પણુ એને માટે બહુ કર્યું" હતુ. એને હન્નરે શિષ્ય હતા, જે એના સિદ્ધાંતોને 
વખાણુતા હતા અતે એના ચારિત્્યતે માન આપતા હતા. એ હમેશાં પોતાના 
વિશે કહેતો? “હું પવિત્ર સિદ્ધાંતાના પ્રચાર માટે અને લોકોને માગ'શષ્ન 
આપવા માટે આ વિક્ષમાં આવ્યો છું. પહેલાં થયેલા મહાત્માઓમાં અને તેગ્મે 
પછી જ્ઞાત પામેલા મહાત્માઓમાં કોઈ મારી સરખામણીમાં આવે એમ નયી. 
મહેલરરદેવ, વાસુદેવ, નારાયણુદેવ, અને ખુદ્દ્લોકનાથ વગેરે બધે પૂત્નય છે અને 
એમના સિદ્ધાંત દૂર દૂરના પ્રદેશોમાં ફેલાયા છે. એમની પ્રતિમાઓની લેકે! પૂન્ન 


૩૩૩] શૈત્રક કાઉ અને અતુ-શત્રક કાલ | પરિ. ' 


કરે છે અતે તેઓતે માત આપે છે, પણુ હવે તેએ કરતાં ચારિત્રયમાં હું 
મહાન છું' અતે મારી કીતિં તેએ બધાં કરતાં વિશેષ વિસ્તરેલી છે. તેએએ 
નવાઈ પમાડે તેવી વસ્તુ કરી નથી, તા શા માટે તેઓ વિખ્યાત બન્યા હશે ?' 


એવું માતીતે મહેશ્વરદેવ, વાસુદેવ, નારાયણુદેવ અને બુહ્ધેકતાથની લાલ 
ચ'દનતી એણે મૂરતિ એ બનાવી અને એને ખુરશીના પાયાએ! તરીકે જડી, 
અને એવે નિયમ કર્યો કે પોતે જ્યાં શય ત્યાં પેલી ખુરશી પે।તાતી સાથે 
લઈ જતો ને પે।તાનો ગવ તથા મિથ્યાભિમાન બતાવતે।. 


આ જ દિવસોમાં પશ્ચિમ ભારતમાં ભિક્ષુક ભદ્રરુચિ રહેતે! હતે. એણે 
હૈતુવિદ્યાનો પૂણુ અભ્યાસ કર્યા હતે. જુદા જુદા અભ્યાસક્રમોમાં ઊડું સ'શે!ધત 
કયુ” હતુ. એની વધારે પ્રતિષ્ઠા હતી. એતી ભલાપતની સુવાસ દરેક દિશામાં 
શેલાઈ હતી. એની જરરિયાતો થોરી હડુતી અને એ પોતાના ભાગ્યધી સ'તુણ 
હતે. આ જગતમાં કશી વસ્તુતી એતે જરૂર ત હતી. આ બ્ાહ્મણુની વાત 
સાંભળી એને બહુ ખેદ થયો.. એણે કહ્યું: “આ દુઃખતી વાત છે કે આ સમયે 
કાઈ એવો પુરુષ નથી, જેથી આ મૂર્ખતે આ પ્રકારતું કાર્ય કર્વાતી હિ'મત 
આવી છે, અને એયધી એ સદ્ગુણોનો અનાદર કરી રલો છે.' 

આમ કહીને એણે પોતાને દડ ઉઠાવ્યો! અને ખહુ દૂરતી યાત્રા કરતે! 
એ આ દેશમાં આવ્યે. એના મનમાં જે વાસના હતી તેનાથી પીડાતો એ રાન 
પાસે ગયે. રાજાએ એનાં ફાટેલાં અને મેલાં વસ્ર જેઈ એના તરફ પૂજ્યભાવ 
ખતાગ્યો તહિ તોપણુ એતી ઉચ્ચ મહત્વાકાંક્ષા પર્‌ ધ્યાન આપવાથી રાજાને 
વિવશ થઈને એને (ભિક્ષુતો) આદર કરવો પડયો અને એને માટે શાસ્રાથની 
ગોાઠવણુ કરી રા'એ બાહાણુને ખોલાવ્યો, બાહમાસું આ સમાચાર સાંભળી એતા 
પર હસતાં કહ્યું: “આ કેવો માણુસ છે કે જેસે પોતાના મનમાં આવે! વિચાર 
લાવવાનું સાહસ કયુ !' 

એના શિષ્યો તથા હેશ્નરો ત્રોતાએ સભાભવનમાં અ મળ પાછળ રાસ્રા્થ 
સાંભળવા માટે એકઠા થયા, જમીન પર ધાસ પાથરી પોતાનાં જૂનાં અને 
ફાટેલાં વસ્ત્ર સાથે ભદ્રરૃચિ બેસી ગયો, પરતુ બાહ્મણું પોતાતી સાથે જે ખુરશી 
લાવ્યો! હતો તેના પર્‌ બેઠો અને સદ્ધમ'તી નિદા અને પાખ'ડીખએાના (સિદ્ધાંતોની 
મશ'સા કરવા લાગ્યે. 

ભિક્ષુએ સપણ જ્નેઇ્ભાવની સાથે એની (બાહાણુની) યુક્તિઓને નવસ્થિત 
રીતે ધેરી લીધી. થોડી વારમાં બ્રાહ્મણુ શરણે આવ્યો અને એણે પોતાની હાર 
સ્વીકારી લીધી, 


૧લુ'] ચુઅત ફવાંગનો નાંખ [૩૭૭ 


રાજાએ જવાબ આપતાં કહ્યું: “ઘણા દિવસોથી તમારી ખોરી પ્રતિષ્ઠા 
ચતી રહી છે. તમે રાજને છેતર્યા છે અને પ્રશ્નને પણુ ભ્રમમાં રાખી છે, અમારી 
અહી'ની જની પ્રથા પ્રમાણે જે કોઈ શાસ્ત્રાર્થમાં હારે છે તેને માતની સજા 
કરવામાં આવે છે,' એમ કહીને એણે આસા આપી કે 'લેઢાનો તવો ગરમ 
કરો અને એના પર આને (બાહાણુને) ખેસાડે.' આ આત્તાથી ભયભીત થઈ 
આઉણુ એનાં ચરણોમાં પડયો અને ક્ષમાતી પ્રાર્થના કરી. 


આ સમયે ખ્ાહ્મણુ પર દયા લાવી ભદ્રરુશિ રાજા પાસે જઈ કહેવા લાગ્યો : 
“મહારાજ! આપના સદ્ગુણો દૂર સુધી ફેલાયા છે, આપતી »ીતિ દિગ'તવ્યાપી 
છે. કૃપા કરીને આપ આપના પુણ્યની વધુ અભિ₹ટ્દિ કરવા માટે આ માણુસને 
બચાવો. આપના મતમાં ધાતકી વિચારોને સ્થાન ન આપે।,' ત્યારે રાનજ્નએ 
આત્તા આપી કે “આ માણુસતે ગધેડા પર ખેસાડીને બધાં ગામો! અને 
નંગરે।માં ફેર્વે[.'' 

ખાહમણુ પોતાના પરાજ્યધી એટલે! દુ:ખી થઈ ગયે! હતો કે એને લોહીની 
ઊલટી થઈ. એની આ ૬શાન! સમાચાર જણી એને આશ્વાસન આપવા ભિક્ષુક 
એની પાસે ગવે। અને કહેવા લાગ્યો : “આપતી વિદ્ત્તા બહુ છે. આપે પુનિત 
અને અપુનિત બને સિદ્ધાંતાતુ' મનન કયુ" છે. આપની કીતિ બધી બાજુએ 
ફેલાયેલી છે. હાર-જત અને પ્રતિષ્ઠા-અપ્રતિષ્ઠા તે થયા જ કરૅ છે અને એ 
પછી કીર્તિમાં શુ' સત્ય છે ?' બાહમણુ ભિક્ષુના શબ્દ સાંભળી ગુસ્સે થઈ ગથી 
અતે ભિક્ષુને ગાળા ભાંડવા લાગ્યો. એણે (બાહ્મણે) મહાયાન સ પ્રદાયની સાથે 
પ્રાચીન પવિત્ર પુરુષોને પણુ અપશખ્દોથી અપમાનિત કર્યા, પરતુ એના શખ્દો 
પૂરા થતાં પહેલાં પૃથ્વી ફાટી અને એ જવતેો અ'દર ચાલ્યો ગયો. આ કારણુયી * 
એની નિશાની ખાધમાં હજુ સુધી છે. 

અહીથી દક્ષિણુ-પશ્ચિષ જતાં સમુદ્રની ખાડી કે (સમુદ્રોનો સગમ)૧* 
આવે છે અને ત્યાંથી ૨૪૦૦ થી ૨૫૦૦ લી ઉત્તરપશ્ચિમે અટલીનું રાજ્ય આવે છે 
વડાલી (અ-ટ-લી કે ઓ-ટ-લી)૫૧ 

આ દેશને! ઘેરાવો લગભગ ૬૦૦૦ લી અને દેશના પાટનગરના ઘેરાવો 
લગભગ ર૨૦ લી છે. વસ્તી ગીચ છે, અહી' ભરી રખાતાં રત્નો તથા કિંમતી 
પદાર્થો ધણી ઊચી *નતનાં હોય છે. જરૂરિયાતો ભૂમિની બધી પેદાશ માટે 
પૂરતી છે તોપણુ લેકેનેો મુખ્ય વ્યવસાય વેપાર છે. જમીન ખારી અને રેતાળ 
છે. ફળ-ફૂલ બહુ થતાં નેથી. આ દેશમાં હુત્સિઅન 6) જક્ષ ખહુ થાય છે. આ 
જક્ષનાં પાન ઝુએત () પીપરનાં પાત જેવાં થાય છે. અહી' 'હિઉન-લુ' સુગ'ધી 


૨૭૮] શૈત્રક કાલ અને અતુ-શત્રક કાલ [ ૫૨. 


વૃક્ષ પુ થાય છે, જેનાં પાત 'ચગ-લી'(?)નતા જેવાં થાય છે. આખેોહવા ગરમ 
પવનવાળી અતે ધૂળવાળી છે. લેકેોની મતોશતિ ઉષ્મારહિત અને ઉદાસીન છે. 
તેઓ ધતનો આદર અને ધમનો અનાદર કરે છે. અહીના લોકોની વિદ્યા, ભ્રાષા, 
રીતભાત અને આકૃતિ માક્ષવ દેશના લોકોના જેવી છે. મેટા ભાગના લેકાને 
પુણ્યના સુમૃત્યમાં થ્દ્ધા નથી. જેઓ શ્રદ્ધા ધરાવે છે તેએ મુખ્યત્વે સ્વગીય 
દેવતાઓની ઉપાસના કરે છે. તેઓનાં મદિર સ ખ્યામાં હન્નરે। છે, જેએ।માં જુદા 
જુદા મત(સ'પ્રદાય)તા લેક એકત્ર થાય છે. 


માલવદેશની ઉત્તરપશ્ચિમ જતાં ૩૦૦ થી વધુ લી વટાવતાં ખેટ દેશ 
આવે છે.૫૨ 


ખેટઢ (કે-્ટ)૧૩ 


આ દેશને ઘેરાવો લમભગ ૩૦૦૦ લી અને પાટનગરતે ઘેરાવો ૨૦ લી . 
છે. વસ્તી ગીચ છે. ધરે પૈસાદાર છે. તેએ માં રાજન નથી; આ પ્રદેશ માલવને 
તાખે છે, આખોાહવા, જમીનની પેદાશ અતે લેકે!ની રીતભાત બને દેશેમાં ઘણી 
સરખી છે. અહીં દસેક સ ઘારામ છે, તેઓમાં લગભગ ૧૦૦૦ ભિક્ષુ છે, જેએ 
મહાયાન તેમજ હીતયાનનો સરખો અભ્યાસ કરે છે. અહીં' પચીસ-પચાસ દેવ- 
મ'દિરે પણુ છે, જેએમાં ધણા બધા પાખડી હેય છે. 


અહી'થી ઉત્તર દિશામાં લગભગ ૧૦૦૦ લી જતાં વલભી આવે છે.1*₹ 
વલભી (ફ-લ-પી)0પ 


આ દેશને ધેરાવા લગભગ ૬૦૦૦ લી? 5 અને રાજધાનીને। ધેરાવે। લગભગ 
૩૭ લી છે. જમીતતો પ્રકાર, આમેોહવા અને લોકેતી રીતભાત વગેરે માલવનતા 
રાજ્યનાં જેવાં જ છે. વસ્તી ઘણી પીચ છે. ધરે પૈસાદાર છે. સોએક ધર્‌ તો 
એવાં છે કે જે કરોડપતિ છે. દૂર દૂરના પ્રદેશોમાંની વિરલ અને કિ'મતી વસ્તુએ।! 
અહી ખૂખ પ્રમાણુમાં ભેગી કરવામાં આવૈ છે. અહીં સોએક સધારામ છે, 
જેએ।માં લગભગ ૬૦૦૦ ભિક્ષુ રહે છે. તેઓમાં મોટા ભાગના સમ્મતીય નિકાય 
પ્રમાણે હીનયાનને અવુસરે છે. અહી' સે કડૅ! દેવમ દિરે છે, જેઞમાં જુદા જુદા 
સ'પ્રદાયતા ધણા બધા અતુયાયી હોય છે. 


જ્યારે તથાગત જગતમાં રહેતા હતા ત્યારે ધણી વખત આ દેશમાં વિઠ્ઠાર 
કરતા હતા, એ કારણથી અશે।કરાજે જ્યાં જ્યાં ખુદ ર્લા હતા તે તમામ 
ર્થળાએ સ્મારક કરાવ્યાં છે કે સ્તૂપ બ'ધાવ્યા છે, આમાં આમતેમ કેટલાંક એવાં 


૧યલુ] ધ ચુઅન રવાંગની નોંધ [૩૭૯- 


સ્થાન આવેલાં છે કે ન્યાં ત્રણુ અતીત ખુદ્દ ખેઠેલા, ચાલેલા કે તેઓગએ 
ધર્મોપદેશ કરેલે।. જેવી રીતે બધા રાજ હોય છે તેમ હાલનો રા” ક્ષત્રિય 
જાતિને! છે, એ માલવના શંલાદિત્ય રાજનો” ભત્રીજો તથા કાન્યકુબ્જના હાલના. 
રાશ*ન શીંલાદ્ત્યિના1“ જમાઈ છે. એનું' નામ ધુવપટ (તુ-લુ-હે-પે-ટુ)૬૯ છે. આ 
રાન્ન ચપળ અને ઉતાવળિયા સ્વભાવનો છે. એનાં સાન અને મુત્સદીગીરી હીકરાં. 
છે. એ છેક થે।ડા, સમયથી રત્નત્રયીમાં અનુરક્ત થયે! છે. એ દરેક વષે એક મોરી. 
પરિષદ ભરે છે ને સાત દિવસ સુધી અતિ મૂલ્યવાન રત્નો અને ઉત્તમ ભાજન 
આપી દે છે, ને ભિક્ષુખાને ત્રણુ ચીવર અતે ઔષધેતુ' કે એના મૂલ્યની બીજી 
વસ્તુએ।તું તથા સાત પ્રકારનાં વિરલ અને ફિ'મતી રત્નોના બનેલા મૂલ્યવાન પદાર્થોનુ” 
દાન કરે છે, આ દાનમાં આપીને એ ખમણી કિ'મતે પાછું રખો લે છે. એ 
સદાચારને સ'માતે છે ને સનતજનેોને આદર આપે છે. એ બહશ્રત જનોને માનઃ 
આપે છે. દૂરના પ્રદેશોમાંથી આવતા મહાન ભિક્ષુઓને એ ખાસ આદરભાવથી 
સમાને છે. 

નગરથી થોડે દૂર એક મોટો સ'ધારામ છે, જે અચલે (એ.-ચે-લેો! એ) 
બનાવસવેલે।.₹૬ આ સ'ઘારામમાં બોધિસરવ ગુણુમતિ અને સ્થિરમતિએ વિહાર 
કરતાં કરતાં કેટલાક દિવસે! સુધી વાસ કર્યો હતે! અને ઉત્તમ ગ્ર'થાની રચના 
કરી હતી કે જે ઘણી "ખ્યાતિ પામ્યા છે. 


અહીથી ઉત્તરપાશ્રિમ લગભગ ૭૦૦ લીના અ'તરૈ આન'દૃપુર આવે છે.૨૫ 
આન'દપુર (એ-ન'-તે!-પુ-લે!)રર 


આ દેરાનો ધેરાવો લગભગ ૨૦૦૦ લી અને પાટનગરને ધેરાવે લગભગ 
ર૦ લી છે. વસ્તી ગીચ છે; ઘરે પૈસાદાર છે. અહીં કોઈ રાજા નથી, પણુ 
આ દેશ માલવતે તાખે છે. અણી'તી પૅદાશ, આખેોડવા, સાહિત્ય, કાયદા વગેરે 
માલવનાં જેવાં છે. અહીં દસેક સંધારામ છે, નેએમાં ૨૦૦૦ થી ઓછા ભિક્ષુ 
રહે છે, તેએ સમ્મતીય નિકાય મુજબ હીતયાનને અનુસરે છે, અહીં પચીસ- 
પચાસ દેવમ દિર્‌ છે, જેએ માં જુદા જુદા સ'પ્રદાયન! અનુયાયી આવ્યા કરે છે. 

વલભીથી લગભગ ૫૦૦ લી પશ્ચેમ દિશામાં જતાં સુરાષ્ટ્ આવે છે.૨૩ 
સુરડ (સુ-લ-ચ)૨૪ 
આ રાન્ન્યતે ધેરાવે ૪૦૦૦ લી અને પાટનગરને ૨૫ ઘેરાવો ૩૦ લી છે. 
મુખ્ય નગરની પશ્ચિમ સીમા પર મહી૨? નદી વહે છે. વસ્તી ગીચ છે, અનેક 
ઘરો પૈસાદાર છે. દેરા વલભીતે તાખે છે. જમીન ખાર્‌ાશવાળી છે; ફળ-ફૂલ થોડાં 


૩૮૦] મેત્રક કાલ અને અતુ-સંત્રક કાલ [ પર્‌. 


ચાય છે. આખોહવા સમ છે, છતાં વાવાઝોડાં બધ રહેતાં નથી. લેકોની રીતભાત 
તમા વિતાની અને ઉદાસીન છે. તેઆ હળવી અતે ક્ષુલ્લક પ્રકૃતિના છે, તેઓને 
વિદ્યા તરફ પ્રીતિ નથી ને તેએ! સદ્ધર્મ તથા પાખડ ધર્મતે પણ્‌ અનુસરે છે. 
'આ રાજ્યમાં પચાસેક સ ધારામ છે, જેએ માં લમભગ ૩૦૦૦ ભિક્ષુ રહે છે. તેએ 
મહાયાન સ પ્રદાયના સ્થાંવૅેર નિકાયતે અનુસરે છે. અડી સો જેટલાં રૈવમ'દિરે 
જે, જે વિવિધ સ'પ્રદાયતા અતુયાયીએ નાં છે. આ દેશ પશ્ચિમ સમુદ્રના માગ માં 
હોવાથી બધા માણુસ સમુદ્રથી રાજી મેળવે છે ને વેપારધ'ધામાં બહુ રોકાયેલા રહે છે. 


નગરથી થે!ડે દૂર ઉજ્જત (યુક-જેન-તે)૨૭ નામતો પહાડ છે. એની 
રાચે એક સધારામ આવેલો છે. પહાડ ગાઢ જગલ અને જ ગલી ફક્ષોથી 
આચ્છાદિત છે અતે એની ચારે ખાજુ ઝરણાં વહે છે. અહીં સતસાધુઓ 
“ભમે છે તે રહે છે. આધ્યાત્મિક શક્તિ સ'પન્ન કરેલા ત્રદધિએ અહી એકઠા 
થાય છે અને રહે છે, 


વલભી દેશથી લગભમ ૬૮૦૦ લૌ ઉત્તર્‌ દિરા।માં જતાં ગુજર રાજ્યર« 
આવે છે, 


પાદઢીષે! 


૨. પ્રવાસીના મૂળ ચીની નામનાં અ ્રેજીમાં જુદાં જુદા રૂપાંતર પ્રયોનેલાં છે, એમાં 
"હ્રુએન સ્ય'ગ' રૂપ સહુથી વધુ પ્રચલિત છે, પરતુ આ ફ્પાંતરે।માં આલ “ઉ તે। અનુચ્ચરિત 
જુ. મૂળ ચીની નામવું સહુથી વાસ્તવિક ડપાંતર “યુઅન ર્વાંગ' છે (4, 10. ૨૫05 
ઝદપાતંડ, “ધઘથ ઉથાઇઈઝ ૦૪ લારા 1પોડથાાઇ? ' 04 2940 ૯/%40ફ'૭ 
%748૮2# 7 70726, 122. 21-7111) 

૨. એને! જુલિયને ફેત્ચમાં (૧૮૫૭) અને ખીલે અ ચેજીમાં (૨૮૮૪) અતુવાદ કર્યો છે. 
ચુઈ તિહઠે લખેલા એ પ્રવાસીના “જવ4ન'નોથ અગેજીમાં (૧૮૮૪) અતુવાદ થયે છે 
સૌમસ વૉઢટસે" સુધારેલો 'સિયુકી'ને! સ'ક્ષિત્ત અનુવાદ વિસ્તૃત વિવેચન સાથે 1૯૦૪માં 
પ્રકારિંત થયે છે. ગુજરાતત! પ્રદેશોને લગતી નોંધ 'સિયુષ્ઠી'તાં ૨૨ પ્રકરણો! પૈકી ૧૬ માં 
પ્રકરણમાં આવે છે. 

3, ભરુકચ્છ « ભરૂચ (ત્રથ ૬, પૃ. 9૪3). કિંધલા 1'81ત8, 7૪4778 42૮07૮ 
ટ 10747077 (0777 (818- ઇ૪દ્રાપ્ક. છ 5, કહતા), 101. 11, 20. 239 1.; 
ઉ1/%૯15, 0% 7940 60520૬: 774૭ ઈટ 7044, [. 241 


જલુ] ચુઅન શ્વાંગની નેદધ ૩૮૧ 


૪. “લી એ ચીની માપ છે. ૬લી :-* રું કે તૃ સાઈલ અર્થાત્‌ ડું થી ડું કિ.મી. 
જેટલું અતર થાચ. 

પ. માળવાને! પ્રદેશ ખરી રીતે ભરૂચથી ઉત્તરપૂવે" (ઈસાને) આવેલે। છે, આથી પ્રવાસી 
ભરૂચથી રારૂઆતમાં ઉત્તરપક્રિમ દિશામાં મહી નદીના મુખ તરફ જઈને પછી ત્યાંયી 
ઉત્તરપૂર્વ તરફ વળ્યો] હશે- 

૬. £₹૮૦##., 1. 11, ૨0. 260 4.; 1081૬૦75, 7%. ૮#., 1૦. 11, 2- 
242 £. હાૉસિયાની નોંધમાં આ દેશનું ખીજુ' નામ “દક્ષિણ લૅ!' અથવા “દક્ષિણ લે।-લે।” 
(લટ) નોંધવામાં આવ્યુ છે. 

આ દેરા (કે એતુ' પાઢનગર) મહા (કે મહી) નદીની દક્ષિણુપૂને” આવેલ હોવાનુ” 
જણાવ્યુ છે. પ્રવાસીએ માલવદેર્‌ના પાટનગરનું નામ આપ્યું નથી. ખીલ્ષ એ ડુંગસ્પુસ 
(0. 260) અને કનિ'ગડમ ધાર(ત. ઉ. 7., છ- 562) હેોવાનુ' ધારે છે, પરતુ એ 
સમચના અશિલેખેો! પરથી માલવનુ' પાઢનગર ત્યારે દશપુર હોવાતુ' માલૂમ પડે છે (હરિપ્રસાદ ” 
રાઆઔઓ, “ચુઅન ચ્વાંગે વણુ'વેછ્ઠુ ગુજરાત”, “ઇતિહાસ સ'મેલન નિબ'ધસ'મહ”, પૃ. ૭૨; 
સે.ગુ., શા, ૨, પૃ. ૨૦૨) 

૭- આ વિધાન મૂળમાં મગધ અને મ!લવની વચ્ચે રહેતા કોઈએ કયુ" હરી, કેમરે 
સગધને નહિતે! હમેરાં મધ્યદેરામાં જણુઃવતા, ઉત્તર્પૂવ'સાં નહિ (15/01, ૦. ૮૪., 
૬7૦1, 11, ૪. 242). 

૮- ચાનિજ, અણડજ, સ્વેદજ અને ઉદ્િક્ત્જ «. બુદ્ધ ધમ' અને સ'ધ 

૧૦. ખ'ભાતને! અખાત (€પ૫૪૩18મ્ત, 4. 06. 7., ૩. 566). ત્યારે ખ'ભાતઃ 
નહેતું; નગરક (નગરા) હતું. 

૧૨. 2૮૮7૮૪, 1/01. 11, 9. 265; 18૦૬3, ૦9/. ૮૪., 10. 1, 2[2- 
245 1. '“અઢલો' કે “ઓવ્લી'ને કનિગહકે વિં, સ. ૨૦૯૯ના વસ'તગઢ લેખમદે 
આવતુ વદરી અને વદરીને હાલનું ઈડેર માન્યું છે (4. 6. 7, [૩9* 566 4.), ન્ન્યારૈ 
770775૮9 €૮૪૮//૮# ના ૧5701. 17 માં એને ઈડેરની ઉત્તરે આવેદલ્યુ' વડાલી માનવમાં 
આવ્યું છે (2. 442). વડાલીના વિ. સ. ૧૨૭૫ના લેખમાં એનું સંસ્કૃત નામ વાસ્વછી 
આપ્યું છે (મે.ગુ.. ભા. ૨, પૃ. ૨૬૯૮, ૫૩. ટી. ૨૦૭), ી 

૬ર. 'જીવન'માં અઢલીધી આ! દેરાને! પ્રવાસ ત્રણુ દિવસને; ખતાવ્યો છે, પરતુ 
'સિયુકી'માં જણાવ્યા સુજબ એ અ'તર માલવથી હોવુ નેઈએ, જે ચુઅન ર્વાંગ માટે 
૩૦૦ લી બરાબર માનવામાં આવે છે. દિશા દક્ષિણ-પશ્ચિસને બદલે ઉત્તરપશ્ચિમ આપી છે,, 
તેથી એ પ્રયાણ-સમયની દિરા સૂચવે છે. 

૨૩. 7૮૮07૮4, 1/01. 11, [. 266; 1815, 77. ૮#., 1701, 17, [. 245. 
મૂળ નામ “કી-ચ' કે “કિ-ટ' છે, જુલિયન બીલ અનેં વોટસ કી-ચને કચ્છ માને છે, જ્યારે 
કનિ'ગહમ ક્િન્ટને ખેડા માને છે (ત, 6. 2., ૩. 564). 

પ્રવાસીએ આપેલી વસ્તી, સમૃષ્દિ, આબોહવા, પેદ્યશ વગેરેની વિગતે! પરથી અહી” 
એટક (ખેડા) વધારે ખ'ધ ખેસે છે (મે.ચુ., ભા. ૧, પૃ. ૨૮૫, પા. ટી. ૮૩). 


૨૮૨] સૈત્રક કાલ અને અતુ-સૈત્રક કાલ (ર્પાશે. 


૨૪. પ્રવાસી ખેડાથી થોડે ટર્‌ ઉત્તરમાં જઈ ત્યાંથી પશ્ચિમે ગોળ કરતે! ફરતે! દહ્િણુમાં 
આવ્યો હશે ને આથી એને! માર્ગ બમણે લાંબે થયો હશે (હ. ગ. સાસરી, 'યુઅન સ્વાંગે 
“વણ્‌'વેલું ગુજરાત, ઉપયુક્ત, પ્ર. ૭ર) 

૧૫, 7૮૮7775; 1701. 11, 212. 266 શં; 11૬૯5, ૦/. ૮છ., 17/01 11, [[. 246 £. 

હાસિયાની ને[ધમાં આ પ્રદેશને “ઉત્તર લે-લે! (લાઢ)* કહ્યો છે. ત્યારે લાઢમાં 
સૌરાષ્ટ્રનો પણ સમાવેરા થતો, 

૨૬, અહીં વલભીદેરામાં સુરાષ્ટ્ર તથા ખેટકનો સમાવેશ થતે! હોવાનું ઉદ્દષ્ટ છે 
“(હરિપ્રસાદ શાસ્રી, ઉષુંક્ત, પૃ- ૭૩). 

શૃછ. અર્થાત્‌ મૈત્રક રાનન શીલ દિત્ય ૬ લાને ૨૮, અર્થાત્‌ ચકવતી હર્ધભે। 

૨૯. અર્થાત્‌ છુવસેન (ર ને) 

૨૦. અચલ પશ્ચિમ ભારતને! હતે! ને એણે અજ'તામાં પણુ એક વિહાર ખબધાવ્યે 
'હુતે।. એમણે વલભી પાસે બ'ધાવેલે। વિહાર તળાનન! ડુ'ગર ષર આશ્યે! હે!વાનો સભવ 
'છે (મે.ગુ,, ભાન ૨, પૃ. ૩૯૬). 

૨૨. વલલીથી આન'૬દપુરતુ' અતર બરાબર છે, ષરતુ એણ આગળ જતાં ફત્તરપૂર્વ 
દિરા] લીધી હશે. 

૨૨. દા ૬/૦1, 11, ૪, 268; પાલ ૨, 9/7. ૮૪., 1701, 11, 10. 247. 
'આત'દપુર એ હાલનું વડનગર છે (મૈ.ગુ., ભા. ૬, પૃ. ૨૦૯-૨૨૬3). 

૨3. પ્રવાસી આત_'દપુરધી વલભી પાછો આવ્યો લાગે છે, 'જવન'માં દિરા! પશ્ચિમને 
ખદલે ઉત્તરપશ્ષિમ જણાવી છે, પણુ એ બહુ તે! થે!ટે વળાંક સૂચવી શકે. 

૨૪, £2૮94, 1/0. 14, 0૪9. 2641, 1080075, 7. ૮., 101. 11, [20. 
' 2481. સુર - છુર્ટ્ઠુ - થુરાછૂ. સૌરાષ્ટ્રને ત્યારે “સુરાષ્ટ્ર કહેતા, 

ર૫. અર્થાત્‌ ગિરિતગર(જુનાગઢ)ને 

૨૬, સુવણુ “સિક્તા (સે।નરેખ) અભિમેત હશે? 

૨૪. ઊજ'યત્‌ (ગિરનાર) 

૨૮, આ ગુજરદેરા શિલ્લમાલની આસપાસને પ્રદેશ છે, જે હાલના! મારવાડમાં 


-આવેલે ઇંત્તે!. 


પરિશિષ્ટ ૨ 


ભીનમાલ 


શ 


વન 


ભીનમાલ, ઉત્તર અક્ષાંશ ર૪* ૪૨ અને પૂર્વ રેખાંશ ૭ર” ૪', એતિહાસિક 
શ્રીોમાલ, જે લગભગ છટ્ટી સદીથી નવમી સદી સુધી ગુજ રોનુ' પાટનગર હતુ 
તે, આખુ પવતતી પશ્ચિમે લગભગ પચાસ માઈલ પર આવેલુ છે, શહેરનુ' સ્થાન 
આધછુતી કાર્માળાના છેલ્લા છૂટા રાલતી પશ્ચિમે લગલગ પદર માઇલે દૂર 
આવેલા વિશાળ મેદાનમાં આવેલુ છે. પૂર્વ બાજુએ, ડ ગરો અને ભીનમાલની 
વચ્ચે, એકબીજયી લાખે અ'તરે આવેલાં થોડાં ત્રામસ્થાનોને બાદ કરતાં, મેદાન ” 
મુખ્યત્વે ઊ'ટને પ્રિય એવાં પીલુ ભક્ષોના ધ્વજ જેની રચ ઉપર દેખા રે છે 
તેવો કાંટા અને કેસિયાની ઝાડીવાળા ચરે જે, દક્ષિણે, પશ્ચિમે અતે ઉત્તરે મેદાન 
સમતલ અને વેરાન છે, માત્ઠ પશ્ચિમ તરફ એ રેતાળ થતુ જનય છે, મેદાનની 
સપાટીથી ૫૦૦ થી ૮૦૦ ફૂટ ઊ'ચે ૬ ગરનાં થે!ડાં છૂટાં૭વાયાં ચોસલાં છે, જેમાંના, 
શહેરથી પશ્ચિમે લગભગ એક માઈલના અ'તરે આવેલા, એક શિખરની ટોચે 
ભીનમાલની શ્રી ચામુ ડાનું મદિર આવેલું છે. દૂરથી ન્નેતાં હાલનુ' ભીનમાલ 
પ્રાચીન પાટનગરનુ સ્થાન હોવાનો થોડો જ અણુસાર દાખવે છે. એનાં ૧૫૦૦ 
ઘર એક કૃત્રિમ ટીંબાતા આછા ઢોળાવ પર આવેલાં છે, એમનાં છાવણોની 
સપાટીનો ચાર જત મ'દિરેનાં શિખરો વડે અને રી'બાના દક્ષિણ છેડે આવેલી 
રાન્યતી ખ'ડૅર કચેરી વડે ભગ થાય છે. એતી નજક જ આવેલા પથ્થર જડેલા 
જના તળાવ અને કિલ્લાના ટીખાએની સખ્યા તેમજ પરિમાણુ પરથી અને 
ખોદનારાગોએ ઈટા માટે વચ્ચે વચ્ચે પાડેલા ખાડાએના વિશાળ વિસ્તાર 
પરથી લાગે છે કે હાલના ભીનમાલતુ સ્થાન એક વખત મહાન અતે વિસ્તૃત 
શહેરનું કેદ્ર હેતુ. અગૈજ વેપારી નિકોલસ ઉક્લેટ ઈ. સ. ૧૬૧૧ જેટલા મેડા 
સમયે ઝાલેરથી અમદાવાદ સુધીની મુસાફરીમાં, એ કિલ્લાને ૩૬ માઈલ (ર૪ 


૩૮૩ 


૩૮૪] ભૌત્રક કાલ અને અતુ-મેત્રક કાલ [ પાર. 


કોશ)ને।! ઘેરાવો ધરાવતો અને એમાં ખડેર થવા માંડેલાં ધણાં સુદર તળાજ 
ધરાવતે। વણવે છે તેતી લગભમ કેઈ નિશાની રહી નથી. કેટલાક જૂના દર્વાજા- 
એનાં નામ આમ યાદ કરાય છે : ઉત્તરપૂર્વ માં સૂય, દક્ષિણુપૂર્વમાં શ્રોલક્ષ્મી, 
પશ્ચિમમાં સાંચોર અને ઉત્તરમાં ઝાલેર, અત્યારના શહેરથી પૂવે" અતે દક્ષિણુપૂવે 
પાંચ થી ૭ માઈલ પર જૂતા દરવાજા તરીકે સ્થાને દર્શાવવામાં આવે છે તેઓનાં 
અતર્‌ અને છૂટાપણા પરથી માનવું મુશ્કેલ છે. આ ખંડેર ટીબાએ ખહારના 
ભાગનાં બાંધકામ કરતાં કઈ વિશેષ હતાં, ૭તાં ઉફ્લેટતો પુરાવો સ્થાનિક સ્મૃતિને 
સાચી ઠરાવતે। જણાય છે, આ બહારના દરવાઃ્નએ ઉપરાંત હાલના ભીતમાલના 
ટીબની તળેટીની આસપાસ એક નાની અતે પછીના સમયની ભી'તતા અણુસાર 
મળે છે. પૂર્વે અને પશ્ચિમે કિલ્લાની રેખા કડિયા-કામથી એટલી બધી સાક્‌ શર્ઈ 
ગઈ છે અને કદાચ રક્ષણની યોજના માટે તળાવના બાંધેલા કાંઠાઓતી રેખા 
સાથે એટલી બધી ગૂંચવાઈ ગઈ છે કે તેઓના સ્થાન વિશેતી બધી સ્થાનિક 
ન્તણુકારી જતી રહી છે. સાંચોર દરવાજાથી શહેરની દક્ષિણમાં આવેલે! ગુજર 
દર્વાજને ખડૅર હોવા ૭તા સુચિહિત છે. ગુજરાત દરવાજયી ટી'બાએની એક 
રેખા દક્ષિસે અતે પછી પશ્ચિમે પિપલદ્દારાનાં ખ'ડેર, કદાચ પશ્ચિમ દરવાળત 
સુધી, ચી'ધી શકાય, કોટની દીવાલ, પછી પાણીની નીકની આરપાર ચર્ઈને અને 
અ'દર્‌ અર્થાત્‌ જેકોપ-યક્ષ સરોવરના દક્વિણુપશ્રિમ ખૂણાની ઉત્તરે આવેલી 
પાણીની નીકના પૂર્વ કાંઠાએ પાસેથી પસાર્‌ થતી પૂર્વ તરક વળી હોવાનું જણાય છે. 
આ ખૂણેથી એ જેફોપના દક્ષિણ કિનારે ઝાલેર્‌ અયવા ઉત્તર દરવાજા તરફ પૂવ 
ભણી ગઈ. આ દરવાજે હજી સારો સથવામેલો છે. એતી અણીદાર કમાન 
એની બાંધણી મુસલમાન અથવા પછીના રાઠોડ કાલ(૧૭-૧૮ મી સદી)તી હશે 
એમ દર્શાવે છે, ઝાલોર દરવાજાથી દીવાલને પાધે પૂર્વમાં કતકસેન અથવા 
કરાડ! તળાવ તરક જતે દર્શાઘી શકાય. કરાડા તળાવથી મઝુજરાત દરવાજા સુધીનો 
શહેરની પૂર્વ તરકૃતો વિસ્તાર, હાલતું ભીનમાલ ખાંધવા ઈ ટે માટે એટલે બધે 
ોદાયે। છે કે પૂર્વમાં આવેલા કરાડા તળાવથી દક્ષિયુમાં આવેલા ગુજરાત દરવાજા 
સુધીની કિલ્લાની રૅખાની કેઈ નિશાની રહી નયી. 


પ્રાચીન શહેરના સભ્રવિત કે'દ્ર રૂપ, હાલના શહેરનું સ્થાત, એ ઉત્તરદક્ષિણે 
૩ માઈલિ જેટલે! વિસ્તૃત અને મેદાનથી લગભગ ર૦ થી ૩૦ ફૂટ ઊપસતે। એક 
બો છે. લગભગ ખધી ખબાજુએોાએ એના સીમાડા કાં બગીચાતી જમીનને 
અથવા રબારી અને ભીલોના વાડા અને તેસડાએને આવરતી સારી બનાવેલી કાંટાની 
વાડી વડે રહ્ષાયેલા છે. શેરીઓ સાંકડી અને વાંકીચૂ'#ી છે. ધરે ત્રણુ ગ્રેકારનાં 


૨જુ] ' શીનતમપ્લ [૩૮૫ 


છે: (૧) મહાજને! અથવા વેપારીઓનાં તથા સાધનસ'પન્ન થાહ્મણે! અને કારી- 
ગરેનાં માટીનાં સપાઢ છાપરાવાળાં ધર, જેનાં વાછ'ટિયાવાળાં બારણાં અને 
પ્રવેશઠાર લી'પેલાં છે, (૨) મોટા ભાગના કારીગરો અને માળીઓનાં તયા સુખી 
ર્બારીઞઝો। અને ભીલેોનાં તળિયાવાળાં ઢળતાં ૭ાપરાવાળાં ઝૂંપડાં; અને (૩) મોટા 
ભાગના રબારીએ અને ભાલોની તેમજ વધુ ગરીબ કારીગરો અને ખેડૂતોની 
ધાસના પૂળાઓના છાવણુવાળી મધપૂઢા ઘાટતી છાપરીએ, ખાસ કરીને ઉત્તર- 
પશ્ચિમ અતે પશ્ચિમમાં ધરે બગીચાની જમીનમાં પહોળા પદ્ટાથી વેણ છે. ખીન્ન 
ભ્રાગોમાં પાણી પાયેલા પાકના ભૂંમિખ'ડ, જૂનાં તળાવેના ખુલ્લા કાંઠાએ વડે 
અચવા કાંટા અને કેસિયાની ઝાડીઓથી ૪૭વાચેલા મેદાનની પટ્ટીઓ વડેૅ અલગ 
પડેલા છે અથવા ઈમા શોધનારાઓગએ ત્તીક્રમ વડે કાણાં કાણાં કરેલાં જૂનાં 
મકાનોના ઢગલા વડે ખર્બચડા કરેલા છે, પારસનાથનાં ચોર શિખરોવાળાં મદિરા 
ઉપરાંત ખાસ એકમાત્ર અમ્રગણ્ય ઇમારત જૂની કચેરીની છે, જે શહેરના ટી'બાના 
સીધા દક્ષિણ છે.. :: ટોચે આવેલો! ખ'ડેરોતો ઢગલે! છે. 


લેકે 


ભીનમાલની વસ્તીનાં ૧૪૦૦ ધરની વિગતો આ પ્રમાણે છે : મહાજને 
૪૭૫, ખાસ કરીને અનેક પેટાસ્ાતિઓના એસવાળ વણિકે; શ્રીમાળી બ્ાહ્મણેા 
૨૦૦) શેવ્કે ૩૫, સુર્યના પૂ”્નરી અને એસવાળોાના પુરે!હિત મગ ખ્ાહ્મણેોા; 
સોનારા ૩૦; ખાંધારે એટલે કે કાપડ છાપનારા ૩૫; કાસારો એટલે ડ'સારા 
૪; ધાંચીએ ૩૦; માળીઓ રપ; કાઠિયા (કઠિયારા) ૧૨; ભાટો, જેમાં 
૮૦ ઝુણેા અથવા અન્નવાહકે] અને ૪૦ રાજભાટો અથવા બાઉાભાટો- 
(વહીવ'ચાએ)તે સમાવેશ થાય છે તેએનાં ૧૨૦; કુકારે। ૧૨; મુસલમાન ઝુભારે 
૪; રેહબારીએ કે રબારીઓ ૭૦; શાધેો કે ભિખારીઓ ૧૦; શામિયા અલિકે 
એટલે ભિખારીઓ કોટવાળ અને પ'જરા સુસલમાનેો ૧૫; લે!હારે ૩; દરજીઓં 
૧૨; નાઈઓએ ૭; ભૂમિયા એટલે ડે સોલકી જાગીર્દારો ૧૫; કવાસો ભૂમિયા 
નોકરો ૧૨; જઢો-ખેડૂતો ૨; દેશ'ત્રીએ એટલે કે શનિવારે તેલ માગનારા 
૧; અચારયેો અથવા અત્યેષ્રિતા બાદ્લણુ ૧; ટઢોલીએ-ઢોલ વગાડનાર 
૧ર; પાત્રિઆ કે ધ'ધાદારીએ અર્થાત્‌ નાચનારીએ ૩૦; તુ વેરા 
એટલે મેમણો ૨; વિશયતી સુસલમાને! અચવા તાળાં બતાવનારા ૧; ર ગરેન્ને 
ર; મોાચીએ! ૩૦; કડિયા અથવા સલાવટોા (સલાટ) ૬; ચૂડીગરો મુસલમાન 
ચૂડી-બનાવનરા ૨; જતિયા અથવા ચામડું ડેળવનારા ૧૭; ખાંટિકો અથવા 
ઈ-૩-ર૫ 


૩૮9) મોત્રક કાલ અને અતુ-ગૈત્રક કાલ [ પરિન 


ચામડુ' કેળવનાર ખાટકી ૧; સર્ગરો, ભીલ સ'દેશવાહકે ૧; ભીલો! ૧૨૦; 
તીરગરા એટલે તીર ખનાવનાશા પ; ખોંબિયા-ચમારોના પુરોહિત ગોરાડા 
(ગરે।ડા) ૨; ખોંબિયા, ચખ્દાથે* વણકરો, હવે ચમાર ૪૦; વાધરિયાહીજડા 
૧; મિરાશીએ-મુસલમાન ઢોલીએ1, મહેતરો અથવા વાળનારા ૧. 


વસ્તુએપ-શહેરમાંની 

શહેરની અદર જેવાલાયક વસ્તુએ થોડી છે. પાર્સનાથનાં ચાર મદિર કાં 
અર્વાચીન છે અથવા અર્વાચીન સમારકામથી ફ્રેરફાર પામેલાં છે. શહેરની પૂર્વમાં 
ખાવેલા ખરાગી અથવા વરાહના મંદિરની દક્ષિણે આવેલા આરામગૃહતે સફેદ 
આરસના થાંભલા છે. તેઓના પર કોતરેલા અગિયારમી અનેં તેરમી સદીના 
અભિલેખ દર્શાવે છે કે દક્ષિણ દર્વાક્નત અથવા અર્વાચીન ગુજરાત દરવાજાથી 
પૂવેષ આરારે ૮૦ વાર પર્‌ આવેલા રી'ભા પરતા જગર્વામી અથવા સયના 
ખડિત મ'દિર્માંથી અ થાંભલા આણેલા છે. શહેરના પાશ્વેમ ભાગમાં, જના 
મહાકદ્દમી મ'દિરના વડાની ભીંતને અડીને, સફેદ આરસના એક થાંભલાને। ભાગ 
પડેલો છે, તેના પર સ. ૧૩૪ર(ઈ, સ. ૧૨૮૬)નો અભિલેખ છે. આ 
થાંભલે પણુ દેખીતી રીતે એ જ ખડિત સૂર્યમ દિર્માંથી આણુવામાં આવેલે 
છે. ટી'બાના દક્ષિણુ છેડે કચેરીનાં ખ'ડેરોમાં માત્ર એક જ જનેવાલાયક વસ્તુ છે. 
એ છે માતાનું એક નાનું મદિર, જેમાં ખે સપ માતાના આસનને ટેકવે છે 
અને એના ઉપર આધુનિક અક્ષરોમાં રાડોડેની કૂલદેવી 'નાગાણે' એવા શખ્દ 
કોતરેલા છે. 


વસ્તુએ-અપ્સપપ્સની 


ભીતમાલમાં જેવાલાયક મુખ્ય વસ્તુ શહેરની દક્ષિણે નજીકના ટીબા પર્‌ 
આવેલુ જીર્ણ સૂય*મ'દિર છે. આ મદિર અને એના અભિશેખોની વિગતો 
નીચે આપવામાં આવી છે: સૂર્ય મ દિરની પાશ્રિમે આશરે પચાસ વારના અંતરે 
ગુજરાત દરવા તરીકે એળખાતા દરવાજાના અવશેષ છે. આ આધુનિક નામ 
પરથી અતે એની પાસે પડેક્ઞાં સુર્ય મ'દિર્નાં સફ્રેદ સ ગેમરમરનાં ચોસલાંએ પરધી 
ઘણુ સ'ભવિત છે કે દરવાજે મુસલમાન કાલ અથવા ૧૮ મી સદીના રાઠોડ કાલથી 
વધારે જૂને! નથી. દરવાજાની પશ્રિમ બાજુની તજીક એ ઈટેરી બાંધકામ સાથે 
મિશ્ર થયેલા ઘણા જૂના પથ્થરોવાળી ખારી વાવ છે. સુજરાત દરવાન્નની દક્ષિણે 
લગભગ એકસો વારને અ'તરે ૨૬ (૮ વાર લાંબાપહોળા અતે ઢાલરૂપ પાળીની 
'રાચવાળા નવ ફૂટ ઊચા ઈટેરી દીવાલના વ'ડામાં મહાદેવ નોલાખેશ્વરનું' મ'દિર્‌ 


૨જુ'] કી જશીનસાલ [8૮૭ 


આવેલુ' છે. સ. ૧૮૦૦(૪, સ. ૧૭૪૪)તો અભિલેખ જણાવે છે કે આ વ'ડે] 
એ નોલાખેશ્વરના પ્રાચીન મંદિરનું સ્થાન દર્શાવે છે. નૌલાખેશ્વર ભદિરથી પૂવે" આશરે 
પ૦ વાર્‌ પર્‌, આશરે ૧૨ ફૂટ ઊ'ચી ભીંતોવાળે લગભગ છ૫ વાર ચોરસ ઈને! વિશાળ 
વડા છે અને એને તર'ગાકાર કિનારવાળી મુસ્લિમ ડોલીને અણીદાર કમાનવાળે। 
દરવાજે છે. પ્રવેશતાં, ડાખી બાજુએ, જગતી પર્‌ મોટા હનુમાન છે અને ડાબી ખાજુએ 
એનાથી આગળ ઘૂમટવાળાં મ'દિરેમાં ગણુપતિ અતે માતા જે. દક્ષિણે થોડાં 
કદમ પર બરહ્મકુ ડ છે. એની પશ્ચિમે અને ઉત્તરે સીધાં પગથિયાં છે, પૂવે અણુધડ 
પચ્થરો અને ઈંટોની દીવાલ છે અને દક્ષિણે એક ગોળ રૂવે! છે. કુ'ડતી દીવાલે 
અને પગથિયાં હિ'દુ મ'દિરોમાંથી અથવા કુડનાં પૂવકાલીન સુશેભને।માંથી 
લીધેલા પથ્થરો વડે સમરાવવામાં આવેલાં છે. એમાંનાં કેટલાંક પર્‌ માતાઓની 
સારી સમરાવેલી જૂની મૂર્તિઓ છે. કથા એવી છે કે સે।!મ, એક વત્તાંત પ્રમાણે 
સૂય મ'દિરનો નિર્માતા, બીજ્વ જૃત્તાંત પ્રમાણે શ્રીમાલનો પુનર્નિ્માતા, કોઢના 
| નિવારણુની શોધમાં ભટકતો ત્રીમાલના દક્ષિયુ દરવાજે આવ્યે, ખસથી પીડાતે 
સ્રોમનો કૂતરો અદશ્ય થયે! અને થેાડી જ વારમાં નીરોગી અને સ્વચ્છ થઈ ને 
આવ્યો, રન ડૂતરાનાં પગલાં બહ્મકુડ તરક જતાં જેઈ ને પોતે એમાં નાષ્યો 
અને રેગમુક્ત થધે.. ડૃતતત ભાવે એણે કુ'ડને ફરતી પાકી દીવાલે! ચણાવી. 
કૅડની દક્ષિણે જમણી બાજુએ ભોંયરામાં પાતાલેશ્વરનુ' લિગ છે અને લિ'ગની 
દક્ષિણે ચડીદેવીતું તાતુ' ઘૂમટવાછુ મદિર છે. ડાબી બાજુએ, નાના પટેરી 
વાની પૂર્વ બાજુએ, રુદ્રાક્ષની માળાએ। વડે લટકાવેલું' સપ ફણાવાળું ચ'ડેશ્વર 
નામે હિંગ છે. ચ ડેશ્વરનતા મ'દિરિની આગળ એક નાને કોતરેલે। પથ્થર્‌ છે, જેના 
મથાળે ગાય ને વાછર્‌ડુ' છે અને જેમાં શ્રીમાળી બઆાહ્મણોાને આપેલું ભૂમિદાન 
તોંધેલુ' છે. બહ્મકુ'ડથી ઉત્તરપૂર્વે આશરે ૪૦ વારના અતરે, હવે લદ્દમીથલ 
અથવા લદ્દમીના સ્થલ તરીકે એળખાતે।, દટો અને માટીને મોટે આડોાઅવળે! 
પથરાચેલે। ઢગલે! છે. સ્થાનિક' દ'તકથા પ્રમાણે, એક બાહમણુ, જેતે એની ભક્તિના 
બદલામાં લક્ષ્મીએ અઢળક ધન આપ્યુ, તેણે બ'ધાવેલા લટ્ટમીના મ'દિરનું આ 
સ્થાન છે, દક્ષિણુપૂવે] આવેલો ખાડે “ખ'ડાલિયા કુડ' તરીકે એળખાય છે. 
આરારે ૫૦ વાર દક્ષિણુપૂવે નાના વ'ડાને છેડે જગેશ્વરનુ' મ'દિર્‌ અને કુડ છે. 
કોઈક જગે પુત્રપ્રાપ્તિના બદલામાં આ મદિરે બ'ધાવ્યુ' હતું, તેના નામ 
પરથી 'જગેશ્વર' નામ પડયુ હોવાતુ' કહેવાય છે. કેટલાક જૂના કે.તરેલા અને 
ઘડેલા પથ્થર આ મંદિરની દીવાલોમાં ચણુવામાં આવ્યા છે. દક્ષિણુપૂવે એનાથી 
આગળ આશરે ૭૫ વારના અ'તરે ઈટાોના ઢગલાથી ખર્બચડે બનેલો એક 
મોરો વિસ્તાર પ્રાચીન વિદ્યાશાલાતું કે સ'સ્કૃત વિદ્યાલયતુ' સ્થાન હોવાનુ 


૩૮૮] મૈત્રક હાલ અને અતુન્સેત્રક કાલ દ પરિ. 


કહેવાય છે. સ્થાનિક માહાત્મ્મમાં જણાવ્યા પ્રમાણું આ વિધ્યાલય દૂર દૂરના 
પ્રદેશોમાંથી આવતા વિદયાર્થીએતું આશ્રયસ્થાન એવું “ણીતુ' વિદ્યાસ્થાન હતુ. 
સ્થાનિક જૃત્તાંત જણાવે છે કે ભીલે! ધણા! જેરાવર થતાં ખાહ્મણેદ વિદ્યાલયમાં 
રહી શ્રકયા નહિ અને ઉત્તર ચુજરાતમાં આવેલા ધોળકામાં જતા રહ્યા. 


ભીલો અને રબારીએઓતનાં કાંટાની વાડોવાળાં રહેઠાણાની પાર આવેલા 
શહેરના રોળાવ અતે છેડા ઈ ટા શૈધનારાએ વડે કાણાં કાણાં કરાયેલા મેછટા 
પોલા ૯મલાઓમાં પ્રસરેલા છે. વાડવાળાં રહેઠાણની આ કિનારીની પાર, શહેરથી 
અધાથી એક માધલિતા અતરે, તલાવડીએ અને તળાવોના ખુલ્લા સફેદ કાંઠા 
છે, આમાંનાં કેટલાંક કદમાં સરોવર કહી શકાય તેવડાં છે. દક્ષિષુથી ઉત્તરે જતાં, 
આમાંનાં ત્રણુ મુખ્ય તે નિંખાલી અથવા નરમુખ સરોવર, ગેની અથવા ગયાકુંડ 
અતે તલખી અથવા ત્રિમ્બક સરોવર છે, વિદ્યાશ્ાલાના સ્થાનથી દક્ષિણુપૂવે લગભગ 
૩૦૦ વાર્‌ પર્‌ નિંબાલી તળાવતો વિશાળ વિસ્તાર આવેલે। છે, જે પૂવ દિશા 
તરક ખૂલીને ત્યાંથી પાણીને! પુરવઠો મેળવે છે અને એ એની દક્ષિણુપાંશ્રમ 
તથા ઉત્તર બાજુએ રહેલી ઈટોથી ૭વાયેલેો અને ઊંચી ખુલ્લી પાળાથી વેરાયેલે છે. 
જેને મહાદેવે પુત્ર આપ્યો અને જેના માટે વજ વડે ખોદીને એમણે સરોવરનું 
પોલાણુ ' બતાવ્યુ, તે વાણિકના નામ પરથી સરોવરતું” નામ “નિખાલી' પડયુ 
હોવાનું કહેવાય છે. નિખાલં થી ઉત્તરપૂવે" લગભગ અર્ધા માધલિ પર, ખુલ્લી 
પૂર્વ બાજુને બાદ કરતાં, ૧૫ થી ૩૦ ફટ ઊચી ઘોડાની નાળના આકારની 
નાળ છે, જે ગાતી સરોવરના અવરેષરૂપે છે. ઉત્તરપકશ્ચષિમ અને ઉત્તર્પૂવ તરફની 
પાળેતી તળેટીમાં આવેલી પથ્થરની હેરેળે। દર્શાવે છે કે આ બાજુઓના કેટલાક 
ભાગ તે! ચોક્ક્સપણૅ કડિયાકામથી રેખાંકિત હતા. ગોધાટ નામે ઓળખાતી 
જગ્યા આગળ પગથિયાંની નિશાની છે. જેનાં માતાપિતા રાક્ષસ વડે 'ખવાતાં 
નર્કમાં ગયાં હતાં તે બાહ્મણુના તામ પરથી સરોવરનું નામ “ગોની' પડયુ 
હોવાનુ' કહેવાય છે. તેઓના શ્રેય અથે' ગોનતીએ આખી જિ'દગી વિષ્ણુતી 
ઉપાસનામાં ગાળી અને મ'દિરે તથા સરોવર બાંધ્યાં, એના બદલામાં વિષ્ણુએ 
સરેીવરના જળને ગયાના જળને પાવનકારી ગુણુ અર્પ્યો. આગળના ભાગમાં 
તાની છંત્રીઓતી એક હાર ભીતમાલના મહાજનતું સ્મશાન દર્સાવે છે, આ 
છત્રીએનતી પાછળ તલખી સરેવરતી ખુલ્લી પાળા છે. પશ્ચિમ છેડે ખૉંબારે 
રૂવો છે અતે દક્ષિણુપશ્રિમ છેડા પાસે ત્રિમ્બકેશ્વર મહાદેવતુ' મ'દિરિ છે. ત્રિપુરાસુરને 
મારવા માટે ત્રિમ્બક્રેક્ષર મહાદેવને પ્રેરવા અથવા ફરજ પાડવા બાહ્મણોએ 
ચોજ્લા મહાન યગસતે અતૃલક્ષી આ સરોવર બનાવાયું હેવાતું કહેવાય છે. 


૨જુ] ભીનસાલ ' [૩૮૬૨ 


નન 


તલખબી સરોવરની દક્ષિણે શરૂ થતું અને શહેર તરફ ઉત્તરપશ્ચિમ વિસ્તરેલું” કરાડા 
સરોવર છે, જે કતકસેને અથવા શક સવત(ઈ, સ. છ૮)તા મહાન સ્થાપક 
કૅનિષ્કે બાંષ્યુ' હોવાનું કહેવાય છે. સરોવરની પશ્ચિમ પાળ ઉપર કરેટેશ્વર મહાદેવનું 
આકાશ-આચ્છાદ્તિ લિ'ગ છે. કરાડા સરેવરતે દક્ષિણ છેડો, જે શહેરની 
આજુબાજુ આવેલાં વાઠવાળાં રહેઠાણની નજક વિરતરે છે, ત્યાં અર્વાચીન 
અુરજના અને ઝાલેોર દરવાજા તરફે ઉત્તરપશ્રિમ જતી દીવાલના અવશેષ 
આવેલા છે. ખુરજના સ્થાનની પાર્‌ મહેશ્વર મહાદેવનું મ'દિર્‌ અને વડે! છે. 
કરેટ સરોવરની ઉત્તરે અને ઉત્તરપશ્ચિમે ચાર મોટાં તળાવ આવેલાં છે. આ 
બધાંમાં, સહુથી પૂર્વનો, કરાડાની ઉત્તર્પશ્ચિમે આશરે ૩૦૦ વારના અ'તરે, 
ઊચી તૂરલી પાળાવાળાો અને ઉત્તરમાંથી પુરવઠો મેળવતો બક સરોવરને 
વિશાળ વિસ્તાર આવેલે! છે. પછી, ઉત્તરપશ્ચિમમાં, આશરે ૫૦૦ વાર્‌ પર, 
ઉત્તરપૂવ તરફ ખુલ્લુ એવું અતિવિસ્તૃત વનકુડ નામનું તળાવ છે. પશ્ચિમે 
આશરે ૮૦૦ વાર પર ગૌતમનુ' તળાવ છે, જેમાં આખુ વર્ષ પાણી ભરેલુ 
રહૈ છે. ધટ અને ક'કરની બનેલી પાળે, પૂવ" અને દહ્ઞિણુમાંનાં ગરનાળાં- 
એને બાદ કરતાં, લગભગ એક પૂરે ગોળાકાર બનાવે છે. સરોવરની 
મપ્યમાં ગૌતમના આશ્રમના ૧૮” ૧૨' માપના સફેદ પથ્થરોવાળો નાનકડે! 
ટાપુ છે. પૂવ તરફના ગરનાળા પરની પાળ ઉપર્‌ હતુમાનની મૂતિ છે અને દક્ષિણુ 
નાળાની પૂવ] બાજુએ, પાળના નીચલા ભ્નાગ આગળ કોતરૅલે! સફેદ પથ્થર છે, 
જેના અક્ષર એટલા ધસાઈ ગયા છે કેસ, ૧૧૦૬ (ઈ. સ, ૧૦૪૯) સિવાય કઈ 
ઊકલ્યુ' નથી. જે મરડિયા તળાવની પાળ ઉપર ખડકવામાં આવ્યા છે તેઓમાંના 
જેએમાં કાણાં છે તે શુકનિયાળ છે અને જ'તુઓના હુમલા સામે લાકડાના 
પડદાએને જ'તુઓના ઉપદ્રવથી રક્ષવા માટે રખાય છે. તળાવોમાંનુ' છેલ્લુ” અને 
તળાવોની ઉત્તર હારમાં એકદમ પશ્રિમ બાજુએ આવેલુ જૈકેોપ ખરેખર્‌ યક્ષરૂપ 
એટલે કૅ યક્ષ સરોવર છે. એ ગૌતમ તળાવથી આશરે ૬૦૦ વાર દક્ષિણુપશ્રિમે 
છે અને શહેરના  ઉત્તર્પશ્ચિમ છેડા પાસે છે. આ તળાવમાં આખુ” વષ પાણી 
ભરેલુ રહે છે અને શહેરની ધણીખરી માંગને પૂરી પડે છે. જૈકોપની દક્ષિયુ 
પાળ આગળ જ્યાં કબરો, ભૈરવ મ'દિર્‌ અને ખ'ડેર મસ્જિદ છે ત્યાં ઉત્તરકાલીન 
નગરની દીવાલોની ધાર જતી હતી, તળાવના દક્વિણુપૂર્વ ખૂણે ચણેલી ત્રણ ચોરસ 
પીઠિકા છે, જેએમાંની પ્રત્યેક ઉપર પુરુષ અથવા સ્રીની આકૃતિ કોતરેલી શિલા 
ખડી કરી છે. આમાંની એક પીડિકા જે સ્ત'ભવાળા વિતાન વડૅ સુશે।ભિત છે 
તેના પર્‌ એક ધેડેસવારતી અને એક ઊભી રહેલી સ્ત્રીની આકૃતિ કેતરેલે 
પાળિષા છે. એ તાજેતરમાં સ. ૧૮૬૯(ઈ. સ. ૧૮૧૨)ના ભીનમાલના 


૩૯૦] સેત્રક કાલ અતે અનુન્મૈત્રક કાલ . [ પરિ. 


તહેસીક્ષદાર્‌, જેની પત્તી સતી થઈ હતી, તેની યાદગીરીનો છે. દક્ષિણુપૂર્વે આશરે 
૨૦૦ વારના અતરૈ સફેદ પાળિયાઓની હાર છે, જેઓમાંતા દક્ષિણુ છેડાથી 
ત્રીજો પાળિયો સ. ૧૨૪૫(ઈ. સ. ૧૧૮૯)તે। છે. દક્ષિસુપૂવષ પાળ ઉપર નિ'ધ્ેરિયા 
નેરવતું મ'દિરે છે, ત્યાં શ્રાવકો તેમજ બીજા હિંદુ પૂત્ન કરે છે. આ 
મ'દિરની મધ્યમાં આશરે પાંચ ફૂટ ઊચેો। ઢળતે! થાંભલે! છે. એને ચાર બાજી 
છે; પૂર્વે] હતુમાન, દક્ષિણે ઊભા નાગ, પશ્ચિમે શક્તિ અને ઉત્તરે ભૈરવ છે, 
ચાંભલાની દક્ષિણુ બાજુએ, જમીનથી આશરે એક ફૂટ ઊ'ચે એક પમુખ લિગ 
છે, જેમાંનું એકેક મુખ દરેક દિશા તરક છે અને એક અમૂત મુખ આકાશ 
તરફ અભિમુખ છે, સરોવરના ધેરાવાની અ'દર આવેલા ફૂવા નજીક દીક્ધેણુપૂવ' 
ખૂણા પાસે આવેલા એક પથ્થર પર્‌ અક્ષર કેતરૅલા છે, પણુ એ વાંચી ન 
શકાય એટલા બધા ધસાઇ ગયા છે. ઉત્તર પાળના પૂવ છેડે પીલુ શક્તી નીચે 
એક ખેઠેલી કદાવર મૂતિષ છે, જે હજી પૂ્તય છે ને જેની મૉ-કળા ભાંગી ગઈ 
છે અને કોણી નીચેનો ડખો હાથ, ડાખે! પમ અને ખને પગનાં ચાપ્પાં જતાં 
રલાાં છે, હતાં એ ભવ્ય છે. આ મૂરતિ તળાવ ખધાવનાર યક્ષ રાજાની મૂરતિ 
હોવાનું મતાય છે. વિગતો નીચે આપવામાં આવી છે. બેઠેલા પૂતળાની પશ્ચિમે 
મ'દિરેતાં ગર્ભઝૃહ અને મંડપના પાયાની નિશાનીઓ છે. એ મૂળમાં યક્ષતુ 
સ'દિર હોવાતુ મનાય છે. આશરે ૧૦૦ વાર પશ્રિમે, સફેદ સગેમરમરના સ્ત ભ* 
વાળા છત્ર નીચે, લગભગ ૪૦૦ વષ* પર શ્રીમાલ માટે લડતાં ઝાલોરમાં માર્યા 
ગયેલા ગઝતીખાન અને હમાલખાતની ખે મુસલમાન કબર છે. એમતી 
અ'તિમ પ્રચ્છાને માત આપી એમતા ભાટ આ વીરેતાં શબ યક્ષતા તળાવ 
પાસે લાવેલા. સફેદ સગેમર્મર, થાંભલાએને! આકાર અતે એમાંના એક ઉપર 
કોતરેલો સ. ૧૩૩૩(ઈ. સ. ૧૨૭૬)તો અભ્લિખ દર્શાવે છે કે આ પથ્થર 
શહેરની દક્ષિણે આવેલા સૂર્યમદિર્માંથી આણુવામાં આવેલા છે. છત્રીથી ઉત્તરે 
દદેલી વાવ નામની એક મોટી વાવ છે, જેતે સપાટ પાટડાને ટેકવતા હિ'દુ 
યાંભલાએની હાર વડે બહારના અને અ'દના ખડેમાં છૂટી પાડવામાં આવેલી 
છે. કેટલાક પથ્થર ઉપર દેવીએની આકૃતિએ છે અને એક ગોખલામાં દેવીની 
એક જૂતી મતિ છે. વાવને ઉપલે ભ્રાગ અને એની વહી હમણાંનાં ઈંટેરી 
ચણુતરનાં છે. ઉત્તરે આશરે ૧૫૦ વાર્‌ દૂર એક નીચા ટીબા પર તીલક'ં 
મહાદેવતુ' મ દિરે છે, જેતાથી દક્ષિણપૂવે લગભગ સો! ડગલાં પર એક સુદર 
જની વાવ છે. આ સરોવરને દક્ષિયુપશ્ચિમ ખૂણુથી ભરવામાં આવતું હતુ. ત્યાં 
આગળ પ્રાચીન મ દિરેમાંથી લાવેલા મોટા ભાગના પથ્થરોથી બાંધેલુ' અને જેની ઉપર 
ગૈત્ય સુશોભન કેતરેલુ' છે તેવું એક ગરનાળુ' છે. કેટલાક પથ્થર દેખીતી રીતે સફેદ 


રજુ] ભીનસપ્લ (૩૯૫ 


સગેમરમરના સયમ'દિર્માંથી લાવવામાં આવેલા છે. એમાંના કેટલાક પર ચોદમી 
સદીની લિપિના થોડા અક્ષર છે, જે દેખીતી રીતે કડિયાએ અથવા કોતર્નારા- 
એનાં નામ હશે. કેટલાંક ચોસલાં સમૃદ્ધ લાલ વેળુપાષાણુનાં બનેલાં છે, જે 
ભીનમાલયી ૮ માપલિ દક્ષિણે આવેલી રૂપેની ખાણુ।માં જ મળતાં હોવાતું 
કહેવાય છે, 


જમણી ખાજુ, જેકોપ સરોવરના દક્ષિયુપશ્રિમ ખૂણાથી આશરે અર્ધા 
માઈલિ દક્ષિશે, જ્ક્ષોમાં €કાથેલેો “પીપલદ્ાર' નામે ખ'ડૅરતો ઢગલે! છે, જે 
કદાચ પશ્ચિમના દર્વાજના અવશેષ હોય. એ દરવાજે જેકાપનાં પાણી 
આવવાના ગરનાળાની અ'દરની પાળ આગળ દક્ષિણુ તરફ જતી ખતાવાય એવી 
કિલ્લાની અનુકાલીન ધારતો ભાંગ થયો દરે, પીપલદ્દારની દક્ષિણ લગભગ એક 
માઈલ પર વનસરોવર નામના વિશાળ સરોવરની ખુલ્લી પાળે આવેલી છે. 
ઉત્તર્પશ્ચિમ્‌, ઉત્તરે અતે ઉત્તરપૂવે* માટીની એની મોટી પાળા ચણુતર ઉતારી 
લીધેલી રહી છે ને પાણીના પુરવઠાની દિશા પશ્ચિમ તથા દક્ષિણુ તરફ ધીમે 
ધીમે ઠાળ પડતી છે. મપ્યમાં આવેલા દીપનુ' નામ 'લખારા' છે. ઉત્તમિયાર 
નામતી સક્ષસીતે મારવા સુદ પર્વત પરથી આવેલાં પાવતી અથવા ગૌરીએ આ 
સરે[વર રચ્યું” હતું, જ્યારે પાર્વતીએ રાક્ષસીને મારી ત્યારે દફનટી બા બનાવવા 
પોતાની સાથે લાવેલી શ્રીની ટેકરીતે એના શરીર ઉપર ખડકી. એ જ સમયે 
પાવ્તીએ તળાવ ખોઘ્ુ' અને શ્રીની ટેકરીની ટોચે શિખરબ'ધી મદિર કર્યું. શ્રી 
અથવા શ્રીમાલની ભાગ્યદેવીના રહેઠાણુતી આ ટેકરી, શહેરથી આશરે એક માઈલ 
પશ્ચિમે આવેલા મેદાનથી, પન્‍૦ રૂટ ઊચે છે. દક્ષિણુ બાજુએથી પગથિયાં 
તરીકે જેમતેમ ગે।ઠંવેલા અધડ પશ્થરેનતી સીડીથી આ ટેકરી પર્‌ પહોંચાય છે. 
રેકરીતી ટોચ ઈટે અને સિમે'ટતી સપાટ ફેરસમાં લીસી કરાઈ છે. આ ફરસને 
પૂવ' બાજુએ ઊ'ચી બુરજ જેવી દીવાલ વડે ટેકવેલી છે, એને ફરતી આશરે ખે 
ફૂટ ઊચી વ'ડી છે. જગતી પર ખે પૂર્વાભિમુખ મદિર છે. ડાઓી અગર દક્ષિણુ 
ખાજુએ લદ્ષમીનું મુખ્ય મંદિર છે અને જમણી અથવા ઉત્તર ખાજુએ સુદ 
માતાનું નાનું મંદિર છે. મુખ્ય મ'દિરને ચૂનાના સફેદ સ્ક્ટિક પથ્થરના થાંભલા 
અને મ્રાસપટ્ટીવાળી ચોકી (સુખમ ૩૫) છે. દેખીતી રીતે એ મેટા સૂય મ'દિર્તા 
અવશેષ છે. ૭જાતી છતમાંથી ત્રણુચાર ઘટ લટકૅ છે અને ડેટલાક છૂટા સક્રેદ 
પથ્થર, જે દેખીતી રીતે સર્યમ'દિરેના છે તે, આમતેમ પડયા છે. પૂર્વાભિમુખ 
મુખ્ય મંદિરની પશ્ચિમ દીવાલમાં ભીનમાલના રક્ષક દેવની મૂર્તિ છે, જે લાલ 
લેપ અને સોનાના વરખથી આચ્છાદિત છે. લક્ષમીમ દિરની બહારની બાજુએ 


૩૬૨] પત્રક કાલ અને અતુ-મૈત્રક કાલ [ પરિ. 


સુશાભનનું એકમાત્ર નિશાન તે ચૈત્ય ભાતના પટ્ટાતા ઉત્તર મુખખ ડમાં છે અને 
ચક, કદાચ સૂર્યનું બિ'બ, છે, જમણી અગર ઉત્તર બાજુએ આવેલુ સુદ માતાનું 
નાનું મદિર્‌ ચોરસ અને સપાટ છાવણ્‌વાળું' છે. છતનેો કેટલોક ભાગ કદાચ 
અગાઉ ધૂમટતા મષ્યભાગની શિલાખએા તરીકે દેખાતી રીતે ધડવામાં આવેલા 
પથ્થરો વડે બનાવાયો છે. ખારશાખ અને પાટડા સફેદ સગેમર્મરના છે. જમણી 
ખાજુની બારશાખ પર ઈ. સ. ૧$1૨ અતે ૧૬૩૪(સ'. ૧૬૬૯ અને ૧૬૯૧)ના ખે 
ટૂકા અભિલેખ છે. બીજ થાંભલા પર ઈ. સ. ૧૫૪૩(સ'.૧૬૦૦) તા સમય- 
નિદેશ છે, છાપરાને ચાર ચોરસ કેદ્રસ્થ સ્તભો! વડે ટેકવ્યુ' છે. એ સ્તભોા આઠં 
ભિત્તિસ્તનો! સાચે ચાર છીછરા ધૂમટઢ બનાવે છે. એમાં કોઈ બીજા અગર કોઈ 
વધુ જૂના મ દિરમાંથી લવામેલા પરાના પથ્થરો પર કમળ કોતરેલાં છે. પશ્ચિમ 
દીવાલના ગોખલે, જેની ઉપર ગૈત્ય સુશેભનમાં કોતરાયેલે પથ્થર ગોઠવેલે છે, 
તમાં સુદ માતાતું ત્રિશળ છે, જે એ પૂકળની એકમાત્ર વસ્તુ છે, 


રેકરીની ટોચેથી નેતાં, ભીનમાલને! ટીખો સામાન્ય સપાટીથી ભાગ્યેજ 
ઊ'ચો ઊઠતો લાગે છે, ટીમે શ્ક્ેોમાં હકાયેલે દેખાય છે. માત્ર દક્ષિણુમાં સૂય - 
મદિરના સફેદ સ્તભ ચળકે છે અતે ઉત્તરમાં જતી કચેરીઓને ઊચો ટીખે 
ઊપસે છે, અને ઉત્તરમાં એનાથી આગળ પારસનાથનાં ચાર મ'દિરે।નાં શિખર દેખાય 
છે. શહેરના પાછળના ભાગમાં દક્ષિણે અને પશ્ચિમે સૂજી કાંટાની વાડાથી ઘેરાયેલા 
લીલાછમ બગીચા વિસ્તરેલા છે. બગીચાઓની વાડેની બહાર દક્ષિણુપૂવે, 
દક્ષિગે અને દક્ષિયુપશ્ચિમે સૂકા સરોવરની ઊ'ચી ખુલ્લી પાળા છે, જે કૅટલેક 
ફેકાણે જૂના કિલ્લાની ધારેમાં ગૂ'ચવાઈ ગઈ છે. ઉત્તરપશ્ચિમે અને ઉત્તરે દ્ેકેપ 
અને ગૌતમ તળાવેોનાં પાણી ચળકે છે. પશ્ચિમ બાજુમે, કાંટાના “ળથી સ્યામ 
અને બાવળોાથી લીલુ મેદાન ક્ષિતિજ સુધી વિસ્તરે છે. બીજી બાજુઓએ મેદાનની 
સમુદ્ર જેવી સપાટીને! ટેકરીઓની હારમાળાથી ભંગ થાય છે; જેમકે, ઉત્તરે અને 
ઉત્તરપૂવે" બોરતા હારમાળા, પૂવે" વધારે સુ'દર રતનાગર, થુર અતે રામસેત 
રકરીએ, જે દક્ષિણુ તરફ દોદલ અને સુ'દતી ઊંચી સીધીસટ હાર્માળાએ સુધી 
ઊંચી શય છે. 


ભીનમાલમાં જેવા લાયક ખે જ વસ્તુ ખાસ વર્ણુન માગી લે છે, જેકોપ 
સરોવરની ઉત્તર પાળ પર આવેલું જક્ષ કે યક્ષનું કદાવર્‌ ખ'ડિત પૂતળુ અને 
શહેરના દક્ષિયુપૂવ" દરવાજા આગળ આવેલુ જગસ્વામી સૂય તું મદિર, 


કૃજુ] ભીનસાલ (૩૯૩ 
જેન્કેપ 


જેકે।પ અથવા યક્ષ સરોવરની ઉત્તર પાળ પાસે પીલુ શૃક્ષના યડને અઢેલેલી 
આશરૈ ચાર ફૂટ ઊંચી, ૨', ૬” પહોળી અને ૬ ફૂટ જડી શિલા છે. આ 
શિલામાં, અજબ કુશળતાથી, ખેડેલા રા'ની પ્રતિમાં ક'ડાર્વામાં આવી છે. 
ગદાના પ્રહારોધી પ્રતિમાને ઘણું નુકસાન પહોંચ્યું છે; નાક અતે મોં ભાંગી ગયાં 
છે. અધો જમણા હાથ, આખે! ડાબો હાથ અને પગ જતા રહ્યા છે અને પગનાં 
ચાષ્પાં તેમજ લગભગ આખો ખેઠંક અથવા સિંહાસન અદશ્ય થયાં છે. પ્રતિમા 
સાંકડા સિંહાસન (એટલે કે સિહ વડે ટેકવાતા સાંકડા આસન) પર ખેસાડેલી 
જે. જમણે હાથ ઘૂ'ટણુ પર ટેકવેલેો છે તે એ આશરૅ છ ઇંચ વ્યાસનો 
પથ્થરનો એક ગોળો ધારણુ કરે છે. ડાબુ” ચાપ્પું' જમણા ચાપ્પાની માફક પાઠળ 
લીધેલું હતુ' અતે ડાબો હાથ દેખાતી રીતે ડાબા ધૂટણુ પર ટેકવેલો હતે, પણુ 
આજે પથ્થરની બાજુ પર ફાટ સિવાય કશે અણુસાર નથી, તેથી ડાબા હાથ 
અને ડાબા પગની સ્થિતિ અનિશ્ચિત છે. મસ્તક મોટું છે. વાળ મસ્તકની ટોચ 
પરથી આશરે બે ફૂટ નીચે, ચાર ગૂ'ચળાંઓમાં ખભા પર્‌ પડે છે અને ગૂ'ચળાંએ 
ઉપર, અથવા વધારે સભવિત લાગે છે તે બનાવટી વાં કોડિયા વાળની ટોપી ઉપર, 
મુકુટ છે, જેમાં વચ્ચે પુષ્પમ્‌'જરી અને બાજુએ ખે ગોળ પટ્ટાએ વડે ન્નેડેલ્લાં 
એ ઊભાં આભૂષણુ છે. મુખ ભાંગીને ચપટું થઈ ગયુ છે. એ દાઢી મૂઠ મૂ'ડેલુ 
અથવા કઈ નહિ તે! દાઢી વિનાનુ' લાગે છે, દરેક કાનમાંથી ભારે એરિ'ગ લટકે 
જે. કોલર્‌ જેવો એક કડક પટ્ટો કની આસપાસ વીંટળાયેલો છે અને કઠ 
પર લટકતી મણુકાઓની અથવા પતરીએની સેરેો એટલી બધી ઘસાઈ ગયેલ્રી 
છે કે બરાબર ઓળખાતી નથી, બને હાથ ઉપર ઊ'ચે બાજુબ'ધ છે અને ડાખી 
બાજુના બાજુખધ ઉપર્‌ વચ્ચે હજી સિ'હતુ' મુખ સપણ દેખાય છે. જમણા હાથ 
પર્‌ વચ્ચે મણૂકાએ।ની હાર્વાળા અને બહારના ખે પટ્ટાઓઆને! બનેલો બાજુબ'ધ 
છ. કમરની આસપાસ હળવે! પટ્ટો છે. એનાથી નીચે ક દોરા અતે કોપુલ અથવા 
ધોતિયાની ગાંઠ છે, મૉં-કળા વિનાતું' સુખ અને ભાંગેલા હાથપગ હોવા છતાં 
આ પ્રતિમા ગણનાપાત્ર ભગ્યતા દર્શાવે છે. મસ્તક સરસ બેસાડેલુ' છે અને 
ગૂચળાં અને મુકુટ અસરકારક સુશેભનરૂપ છે. છાતી અને પૂર્‌ ગોળ ઉદર્‌ 
કુશળતાથી કડાર્વામાં આગત્યાં છે. સપ્રમાણુતામાં મુખ્ય ખામી વધારે પડતા 
દૂકાવેલા તીચલા હાથ અતે પગ તથા સિહાસનનુ' સાંકડાપણું પથ્થરતી એહી 
'*તડાઈ ને લીધે છે, જવેવાલાયક મુખ્ય વિગતે પ્રતિમાનું શિરોવેષ્ટન અને એના 
જમણા હાથમાં રહેલો! પથ્થરનો ગોળે! છે. શિરેવેષ્ટન એ ભવાં આરપાર વાંકડિયા 


૨૯૪] ગેત્રક કાલ અને અતુ-મેત્રક કાલ [પરિ 


ગાળ ગૂ'ચળાંની હાર્વાળી, ખભા ઉપર લટકતાં લાંબા ગૂચળાંતી ચાર લટૉવાળી, 
અને માથાની ટોચના ઉષર વાંકરહિયાં ગૂ'ચળાંવાળી, બતાવરી વાળની ઢોાપી છે. 
શ્રુકુટને ત્રણુ સીધાં ઊભાં મુખ છે. નાક ઉપરનું આગળનું મુખ અને કાન ઉપરનાં 
મુખ ખે ગોળ પટ્ટાથી ન્નેડેલાં છે. પહેલી નજરે જમણું હાથમાં રહેલે। પથ્થરનો 
ગોળા એ રાજાએ સરોવરમાં પધરાવવા માટે હાથમાં પકડેલું' નાર્થેળ હશે એમ 
લાગે છે. પરીક્ષણ્‌ કરતાં જણાય છે કે આ ગોળાની ડાબી ખાજુએ મનુષ્યના 
કાનતે ઘણુ મળતું આવતું આગળ પડતુ અધ વતુંળ છે. વળી આ ડાનની 
ઉપર જાણે કે પાઘડીતા વળ હેય તેવા ત્રણુ વીંટા પણુ છે. અને જમણે કાન 
કાંતો દાઢી તીચે ખેચેલા પાઘડીના છેઠા વડે અથવા તે। અર્ધા વાળેલા હાથની. 
આંગળીએ વડે ઢ'કાઈ ગયો હશે. ગાળાના આગલા ભાગને જણી ન્નેઈ ને તોડી 
નાખવામાં આવ્યા છે, એ હકીકત એનાં માનુષી લક્ષણોને લીધે એના પર્‌ 
મુસ્લિમોની ગદા પડી હોવાના મતને વધુ સમર્થન આપે છે. સ્થાનિક બાહ્મણો 
આમ્રહુપૂવક કહે છે કે આ ગોળો કાંતો ગોળ લાડુ છે અથવા સમપણુવિધિ 
દરમ્યાન રા'એ જમણા હાથમાં રાખેલી મૂડીભર માટી છે. પણુ એક તપ્પ નામતો 
બહાભટ્ટ અદ્ભુત રીતે સાચી માહિતી આપતે। ઉહતે।. એ ભારપૂર્વક કહેતો હતે! 
કે આ પથ્થરનો ગાળે એ મતુષ્યનું મસ્તક છે. રાળજ્નએ શ માટે મનુષ્યનું મસ્તકે 
હાથમાં પકડ્યુ' છે એ સમજાવવા તપ્પ નીચેની વાત આપે છે: જેવો લગ્નવિધિ 
પતે કે તરત જ પ્રત્યેક વરનું મસ્તક લઈ જઈ ને સત્કા નામની એક રાક્ષસી 
હાકલણેોને ક્ષીણુ કરતી હતી. રાજ્નએ પ્રતિજ્ઞા લીધી કે દેવી ચામુંડાની મદદથી 
હુ' આ અનિષ્ટનો અ'ત આણીશ. એક રાત્રે એકસો બાહાણુ યુગલેનાં લગ્ન 
ગોઠવવામાં આવ્યાં. રાજા પાસે ખેઠો, ન્યાંસુધી રાજા જગતે ર્લો ત્યાંસુધી 
રાક્ષસીએ ત્યાં આવવાની હિમત કરી નહિ. જ્યારે સોસું' લગ્ન ચતું હતું ત્યારે 
રાકનને ઊ'ધ આવી ગઈ સહા :અ“દર આવી અને છેલ્લા વરરાનાતું માથુ' લઈ 
ગઈ, કન્યાએ રાનનને જગાડ્યો અને કહ્યું કે હું તમતે શાપ આપીશ, તમે 
ખીન્તએ ની ચોકી કરી અને મારા માટે ન કરી. રાન્નએ એની પ્રષ્ટટદેથી ચામુંડાને 
પૂછ્યુ' કે હવે મારે શું કરવું. ચામુડાએ કહ્યું: સત્કાતી પાછળ ઘોડા ઉપર 
જ. ૨।જા ધોડા પર્‌ સત્કાતી પાછળ ગથે. શ્રીમાલથી ૧૪ માધલે દૂર એણે 
સતકાતે પકડી અતે મારી નાખો. પણુ એ મરતાં પહેલાં વરર્‌ાજાતું માથું ખાઈ 
ગઈ હતી. હવે શું કરવુ એમ રાજએ ચામુ'ઠાને પૂછ્યુ. દષ્ટદેવીએ કહ્યુ' કે 
મારામાં વિશ્વાસ રાખ. રાશન ઘોડા પર શ્રીમાલ પાછે આવ્યો. એ નગરમાં 
પ્રવેશતે! હતે ત્યાં કુળદેવીએ એને એક માળી બતાવ્યો અતે કહ્યું કે એતુ' માથુ 
કાપી લે. રાજાએ એ પ્રમાણે કર્યું. દેવીએ પડતું માથુ' ઝીલી લીધુ, વરની ડોકને 


રજુ] ભીનમાલ [૩૯૫૬ 


ચોંટાડી દીધુ અને વરરાન્ન જીવતા ચયા. આમ વાર્તાના અ'તે જણાવ્યું છે કે: 
અહીના ખાહાણે 'શ્રીમાળીએ' એટલે કે માળીએના માથાવાળા માણસો કહેવાય. 
આ અથ'ધટક શલેષ અને પથ્થરના ગોળાતું મતુષ્યમસ્તક સાથેતુ' સામ્ય વાર્તાનું 
મૂળ હશે. ખીજી બાજુ વાર્તા એ પ્રતિમા કરતાં જની હોય અતે એ કારણે. 
રાજને હાથમાં મનુષ્ય મસ્તક પકડેલો બતાવ્યો હોય. એક દરે, એ સ ભવિત. 
લાગે છે કે પ્રતિમાને સમજાવવા! વાર્તા ઊપન્નવવામાં આવી હોય અને ખરેખર. 
આ મૃતિં નરમેધ માટેનું મસ્તક ધારણુ કરતા અને કોઈ બૌદ્ધ મ'દિરતા અથવા 
સયમ દિરિના દ્રારપાળ તરીકે કામ કરતા ભૈરવની છે. પ્રતિમાનો દેખાવ, એની. 
કદાવર્‌ સગ્રમાણુ અને ભવ્ય દૅહાવસ્થા અને એલિકન્ટાની મોટી ગુકાના દક્ષિણુ* 
પશ્ચિમ અથવા વિવાહખડ પરના થાંદતી પ્રતિમા પરના પાછળ રાખવાની પેરી. 
સાથેના બનાવટી વાળની જેમ, બનાવટી વાળ જેવાં લાંખાં ગૂ'ચળાં ઉપરથી એ 
સંભવિત ખતે છે કે આ પૂતળુ' એ શ્રીમાલને સહુથી પ્રાચીન અવશેષ છે, 
અને એલિક્ન્ટાની બનાવટી વાળવાળી મૂતિએાતી જેમ છઠ્ઠી સદીની અથવા 
સાતમી સદીના આર'ભકાળની છે. ગુજરોએ આ નગરની સ્થાપતા અથવા પુન:-- 
સ્થાપના પ્રાયઃ આ સમયે કરેલી, સ્થાનિક વાત પ્રમાણે, આ મૂતિ, જ્યાં એની: 
મૂળ સ્થાપના અને પૂજન થઈ હતી તે મદિરિથી લગભગ વીસ ડગલાં પૂર્વમાં ખડી 
છે, જમીનની કુદરતી સ્થિતિ અને પાયાની એધાણીએ આજની મૂતિચી લગભગ. 
પચાસ ડગલાં પશ્ચિમે સુખમ ડપ અને પશ્ચિમી મ દિર્તાં સ્થાન દર્શાવતી લાગે છે.. 
જે સ્થાન મ'દિરતું લાગતુ હતુ, તેતે આશરે ખે ફટ ખોદવામાં આવ્યુ, એ 
આશાએ કે કદાચ સિ'હ્ાસનની ખેસણી હજી મૂળ જગ્યાએ રહેલી હોય, પણુ. 
છૂટાંહવાયાં ઈ ટેરી કામ સિવાય કઈ મળ્યું નહિ. ખડિત હોવા છતાં યક્ષ ૩% 
પૂન્નય છે, એનો પવ'દિન આષાઢી પૂર્ણિમા છે. એ દિવસે ગ્રામજનો ;પોતાની, 
અને ઇદની વચ્ચેના મેધ-મધ્યસ્થી તરીકે એને ધૂધરી એટલે કે પાણીમાં બાફેલા. * 
ઘઉ' અને દૂધ, માખણુ, આટો, ગોળ અને ખાંડ ધરાવે છે. 
સૂચ'સર્'દર 

ખીજ અને મુખ્ય ન્નેવાલાયક વસ્તુ તે ગુજરાત દરવાજાના અવરેષેોથી, 
અરારે ૮૦ વાર્‌ પૂર્વે આવેલા ઈટેરી ટી'બા પર શહૅરની દક્ષિણુમાં આવેલુ 
સૂર્યમ'દિર છે. આ ઈટેરી ટીખોા, જેતી ટોચે જગતના સ્વામી “જગસ્વામી” 
મંદિરના સડ્ેદ આરસના થાંલલા અતે વિશ્ચઞાળ લેટેરાઈટ(ઈ ટેરી ક'કર)નાં' 
ખ'ડેર છે, તેને એવી રીતે ખોદવામાં આવ્યા છે કે એનું સાચું રવરૂપ અને 
પરિમાણુ નિશ્રિત થઈ શકે એમ નથી, ધણીખરી ઈ ટૉતું ૧૬” » ૧' ઝ ૩” પરિમાણુ. 
સૂચવે છે કે આ ટીખે! એ મ'દિરના વિશાળ લેટેરાઈટ બાંધકામ કરતાં પણુ જૂને. 


૩૯૨] મૈત્રક કાત અને અતુ-મૈત્રક કાલ 1 પરિ. 


“છે અને મુલ્તાનતી જેમ અહી' સૂયપૂજ્ક સફેદ દ્રણોતા શાસનકાલ દરમ્યાન 
“લગભગ છઠ્ઠી સદીમાં બૌદ્ધ મ'દિરેતાં અથવા સ્તૂપનાં ખ'ડેસે ઉપર એક સૂય મ દિર્‌ 
ચણુવામાં આગ્યુ' હતુ. 


ઈટાના પરિમાણુના શકાસ્પદ પુરાવા સિવાય, પૂર્વ કાલીન બોદ્ધ ખ'ડૅર્‌ 
“ઉપર સૂર્ય મદિર્‌ ઊભુ છે એ મતના સમર્થનમાં, ૬% ક'ઈ પણુ મળ્યું નયી. 
અત્યારે ટીબાનું દેખાતું પરિમાણુ ૪૨' પહોળાઈ, $*' લંબાઈ અતે ૨૦' 
'ઊ'ચાઈ છે. મ'દિર્તી ઉત્તર બાજુ અને એને. ઉત્તરપશ્ચિમ્‌ ખૂણો સારી રીતે 
“અખ'ડિત છે. મડપતે પૂર્વ મુખમંડપ, મ'ડપના દક્ષિણ સ્તભો અતે તેઓની 
-સાથે મ'ડપને! ઘૂમટ અતે ગર્ભઝૃહની દક્ષિયુ અને રપાશ્રેમ બાજુની મ દિસ્તી 
બહારની દીવાલ નાશ પામ્યાં છે. ગર્ભગૃહની ટોચે ઈ ટોનો અસ્તવ્યસ્ત ઢગલે 
-અને મ'ડપમાંથી ગભગ્ૃહ તરફનો પ્રવેશ-અટલું જ શિખર અને ઉપરના માળેોન 
માંથી બચ્યું છે. આમાં વપરાયેલી સામમ્રી ત્રણુ પ્રકારતી છે : મંડપના થાંભલા 
'સગેમર્મર જેવા સફેદ આરસના છે, ગર્ભ ગૃડની દીવાલે।નું અને ગર્ભ ઝૃહનીં ઉત્તરૈ 
આવેલા પ્રદિક્ષણા-માગતું બાંધકામ લાલાશ પડતા પીળા લેટેરાઈટતુ' છે અને 
શિ'ખરનાો અ'દરતેો ભાગ અને દેખીતી રીતે ખીજ કેટલાંક છાવણૂનાં બાંધકામ 
“ઈટેરી છે, પૂવવ બાજુના પ્રવેશથી શરૂ કરતાં જમીન મ'દિરેની એટલી તજ%ક 
ખોદાઈ ગઈ છે અને એટલા બધા થાંભલા પડી ગયા છે કે સુખમ ડેપતે 
લગભગ કોઈ અણુસાર રહ્યો નથી. પૂવ તરફથી પ્રવેશતાં પહેલું બાંધકામ તે 
'મ'ડપતા ધૂમટના ખે પૂર્વ સ્તંભ છે અને આ ખે વચલા સ્તનોની ઉત્તરે 
“ઘ્ૂમટના ઉત્તરપૂવ" ખૂણાને ટેકવતા સ્ત'ભ છે. પૂર્વ બાજુએ, સહુથી તીચેતા કાંઠલા 
“સિવાય, ધૂમટતી અને ઘ્રુમટ ઉપરની હતની બધી નિશાની જતી રહી છે. મડપતો 
મધ્ય ભાગ (હાલ) ઉપરથી ખુલ્લે છે. દક્ષિયુ બાજુને પૂર્વ બાજુ કરતાં પણુ 
“વધારે તુકસાન પહોંચ્યુ છે. બહારની આખો દીવાલ પડી ગઈ છે અને એને 
ત્યાંથી ખસેડવામાં આવી છે. દક્ષિણુપૂ્વ ખૂણ્‌।, મંડપના ખે દક્ષિણુ સ્ત'ભ અને 
'દક્ષિણુપશ્ચિમ ખૂણાના સ્ત'ભ જતા રહ્યા છે. ઉત્તર બાજુ વધારે સારી રીતે 
સચવાઈ છે. જેમાંથી ઘૂમટ ઊપસ્યો તે ખૂણાઓને ગોળ બનાવતું ખાંધકામ 
મોજૂદ છે. બાજુના કાંઠલામાં સરસ રીતે કોતરેલી સ્રી-આકૃતિએને પદ્ટો છે, 
'ઉત્તરપૂર્વ ખૂણાનો થાંભલે, મ'ડપના ખે ઉત્તર થાંભલા અને ઉત્તરપાશ્રિમ ખૂણાનો 
“થાંભલો એ બધું મોજૂદ છે, થાંભલાની ખહારતી બાજુએ-બને બાજુએ આશરે 
ચાર ફૂઢ પહેળા અને અગિયાર ફૂટ ઊચો. એકેક પાર્શ્ચમાર્ગ જાય છે અતે 
“એ માર્ગની પાર્‌ મ દિરતી ઉત્તર્‌ દીવાલ છે, જેમાં સફેદ આર્સનાં કક્ષાસન અને 


૨જુ'] ભીોનસાલ [૩૯૭- 


ઊડા છાઘવાળા બારી-ઝરૂખો છે, અને કદાવર સ્ત'ભો છે. સ્તભોના છ ફૂટ ઊ'ચા. 
મુખ્ય ભાગ ત્રણુ ખ'ડેમાં છે : ચોરસ, અજ્કાણુ અને ગોળ, ને એની દિચકા--* 
કાર શિરાવટીએ પર છીછરા પ્રતિ-કોણુવાળા ઘૂમટતે ટેકવતા છેકેટ છે. એ માગ” 
૩ ફૂટ ઊ'ચા બાજુના થાંભલાવાળા અતે ૩ર ફેટ પહોળા સમૃહદ્દ ગોખલાથી, 
સુશોભિત છે. મહપની પશ્ચિમ બાજુએ મ'ડપના બે વચલા થાંભલા અને, 
ઉપર્‌ તૉંધ્યુ' તેમ, ઉત્તર ખૂણાને! થાંભલે મોજૂદ છે, મંડપના પશ્ચિમ બાજુના. 
ખે થાંભક્ષાએથી લગભગ ત્રણુ ફૂટ પશ્ચિમે, બીન ખે યાંભલા ગ્ભ'ઝૃહના ધૂમટવાળા 
, અતરાલને ટેકો આપે છે. ભરપૂર કોતરેલા ખાજુના થાંભલા, ચામરધારિણીએ। સાથેની: 
દેવી, અને ગર્ભઝૃહના દ્રારતુ' ઉત્તરાંગ મોજૂદ છે, પણુ ગર્ભઝૃહતેો ખુલ્લે ચોરસ. 
ખ'ડ ઉપરથી સાવ ખુલ્લે છે. ગર્ભગૃહની દક્ષિણે, શિખરની દક્ષિણુ બાજુનો સમમ્ 
ભાગ, એ બાજુનો પ્રદક્ષિણા-માગ અને મદિરની બહારની દીવાલ, આ બધુ” નાશ. 
પામ્યું છે. ઉત્તર બાજુને પ્રમાણુમાં ઘણુ એં નુકસાન થયુ છે. પીળા 
અને લાલ ટ્રેપનાં દળદાર ગચિયાં, જે ઊંડા કારેલા ગોળાગલતાના સમતલ. 
પટ્ટામાં બાંધેલા શિખરના પાયારૂપે હતાં તે, ઉત્તર દીવાલની વચમાં રત ભિકાએ।. 
સાથેનો આગળ પડતા પરિકરવાળે! ગોખલે, સાદા ટ્રેપતી દીવાલોવાળે અને: 
આરપાર ગોઠવેલી છૂટક શિલાએઓનાં છાવણુવાળે પ્રદક્ષિણાપથ અતે બ્ેકેટતી 
શ્િરાવટી ધરાવતા સ્ત'ભોવાળી અને એની વચમાં સફેદ આરસની ઊડી ક ડારૅલી 
અને થાંભલાવાળી બહાર પડતી ખારીવાળી મ'દિર્તી બહારની દીવાલ મોજૂદ છે. 
પ્રદક્ષિણા-પય અને મંદિરની બહારની દીવાલ ઉત્તરપશ્રિમ ખૂણામાં સમાપ્ત થાય, 
છે. પશ્ચિમની ખહારની દીવાલની તમામ નિશાની ચાલી ગઈ છે. મ'દિરના સ્ત'ભ 
ભારે અને ઘાટીલા છે. તેઓને રમણીય રીતે ખ'ડિત રેખાઓ, કુ'શીએ, ચોક,. 
અષ્ટભુજ પટ્ટા, ષોડેશભુજ પટ્ટા, ગોળ પદ્દો અને કીતિમુખોનો સાંકડો પટ્ટો. 
છે. એની ક્ચિરાવટી બેવડા ચક્રને આકાર ધરાવે છે અને એ ચક્રેની ઉપર. 
આગળ પડતા છોકેટ છે, જે દરેકને છેડે, ાવણુને ટેકવતા, ખેઠેલા ચતુભુજ નર્‌ 
કે નારીની મનુપ્યાકૃતિ છે. મષ્યના ધૂમટના છ સ્તભ 'ાકીના સ્તભભોને મળતા. 
છે, સિવાય કે ષોડશભુજ પટ્ટાની જગ્યાએ અદરતી બાજુને કુભનો ધાટ 
આપવામાં આવ્યે છે, જેના મુખમાંથી સમદ પત્રાવલીઓ લટકે છે અને જે 
દૃ હ્વોણી ઉપર ટેકવેલા છે. છાવણ ઉપરના ઈટેરી થર દર્શાવે છે કે વચલા: 
ઘૂમટની અને પૂવા પ્રવેશમડપની ઉપર શિખર ઉપરાંત કોઈ ઇમારત હતી,, 
પરતુ એની કેઈ નિશ્ચાની હાલ બતાવી શકાતી નથી. 


૨૯૮] સૈત્રક કાલ અને અતુ-મેત્રક કાલ [ પરિ. 


“ાતિહાસ 


સ્થાનિક દતકથા પ્રમાણે આ સૂર્યમંદિર ચ'વ'શી રાજન નહુષના પુત્ર 
યયાતિએ બ'ધાવ્યુ' હતુ, યયાતિ એની ખે રાણીએ, શમિષ્ઠા અને દેવયાતી, 
“સાચે થ્રીમાલમાં આવ્યો અને એણે સૂર્યના એક પવિત્ર ધામમાં આકરું તપ કરવા 
માંડ્યું. સૂર્ય યયાતિની ભક્તિના ઉદ્દેકધી એટલા પ્રસન્ત ચયા કે એમણે એને દશન 
દીધુ' અતે યયાતિને વરદાન માગવા કહ્યું. યયાતિએ કહ્યું : હું દિવ્ય દષ્િથી તમને 
તમારા સાચા સ્વરૂપમાં જઉ. સૂચેંઈ આ વરદાત આપ્યું' અને ખીજુ વરદાન 
માગવા જણાવ્યુ'. યયાતિએ કહ્યું કે હુ' રાન્યથી અને જિ'દગીના ભોગોથા ક'ટાળ્યો 
છુ. મારી એક ૪ચ્છા એ છે કે શ્રીમાલપુર્તા હિત માટે તમે તમારા સાચા 
સ્વરૂપે અહીં ઉપસ્થિત થાએ. સૂષે કહયું : તથાસ્તુ. સૂય ના સાચા સ્વરૂપની (દેખાતી 
રીતે અર્થાત્‌ માનવસ્વરૂપની) મૂર્તિ સ્થાપવામાં આવી અને એક હીરેયા બાહ્મણુને 
એના માટે રાખવામાં આવ્યે. દેવે કહું કે મતે “જગત્‌-સ્વામી' (જગતને સ્વામી) 
કહે, કારણુ કે હુ એક જ એતો રક્ષક છું, સ્થાનિક બાહાણુજત્તાન્ત પ્રમાણે, 
સૂર્યની મૂજા મૃતિ કાષ્ડની હૃતી અને હજ ઉત્તર ગુજરાતના પાટણમાં લક્મી 
'મ'દિર્માં એ સચવાયેલી છે. ખબીત્ને *ત્તાંત મ'દિરેના બાંધનારને શ્રી ષુ'જ અથવા 
જગસે।મ તરીકે જણાવે છે. એક દતકથા પ્રમાણે જગસોમતુ' સાચું' નામ “કનક” 
હતુ' અતે એ કાશ્મીરમાંથી આવ્યા હતો, બહ્મભટ્ટ તપ્પતા કહેવા પ્રમાણે, 
જગસે।મ જમાવલ જનતિનેો કાશ્મીરનો રાજા હતો, જેણે કુમાર્પાલ પહેલાં લગભગ 
૫૦૦ વષ પર, ભીતમાલમાં પોતાનું શાસન સ્થિર કયું” હતુ'. કુમારપાલતે! સમ્ય 
ઈ. સ. ૧૧૮૬ છોઈ જગસે!મતો સમય લગભગ ઈ. સ. ૬૮૦ થાય. 


પ્રચલિત સ્થાનિક વાત પ્રમાણે, જગસોમ પેટમાં રહેલા જીવતા સાપથી 
પીડાતો હતે!, કાશ્મીરથી દ્વારકાની યાત્રા દરમ્યાત જ્યારે જગસે।0મ ભીનમાલના 
દક્ષિણુ દરવાજે રોકાયો! ત્યારે એતે ઊ'ધ આવી અને એના મૉંમાંથી સાપ બહાર 
આવ્યો, એ જ વખતે તગરના દરવાનન પાસેના દરમાંથી એક સાપે ખહાર્‌ જેયું' 
અને એશે રાજના ઉદરમાં રહેલા સાપને કહ્યું: 'તારે જતા રહીતે રાજને 
હેરાત કરવાતુ' બંધ કરવું જેઈ એ.' ઉદરમાંનો સાપ બોલ્યો : “તારા દરતી તીચે 
સારે ખજાનો છે, તે છોડવો તને ગમશે? પછી મને મારું ધર છોઠવાતું શા 
માટે કહે છે?” દરવાજાના સાપે કહ્યુ : “રા'ને કોઈ સેવક નજીકમાં હોય તો 
ભલે એ સાંભળી લેઃ જને કીર જક્ષનાં પાંદડાંને તોડીને, એને એતી નીચે ઊગતી લતાનાં 
મૂલો જેડે ભેળવવામાં આવે તે એતે ઉકાળીને રાજતે આપવામાં આવે 
“તા રાજાતી અદરતો સાપ મરી જરે.' રાજાતા સાપે વળતો કઢાક્ષ કર્યે: 


૨ જ્‌] ભશીનસાલ (૩૯૯ 


“જે ર્‌ાન્નને] કોઈ સેવક નજીકમાં હેય તો ભલે એ સાંભળે, જે દરવાન્નના 
સાપના ૬૨ ઉપર ઊકળતું તેલ રેડવામાં આવે તે સાપ મરી જશે અતે મોટા 
ખજાનો મળશે.' રાજનના ર્સાલામાં રહેલો એક હોશિયાર કાયસ્થ નજક હતે 
'તેણે આની નોંધ લીધી. એણે કીર ૬₹ક્ષ અને એની નીચે ઊગતી લતાને શે!ધી 
કાઢી, એણે દવા તૈયાર કરી રાજને આપી. અ'દરના સાપના અમળાટને લીધે 
શન્નને એટલી બધી વેદના ઊપડી કે એણે કાયસ્યને મારી નાખવાને હુકમ કર્ચ, 
તરત જ ર્‌ાજ માંદો પડ્યો અતે મૃત સાપ એના મૉંમાંથી બહાર ફે કાઈ ગયે. 
મૃત કાયસ્થ માટે રાજનએ ખૂખ વિલાપ કર્યો. એણું કહ્યું કે આટલા હોશિયાર 
માણુસે ખીજ પણુ નોંધ કરી હશે. એમણે કાયસ્થની નોંધપોથી તપાસી, ૬ર ઉપર 
ઊકળતુ' તેલ રેડયુ', દરવાન્નના સાપને માર્યો અને ખજાનો મેળવ્યો. કાયસ્થ 
અને બને સર્પોને પ્રસન્ન કરવા માટે બાહ્મણાને જમાડવામાં લાખે રૂપિયા 
વાપરવામાં આવ્યા. બાકીના ધન વડે સૂયતું એક બ્રવ્ય મદિર બધાવ્યુ' અને 
મૂર્તિની વિધિપૂવ ક પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી, ઉપરતા નવ માળ પાછળથી 
વિશ્વકર્માએ ઉમેર્યા, 
'તકથાએ। 

ભીનમાલની દ તકથાએ, લગ્ભગ ૪૦૦ વર્ષ પ્રાચીન મતાતી ડૃતિ રક'૬- 
પુરાણુના શ્રીમાલમાહાત્મ્યમાં સગ્રકાઈ છે. આ માહાત્મ્ય પ્રમાણે પ્રત્યેક 
ચુગમાં આ શહેર જુદા જુદા નામથી ઓળખાયું છે. એ સત્યયુગમાં શ્રીમાલ, 
ત્રેતાયુગમાં રતનમાલ, દ્વાપરયુગમાં પુષ્પમાલ અને કલિયુગમાં ભીતમાલ હતુ. 
સત્યયુગમાં શ્રીમાલ અગર શ્રીનગરમાં ૮૪ ચ'ડી, ૩૩૬ ક્ષેત્રપાલ, રછ વરાહ, 
૧૦૧ સુર્ય, ૫% માતા, ૨૧ બૃહસ્પતિ, ૩૦૦થી ૧૧,૦૦૦ લિગ, ૮૮,૦૦૦ 
શ્રાષિ, હદ રૂવા અને તળાવે, ડરું કરોડ તીર્થ હતાં. પહેલાં ભીનમાલના 
મેદાનતી જગ્યાએ સમુદ્ર હતે, ભૃગુત્રકષિએ સૂયને બોલાવ્યા અતે એમણે પાણી 
સૂકવી નાખી ત્યાં જમીન બનાવી. પછી ભૃગુએ એક આશ્રમ સ્થાપ્યે! અને 
કસ્યપ, અત્રિ, ભરદ્દાજ, ગોતમ, જમદશિ, વિશ્વામિત્ર અને વસિષ્ઠ આખુથી 
ભૃગુની મુલાકાતે આવ્યા. ભૃચુના આશ્રમથી ઉત્તરે આવેલે! પ્રદેશ ગોતમને 
ગમ્યો અને એમણે ત્રિમ્ઝકેશ્વરને પ્રાથના કરી કે આ ધામમાં બધાં તીર્થોની 
પવિત્રતા એકડી થાય અને પોતે તેમજ પોતાની પત્તી અહલ્યા ત્યાં 
સુખેથી રહે. 

ભગવાતે ત્હષિની પ્રાર્થના કખૂલ રાખી, એક સરેવર્‌ નિર્માયું' અને એના 
સપ્યમાં એક દીપ ઊ'ચે આવ્યો, જેના પર્‌ ગૌતમે. પોતાનો આશ્રમ બાંધ્યે!, 


૪૦૦] સૈત્રક કાલ અને અતુ-મૈત્રક ફાલ [પરિ. 


જેના પાયાતી તિશાનીએ હજી દેખાય છે. ગૌતમના સરોવરને ઉત્તરપૂર્વ દિશા- 
માંથી પાણી પૂ રુ' પાડતુ' નાળુ' યજનશીલ નામના એક તપસ્વી ખ્રાહ્મણુ ખેાદ્ય 
હતુ. આ નાળામાં એક શિલાલેખ છે, પરતું એમાંયી સ. ૧3૧૭(ઈ, સ. 
૧૦૬૦)ના સમય સિવાય કઈ વચાતુ' નથી. ગૌતમના શ્રીમાલમાં સ્થિર યયા 
પછી થોડાં વષે* ભૃગુત્રદષિને ત્યાં લટ્્મી નામે કન્યા જત્મી, જ્યારે કન્યા ઉં મર- 
લાયક થઈ ત્યારે ભ્ૃઝુએે એતો પતિ શોધવા માટે તારદજછની સલાહ લીધી. જ્યારે 
નારદજીએે લક્ષ્મીને નનેઈ ત્યારે એમણે કહ્યું કે આ કન્યા વિષ્ણુ સિવાય કોઈતી 
પત્ની બની શકશે નહિ. નારદજી વિષ્ણુ પાસે ગયા અતે કહ્યું કે દુર્વાસા ત્રડષિના 
શાપના પરિણામે લદ્દમી ભૃગુ સિવાય કયાંય જન્મે જ નહિ અને તમારે એને 
પરૃણુવુ' જઈ એ. વિષ્ણુ કબૂલ થયા, લસ પછી વરવધુ ગૌતમતા દ્વીપથી આરે 
અર્ધા માઈલિ પૂવે" આવેલા પવિત્ર ત્રિમ્બક તળાવમાં સાથે તાલ, પવિત્ર જળે 
વિસ્મૃતિનો પડદો દૂર ક્ષ અને લટ્દમીને પોતાનો પૂર્વજન્મ યાદ આવ્યો. 
રવતાએ એની પૂક્ન કરવા આવ્યા, એમણે પૂછ્યું : આપતી શી ઇચ્છા છે ? 
લદ્ષમીએ જવાબ આપ્યો : જેવી રીતે આકાશ એના વાહન તારાએથી સુશેશ્િત 
છે, તેવી રીતે આ પ્રદેશ ખાહાણોનાં ધરોથી સુશોભિત ખતો. ભગવાન એટલે કે 
વિષ્યુએ એની આ ઇચ્છાથી પ્રસન્ન થઈ તે લ્ાહમણોને ખોલાવવા દૂતો મોકલ્યા 
અને દેવોના રથપતિ વિશ્ચકર્માએ નગર બાંષ્યુ. વિશ્વકર્માતે સુવણુક'કણુ અને 
સુવર્ણ કમળાની માળા મળી. એ ઉપરાંત એવું વચન મળ્યું કૅ તમારું કામ 
લોકો વખાષુશે અને તમારા વડ્ઞનને વાસ્તુશિલ્પમાં પ્રભુત્વ મેળવશે, દેવોએ 
કહ્યું કે આ શહેર ન્નણુ કે થ્રી અથવા લક્ષ્મીની માળાઓથી શષુગાર્‌ાયું છે, 
માટે તે 'શ્રીમાલ' કહેવાશે. જ્યારે ધર તેયાર થયાં ત્યારે બધા ભ્રાગોમાંથી 
બાહ્મણુ એકત્ર થવા લાગ્યા, જ્યારે ખાહમણુ એકઠા થયા તારે લદ્મીએ વિષ્ણુને 
પુઠ્યુ' કે આહ્મણોમાં પહેલા પૂજવાને લાયક કયા છે ? ખહમાણાએ માન્ય રાખ્યું 
% ઝોતમનો હક સોથી વધારે હતો. સિંધના બાહ્મણોએ એતે વાંધો લીધે 
અને તેએ કેધમાં પાછા ચાલ્યા ગયા. પછી વિષ્ષુ અતે લદ્મીએ બાહ્મણોને વસ્ત્ર, 
ધન અતે રતતોની ભેટો આપી. શ્રીમાલ શહેરમાં આવીને વસ્યા હોવાથી એ 
*્રીમાળી ખાહ્ાણ્‌।!' તરીકે જાણીતા થયા. 

સિધતા ગુરસે થયેલા બાહાણાએ પોતાના પ્રદેશમાં જઈને સમુદ્રની પૂજ 
કરી. એમતી વિન'તીથી સમુદ્દે સારિકા રાક્ષસીને ત્રીમાલનું નિક'દન કાઢવા મોકલી. 
સારિકા પરણવા લાયક થયેલી બાહ્મણુ કન્યાઓને ઉપાડી ગઈ. પોતાનું રક્ષણ કરતાર 
' જાઈ ન હોવાથી બાહાણો આખુ જઈને રહ્યા. શ્રીમાલ ઉજ્જડ થઈ ગયુ અને 
ધર્‌ ખડેર થઈ ગયાં, શ્રીમાલ લાંબા વખત ઉજજડ રહા પછી, એક જત્તાંત 


૨જુ] ભોનમપ્લ (૪૦૧ 


પ્રમાણે કૃમિએથી અને ખીન્ન વૃત્તાંત પ્રમાણે કોઢથી પીડાતો શ્રીપુ'જ નામને 
રાન્ન નગરની દક્ષિણે આવેલા બહ્ાકુ'કમાં આવ્યો અને નીરાગ થયે. 
આભારવશ હદયે શ્રીપુ જે આાહાણોને એકઠા કર્યા અને ત્રામાલને જર્ભોદ્ાર 
કથા, અને બહ્મકુ$ આગળ ચગ'ડીશ મહાદેવનું મ'દિરિ બ'ધાવ્યું. ન્યારે સિંધી 
આહમણેોએ સાંભળ્યું કે શ્રીમાલના ખઆહ્ાણેો તેઓના મૂળ નગરમાં પાછા ગયા છે 
અતે સમૃહ્દ યઈ રલ્રા છે, ત્યારે એમણે ફરીથી ઉ*મરલાયક કન્યાએને ઉપાડી 
જવા સારિકાને મોકલી. એક ફન્યાએ, ન્યારે એને ઉપાડી જવામાં આવતી હતી 
ભારે, પોતાનાં કુલદેવીને ખોલાજ્યાં અને સારિકા એ જગ્યાએ નદુથી જડાઈ ગઈ. 
રજા શ્રીપુ'જ આવી પહોંચ્યો અને બાણુથી સારિકરાને મારવાની તેયારીમાં હતે, 
એટલામાં સારિકાએ કહ્યુ કે મને મારશે નહિ, મારા ખોરાક માટે કઈક વ્યવસ્થા 
કરા તે હવેથી હુ' તમારા લાહાણોની રક્ષા કરીશ. રાળ્નએ એને પૂછ્યું : તારે 
શુ' જેઈએ ? સારિકાએ કહ્યું કે તમારા બાહાણા એમના લસપ્રસગે માર 
માનમાં જમણુ આપે અને એમની કત્યાઓતે કોરાં વરનો પહેરાવીને પરણાવે. 
ભને બાહમણો અ ખે નિયમ પાળે તો હુ એમતું રક્ષણુ કરીશ્ર. રાજન કબૂલ થયે 
અને સારિકાતે જ્વાતી છૂટ આપી, પણુ સારિકા હાલી શ્રકી નહિ. રાનનને 
અચ”ખો થયે, એટલામાં કન્યાનાં કુળદેવી દેખાયાં અને રા'ને કહ્યું કે રાક્ષસીને 
મે' જડી દીધી છે, રાળ્નએ કહ્યું કે બરાબર છે, તમે જ ખરં રક્ષક છો, પણુ 
સારિકા હવે પ્રતિકૂળ તથી માટે એને છોડો. આ થતાં સારિકા સિંધ તરક 
પલાયન થઈ. અતે શ્રીમાલ અને જ્ેધપુર એ બ'નેના લોકો હજી એમની કન્યા- 
આને કેરાં વસ્રોમાં પરણાવે છે. જે ખહાણુ કન્યાઓને સારિકા લઈ ગઈ હતી 
તેઓને પાતાળના અધિપતિ ક*કલ નાગના તાબામાં રાખી હતી. બાહ્મણાએ આ 
શોધી કાઢયું અને બાક્ષણા મ્રાદ્ધતી શ્ષરૂઆતમાં નાગાને પૂજે એ રારતે ક કલે 
કન્યાઓ પાછી આપવાનુ સ્વીકાર્યું. એ સમયથી થ્ીમાળીઓ ત્રાદ્વિંંધ કરતી 
વખતે નાગની મૂતિ* સ્થાપે છે. નાગસ્વામી અથવા સૂર્ય મ'દિરનું નિર્માણુ, 
ખહમકુઠ પાસે આવેલા ચડીશ મહારેવનું મદિર અને «કેપ સરોવરના નિર્માણુ 
અગેની બીજી દતકથાએ ઉપર આપવામાં આવી છે. સ્થાનિક અતુશ્રુતિઆએ 
“ળવી રાખેલા સમયનિદેશે। પ્રમાણું સ. ૨ર૨(ઈ. સ. ૧૬૬)માં સૂર્યનું પહેલુ 
મદ્રિ બધાયુ, સ. ર$પ(ઈ, સ. ૨૦૯)માં શહેર ઉપર વિધાતક આક્રમણુ 
થયુ, સ, ૪૯૪(ઈ. સ, ૪૩૮)માં રાક્ષસે એને ખીજ વાર્‌ ભાંગ્યું, સ. ૭૦૦ 
(ઈ. સ. ૬૪૪)માં એ ફરી વાર બંધાયું, સ. €૦૦(ઈ. સ. ૮૪૪)માં એને 


૪-ન્ય-૨૬ 


૪૦૨] જૌત્રક કાણ અને અતુ-'*ોત્રક કલ ી [ પરિ. 


ત્રીજ વાર નાથ થયો, અતે સ. ૯૫૫(ઈ. સ. ૮૯૯)માં એતું નવું પુનર્નિ માથુ 
મયુ'. ત્યાર પછી એ ચોદમા સૈકાતી શરૂઆત સુધી સમૃહ રહું. 
સર્મતિ-કથાએઓ 

સૂર્ય મ'દિર્‌ બ ધાવનારના પુત્ર જગત્સેને શ્રીમાલ “ગુજરાત' બાહમશોને આયેયુ' 
એ સ્થાનિક કહેવત, શ્રીમાલ એક વખત ગુર્જરની રાજધાની હતુ એ હકીકત 
પરથી, સમજાય છે, માત્ર એમાં “ગુજરાત' એ ભુલાઈ ગયેલા ગુજ રો 
અથવા મુજર લ્રાહણુાનું રવાભાવિક રૂપાંતર છે. શ્રીમાલ એક વખત વસ્તીનું 
કેદ્ર હતુ, એ ઉત્તર ગુજરાત અતે કાઠિયાવાડમાં બહોળી રીતે પથરાયેલા ખાહાણુ 
અતે વણિક ત્તાતિએના “શ્રીમાળી” પેટા વિભ્રાગોધી સ્પજ્ુ થાય છે, ધણાખરા 
શ્રૉમાળી વાણિયા શ્રાવક છે. એ સ'ભવિત લાગે છે કે એમતે। પતિહાસ 
ઓસવાળ શ્રાવકોના છંતિહાસતે ખૂબ મળતે આવે છે, અ (પાછલા) શ્રાવકોનું તામ 
જેધપુરથી આશરે પદર માઈલ દક્ષિણે આવેલા પ્રાચીન રાહેર એસિયા પરથી 
પડયુ' છે, જ્યાં તેએ હજી બાધા-માતતા માટે જય છે. જેન ધમ પાળતા આ 
ઓસવાળ વાણિયાઓમાંતા મોઢા ભાગતા, એમતા ધર્મ-પરિવર્તન પહેલાં, 
સોલકી રાજપૂત હતા, જેન લખાણો પ્રમાણે આ ધર્મ પરિવતત પ. સ. ૭૪૩ 
(સ, ૮૦૦)ના અરસામાં થયુ. ભીનમાલતા હાલના ભાટો એ!સવાળાને મૂછ 
શ્રીમાલના લેકે તરીકે ગણાવે છે. એમતા કહેવા પ્રમાણે, જ્યારે શ્રીમાલમાં 
લદ્દમીનાં વિષ્ણુ સાથે લય થતાં હતાં ત્યારે લક્ષ્મીએ પોતાના વક્ષઃસ્થલમાં 
જેયુ' અને જરિયા સોનીએ ઉત્પન્ત થયા; એણે ઉત્તરમાં જેયું' અને એની 
દજિમાંથી પેરવાડો જન્મ્યા; એતી શુકનિયાળ પુષ્પમાળામાંથી શ્રીમાળી બાહ્મણે 
ઉદૂલવ્યા. બીજ નૃત્તાંતા પ્રમાણે, શ્રીમાળી બાહ્માણે અને વાણિયા મૂળ 
કાશ્મીરની જમવાળ ત્તાતિતા હતા અતે જગસે।મ, જે નામથી દેખીતી રીતે 
કનકસેત એટલે કુશાણુ અગર ક્ષત્રપ (ઈ. સ. ૭૮-૨૫૦) વ'રા ઉદઠ્દજ્જિ છે તે, 
તેઓને દક્ષિણુ મારવાડમાં લાવ્યો. તેએ કહે છે કે સ, ૭૫૯(ઈ. સ. ૭૦૩)માં 
બૂંગરા નામના અરમે આ પ્રદેશને વેરાન કર્યો અને એની બીકથી શ્રીમાળી 
બાહ્મણા અતે વાણિયા દક્ષિણુ તરફ નાઠા. ઈ. સ, ૭૪૪(સ, ૮*૦)ને! 
સમ્‌યનિદેશ આપતો] બીજે જૃત્તાત જણાવે છે કે આક્રમણુખો રો સૉંગરા રાજપૂત 
હતા, ઈ. સ. ૧૬૯૪(સ . 1૭૫૦)માં ગુજરાતનો સખેદાર અભયસિ હ રાઠોડ 
શ્રીમાળીઓને ભીતમાલમાં પાછા લઈ આવ્યે!. 


મરબ ત્રઠપિંમાંથી ઊતરી આવેલા ગણાતા ગુંજ રોની સ્મૃતિ શ્રીમાલના 
ભાટામાં ચાલી આવે છે, તેઓ કહે છે કે ગુજરા શ્રીમાલથી પુષ્કર, કે જે 


૨૯૪] ભીનમાલ [૪૦૨ 


અજમેરયી લગભગ દશ માઇલ ઉત્તર્પશ્ચિમે આવેલુ' છે ત્યાં, ગયા અને ત્યાં 
તેઓએ મોટુ' સરોવર ખોછું. તેએને ખ્યાલ છે કૈ આ ગુજ'રોને પુષ્કર અથવા 
પોકરણુમાં એક ધણુ' પવિત્ર સ્મશાનગ્રહ છે અતે સાવિત્રી અથવા બહ્માની પત્ની 
એ ગુજર કન્યા હતી. 


પણુ અત્રણી ગુર્જરોએ ક્ષત્રિય અમર રાજપૂત બનતાં પોતાનું નનતિતામ 
છેડી દીધુ, તેથી સ્વાભાવિક રીતે ભાટો ચુજ રોને રાન્ત્યકર્તા નનતિ તરીકે જાણુતા 
નથી. તેએ કહે છે કે સામાન્ય (૦૩71 0&17) ચુજરે। અને રબારીએ એક જ છે, 
અને મોટા ગુજરા, જેમાં કૃષ્ણુ થયા તે, રજપૂતે! છે. ભાટે એનાથી આગળ 
કહે છે કે સોમપુરા, જે પુષ્કર (અજમેરથી ઉત્તરે આવેલ પોકરણુ) નજીક 
રહે છે અને જે એકલા સવ* સુશોભનાત્મક રેખાંકતોનાં નામ જાણુનાર સર્વોત્તમ 
સ્થપતિએ છે તે, ગુજરોમાંથી ઊતરી આવ્યા છે અને મૂળ શ્રીમાલના છે. 
ચાવડા એ ગુર્જર હતા એ વાત ભાઢટેોા માન્ય રાખતા નથી. એમના મત 
પ્રમાણે, ચાવડા એ ભારેડો જ છે અતે એ ઉત્તરપૂર્વ કાઠિયાવાડમાં આવેલા 
ઝાલાવાડના દાંતામાંથી ઉત્તર તરફ માર્વાડમાં આવ્યા. એમતા કહેવા પ્રમાણે, 
ચૌહાણુ! સાંભરથી અજમેર, અજમેરથી દિલ્હી, દિલ્ડીથી જોધપુરની ઉત્તરે નાગોર, 
નાગોરથી જેધપુર, જેધપુર્થી ભીતમાલથી ત્રીસ માધલિ દક્ષિણે આવેલા ભડગાંવમાં 
અને ભડગાંવથી રિરેહીમાં આવ્યા, દેવરા ત્તાતિના એક સ્થાનિક જગીરદારના 
કહેવા પ્રમાણે, ચોહાણેાતુ' મૂછી સ્થાન શ્રીમાલથી ચાળીસ માઈલે ઉત્તરે આવેલું 
ઝાલોર હતુ. તેએ કહે છે કે અઢારમી સદીમાં સોલ'કીએ ઉત્તર ગુજરાતના 
પાટણથી ઉત્તરે પાલનપુરના હિયુમાં આવ્યા, જ્યાં આજે પણુ એમની વસાહત 
છે, અને હિયુથી એ લોકા ભીનમાલ ગયા. 

સૂર્ય મ દિર્‌ અતે જેતા કે જેમતા ગુરુઓનું સૂર્ય જેવુ" મુખ હેય છે અને જે 
તેઓના કહેવા સુજબ ચિતોડના રાણાએ તેઓતે આપેલુ છે, તેમનામાં સૂય*- 
પૂક્તની રહેલી નિશાનીએ-આ બ'તેતા સબ'ધમાં ભીનમાલમાં શેવકેઃનાં આટલાં 
બધાં (પાંત્રીસ) ધર હોવાતુ' રસપ્રદ છે. આ શેવકેો ઓસવાળ શ્રાવકોના ધામિ*ક 
આશ્રિત છે. તેએ! વિચિત્ર ઊચા નાકવાળા, કુહાડી જેવા મુખવાળા, લાંબા 
નરમ વાળ, લાંખી દાઢી અને લાંબા થાલિયા ધરાવતા માણસ છે. 


એ મૂળો મગ બાહાણુ હતા અને હજી સૂર્યપૂજક વૈષ્ગુવ છે. એમને 
"ખ્યાલ છે કે એમની કથા 'સૂયપુરાણુ' નામના મ્ર'થમાં કહેવામાં આવી છે. 
ભીનમાલના શૈેવકેો પોતાની સોળ શાખા હોવાનું જણે છે, પણુ તેઓને એ 
પૈકી માત્ર દસનાં નાંમ યાદ છે : અખે।[રી, ભીતમાલા, દેવરા, રીરગોટા, ડુવારા, 


૪૦૪] ' જશૌત્રક કાલ અને અત્તુ-શેત્રક કાલ [ પરિ, 


લલાર, મહૃતરિયા, મૂ'ડિયારા, સપરવાલા અને શાંડ, આ મગેોતે શક પ્રદેશમાંથી 
ગરુડૅ કેવી રીતે આણૅલા એમાં અને તેઓએ અસિ અને સૂર્યના પૂજક હતા એવી 
સર્યપુરાણુ અને ભ્રવિષ્યપુરાણુની કયામાં આ શેવકાને ખાસ રસ રહેલે છે, 
દેવલા પરિઠાર રાજપૂતોના રાક્ષસ વિભાગને યક્ષ હોવાનું મતાતા જેગસ્વામી 
સાથે કાશ્મીરથી આવ્યા હોવાનું મતાય છે. પરિકારેતે! ખીન્ને વિભાગ આખુના 
ગરાસિયા છે, જે અિકુ ડના અસિસ'સ્કારતે પ્રતાપે ક્ષત્રિય બન્યા. દેવલાઓનું' 
નામ એમણે ભીનમાલમાં જમસેો મનું મદિર ખાંધવાને લીધે પડયું હોવાનું 
. ધારવામાં આવે છે, દેવરા રાજપૂતો, જેમને! મોવડી શિરેહીનેો સરદાર છે અને 
જે ભાટોના કહેવા પ્રમાણે ચૌહાણામાંથી ઊતરી આવેલા છે તે, એ જ વખતે 
આવ્યા અતે દૈવલાએ। સાથે પરણ્યા, કનકસેતમાંથી થયેલી ઉત્પત્તિની સાથે, 
રવરા અતે દેવલાઓતે સમ્ુદ્રઝુપ્ત(ઈ. સ. ૩૭૦-૩૯૫)ના અભિલેખના દેવપુત્રે 
સાથે સાંકળવા સ્વાભાવિક છે. મહાત હ્રણુ વિજેતાઓ તેોરમાણુ અને મિહિર- 
કુલ(ઈ. સ. ૪૪૦-૫૩૦)ના જાતિ-નામ ઠૂણુ કે જાવલાની નિશાનીઓ ભાગ્યેજ 
મળે છે, દેવલાનો જાગીરદાર “હૃણુ' નામને જાણે છે. એ કહે છે કે તેએ 
રાક્ષસ પ્રજા છે. હણોતી નિશાનીરૂપ “હોનેતે!' કે 'સોતોતેો'તો, કાઠિયાવાડના 
ટૂણાલોનેો અને મારવાડતા કણુબીઓમાંના 'ટણિ' પેઢાવિભ્ાગને, એ નિદેશ 
કરે છે, ન્નવલાતે એ ત્તાતિતા નામ તરીકે જણુતો નથી. 


ઇતિહાસ 

શ્રીમાલનો એતિહાસિક રસ એ હકીકતમાં કેદ્રિત થાય છે કે એ લાંખો 
સમય ઉત્તરતી મહાન ગુજર પ્રજની મુખ્ય શાખાતી રાજધાની હતુ. અભિલેખે 
અને એતિહાસિક કૃતિએમાં આવતા ગુર્જરાના અને એમના પ્રદેશના અનેક 
ઉલ્લેખ અણુહિલવાડના ચૌલુકય કે સોલ'કી રાન્ય(ઈ. સ, €$૨-૧૨૪૨)ને 
અચવા તે એના અનુયાયી વાધેલા રાજ્ય(ઈ, સ. ૨૨૧૯-૧૩૦૪)તે લાગુ પડે 
છે. પણુ દસમી સદી કરતાં વધારે પ્રાચીન એવાં અનેક લખાણોમાં પણુ 'ચુજર' 
નામ મળે છે અને એને ખૂબ જુદી જુદી રીતે અને અસ ગત રીતે સમનવવામાં 
આવ્યુ છે. કેટલાક આ નામ અણુહિલવાડના ચાવડાઓ(ઈ. સ. ૭૪૬-૯૪૨). 
ને, કેટલાક ભરૂચના ગુજ'રે(ઈ. શ. ૫૮૦-૮૦૮)ને, અતે ખીજ કેટલાક, જેમાંના 
ઝક ડો. ભગવાનલાલ ઇંદ્રજ છે તેએ, વલભીએ (ઈ, સ, પ*૬-૭૦૬)ને પણુ લાગુ 
પડતુ' માને છે, પરતુ આમાંતુ' એક પણુ અભિજ્ઞાન બધા કિસ્સાએને લાગુ 
પાડી શકાય એમ નથી. વલભીએા ગુર્જર મૂળના ફેય તેો।પણુ એમણે કદી 
પાતાને ચુજ'ર કહેવઢાવ્યા હોવાનુ કે એમતા પડોાશીએને તેએ એ નામે 


રજુ] ભીનસપ્લ [૪૦૫ 


જાણીતા હોવાનું” જણુવા મળ્યું નથી. પહેલી નજરે ભરૂચના ગુર્જરો સાથેનુ 
અભિજ્ઞાન વધારે મ્રાઉ છે, કારયુ કે સાતમી સદીના મષ્ય ભાગ જેટલા મોડા 
સમથે એમણેુ પોતાતું ગુર્જર મૂછ કબૂટ્યુ' છે, પર'તુ ભરૂચની શ્ઞાખાને 
ગુજરેના અશ્રણી કુલ તરીકે ઓળખવા સામે પ્રબળ કારણો છે. ઈ. સ. ૬૩૪ 
(રક પપ$)ના એહેળ અભિલેખમાં પુલકેશી ખીજાએ પોતાના સામથ્ય' વડે 
લાટ, માલવેો અને ગુજરેને વરા કર્યાનો દાવો કર્યો છે. એ દર્શાવે છે કે 
ગુજરોને પ્રદેશ ભરૂચ જે પ્રાંતમાં હતું' તે લાટ પ્રદેશથી જુદે હતે. એ જ 
પ્રમાણે, હ્રુએન ત્સગ (લગભગ ઈ. સ. ૬૪૦) ભરૂચના રાન્ત્યનો (ભરૂચ) નગરના 
નામથી નિર્દેશ કરૈ છે, નહિં કે ગુર્જર કે ગુર્જર પ્રદેશ તરીકે. પછીની સદીમાં, 
અરબ આક્રમણોના પ્રાતિકાસકારાએ બરૂસ(ભરૂચ)તે જુઝ અથવા ગુર્જરથી 
જુદું તોંષ્યું છે અને વર્ષ ૪&૦ એટલે કે ઈ. સ. ૭૩૮-૭૩૯ નું ચાલુકવર 
દાનપત્ર ચાવોટકેો (ચાવડાએ) અને મોર્ષાો (ચિતાડના) પછી ગુર્જ રોને, અરબ 
લસ્કર્‌ વડે છેલ્લા આક્રાંત થથેલા રાજ્ય તરીકે નિર્દેશ કરે છે. લાટ અને ગુજરર્‌ 
વચ્ચેના ભેદ દર્શાવતા પછીના દાખલા મળે છે, પણુ ઉદાહત કરવા અનાવશ્યક 
લાગે છે, કારણુ કે ભરૂચનુ' ચુજર રાન્ય રાષ્ટ્રફૂટોની દક્ષિણુ ગુજરાતની જીત 
(ઈ. સ, ૭૫૦-૪૬૦) પછી ખસચ્યું” નથી. 

'ગુજર્‌' તામ ચાવડાએ પૂરતું મર્યાદિત ન હતું એવું દર્શાવતા પુરાવા 
ક્રમાણુમાં આછા નથી. અણુહિલવાડની સ્થાપના(ઈ. સ. ૭૪૬)થી પૂર્વકાલીન 
સમયના ઉટ્લેખ ચાવડા રાજ્યને લાગુ પડી ફરકે નહિ એ વિશે કોઈ વિવાદ 
રહેશે નહિ, અને વળી, આપણુૂને ઈ. સ, ૭૩૮-૭૩૯ તું ચાલુકય દાનપત્ર ચાવ- 
હાએ અને ગુજરેને સ્પષ્ટ રીતે જુદા પાડતું અને ચાવડાઓને! ઉલ્લેખ એમના 
નતિનામ “ચાવેટક'થી કરતું મળે છે. એવું ધારી શકાય છે કે જેમ ચાવડા- 
એની સત્તા વધી તેમ તેએ ગુજરદેશના રાજ્યકર્તાએ તરીકે ન્નણીતા થયા; 
અને એ કખૂલ કરવુ' જેઈએ કે ર્‌ષ્ટ્રફૂટોનાં દાનપત્રોમાંના ગુજ રોને લગતા 
કેટલાક ઉલ્લેખ ચાવડાઓને લાચુ પડી શકે તેટલા અસ્પષ્ટ છે. હતાં, ને એમ 
ખતાવી શકાય કૅ, ખાકીના ઉલ્લેખ ચાવડાઓતે સ'ભવતઃ લાગુ પાટી શકાય 
એમ નથી અને આપણે ધારી લેવુ' નનેઈ એ તેમ ધારી લઈ એ કૅ “ગુજ"ર' 
નામ એકામાં ઓછી ચેકકસારધથી વપરાયુ' હતુ', તો એ ફલિત થશે કે ગુજ'રાને 
લગતા નવમી અને ૬સમી સદીના નિદેષ્શ અંણુહિલવાડના ચાવડા રાજ્યતે લાગુ 
પડતા નથી. 

મહાન રાષ્ટ્રકૂટ રાશન ગેવિ'દ ૩ નાનાં વણી-ડિડોેરી અને ર્‌ાધનપુરમાં 
પતરાં જણાવે છે કે ગે1વિ'દતા પિતા ધ્ુવે (લગભગ ઈ. સ. ૭૮૦-૮૦૦) 


૪૦$3 સૈત્રક કાલ અને અનુ-સેત્રક કાલ ['પારિ. 


વત્સરાજ, કે જે સહેલાઈથી પ્રાપ્ત થચેલી ગો$ની રાન્યશ્રીથી ગર્વોન્મત્ત હતો, તેને 
મરુદેશ મષ્યે વિપત્તિના માર્ગે જવાની ફરજ પાડી, અને એણે વત્સરાજ 
પાસેથી ગોડનાં ખે છત્ર ઝૂ'ટવી લીધાં. આ વિધાનને, કક" ર જાના ઈ સ. ૮૧૨- 
૮૧૩ ના વડોદરા દાનપત્રમાં આવતા, કરકે એના બાહુને ગૌઠરાજ અને વ'ગરાજ 
પરના વિજયથી દુષ્ટ રીતે ઉદ્દીપ્ત થયેલા ગુર્જર નરેશના દેશતે। “અગલ ખબનાવ્યો' 
એ વિધાન સાથે સરખાવતાં ખૂખ સ'ભવિત લાગે છે કે આઠમી સદીના અ'તે 
વત્સરાજ ગુ્જરેનેો રાજા હતો, આવુ" કોઈ નામ ચાવડાએની યાદીએ માં 
આવતું નથી એ પરથી ફલિત થાય છે કે ઈ. સ. ૮૦૦ ના અરસાના અભિ- 
લેખોમાં ઉલ્લિખિત ગુજરા ચાવડા ન હતા. 


એમ પણુ બતાવવુ શકય છે કે એક સદીથી વધારે સમય ખાદ ચાવડા 
ગુજરેથી જુદા હતા. કન્નઢ કવિ પમ્પ ઈ. સ. ૯૪૧ માં લખતાં જણાવે છે કે 
ગેના આશ્રયદાતા અરિકેસરીના પિતાએ ગુજરોના રાન્ન મહીપાલને પરાજય કર્યો. 
આ રાળતે ઈ. સ. ૯૧૪ ના વઢવાણુના ધરણીવરાહના દાનપત્રમાં “મહારાજઃ 
ધિરાજ' તરીકે જણાવેલા મહીપાલ તરીકે એળખાવી શકાય, ચાવડાએની યાદીએમાં 
કોઈ મહીપાલ આવતે! નથી તેથી ગુર્જર રાન્તયતે અણુહિલવાડ કરતાં બીજે 
કયાંક શધવુ રહયું, આમ, આડમી અતે નવમી સદીના અભિલેખાના ગુજરા 
વલભીએ।, ભરૂચના ગુજરે। કે અણુહિલવાડતા ચાવડાએ! તરીકે એ।ળખાવી શકાતા 
નથી, માટે તેએ કેઈ અન્ય રાજકુલના હોવા જેઈ એ. હુએન ત્સ ગતું કષ-ચે-લે 
કે ગુર્જર્‌ રાન્ય, જેની રાજધાની તરીકે એ પી-લે -મો-લે ગણાવે છે, તેમાંથી 
બ'ધખેસતા રાજવ'શની માહિતી પૂરી પડે છે, ફ્રેન્ચ ભાષાંતરકારાએ પી-લેો-મે- 
લોને રાજપૂતાનામાં આવેલું બહાડમેર્‌ માન્યુ'. સદ્ગત કનષલ વૉટ્સનતે અતુસરીને, 
ડો. બ્યૂલર એતે, નિ:શ'કપણે સાચી રીતે, ભીનમાલ અથવા ભીલમાલ તરીકે 
ઓળખાવે છે. 


સમકાલીન સાધનો પરથી ન્ટેટલી સ ક્લિત થઈ શકી તેટલી ગુજ સેના 
ઇતિહાસની આ ટકી રૂપરેખા આપણુને આ અલિન્તાનોની સ'ભવિતતાએ! 
બતાવવામાં મદદરૂપ થઈ શકે, દેખીતી રીતે ગુજ'રો ઈ. સ. ની પાંચમી સદીમાં 
હિ'દમાં પ્રવેશ્યા. એમને વહેલામાં વહેલો નિર્દેશ ઈ. સ. સાતમી સદીના 
આરભકાલની કૃતિ, 'શ્રીહર્ષચરિત' માં મળે છે. એમાં મગધના રાજા શ્રી હષ- 
(ઈ. સ. ૬૦૬-૬૪૧) ના પિતા પ્રભાકરવધતે સાતમી સદીનાં આર્‌ ભિક વર્ષોમાં 
ગધારતા રાજાને, ટ્રણોને, સિ'ધના રાજને, ગુજરેને, લાટોને અને માલવરાજને 
જીત્મા હોવાનું જણાવ્યુ" છે. ભીનમાલમાં યચેલા એમના વસવાટને! સમય અન્તાત 


૨જુ] ઊીનસમલ (૪૦૭ 


છે, પણુ એમનો રાજન હ્રુએન ત્સંગના સમય(લગભગ ઈ. સ. ૬૪૦)માં ક્ષત્રિય 
તરીકે એ।ળખાતે। હતે! તેથી એ સમય ગ્રાય: ઈ. સ. ૫૫૦ કરતાં મોડે નહેતે।. 
છઠ્ઠી સદીના અતતની નજક(લગભગ ઈ. સ. ૫૮૫)માં તેઓએ ઉત્તર ગુજરાત 
અને ભરૂચ જીત્યાં હોવાનું અને એમણે વલભીઓતે (ઈ. સ. ૫૦૬-૭૬૬) એમનું 
આંધિપત્ય અ ગીકાર કરવાની ફરજ પાડી હોવાનું જણાય છે. એમણે ખુબ ભાવથી 
ભારતીય સ'સ્કૃતિને અપનાવી, કારણુ કે 8. સ. ૬૨૮ માં ખગેળવૈત્તા બહાગુપ્તે, 
જેને પોતે ચાપ વ'શને જણાવે છે તે, રાજ વ્યાધ્રમુખતી સત્તા નીચેના 
ભીનમાલમાં પોતાને “સિદ્ધાંત' લખ્યો. આ કિ'મતી નિવેદન ગુજર રાજવ શતુ' 
માત્ર નામ જ નથી આપતુ, પણુ એતી સાથે ચાપોત્કટો કે ચાવોટકો અર્થાત્‌ 
અનુફાલીન ચાવડાએ તી ગુજર-ઉત્પત્તિ પુર્વાર્‌ કરે છે. આ વ્યાધસુખ એ પ્રાયઃ 
શક પપદ(ઈ. સ. ૬૩૪)તા અભિલેખમાં પુલકેરી ૨ જે જેને વશ કર્યાને 
દાવો! કરે છે તે ગુજર રાજ હોઈ શકે. થોડાં વર્ષો પછી (લગભગ ઈ. સ, ૬૪૦) 
હ્ુએન ત્સંગ, રન(ગ્રાય: વ્યાધ્મુખના ઉત્તરાધિકારી)નતે પરમ બોદ્ધ અને 
વીસેક વષની ઉમરને! વર્ણુવે છે. એ પ્રદેશ વરતીવાળા અને સમૃદ્ધ હતો, પણુ 
બૌદ્ધ ધણા એછા અને પાખ ડીએ ધણા હતા. ગુજ રો એમની દક્ષિણુની જતોાને 
લાંબો સમય ટકાવી શકયા નહિ. હ્યુએન ત્સ ગના સમયમાં, ખેડા (કી-ટ) અને 
વડતગર્‌ (આન દપુર) એ બ'તે માળવાના તાખે હતાં, ન્યારે ભરૂચના રાન્નએ। 
ઘણુ'ખરુ ચાલુકષોના શરણે ગયા હતા. અરખોએ સિધ જતી લીધું એ પછી 
ભીનમાલ રાન્ય વિશેના એનાથી આગળના નિદેશશ મળતા નથી, સિવાય કે ૪. 
સ. છર્‌૪-૭૫૦ માં, ખલીફાના સૂખા જુનેદે લૂ'ટનારી ટોળીઓને બધા નજીકના 
પ્રદેશામાં મોકલી અને ખીન્ન' ર્થળેની સાથે મારવાડ (મારવાર), મલિબ (માળવા), 
ખરૂસ (ભરૂચ), ઉઝેન (ઉજ્જન), અલ બેલમાન (ભીનમાલ ?) અને જુર્ઝ (શુજર) 
ઉપર આુમણુ કયું. ઉપર નોંધ્યા પ્રમાણે, ઈ. સ. ૪૩૮-૭૩૯ તું સમકાલીન 
ચાલુક્રયોના સમયનું પતરુ' પણુ ચુજરોને આક્રેમણુનો ભોગ બતેલાં રાજ્યો માંના 
એક તરીકે વણુવે છે. આ બનાવો પછી અરખોએ એમની લૂ'ટફાટની પ્રનૃત્તિ, 
ભીનમાલ જેવાં અ'દરતાં રાજ્યો પર હુમલે। ફર્યા સિવાય, કાઠિયાવાડના સમુદ્ર- 
કિનારા પરતાં શહેરે! પૂરતી મર્યાદ્તિ રાખી લાગે છે. અરખોાના હુમલા અટકી 
ગ્યા પછી તરત જ ગુજરેને નવા શગ્રુ રાષ્ટ્રરૂટોનો સામનો કરવો પડયો, એ 
રાષ્ટ્રફૂટોએ દખખણુમાં ચાલુકયોતે ખસેડીને પોતાની નજર ઉત્તર તરક ડ્રેરવી 
હતી. દતિદુર્ગ ઈ. સ. ૭૫૩-૫૪ ના સમનગઢના દાનપત્રમાં મહી અને રેવા- 
(નમ*દા)તા ક્રિતારા ખેડવાની અને એતા પ્રલોરરાના દાનપત્રમાં ખીજ ગ્રદેશો 


૪૦૯] મેત્રક કાલ અને અડુ-મૈત્રક કાલ [ પથિ. 


સાથે માલવ, લાઢ અને ટકતે જીતવાની વાત કરે છે. થોડાંક વર્ષો પછી 
(ઈ સ. ૭૫૭-૫૮૭) રાષ્ટ્રફૂટાતી એક મુખ્ય શાખાએ કકક દ્રારા લાટમાં પોતાની 
સ્વતત્રતા સ્થાપી. 


એ પછીને ગુ્જરોનો નિદેશ ગેોવિદ્દર ૩ તા રાધતપુર અને વણી 
ડી'ડેરીનાં દાનપત્રોમાં થયે! મળે છે, જેમાં એ જણાવે છે કે એના પિતા કુવે 
(લગભગ ઈ. સ. ૭૮૦-૮૦૦) “સહેલાઈથી મળેલી ગૌડની રાન્યશ્રીથી ગર્વોન્મત્ત 
એવા વત્સરાજને મરુદેશની મધ્યમાં વિપત્તિના રસ્તે પ્રવેશવાની ફરજ પાડી તે 
એની પાસેઘી ગોડનાં ખે શ્વેત છત્ર લીધાં. ઉપર જણાવ્યું તેમ, કક ર્‌ જાના 
વડોદરા દાતપત્રતી સાથેની સરખામણી તતાવે છે કે આ વત્સરાજ ચુજર્‌ 
રાજા હતે! અને એણે ઉત્તર ભારતમાં પૂર્વમાં ઠેઠ બ ગાળા સુધીની વિસ્તૃત જતે। 
મેળવી હતી. હવે એ નોંધપાત્ર છે કે સહુથી મહરવતી અગ્નિકુલ જાતિઓમાંતી ખે : 
પરમારો અને ચૌડાણોની વ'શાવળીએ બરાબર આ સમય (લગભગ ઈ.સ. ૮૦૦) 
સુધી પાછળ «ય છે. આ હકીકતને પ”્તબ અતે ખાનદેશ જેવા દૂરતા પ્રાંતાના 
ગુજરામાં “પવાર અને “ચવાન' જેવી અટકો પ્રચલિત છે એ મુદાના સ'ળ્‌'ધમાં 
લઈએ તો, એ સ્પષ્ટ થાય છે કે આ બતે જાતિઓ અને એનાથી બાકીની ખે 
અગ્નિકુલ ન્નતિઓ, પરિઠારો અને સોલ'કીએ।, પણુ જે ચુજરોમાંથી ઊતરી આવેલા 
ન હોય તે! કોઈ પણુ રીતે ગુજરોની આગેવાની નીચે આવેલા ઉત્તરના આક્રમણુ- 
કારોની મોટી ટેોળીના સભ્ય તો હતા જ. આ મત અતે આખુની અગ્તિકુલની 
કથાએ વચ્ચેના મેળને, અ'ગીકાર કરવા માટે માત્ર દર્શાવવો રજ્યો. અવાંચીન 
રાજપૂત જાતિએની ઉત્પત્તિ હમેશાં ભારતીય ર્છાતેહાસતી સમસ્યાઓમાંની એક 
રહી છે, આ મૂચન કઈ નહિ તો એનો ઉકેલ સૂચવતું જણાય છે. 


રાધતપુરનું દાતપત્ર (ઈસ. ૮૦૭-૮) આગળ જણાવે છે કે ન્યારે ગુર્જર 
રાજાએ ગોવિ'દ ૩ જાને આવતો ન્ેથે! ત્યારે એ ગભરાઈ ને સ'તાવાની કોર્ઈ 
અજ્ઞાત ઝગ્યાએ નાસી ગયે. કદાચ આતે! અર્થ પ્રાય: એટલે! જ થયે કે 
વત્સરાજે ગોવિ'દતી વિ'ષ્ય તરકતી કૂચનો વિરોધ કર્ષો રાહે. પછીનો નિદેશ 
ગુજરાતના કક ર “ના વડોદરા દાતપત્રમાં છે, જેમાં એ બડાશ મારે છે કે 
એના પિતા ઇંદ્ર (લગભગ ૪. સ, ૮૧૦) એકલાએ જ ગુર્જર્‌ સરદારના અગ્રણીને 
નાસી જવાની ફરજ પાડી. કક ઉમેરે છે કે મે પોતે 'તીચે પાડી નાખેલા' 
માલવપતિના રક્ષણુ માટે, પોતાના હાથને, ગૌડ અને વ'ગની જીતથી 'મદ્દોન્મત્ત 
બતેલા' ગુજ રેશ્વરના પ્રદેશને! આગળે। બતાભ્યો. અહીં પર્મારોએ માળવા 
પર મેળવેલી જીતતા ઉલ્લેખ છે, અને કર્કે વિજેતા સૈન્યની દક્ષિયુ તરફની 


રજુ] જીનમાલ પુ [૪૦૯ 


રૂચને અટકાવી, એમ ધારવાનું ટાળવુ મુસ્કેલ છે. થોડાં વર્ષો સુધી પછી ગુજરે 
વિશે કઈ નિરદેશ મળ્યે! નથી, પણુ ઈ. સ. ૮૫૧ માં અરબ વેપારી સુલેમાન 
જષ્યાવે છે કે જુર્ઝને! રા'ન એટલે કે બલ્હરા ર્‌ષ્ટ્રફૂટની “આસપાસના' રાજ્નએ।- 
માંનો એક હતો અતે એ સુસલમાનોને। કટ્ટર વિરોધી હતે, એના રાન્યને સિ'ધ 
બાજુથી અરબ હુમલાને! રહેલે! ભય પ્યાનમાં લેતાં આ વલણુ નવાઈશયું નથી. 
ઈ. સ. ૮૬9 ના અગુખ્રા દાનપત્રમાં, ભરૂચનો ધૂવ ૩ જે શક્તિશાળી ગુજ'રે।ના 
જૂથને “જેનાથી ગભરાવુ' પડે તેવા ભયકર દુશ્મતોમાંતા' તરીકે ગણાવે જે. 
ઈ. સ. ૮૯૦ ની આસપાસ અલખાન નામના એક ગુજર સરદારે પ'જબમાંનો 
ટક દેશ કાશ્મીરના શ'કરવર્માને હવાલે કર્યો, પણુ અલખાન સ્વાત નજક 
આવેલા ઓન્હિ'દના શાહી લહ્લિયને! ખ'ડિયેો હતો તેથી આ બનાવે ભીનમાલના 
સામ્નાજ્યતે અસર ન પહોંચાડી. રાષ્ટ્રકૂટ રા'્ન કૃષ્ણુ ૨ નનાં દેવલી અને નવસારી 
દાનપત્રોમાંના નિર્દેશ ઈ.સ. ૯૦૦ ની આસપાસનો છે. એમાં એણે ગુજ રોને 
ભયભીત કર્યાનું, લાટનો ગવ વિદાર્યાનું અતે સમૃદ્રકાંઠાના લોકોની ઊધ હરામ 
કર્યાનું જણાવવામાં આવ્યુ” છે. ચુજરો સાથેની એતી લડાઈ ઓને વર્ષાગ્ડતુનાં તોફાને 
સાથે સરખાવવામાં આવી છે, એ એવું સૂચવે છે કે એ ખે સામ્રાન્યોના સબ'ધ 
શગુતાભર્યા રહ્યા, પણુ એમાંતું એકેય ખીન્ન પર સરસાઈ મેળવી શકતું ન હતુ. 
ધબ્ત ખુદદિબા(ઈ, સ. €1૨)નું નિવેદન એ જ સમયનું છે. એ એવું છે કે જુર્ઝનતે 
રાજા હિ'દતા રા'એ! માં દરજ્જાની દણિએ ચોથે હતો અને એના રાન્ન્યમાં 
તાતારના દીર્ઠુમ વપરાતા હતા. આમાંતા બીજા મુદા વિશે એ નોંધપાત્ર છે કૅ 
ઉપકેશગચ્ઠની પટ્ટાવલી ગક વાર્તા આપે છે, જે ગબેયા સિકકાઓને સપણ રીતે 
ભીનમાલ સાથે જેડે છે. વઢવાખુના ચાપ રાજા ધરણીવરાદનું ઈ. સ. €૧૪ નું 
દાનપત્ર એના સત્રાટ મહીપાલતું નામ આપે છે, જેને, અગાઉ દર્શાવાયું તેમ, 
કર્ણાટકના રા” તરસ હે હરાવેલા મહીપાલ તરીકે એળખવે! જેઈ એ. વઢવાણમાં 
ચાપોનું ખ'ડિયુ' રાજ્ય હતું એ હેકીક્તમાંથી સૂચિત થાય છે કે અણુહિલંવાડ 
પણુ આવું જ કૃતુ, આપણે ખરેખર એવું તારવીએ કે આખા ચાવડાકાલ 
દર્મ્યાત અણુહિલવાડ એ ભીનમાલનું માત્ર ખ'ડિયુ' હતુ, જે હ»ીક્ત ચાવડા 
છતિઠાસના ગૂ'ચવાડાએા અતે વિરેધોનો ખુલાસો કરૅ છે. રાષ્ટ્રકૂટ રાજ કૃષ્ણુ 
૩ જાના ઈ. સ. ૯૪૦ ના દાનપત્રમાં રાજની દક્ષિયુતી જતોને કાલ જર અને 
ચેત્રફૂટની આશા ગુજ રોના હદયમાંધી કાઢી મૂકતી નિરૂપે છે. આ સમયે કાલ'જર 
સખ્ય ભારતના કલચુરિએના તાબામાં હતું અને ચિત્રકૂટ અથવા ચિતોડ મેવાડના 
ગેઠલેોતેના કબજમાં હતું. કૃષ્ણે પ્રવોજેલું' પદ એવુ સૂચવે છે કે ગુર્જર્‌ રાજાની 
નજર આ ખે મ્રખ્યાત કિલ્લાએ પર હતી અતે એણે કદાચ આ બે 


૪૧૦] સેત્રક કાલ અને અનુ-મત્રક કાલ [ પરિ. 


કિલ્લાઓતે નિષ્ળ ઘેરે ઘાલ્યો પણુ હતે. ખેમાંથી ગમે તે ખાખતોમાં 
આ ઉલ્લેખ ગુર્જરોતી મોટી અને વિસ્તૃત સત્તાનો પુરાવે! ;છે. મસઊદી 
(ઈ. સ. ૯૫૫) નોંધે છે કે જુર્ઝના રાજાને ખલ્હરા (રાષ્ટ્રકૂટ) સાથે વારવાર 
યુદ્ધ થતાં હતાં, અને એની પાસે મોટું લશ્કર, ધણા ધોડા અને ઊ'ઠ હતાં. 


ખજુરાહેમાંથી મળેલો ચ દેલ શિલાલેખ યશોવર્માં અને લક્ષેવર્મા ગોડો, 
ખરે, કેસલે, કશ્મીરો, શૈથિલે, માલવો, ચેદિએ, કુરુએ અને ગુજ રે 
સામેની લડાઈમાં વિજયી નીવડથાતુ' વણુવે છે, અને પછી તરત જ આરરે 
ઈસ. ૯૫૩ માં, ભીમસેનના રાજ્યકાલ દરમ્યાન, ભીનમાલમાંથી ૧૮,૦૦૦ ગુજ રાતું 
સ્થળાંતર નોંધાયુ' છે. આ હિલચાલની યાદ ખાનદેશના ગુજ રે।ની અવૃશ્રુતઓમાં 
સચવાઈ છે. ત્યાં એ માળવાના રસ્તે ગાડાંએ માં, મોટી સ“ખ્યામાં, ગયા હતા. 
ભીનમાલના આ ત્યાગતું એક મહત્ત્વનું પરિણામ એ આવ્યું કે આધિપત્યનુ' 
ભીતમાલથી અણુહિલવાડમાં સ્થળાંતર થયુ. એના પહેલા ચાલુકય (ચોલુકય) 
અથવા સોલ'ઝી રાજ મૂલરાજ(ઈ, સ. €૬૧-૯૯૬)તે આશરે ઈ. સ. હ૯૦ માં, 
શ્રાહશિધિ સાથેના યુદ્ધમાં, મીનમાલના રાન્નએ સામ'ત સાથી તરીકે સાથ આપ્યો 
હોવાનું જણાવ્યું છે, ગુજર્‌ અથવા ભીનમાલ સામ્રાજ્ય પછી અનેક વિભાગોમાં 
વહે'ચાઈ ગયુ* લાગે છે, જેમાંના ત્રણ મુખ્ય વિભાગ તે સાંભરના ચૌહાણ, 
માળવાના પરમાર અને અણુહિલવાડના સોલકી હતા. 


પછીના અભિલેખ સોલકી કાલ દરમ્યાનના અને એ પછીના ભીતમાલતા 
પ્તિહાસ પર ઠીક ડીક પ્રકાશ ફેંકે છે. સમયમાં સહુથી પ્રાચીન ખે અભિલેખ 
(ન. ૧ અને ૨), જે પ્રાયઃ દસમી સદીતા છે તે, કોઈ એતિહાસિક વિગતો આપતા 
નથી. ન', ૩ અને ૪ ખતાવે છે કે ઈ. સ. ૫૦૫૭ અને ૧૦૬૭ ની વગ્ચે 
ભીનમાલ ઉપર પરમાર જતિના મહારાક્નધિરાજ કૃષ્ણુરાજતું શાસન હતું. રાજપૂત 
અનુશ્રુતિતું આ મૂલ્યવાન સમર્થન છે. એ અનુશ્રુતિ પ્રમાણ, આખુના પરમાર 
રાશન પછી શ્રીમાલનો રજા ગાદીએ આવ્યો ત્યારે એણે માહરિપુ (ઈ.સ. €૯૦) 
સામે મૃલરાજને મદદ કરી હતી અને ઈ. સ. તી તેરમી સદીની શરૂઆત સુધી 
પરમારો આ પ્રદેશમાં સાર્વભ્રોમ રહા. વલભી શાજાએએ “મહારાક્ધિરાજ'તા 
બિરુદતે સસ્તુ કયું એ પહેલાં એ બિરુદ્તું જે ગોરવ હતું તે આ કાલમાં ઘણુ 
એ છું થયુ' હતુ. ૭તાં એ દર્શાવે છે કે રૃષ્ણુરાજનો હદો માત્ર ખ'ડિયા રાજ 
કરતાં ડીક ઠીક ઊચે! હતે. અભિલેખ ન'. ૩ કૃષ્ણુરાજના પિતાનું નામ ધધુક 
અને દાદાનું નામ્‌ દેવરાજ આપે છે, ખેમાંનું' પહેલુ' નામ આખુના મુખ્ય 
વશમાં પ્રથમ પરમાર મહારાજા ઘધૂમરાજના ઉત્તરાધિકારી તરીકે આવે છે. 


૨જુ] ભીનસપ્લ [૪૧૧ 


રાજપૂત અનુશ્રુતિ પ્રમાણે, પરમારો એક સમયે મરુસ્થલીમાં સર્વોપરી હતા અને 
રણુના નવેષ ક્રિલ્લાએનો કખજે ધરાવતા હતા, પરતુ એતિઠાસિક કાલમાં 
મારવાડમાં એમતાં મુખ્ય થાણાં આખુ અને ચ'દ્રાવતીની આસપાસ છતાં; ને કે 
બહાડમેર નજીક કિરાડુમાં આપણુને એમતી એક ખીજી શાખા સત્તારૂઢ હોવાની 
ઝાંખી થાય છે. સેલી તવારીખમાં આખુના પરમાર રા'એ ને હરહુ મેશ 
નિર્દેશ મળે છે, અને સોલ'કી રાજાએ ના સુવર્ણુયુગ(ઈ, સ. ૧૦૯૪-૧૧૭૪)માં 
તેએ એ રાજ્યના ખડિયા હતા અને એમની ભીનમાલ શાખા, ને કયારેય 
પણુ એ અલગ રાજસત્તા હોય તો તે, પણુ મુખ્ય શાખાના મ્રારખ્ધતે અતુસરી; 
જેકે ભીનમાલના અભિલેખ આ લાંખા ગાળા માટે કોઈ હઝીકત આપતા નથી. 
માહિતીતો પછીને મુદ્દો અભિશેખ ન'. પ આપે છે, જે મહારાવલ શ્રીજયતસિ'હ- 
દેવના શાસતકાલમાંના સ. ૧૨૩૯(ઈસ. ૧૧૮૩)નો છે. આ નામ ખાસ 
રસપ્રદ છે, કારણુ કે જેની પુત્રીના સો'દયે" અણુૃહિલવાડેના “ભીમ સોલ'કી' 
અને દિલ્હીના પૃથ્વીરાજ ચૌહાણુ વચ્ચે ખૂનખાર જગ મચાવ્યો હતો તે આખુના 
“ેત્સી પરમાર' ની અહીં વાત છે, એ વિશે ભાગ્યેજ શ'કા કરી શકાય 
એમ છે. મહારાવલતી પદવીને કૃષ્યુરાજના મહાન 1દેવસે! પછી કુટુબ'ની પડતી 
દર્શાવતી નોંધવી ન્નેઈ એ, 


તેરમાં સદીના અતી નજીકમાં, જૂની દુનિયા વિદીણ થઈ જતી હતી અને 
પરમારેાં લગભગ બધાં પ્રાચીન થાણાં એક પછી એક નાડાલના ચૌહાણોગએ 
કબજે કરી લીધાં હતાં. ભીનમાલની પડતી ઈ.સ. ૧૨*૦ ન! અરસામાં અથવા 
થોડાં વર્ષો પહેલાં થઈ હશે, કારણુ કે મહારા'ાધિરાજ ત્રી ઉદયસિ'હદેવના રાજ્યન 
કાલનો અભિલેખ ન. ૬ સ. ૧૨૬૨(ઈ, સ. ૧૨૦૬)નેો છે. અભિલેખ ન, ૧૨ માંથી 
આપણુને ન્નણુ થાય છે કે ઉદયસિ હ, ચૌહાણુ વ શના મહારાવલ શ્રી સમરસિ'ડુ- 
દેવને પુત્ર હતો. પુત્રના એકાએક થયેલે! અભ્યુદય એ પદવીના ફરકમાં સૂચિત 
થાય છે અને એમ અતુમાત થઈ શકે કે ઉદયસિ'& પોતે જ ભીનમાલને। વિજેતા 
હતેક જેકે ફાબસે આખુની જીતતેો! યશ લુણિગ નામે રાજાને આપ્યો! છે. 


અભિલેખ ન. ૬ થી ૮ ઉદયસિ'હના રાન્યકાલ દરમ્યાનના હોઈ દર્શાવે 
છે કે એએકછામાં એછુ, ઈ. સ. ૨૨૪૯ ના વર્ષ સુધી, જીવ્યો અને એથી એણે 
ઓછામાં એછુ' ૪૩ વર્ષ રાજ્ય કયુ. ઈ, સ. ૧૨૭૪ ના અભિલેખ ન'. ૧૦ માં 
પણ્‌ એતો ઉલ્લેખ છે, પણુ એવી રીતે કે એ હજી જીવતે। છે એવે ચોક્કસ 
અથ ન નીકળે, કારણુ કે લેખ એના પુણ્ય માટે એક માણુસ, જે કદાચ જતો 
સેવક હશે, તેણે કરેલા દાનની જ વાત કરે છે. ન'. ૧૨ માંની વ'શાવળીમાં પણુ 


૪૧૨] મૈત્રક કાલ અને અતુ-સૈત્રક કાલ [ પાશે, 


એનું તામ આવે છે. દેખીતી રીતે એનું રાજ્ય સમહ હતું, પણુ ઉપર નોંધેલી 
ફઝીકતે સિવાય ખીજ કોઈ એતિહાસિક હકીકતે! એતે વિશે જાણુમાં આવી નથી. 

અલિલેખ ન'. ૧૨ દર્શાવે છે કે ઉદ્યસિ હને વાહડસિ ક નામને એફ પુત્ર 
હતો, જે, એને કોઈ રાજવીપદ આપ્યું ન હોઈ, પ્રાયઃ પિતાતી પહેલાં મૃત્યુ 
પામ્યો હશે. ઉદયસિહને। ઉત્તરા!ંધકારી અથવા ગમે તે રીતે પછીને રાશન, જેના 
રાજ્યકાલનાં દાનપત્ર સમયનિદેરેશવાળાં છે તે, ચાયથિગ હતે. એને અભિલેખ 
ન. ૨1(ઈ.સ. ૧૨૭૭)માં અતે ન. ૧૨(ઈ. સ. ૧૨૭૮ )માં 'મહારાવલ ની 
પદવી આપવામાં આવી છે. ઉદયસિ'& સાથેનું એનું સગપણુ સ્પષૃ જણાતું નથી, 
પણુ એ પ્રાયઃ ચામુ'ડનો મોટે! ભાઈ અથવા કાકો હતો, જેના કય માટે અભિશેખ 
ન. ૧૨ માં તોંધેલું' દાન આપવામાં આવ્યુ' હતું' અને જે ઉદ્યસિહને પોત્ર 
હોવાનું જણાય છેં. ચાચિગ ભાવનગર રાજ્યનાં સગ્રહ(ભાવ. પ્રા. ૨ યાદી, 
પૃ. ૫)તા અભિલેખ ન. ૧૫ તો મહામ'ડલેશ્વર ચાચિગ લાગે છે, આ અભિલેખ 
સંવત ૧૩૩ર(ઈ. સ. 1૧૨૭૬)તા સમથયનિદેશવાળે અને જેધપુર નજીકના 
રતનપુર્ના પાશ્ચનાથ મંદિરના સ્ત'ભ પર્‌ કૉતરેલો જણાવ્યો છે. એ રપષ્ટ છે 
8 એ કોઈ વધુ મોટી સત્તાનો ખડિયો હતો, જેકે એતો અધિપતિ કોણુ હતો 
એ કહેવુ' સહેલું નથી. આ સમયે મારવાડ રાડોડેોના વધતાં જતા દભાણુ નીચે 
અ'ધાધૂ'ધીની દશામાં હતુ. ચાચિગના છેલ્લા સમયનિદેશ (ઈ. સ. ૨૨૭૮ ) પછી 
પાંચ જ વષે, આપણુને નવા રાજા મહારાવલ શ્રી સાંવતસિ હતું તામ મળે છે. 
એને! ઉલહ્શેખ અભિલેખ ન. ૧૩ (ઈ. સ, ૧૨૮૩), ૧૪ (ઈ. સ. ૧૨૮૬) 
અતે ૧૫ (ઈ. સ. ૧૨૮૯)માં તેમજ ભાવનગર સ'મ્રહના (ઈ. સ. 1૨૯૬, ભાવ. 
પ્રા. ૧, યાદી, પૃષ્ઠ ૧૩) જૂતામાંના જેન મ દિરમાંથી મળેલા લેખ ન. ૪૪ માં 
પણુ આવે છે. એ પહેલાંના રાના વશનેો છે એમ જણાવાયું નથી, પણુ 
એ મહારાવલની કુલ-પદવી ધરાવે છે અને ધણી શક્યતા સાથે એવું અતુમાન 
કરી શકાય કે એ ચાચિગતો પુત્ર હતો. એણે એછામાં ઓછુ ૬૩ વર્ષ (ઈ. 
સ. ૧૨૮૩-૧૨૯૬ ) રાજ્ય કર્ઝું'. રાઠોડેૉએ ભીનમાલ લઈ લીધુ અને ઉદ્યસિ'હને! 
વ'શ ખલાસ થયો, એ લગભગ ઈ. સ. ૧૩૦૦ માં અથવા થેડાં વર્ષ પછી 
ખન્યુ' હોવુ ન્નેઈ એ, 
અભિલ્ેખેા 

ભીનમાલમાં મળેલા અઢાર અર્વાચીન અભિલેખોામાંથી પર્‌ પૂરા પાડવાનું 
સાન જગસ્વામી મ દિરે ધરાવે છે, જગસ્વામી મ દિરિતા ૧૫ અભિલેખો માંથી તવ 
મૂળ સથળે છે અને છ લેખોતે બીક્ન' મકાતોમાં ખસેડવામાં આવેલા છે. ખસેડવામાં 


રજુ] ભ્ીનતસાલ [૪૧૩ 


ખાવેલા ૭માંથી પાંચ નગરની પૂર્વમાં આવેલી ખારાજની ધમશાળામાં છે અને 
બાકીનો એક દક્ષિણે આવેલા મહાલદ્મીના મ'દિરના વડામાં છે, બારીના ત્રણુ 
અલિલેખામાંથી એક( ન. ૩)તો એકલો સવત ૧1૧૦૬ (ઈ. સ, ૧૦૪૯) 
વ'ચાય છે, બાકીના ખે, જેમાંથી એક -દીપટમાં છે અને ખીન્ને ન્ટેકોપ સરોવરના 
ઉત્તર ક્રાંઠે છે, તેએના પરના અક્ષરોમાંથી ક્રેઈ ભ્રાગ વાંચી શ્ાકાતે। નથી. જેમાંને 
રાઈ પણુ ભાગ વ'ચાથો છે તેવા સોળ અભિલેખેોને સમય ગ્રેમાણે ગોઠવતાં, 
એ તીચેના ક્રમે આવે છે :પ 
૧. (શવત હપ૦-૧૦૫૦; ઈ. સ. ૯૦૦-૧૦૦૦) જગસ્વામીના મદિરમાં 
૨. (સં. ૯૫૦-૧૦૫૦) ઈ. સ. ૯૦૦-૧૦૦૦) જગસ્વામીના મદિર્માં 
૩. (સ. ૧૧૦૬; ઈ.સ, ૧૦૪૯) ગૌતમ સરોવરની દક્ષિણુ નીકની પૂવ બાજુએ 
૪. (સ. 1૧૧૧૭; ઈ. સ. ૧૦૬૦) ખબારાજીના મ'દિરેની પૂવેર આવેલી 


ધર્મશાળામાં 

પ, ઉ. ૨1૨૩; ઈ? સ. ૧૦૬૬) જગસ્વામીના મદિર્‌માં 
૬. (સ. ૧૨૩૯; ઈ. સ. ૧૧૮૩) ,, ય 

છ, (સ. ૧૨૬૨; ઈ. સ. ૧૨૦૬) ,, ક 

૮. (સ. ૧૨૭૪; ઈ. સ, ૬૨1૧૮) બારાજતી ધર્મ શાળામાં 
ટે. (સં. ૧૩૦૫; ૪. સ, ૧૨૪૯) ,, ણ 

૧૦. (સ. ૧૩૨૦; ઈ. સ. ૧૨૬૪) જગસ્વામીના મ'દિર્માં 
૧૧. (સ. ૧૩૩૦; ૪. સ. ૧૨૭૪) ,, ક 


૧૨, (સ. ૨૩૩૩; ઈ. સ. ૧૨૭૭) જેકે।પપના સરોવરના ઉત્તર કાંઠે 
૧૩. (સં. ૧૩૩૪; ઈ. સ. ૧૨૭૮) જગસ્વામીના મ'દિર્માં 

૧૪. (સ. ૧૩૩૯; ઈ. સ. ૧૨૮૩) બારાજની ધર્મ શાળામાં 

૧૫. (સ. ૧૩૪૨; ઈ. સ. ૧૨૮૬) જૂના મહાલદ્દમીના વ'ડામાં 
૧૬. (સ'. 3૩૪૫; ઈ સ. ૧૨૮૯) જગસ્વામીના મ દિરેમાં 





પાદમૈષ 


૧. સ્થળસ'કોચના કારણે અભિલેખાના સ્થાનની ગોણુ વિગતે, તેઓના 
પાઠે અને એનાં ભાષાંતર છોડી દીધાં છે તે પરિરિષ્ૃતી પાદટીપે। પણુ રદ કરી છે. 


પશિશિષ્ઠ ૩ 
ગુજરો 


“ગુજર તામ 


“'ગુજર્‌' અથવા 'ગુજર' નામ, પ્રસિ પછીનાં પહેલાં ૫૦૦ વર્ષ દરમ્યાન 
પશ્ચિમમાંધી ભારતમાં દાખલ થયેલી મખ્ય એરિયાની કોઈ જાતિના નામનું રૂપાંતર 
લાગે છે. એમાં મૂશમાં ગાથે ચરાવવાતો અને પછી ગાયે ચોરવાનો અથ 
રહેલે। છે. મૂળ જાતિ માટે ખે સૂચન આપી શકાય. એક તે! એ કે એ જતિ શક 
અથવા તુક હતી, અને એનું નામ ફારસી “ગુગ' અથવા તે તુકી “ કુર્ત ' 
(વર્‌) ઉપરથી આવ્યું છે અને આ રતિતી એક નિશાની બદ ' ગુગનનતીસ' 
(વરુએ)માં રહેલી છે. 


ખીજુ સૂચન એ છે કે “ગુજર! એ ઉત્તરમાંથી ભારત ઉપર્‌ આક્રમણુ 
કરતાર્‌ વધારે મહત્ત્વની જતિએ।--- કુશાસે અથવા મોટા યુએચી (ઈ. સ. ૩૯૦), 
કેદાર અથવા નાતના યુએચી (ઈ. સ. ૩હ૦-૫*૦), જુએ-જુએ(પ. સ. 
૪૦૬-૫૦૪), ખઝર અથવા સફ્રેદ ડ્યુ (ઈ. સ. ૪૫૦-૫૦૦), અથવા 
ગઝૂઝ-ગઝૂઝ(નતવમી અતે દસમી સદી)માંતી છેવટે એકનાં નામનું રૂપાંતર 
છે, ગુજરાને જ્યૌજિયા, જેતુ' ફારસી નામ ગુજિસ્તાન છે, ત્યાંતા 
લોકો તરીકે ઓળખવામાં આવ્યા છે. 'જ્યૌર્જિયાતુતુ' અરબ રૂપ 'ગુઝ' 
ગએ મારવાડતા નવમી સદીના ગુર્જર રાજવ'શ માટે અરબ વેપારી સુલેમાને 
વાપરૈલા “જેઝર' સાથે એટછું બધુ' મળતું આવે છે કે ઈ. સ. 1૫૮૦માં 
આ વ્યુત્પત્તિ ડૉ* ગ્લાસગો અને ડો. ભાઉ દાજી એ ખ'નતેએ સાનુકૂળ 
ગણી હતી, ગુર્જરેતા જ્યોજિયન મૂળ માટેના એમના આધારને એક 


૪૨૪ 


રજુ] ગુજર 1૪૧૫ 


જ્યૌજિયન દ'તકયાનું' સમથ'ત મળે છે. એ કથા એવી છે કે એમતો મહાન રાજા 
વખત ગમ (ઈ. સ. ૪૬૯-૫૦૦), જેની અટક ગોર્ગ સલ (વરુ, સિ'હ) હુતી અને 
જેણે જ્યોજિ'યાની અર્વાચીન રાજધાની ટીફ્લીસની સ્થાપના કરી હતી, તેણે 
ઓસેટીઓ અને અખ્બસિયનાને નમાવી અને દક્ષિયુ આરમેનિયા ઉપર ફરી વળી 
ઈરાનના રાજન સાથે સ'ધિ કરી હતી અને ભારતવર્ષ ઉપર આક્રમણુ કયુ” હતુ'; 
જેકે જ્યે.જિયાની અનુશ્રતિએ બહુ આધારભૂત ગણાતી નથી. પાંચમી સદીના 
અ'તમાં માગ આંતરતા સફેદ દ્રણેની મહાન સત્તાતો સામને કરી જ્યોજિ યાતો 
રાજા ભારતવર્ષમાં લસ્કર લઈ આગી શ્ાકયે। હોય અથવા તે! લશ્કર મોકલી શકયો 
હેય એવું ધારવુ" મુશ્કેલ છે, આ કથા કદાચ દક્ષિણુ આરમેનિયાના અને ઉત્તર 
મીડિયાતા ખઝરોએ તેએના સબ'ધી હેરત પાસેના ખડેગીઝતા સફેદ હણે સાથે 
જોડાવા તથા તેઓની સાથે ભારતતષ ઉપર ચડાઈ કરવા ડરેલી હિલચાલની 
ઝાંખી હોઈ શકે. આ સ'દ્ભમાં એટલું તોંધવુ' જેઈએ કે “એન્સાધ્કલેપીડિયા 
બિટાનિકા'માંતા લેખક એ વાતની તરફેણુમાં છે કે ખઝરે! આરમેનિયનેો અને 
જ્યોજિયનોને ધણા મળતા છે, અ મતમાં લેખક અરબ ભૂગોળવેત્તાઓ, જેએ। 
ખઝરોને સહુથી સારી રીતે જણુતા હતા, તેઓને! પોતાને ટેકો હોવાનુ જણાવે છે, 

સેલજુકે અને એસમાનલીએના પૂર્વજો વોઝૂઝતે સ'ભવિત દાવાદારે।ની 
સ ખ્યામાંથી કમી કરી શકાય એમ છે, કારણુ કે તેએ અગિયારમી સદી સુધી 
ઓફૂસસતી દક્ષિણે પસાર થયા ન હતા. હવે રહે છે કુશાણે (ઈ. સ, ૧૦૦ થી 
ઈ. સ. ૪૦૦માં), કેદારો (ઈ. સ. ૩૮૦-૫૫૦), જુએ-જુએએ (ઈ. સ. ૪૦૦- 
૫૦૦) અને ખઝરે અથવા સકફ્રેદ દો (ઇં. સ. ૪૫૦-૭૦૦). 
ઝુશ્ાશે 

કેનિંગહમ ગુજરોને પાછળ યુએચી તરફ લે છે, જે કાંતો કુશાણો અથવા 
ગુશાણૂ। તરીકે એળખાતા મોટા યુએચીએઃ હતા, જેએ લગભગ ઈ. પૂ. ૧૨૦ માં 
કાખુલ ખીણુમાં આવ્યા હતા, અથવા તો જેએ! કેદાર તરીકે એળખાતા નાના 
યુએચીએ હતા, જેએ લગભગ ઈ. સ. ૩૯માં ચિત્રાલ અને સ્વાત થઈ તે 
પેશાવર ઊતરી આવ્યા હતા. ગુજરાતી મોટા યુએચીએ સાથેની એકરૂપતા 
માનવાતું કનિંગહમને એક મુખ્ય કારણુ એ જાતિનું ખીજુ નામ હતુ. પણુ ત્યાર 
પછીનો ખરે પાડ 'કુશાણુ' હોવાનું દર્શાવ્યું છે. “કુશાણુ' અથવા 'ગુશાણુ' ને 
'ગુજર'ના મૂળરૂપ તરીકે સ્વીકારવાની મુશ્કેલી ફક્ત “શ'માંથી ૧ર” અતે અત્ય 
'ણુ'માંથી '૨'ના ફેર્ફારે[માં જ તહિ, પણુ કુશાણોની સત્તાના અત ઈ સ. 
૪૦૦ માં આવી ગથેો ત્યાંસુધી ભારતવર્ષમાં ગુજ અથવા ગુજરાતે કચાંય 
ઉલ્લેખ આવતે1 તથી એમાં રહેલી છે. 


૪૫૬] સેત્રક કાલ અને અતુ-મેત્રક કાલ 1 પરિ. 


ગુજરતી સિ'ધુ અને જમતા પરતી એક કુશાણુ શાખાએ અને રામતે 
પુત્ર કુશ એમનો સ્થાપક હતો એ ગુર્જર્‌ દતકથા પરથી કુશાણોના પરાભવ 
પછી તેએના એક વિભાગે ગુજરોના આશ્રય નીચે શરણું શેષ્યુ' એનાથી કાંઈ 
તિશેષ સૂચિત થતું નયી. 

જ્યારે “કોસતુ' રૂપ સુધારીને 'કુશાણુ' કરવામાં આવ્યું ત્યારે એ તામ 
ઉપર્‌ આધારિત દલીલનું બળ જતુ રહેતાં કનિ'ગહમતે એ છોડી રેવાની ફરજ 
પડી ત્યારે એમને ભારતમાં નીચે જણાવ્યા મુજબ ચોથી સદીના મધ્ય 
સુધીમાં દાખલ થઈ હેય તેવી જાતિ પસદ કરવાતી ફેરજ પડી ને તેએ નાના 
યુએચી અથવા કૈદાર પર્‌ પાછા ફર્યાં. પરતુ કેદારોમાં આ અભિજ્ઞાનનું સમથત 
કરે તેવુ' કઈ છે નહે, તે ગુરજરોના આગમનને પાંચમી સદીના અ'તથા વહેલુ 
મૂકવાની જરૂર દૂર થતાં કુશાણાના દાવાની જેમ કેદારોતો દાવો પણુ પડી ભાગે 
છે. તેથી સ'શવિત દાવાદારતી સખ્યા ખેતી થઈ જય છે: જુએ-જુએ કૅ 
અવાર (ઈ. સ. ૩૯૦) અતે ખઝરે અથવા સફ્રેદ ટૂણો (ઈ. સ. ૪૫૦-૫૦૦). 


ગુજરાતે ખઝરે કે સફેદ ઠહૂણો તરીકે ઓળખવામાં મુશ્કેલી નડે છે કે 
જુએ-જુએ અથવા જુઆન-જુઆન કડ્ૂણાતી ભ્રારતવષ ઉપરની જતના 
અહેવાલોમાં “ખઝર્‌' નામ આવતુ નથી, જેથી આટલી જાણીતી જાતિએ 
આડેમણુમાં ભાગ લીધો હોય તો કોઈકે ઠેકાણે તો એમના નામની કેઈ નિશ્ઞાની 
રહેવી જેઈ એ, એવી દલીલ કરાય. આ દલીલમાં બળ રહેલું છે ત્યાંસુધી 
ગુજર મહાન સફેદ દ્રણુ આક્રમણુમાં એટલું ગોણુ સ્થાન ધરાવતા હશે કે જેથી 
તેઓને તામનિદેષેશ થયો નથી, એવું માનવું સતોષકારક ગણાય, આવું સ્થાન 
જુએે-જુએે અથવા અવારેને પણુ લાચુ પડે છે, અ જાતિ પૂવા તાર્તારેની 
હતી, એમને તુકીઉ અથવા તુર્કોએ લગભગ ઈ. સ. ૩૫૦ માં મધ્ય ચીનમાંથી હાંકી 
કાઢયા હતા, આથી તેએ દેખાતી રીતે મુસ્તાઠ ગિરિમાળાની પાર ઉત્તરમાં 
પસાર્‌ થયા અને તેઆએ ઈ. સ. ૩૮૦માં બેક્ટ્રિયાના પુચાણુામાંતા છેલ્લા 
એવા કિતોલે અથવા કેદારોને બલ્કમાંથી કાઢી મૂકી ચોથી સદીતા અ'તમાં 
ઈરાનીએ ઉપર્‌ હુમ્લે। કર્યો હતે, તેમણે સાસાતી ખેકરામ ગોર(ઈ. સ. ૪૨૦- _ 
૪૪૦)ના હાથે માર ખાધે. લાગે છે. પષ્યુ બહેરામના રાજ્યકાલના અ'ત પછી 
સફેદ હૂણો અથવા એકથલાઈ તાનો સાથ મળતાં તેએ પાછાં ફરી, કરત જીતી 
લઈ (ઈ. સ. ૪૬૦-૪૮૦) ભારતમાં ધૂસી આવ્યા લાગે છે, ગુજ રોતે 
જુએ-જુએ 'તરીકે એળંખવામાં ખે વાંધા આડા આવે છે : પહેલે વાંધે 
ખૂતેનાં નામોમાં રહેલો બહોળા તફાવત, બીજે એ કે ગુજ રો ભારતવષમાં આવ્યા 


8જુ) ગુજરા (૪૫૭ 


«યારથી હમેશાં રહેલુ એમતું મહત્ત્વ બતાવે છે કે તેએ કાંતો હણે અથવા 
ત્તા ખઝરા એ ખેમાંથી કોઈ અગ્રગણ્ય જાતિના હોવા જેઈ એ. ખઝરોતો ઉલ્લેખ 
પ્રાચીન અભિલેખોમાં કેમ નથી એની સમજતી માટે કારણરૂપ એ હકીકત જણાવી 
શક!ય કે અભિલેખામાં એમનો ઉટલેખ મિહિરો અથવા મૈત્રકો તરીકે કરેલો! છે. 
અઝા 

ભાર્તમાંના ગુજ રોના પ્રાચીન ઇતિહાસમાં જે જણુવા મળ્યું છે તે એમના 
આગમનનો સમય પાંચમી સદીની છેલ્લી પચ્ચીસીમાં અથવા તો છઠ્ઠી સદીતી 
પહેલી પચ્ચીસીમાં (ઈ. સ. ૪૭૦-૫૨૦) દર્શાવે છે, અર્થાત્‌ ચુજરો એક મોટા 
શમૂહનોા ભાગ હતા, જેમાં જુગાત-જુઆન અથવા અવાર અને એકફ્લાઈ તે, 
હિઅતિલહો, યેતો અથવા સફેદ દસા અત્રિમ તત્ત્વો હતા. હવે પ્રશ્ન એ રહે 
છૈ કે હટી સદીની શરૂઆતમાં ગુજ'રોના ભારતમાં થયેલા આગમનને! જે ઇતિહાસ 
#નણુવા મળે છે તેતી સાથે કગાંસુધી મેળ મળે છે. “ખઝર' “નામ નીચે જણાવેલાં 
ફપોમાં દેખા દે છે-ચીનાએ માં કોસા, ર્શિયનોમાં ખ્વાલિસીઓ, બાયઝન્ટાઈ ને, માં 
ચોઝરો અથવા ચઝરે, આમેનિયનોમાં ખઝિરે અને અરખબોમાં ખોઝર અને 
“ખુર્લુપ' તથા “ખઝલજ'નાં બહ્વચનનાં રૂપ-બ'નેમાં. બીક્ન રૂપાંતર “ગુજ રા'ને 
વધુ મળતાં આવે છે. આ છે ગઝર, “ખઝર'' રૂપ અસોક્ના સમુદ્રની ઉત્તર તરકનુ' 
છે, 'ધિસર' -આ નામ યઠદીઓ બતેલા ખઝરા માટેનું' છે, અને 'ઘુસર 
કરોકેસસના લેસશ્િયતોમાં પ્રચલિત “ખઝર'નુ' રૂપ હોત્રથ અને “એત્સાયકલે પીડિયા 
િટાનિકા'માંના લેખક કલપ્રોથના મતને અતુસરીને માને છે કે એ સફેદ હણે 
જ છે. પાંચમી સદીના મધ્યમાં ભારતમાં આવેલા સર્ેદ ઠ્રણો કારગીઝર્ના 
મેદનેોમાંની ઉત્તરી વસાહતોામાંથી સમરક દ થઈ બલખ આવ્યા લાગે છે. ઓકસસની 
ખીણુમાં આ સફેદ હણોએ જુઆન-જુઆન લોકો જેઓએ તેઓની પહેલાં 
'ચચાસેક વર્ષે જક્સટીસ ઓળ'ગી હતી, તેઓને પકડી પાડયા લાગે છે. સફેદ ટૂણાએ 
ન્નેયુ કે જુઆન-જુઆન લેકે! વરહરન પ મા(ઈ. સ. ૪૨૦-૪૪૦) ખહેરામ ગેરરના 
વિજયેોને લીધે નિબ'ળ થઈ ગયા હતા, અને તેએએ એમને ઈરાન ઉપરની તાજી 
ચડાઈમાં લીધા લાગે છે. એતુ' પરિણામ એ આવ્યું કે એમના મહાન નેતા યુ 
-ચીને (સુખદાયકે) પાંચમી સદીના અતમાં સાસાનીઓને ખંડણી ભરવાની 
કરજ પાડી. ધરાન ઉપરના આધિપત્યમે લીધેજ યુ-ચીને પોતાના ચીની બિરુદ 
“સુલે-પુચિન' (સુખદાયક)નું ઈરાતી રૂપ “ખુશનવાઝ' અપનાવ્યુ' હતુ'. આમ છતાં 
એમતું બલ્ખમાં આવવું અતે ભારતમાં દાખલ ચવુ' એ ખે વચ્ચે એટલે ઓછે ગાળા 
--૩-૨૭ 


૪૧૮] મૈત્રક કાક અને અતુ-મૈત્રક કાળ [ પરરે.. 


રછે છે ક સમૂહનો આ વિશ્નાગ ઈરાનની અસર નીચે બહુ આવી ગયે1 હોય એવુ 
ભાગ્યેજ બને. આ પૂર્વના અથવા ઓક્સસતી ખોખુતા સટેદ દ્રતોને ચીનના લોકે: 
“શેતે' તરીકે ઓળખતા. “યેત' એ તેએના રાજયુલના નામ 'થેત-ઈ-લિ-તેા'તો. 
આર શભિક ભાગ છે. પશ્ચિમી પ્રક્નએએ એનું “હિઅતિલ&' અને 'એક્થલિત' રૂપાંતર. 
કયુ. આમે નિંયતે,, ઈરાનીએ અતે અરખોમાં “ખઝર' નામ કેટલીક વાર ઓકસસ- 
ખીણુના એફયલિતેો માટે વપરાતું હોવા છતાં, મુખ્યત્વે તો જે જકસરટીસની 
ઉત્તરે રહા અથવા કાર્પિયન સમુદ્રના પશ્રિમતટના માર્ગે ર્દાક્ષેણુમાં ફેલાયા તે 
સમૂહના વિભાગો માટે વપરાય છે. મહાન સફેદ ટૂલ આક્રમણુકારોના અભ્યુદયને' 
લગતા ભારતીય ઉત્લેખામાં “ખઝર' નામ દેખા દેતું નથી. ભારતીય લખાણોમાં 
આ આક્રમણ્‌કારોને ડ્રો તરરીકે અથવા મિહિશ એકલે કૅ મેરા તરીકે વખ્‌ વેલા 
છે. સફેદ ટ્ૂણોનુ' એક ઝુંડ ઓક્સસ પાર કરીને દક્ષિસે ભારતમાં દાખલ થયું એ 
નતણુતામાં આવ્યુ છે. ઠવે એ પ્રશ્ન રહે છે કે આ ઝુંડ, જેણે ભારત આવતા 
માર્ગમાં એદકસસ ઓળ ગી તે, ભારતમાં દાખલ થતાં પહછેલાં સફેદ દ્ણેો અયવા 
ખઝરોના ઈ બીન્ન સમહ સાથે નનેડાયેલું કે કેમ. ખઝરો અને સફેદ હણે એક જ 
છે એવુ' રવીકારતાં ફલિત થાય છે કે ખઝરેમાં ખે ભિન્ન તત્ત્તોનો સમાવેશ થતેો-સુ'દ૨ 
અથવા અક-ખઝર, બાયઝેન્ટાઈનના લેખકોના “અકત્ઝિરાઈ' અથવા “ખઝરાઈ” 
અને કાળા કૈ કારા-ખઝર. કારા-ખઝર બાંધી દરીતકઇ, કુરૂપ અને ઇન્ડિયન જેવા કાળા 
હતા. એ મેદાનતોના ઉગરિયિત ભ્રમણુકાર હતા, જે લસ્કરના સામાન્ય સિપાઈ એપ 
અનતા. સફેદ ખઝર અથવા સફેદ દ્રસા ગારી ચામડીના, કાળા વાળવાળા અને 
રખાવડા હતા, (નવમા અને દસમા સૈકામાં) શેેમની સ્રીએની બગદાદ અતે 
બાઇઝન્ટિયમમાં માંમ હતી. કલપ્રેથનેો મત જે પ્રમાણે “એન્સાયકલોપીડિયા 
બિટાનિક!'માંના લેખકે અપનાવેલે! છે તે પ્રમાણે સ્ેદ ખઝરે ઈસુતી પહેલાંના 
સમયથી કાસ્પિયનની આસપાસ વસતી ગોરી પ્રશ્નનું પ્રતિનિધિત્વ ધરાવતા હતા. 
સફેદ ડ્રણુ એફયલિતે,, સદ્ેદ ઉમરિયનો, સરોગોાનેો અને સફેદ બુલગરા તરીકે 
આ ગોરી નતિ યુરોષ અને પૂવ એશિયા વચ્ચેની કડીરૂપ હતી. તેએ તાર્તાર 
આક્ૅમણે!ઇના અગ્રેસર પણુ હતા. 


આ ગેરી પ્રશ્નમાંથી ઈસ્વી બીજ સદીના અ'તર્માં ખઝરોએ નામ કાઢયું. 
એરીની॥ મોઝીઝ (ઈ સ, ૪૫૦) પ્રમાણે ઈ. સ. ૧૭૮ અતે ૧૯૮તી વચ્ચે 
ખઝરોએ બઝિલિવનોતી સાથે ભળી જઈ આપે નિયનેઃ! ઉપર હુમલે। કર્યો અને 
માર ખાધે. આમે*નિયન લેખકો ઈ. સ. ૩૫૦ માં પશ્ચિમ કારિપયન પરતા 
દરબાંદ થઈ ને ખઝરચાએ ઈ સ. ૩૫૦માં કરેલા હુમલાનો ઉહ્લેખ કરે છે. ઈ. સ. 


૬જુ . ગુજરા [ ૪૫૬ 


કપક માં મહાન કૈનસ્ટન્ટાઈન(ઈઃ સ. ૩ર૦-૩૪૩)તા પુત્ર કૉન્સ્ટન્ટિઅસ અથવા 
લેોથનસે ખઝરેોતે અને અરખબોતે ઉત્તરપૂર્તમાંતા જુઆન-જુખાન અથવ! અવાર 
હુમલાખોર! સાથે તાજેતરમાં (ઈ. સ. ૩૫૦-૩૫૭) સ'ધિ કરનાર સાસાની સપેરર 
(ઈ. સ. ૩૦૯-૩૭૯) સાથે લઢાઈ કરવા એકઠ કર્યા, ચાર્‌ વર્ષ પછી (ઈ. સ. ૩૬૩) 
ખઝરોએ સત્રાટ જુલિયનને સાપે।ર સાથેના યુહ્માં મદદ કરી. રોમ સાથેના મૈત્રી- 
ભેડાયુ પછી થે!ડા વખતમાં પૂર્વા કાસ્પિયન મેદાનના ઉગરિયતે। અથવા કાળા દૂણે 
સત્તા ઉપર્‌ આવ્યા અને તેઓએ ખઝરાને એટલા એવચિ'તા ધમરેળી નાખ્યા ક્રે 
આમે"નિયનત લેખકો ઈ. સ. ૩૭૫ અને ૩૭૮ વચ્ચે દ્સોના આકમણુતી તોંધ 
લે છે. ખઝરે નમ્યા તે થોડાક સમય મત્ટે કાળા હૂણાને શાંતિપૂર્વક તાખે થયા. 
ઈસ. ૪૩૪ માં મહાન અઠ્વિલાતે ખબર પડી કે સખ્રાટ થીએાડૅઈસિયસ ખઝરેને 
કાળા ટ્રણોા ઉપર આક્રમણુ કરવા ઉત્તેજિત કરતે! હતો એટલે એણું ખઝરોને 
કચડવા માંડયા (ઈ. સ. ૪૪૮) અને એણે પોતાના જ્યેષ્ઠ પુત્રતે એમને રા” 
બનાવ્યો. ખઝરે પરની કાળા ડ્ણોતી પકડ ઈ. સ, ૪૫૪ માં અદ્િલાતું મૃત્યુ 
થતાં શિથિલ થઈ, દેખીતી રીતે કાળા હ્રશોનો અભ્યુદ્ય (ઈ. સ. 3૭૦-૪૫૦) 
જુખાન-જુઆન કરગીઝનાં મેદાતેમાંથી એફમલાઈતેો કે મેતો કારિપ્યનના 
ઉત્તરપૂ4વ તરફ શાથી દબાણુ લાવ્યા એતો ખુલાસો આપે છે, મદાન બહેરામ 
ગોર(ઈ. સ. ૪૨૦-૪૪૦)ના હાથે જુઆનત-જુઆનની હાર થઈ એનાથી આ 
દત્રાણુ ટેકામાં ફેરવાઈ ગયું. એક્થલાઈ તે। પાછા ફરતાં જુઆન-જુઆનતે મળ્યા 
અને એમની નેતાગીરી લઈ એમણે તેને ઈરાન ઉપર જીત મેળવવા માટે પાછા 
વાળ્યા. કાળા હ્રણુ વિજેતાઓની પાસેથી થયેલી એ જ પીછેહડે ઉત્તર-પશ્ચિમ 
કાસ્પિયનના ખઝરેોને જમીનમાગે' તકા જળમાર્ગે કાસ્પિયતના પશ્રિમ કિતારે 
દક્ષિયુ આમે'નિયા અને ઉત્તર્‌ મીડિયામાં હાંકી કાઢયા, ન્યાં તેખની એછામદ 
એણ દસમી સડી સુધી વરતી રહી, પાંચમી સદીના અતમાં તવાં આકમણુ રારૂ 
થયાં લાગે છે, કારણુ કે ઈ. સ. ૪૯૦ માં કોબદે ખઝરોતે હરાવી તેએને કાબૂમાં 
રાખવા માટે અમીદ આગળ એક રાહેર બ'ધાવ્યુ' એમ નોંધ મળે છે. લગભગ 
ખે વષ પછી (ઈ. સ. ૪૯૨? )કાબાદને સામ્યવાદી મઝદકને મદદ કરવાતા 
કારણુસર પરિનમાંથી હાંકી કાઢવામાં આવ્યે. ત્યારે એ હયતિલહોના આશ્રયે ગયે।. 
હવતિક્ષઠ દેખીતી રીતે પૂર્વના સફેદ ડ્રો છે, જેમની રાજધાની હેરતની ઉત્તરે 
લગભગ 9૦ માપ્લિ પર આવેલ ખદેમીઝ હતી. તેએની સહાયયી અને ખોરાસાનના 
લુસ્કરતી મદદથી કોબાદે એના ભાઈ જમસ્પને હરાવ્યો. આ વિગતે! બતાવે છે 
જ પાંચમી સદીના અ'તમાં સફેદ ટ્રણોના બે વિભાગ ઉત્તર ઈરાનમાં રિથર થયદ 


ઝર્‌૦)] સેત્રક કાલ અને અનુ-સમૈત્રક કાલ [પરિ. 


જતા આમાંતા એક હતા દક્ષિણુ આમેનતિયામાંના અમનતકં અને અઝર્રજનના 
'ખઝરો, કાકિપયન અથવા ખઝર સમુદ્ર ઉપર સત્તા ધરાવતા તબરી- 
(ઈ. સ. ૮૩૮-૯૨૨)ને! ખઝર દેશ હતો. ખીજ વસાહત હતી સફેદ ડ્ણોની, જે 
હિઅતિલહે ક મેતો તરીકે ઝોળખાતા તે જેમની રાજધાની હેરાતની ઉત્તરે આવેલી 
બકેત્રીડ હતી. અ લોકે! સફેદ ટૂણુ હતા. 


તેઓ પાંચમી સદીના મખ્ય પછી તરત જ ઓએઓકસસ ખીણુની દક્ષિણે 
અને પશ્ચિમે પસાર થયા હતા. હવે પ્રશ્ન એ રહે છે કે ખઝરે ધૈતો સાથે ભળી 
ગયેલા તે જત મેળવતા ભારતમાં સાથે આવેલા કે કેમ, આને! જવાબ એ છે કે તેએ! 
ભળી ગયા હતા જ. રોલિન્સતના મતવ્ય પ્રમાણે ઈ. સ. ૪૮૦ માં જ્યારે કુશાણાએ 
એટલે કે ખરી રીતે સફેદ ડ્ણોએ-નજેકે તેઆએ નિ:શ'ક કુશાણુ તત્તત આત્મસાત્‌ 
કયુ” હતું, તેએએ સાસાતી પેરોસીસ(ફીરાક ઈ સ. ૪૫૯-૪૮૪)તે મોટી 
લડાઈમાં હરાવ્યો ત્યારે તેઓએ દક્ષિણુપૂતપ ખૂણામાંતા અસ્તરાખાદથી માંડીને ઉત્તર- 
પક્ચિમનાં આવેલા અલ્બેનિયામાંના દરબાંદ સુધીના કફાસરિપિયનની સમગ્ર દાહ્િણુ સરહદ 
પર સત્તા સ્થાધી હતી, આની સાચે એક સદી પછીના બનાવોને લગતી તબરી 
(ઈ. સ, ૮૩૮-૯૨૨)ની વિગતો મળતી આવે છે. તબરી કહે છે : નૈશીરવાનના 
પુત્ર હોરગજદ (ઈ. સ. પઠદ-૫૯૦)નું રાન્યારોહણુ થતાં, અમનહ અને અઝરબેજન 
એટસે કે દક્ષિણુ આખે નિયા અને ઉત્તર મીડિયામાંથી આવેલા ખઝરો એની સામે થયા. 
આ હકીકત બતાવે છે કે દૂણોથી ડરેલા- ચોથી સદીના ખઝરે દક્ષિણુ આમેનિયા 
અને મીડિયામાંથી અણૃપડકારેલા રહયા હતા. આ પરથી ફલિત યાય છે કે નૌશીરવાને- 
(ઈ. સ.“૫૩૬-૫૭૯)ની દીવાલ (ઈ. સ. ૫૬૨), જેના અવશેષ દરખાંદની પાસે 
રહેલા છે તે, અહીં લાંબા વખતથી સ્થાયી થયેલા ખઝરોને રેડવા માટે નહિ, 
પણુ સફેદ દૂણો અને ખઝરે એ બનેને પીડનાર તુર્કાોને ખાળી રાખવા માટે બ'ધાઈ 
'ઉતી. સુમાહિતગાર અરબ લેખકે! ખઝરોને જ્યૉર્જ્યિન માનતા, જે મતને આજે 
પણુ અનુમોદન મળે છે, એ હકીકત પાંચમી સદીના અત ભાગમાં એમના 
મહાત રાન વખત ગે (ધ. સ. ૪6૯-૫૦૦) લશ્કર લઈ ને ભારતતષ ઉપર્‌ આક્રેમણુ 
ફયુ હેતુ, તે જ્યોર્ન્ટિયન અતુશ્રુતિને, દક્ષિયુ આમેનિયા અને મીડિયાના ખઝરોની 
પૂર્વાભિમુખ હિલચાલ વડે સમજવી શકે, નને એ સ'ભવિત હોય તા આ વાત 
વજદવાળી છે. ખરૅખર ક્લિત થાય છે કે પાંચમી સદીના અ'તભાગમાં ઉત્તરપશ્રિમં 
ભારતવષ ભમાં આવેલા એ મહાન યૂથમાં ત્રણુ મુખ્ય વિભાગોના સમાવેશ થતો 
હતો: જુઆન-જુઆન અથતવ્રા અવર અશ, વધારે અણુધડ અને ગોણુ 
તત્ત્ત અતે સફેદ ઠદ્રણ્ઞાના ખે વિભાગ પૂર્વ કાસ્પિયન કિનારા પરથી આવેલા 


કજુ] ગુજરા [#ર૧ 


એફથલાઈતે! અને પશ્ચિમ તથા દક્ષિણુપશ્ચિમ કાસ્પિયન કિનારા પરથી આવેલા 
ખઝરે।. સફેદ દૂણાની અ! દરેક ટુકડીમાં ગોરા અને કાળા વર્ગનો] સમાવેશ થાય *છે. 
મેવ અને હેરાત ટુકડીમાં આ બે વગ ઠ્ણો અતે કરા અર્થાત્‌ કાળા હણે 
તરીકે ઓળખાતા. દક્ષિણુ આમેનિયા અને ઉત્તર મીડિયાની ટુકડીમાં ખઝરેોના 
બે વગ'માં ભારતવષના બડ અથવા રાજપૂત અતે સાધારણુ કે હલકા વર્ગના ગુજ રે 
એ બે જાતિઓનુ' મૂળ રહેલુ હોય એમ લાગે છે, ઉત્તરપૂર્વ અને ઉત્તર- 
પશ્ચિમ વચ્ચેનો આ ભેદ જ આ સમૂહના આક્રમણના સહુથી વધુ નોધપાત્ર પરિ- 
ણામોમાંના એક પરિણામને! ખુલાસો કરી શકે છે. એતું પરિણામ એ છે કૅ ઉત્તર- 
પૂવ'માંતી શિવની પૂકા અતે અ શત: બહ્ખમાંતી અને ખાસ કરીતે વધારે તો 
ઈરાનમાંની મિહિર(સૂર્ય)ની પૂન્ન,-એ ખે વિશિષ્ટ પૂ'્ન આગળ ધપી, આ દેખાવડી 
અને બરછટ-એ બને જમાતોની નિશાની માર્વાડની કહેવત “હ્યુ જેસા સુદર” 
અને ગુજરાતની નિ'દાત્મક કહેવત “હદ્રણુની દાઢી જેવો પીળો અને ડી'ગણૂ'માં 
સચવાઈ છે. વળી કાખુલની ખાોષુ અને કાસ્મીર એ બનેમાં મળતાં હઠ્ઠી સદીનાં 
શ્રીક અને રમન સ્થાપત્યોમાં તેમજ કોસમસ(ઈ. સ. પર૫)ને જેમાં રસ પડેલે 
તે ડ્રણુની ટોળીમાં રહેલા ખ્િસ્તી તત્ત્ત માટે પણુ દજ્ષિયણુ આમે નિયા અને ઉત્તર 
મીડિયાના ખઝરે। જ જવાબદાર હશે. છેલ્લે, અ! ખેવડા ખાઝર અથવા સફેદ હૂણુ 
તત્તત પરધી સમ'નય છે કે એ મહાન સમૂકતા મડાન વિજયે! અતે પરાજયે 
નોંધતા ભારતીય આંભલેખો તેઓને હણે! અને મિહિર તરીકે કેવી રીતે 
ઉહ્કષેખ કરે છે. ૭ડ્ઠી સદીતા ઠ્શાનોા ઉલ્લેખ સડ્ેેદ દ્ણોતે લગતે! લાગે છે. 
મિહિરો એ માડિયામાંથી નવ! આવેલા સૂયપૂજક મેડે અથવા મેરે! લાગે 
છે. એમણે મીડિયાના મગ બાહ્મણાને ભારતવર્ષમાં આણ્યા. પળખમાં અને 
શાજપૂતાનામાં તેએતનું તામ “મફર' અથવા '“મહેર' ખઝર અથવા ગુજરતને 
માટે આદરદ્શક શ”દ રહેલ છે. એતા ભારતીય રૂપ “ગુજર' નાચે “ખઝર”ં 
હ્ટ્ી સદીના આવેલા મહાન સમૂડ માટે વપરાતું બધ થય લાગે છે. સ ભત્રત: ગએ 
નામધારી સૂયપૂજ્ક હતા એ કારણે “મિહિર શ'દ કે નિરૃદ વપસતું બંધ થયુ. 
ધીરે ધીરે જેમ જેમ અ! નવા આગ'તુકો રાજપૂતે અને ક્ષત્િયો તરીકે આળખાયા 
તેમ તેમ ઉપલી જમાતે[માં “ગુર્જર' નામ નાપસ'દ પડતું ગયું તે એને મુખ્યત્વે ખડી 
સદીના સફેદ ટણુ સમૂહના પ્મધ્યમ અને તીચલા વર્ગના પ્રેતિનિધિઓએ જ ચાલુ 
રા"્યુ' ને આજે પણુ એ તેએ. માં લગભગ સીમિત રહ્યું છે. 
ઇતિહાસ--નશાનીએ : ભારતના માગે 

ઉપર્‌ જેયુ' છે કે જ્યૉર્જિયામાં “ગુજ” અને 'કુજ' એ પૌરસ્ત્ય ૨ 
ગુજએઓની 4નતિના નામમાંથી વ્યુત્પન્ન થયાં છે, અસુલ ફ્રગે (ઈ, સ. ૧૨૪૭ 


_#33] મૈત્રક કાલ અને આતુ-મૈત્રક કાઉ [ પરિ. 


«આ નાલેને અંકે જ ધારે છે. પરતુ તટી “કર' અશ્રવા 'કરુસ'માંથી દર્શાવાતી 
“ધારે પ્રચલિત વ્યુત્પત્તિ વધુ સ'ભવિત લાગે છે, જેકે નદીએ જતિતે અને જાતિએ 
“શને નામ આપ્યું એ અસ'ભવિત નથી. જેતું તામ ખઝરોની નિશાનીશૂપ 
લાગે તેવું બીજુ” રથળ છે ખિવા, અરખોનુ” ખ્વારિઝમ, ગશિષ્ટ લેખકોનુ' ચોર- 
સિમિઆ, જે ઈરોાતીએને 'ગુર્માન' તરીકે અને અરખાને “જુજ'જ' તરીકે જણીતું 
તે જે હાલ આઘ કહયાક્ષરના લોપથી “ઉર્ગ જ' છે. દ' હેરબેલોતતા મંતવ્ય 
ગ્રમાણે અરખોગએ કાકિપિયનને જ્યૉજિટયન કહેલો તે આ 'ગુગજ' ને લીધે. પ્રશિષ્ટ 
રૂપ (ચોરરિમયા) નામતુ' કેઈ સ્થાનિક મૂળ દર્શાવતુ' લાગે છે, જેકે નોંધવુ' 
«ઈમે કે અરબ લેખકોએ ખઝરેને ખિવાની પડોશમાં મૂકથા છે અતે ખિવા 
પાસેનો સમૃદ્રકાંડો કારિપયત પર્તાં વેપારનાં સુખ્ય મથકે(માંતા એક છે. વળી, 
કારિપિયત1ા દક્ષણુપૂર્વ ખૂણામાં આવેશ અર્વાચીન અરતરાબાદ, જેતે અસોએ 
“ખઝરેતી ભૂમિ' પણુ કહ્યુ છે તે જે વેપારતુ કેદ્ર હતું તે, આદમી અને નવમી 
સદીતા અરમોને જુર્ક્વન કે દૂજોર્દન્નન તરીકે જાણીતું હતું. બન્ની ન્યોજ નતી 
ગ્રાચાંત નદી અને ગૂગ'તતું પાટનગર સરખાવો, જેવી નિશઃ'નીએ અસ્તરાબાદ 
પાસેતા ગુબઝ કઊસમાં રહી હતી, નામનુ” રૂપ તથા દેશની ભોગોલિક ન્થિતિ-એ 
ખ્‌તેમાં રહેલી અતુફૂળતા છતાં ખઝર્‌ અથવા ગુર્જર સાચેતો તામ-સંબધ 
અસ'ભ્રવિત લાગે છે. એનુ' મૂળ તે! લાગે છે ફારસીમાં તદી 'ગુજ” (કે વે. 
હિક'નિયામાંના “હિક 'તા ઝ દ મૂળા “૬ક'તે। અર્થ પણુ વરૂ યાય છે એ હરીકતથી આ 
જ્યુઃપત્તિને સમર્થન મળે છેં. ખઝર કે ગુજ'રતાં સૂચક તામોવાળે! ત્રીજે પ્રદેશ 
છે ગુર્જિસ્તાન, જે દેખાતી રીતે સફેદ ટૂશેના પાટતગર ખદેધિઝતી પડોશમાં છે નેં 
જેની હદ ઉત્તરે મે, પૂજે ગોર, દક્ષિશે ગઝતી અને પશ્ચિમે હેરાત સુધી હોવાતુ 
નિરૂપાયું' છે. ખુરદાદળક(ઈ. સ. ૮૨1૧)વી ખડળીની યાદીઓ બરદોધિઝ પછી 
ગાદજિસ્તાન દશાવે છે, આ તબરી(ઈ સ. ૮૩૮-૯૨૨)એ જણુવેલે ગ્રદેશ છે, 
ન્યાં એ નૌશિરવાન(ઈ. સ. ૫૩૭-૫૭૬)ને બદ્ખ તરફ જતો ને તુખરિસ્તાત, 
હિંઅતિલહ અને ગુજિ સ્તાનનો દેશ જીતતા જણુવે છે. એ હ્રુએન ત્ય ગ ઈ. સ. 
૬૩૦)તુ' જુઝગાતાં (હુ-શિ-કિધૈત) પણુ હોય, જેને નિ:શ'ક મુરઘાખની ખીણુની 
દલ્તિણુપૂવે મૂકેસુ' છે. 


અર્વાચીત નિશાની 'ઉજરિરતાન'માં રહી લાગે છે, જેમાં આઘ “ગ'નો લોપ 
થયે! છે. એ હઝારાની પશ્ચિમે અધદાબતી પાર આવેલુ છે. મેવ અને ખદ્ખની 
વચ્ચેના એક બીત્તે પ્રદેશ બારમી સદી(ઈ. સ, ૧૧૬)માં “જુઝજન' તરીકે 
એળખાયો લાગે છે. હેલમદતી વધુ દક્ષિણું ઘોનટનને સીરતાનના માર્ગ પર્‌ 


કજુ] ગુજરા ી [૪૨૩ 


ગુજરિસ્તાન અતે ગુજર-ઇ-ખશીં મન્યુ' છે. ત્રીજુ ગુજરિસ્તાન ગઝની પાસે છે. 
કાં તો આ અથવા તો! દેલમ"દ ગઝર હ્યુંએન તસ્ય ગ(ઈ. સ. ૬૪૦ તું 'હોસલે' 
“હોય, જેમાં ક'ઠચ લુપ્ત છે ને “ર'ને 'લ' થયો છે. બીજુ બાહુઈએઓ, જેમર્ના 
ટુકાં ”તડાં અસ્થિ, ચપટાં અ'ગ અને સખ્ત કામ અને ભારે આહાર્વાળી ત'દુરસ્તી 
કરા અથવા નીચલા વગના ખઝર સૂચવે છે, તેઓમાં મિ'ગલેર (નભે કે મિતે!), 
-નત્રીએ એક નણીતેો ગુર્જર પેટાવિભાગ, મેરવારી (મેરે!) અને મેટરાની 
(મેહિરે) તથા શ કાસ્પદ ગમનનાએ કે ગજરો છે. આ નામોની બીજ કેઈ 
સમજૂતી અપાઈ ન હોઈ, તેએ ભારતવર્ષમાં બમિયન થઈ ને અને સીસ્તાન 
અને અકઘાનિસ્તાન થર્ઈને-બને માગે- ખઝરો કે ગુજરાએ કરેલા ગમનના 
માગની નિશાતીઓરૂપે છે. આને ડો. બડ ક ઈક બિનસલામત આધાર)ને ટેકો મળ્મો 
“છે. એ કહે છે કે અદ્ધાનેોને યુરોપિયન પ્'્નએ સાથે જેડતી અતરાલ શાખા 
તે ખકરેની જતિ છે, જેએની સાથે સાતમી સદી દરમ્યાન ધણા યહૂદીઓ 
તથા ખ્િસ્તીઓ સ'લગ્ન હતા. આ સૂચવે છે કે હઝારે, જે હેલમ'દની પશ્રિમે, 
“ઉપલા સિ'ધુદેશમાં અને રાવલષિ'રીની ઉત્તરે નવમાં આવે છે ને જેના મૉંા 
લક્ષણુ અને પ્રકાર મૉંગોલ તરક્‌ રળે છે, તે કરા કે ઊતરતા ખઝરેના 
અવશેષ દરે. 


વેતેરાનીએદઃ : ભાદરરતમાં 


બાજપુરાણુના આધારે અલ્બીરૂની (ઈ. સ. ૧૦૪૦) પલ્લવ, શકેઃ, મલ્લ 
અતે ગુજ રોને ઉત્તરના તરીકે વર્ણવે છે. બોામ્મે ગેઝિટયરતા ત્રથ ૧, ભાગ ૧માં 
પ્રાચીન ચુર્જર્‌ પાટનગર ભીનમાોલના આપેલા જૃત્તાંતમાં જ્યાવેલેો ઝુજ રોના 
ભારતીય ૪ંતિહાસનાો સાર્‌ એવુ દશે છે કે ચુજરે! પ્રાયઃ ભારતવર્ષ માં લગભગ 
શાંચમી સદીના મપ્યમાં દાખલ થયા. ડો. ભગવાનલાલે પોતાના પ્રાચીન ગુજરાતના 
૪તિકાસમાં અપનાવેલો મત એવે! છે કે વલ્ષભીએ જે લગભગ ઈ. સ. ૪૯ન્માં 
૧% પરપ માં સત્તારૂહ થયા તે ગુર્જરે; હતા. આ મતને એમણે એ રાજવ'શના 
સ્થાપક ભટાક(ઈ સ. ૪૮૦)ના કુટુબ કે કુળના ઉટ્સેખના અભાવથી વલભીના 
રાજખોા અતે ભરૂચના ગુજ રો (ઈ સ. ૫૮૦-૮૬૮) વચ્ચે રહેલા મૈત્રીભર્યા 
સ ળ'ધોધી અને સાતમી તથા આડંમી સદીએ। દરમ્યાન કાઠિયાવાડના બીક રાળ્તઓ 
ચાપકુલતા મુજરો હતા એ હજછીકતથધી આધાર આપ્યો છે. પ ડિતની સમજૂતીના 
મળમાં ગ'ભીર મુશ્કેલી હતી, વલભીકુલના સ્થાપક શટાક (ઈ. સ. ૪૮૧)તું 
'વિશેષણુ, જેમાં એશું મૈત્રકોનાં મોટાં સૈન્યોતે હરાવી નામના મેળવ્યાનું નિરૂપાયુ' 


૪૨૪] સેત્રક કાલ અને અતુ-મૈત્રક કાલ [પાજિ, 


છે. 'જૈત્રક' અને “મિહિર' એક જ છે ને 'મિડિર' એ '“મેડ' “ક' “મેર'તું સ સ્કૃત 
શૂપ છે, તેથી એ ગુર્જર આક્રમણુકારોના એ જ સમૂહના એક ખીન્ન વિભાગને॥ 
સામનો કરવાથી કર્તિ પામે એમાં વિસેધ લાગતે।, ઠો, ભગવાનલાલને। ઇતિહાસ 
લખાયા પછી, ડો. હુદ્સે માહિતી બહાર પાડી છે, જે દર્શાવે છે કે વલભીએ 
મૈત્રકાના વિરોધી નહોતા, એટલું જ નહિ, પોતે જ શૈત્રકો હતા. આ પરથી 
ફલિત થાય છે કે ગેઠલેોતો અને ખી'્ન રાજપૂતો જે પોતાની ઉત્પત્તિ વલભીના 
બભાલાએ અથવ! વાળાઓમાંથી થઈ હોવાનું જણાવે છે તેએ! પણુ મિહિરે તે એથી 
ગુજરા હતા, કેમકે “મિહિર' એ સુજર માટેનું માતવાચક નામ છે. ગુજ રેનદ 
એ નામ નીચેનો સહુથી પ્રાચીન જ્ઞાત નિર્દેશ મગધના મહાન ત્રી હર્ષ (ઈ. સ.. 
૬૦૬-૬૪૧)તા પિતા પ્રભાકરવર્ધન વડે થયેલા તેઓના પરાજયને! છે. પ્રભાકર- 
વર્ધનના વિજયોની યાદીમાં સુરજ રોને સિ'ધતા રાન્‍્ન અને લાટોની અર્થાત્‌ મહીની 
દક્ષિણે આવેલા ઠાલના ગુજરાતના રાજખેોની વચ્ચે આપેલી સ્થિતિ સૂચવે જ 
કે એ સમયે ગજર્‌ વદુ' મથક દક્ષિણુ મારવાડમાં હતુ. ચીની યાત્રિક હ્યુએન ત્સ્ય'ગે 
ઈ.સ. ૬૪૦માં કરેલા, ગુજરા (કુ-ચે-લે।) જેમનું પાટનગર ભીનમાલ (પિ-લે- 
મો-લે)) છે તેઆ સમહ અતે વસ્તીવાળા દેશ પર રાજ્ય કરતા હતા તે એમને& 
રક જુવાન ક્ષત્રિય હતે એ વર્ણુન પરથી આ સ્પષ્ટ થાય છે, અભિલેખો 
એક દરે આડમી સદી ૬દરમ્યાત ભીનમાલના ગુર્જરની સત્તામાં બદિ દરાંવે છે,. 
તેએના મુલકોમાં છેવટે ખ'ગાળાના ભાગોને! સમાવેશ થાય. નવમો સદીમાં જુર્જ 
કે જુજ રાજાને અરબ હુમલાઓયથી ગ'ભીર રીતે સઠન કરવુ પડેલું હોવા 
છ૭ર્તા તેઓ ભારતીય રાજવશેોમાં મહત્્વતી દણજિએ ચોથા હતા. તેએ ના 
મુલકોમાં, અણુ ઝઇદઈ. સ, ૯૧૬)તા વિધાન અનુસાર, કનોજ દેશના ધણા 
ખરા ભાગના સમાવેશ યતે! હતે. 

ભીનમાલ હજ પાટનગર હતું, પરતુ ચાપ નામની પેટાળવતિ કે 
કબીલાના રાજ્નએએ ઘણાં મહત્ત્વનાં રાન્ય સ્થાપ્યાં હતાં. એમનું એકઃ 
સે!મનાથમાં હતું, ખીજુ વઢવાણુમાં અને આઠંમી સદીના અધ્યતા 
અરસામાં ત્રીજુ અણુહિલવાડમાં હતું. અણુકિલવાડ મુઈ ગુજરાતનું થોડા 
વખતમાં પાટનગર થવાનું હતુ. ૭ઠ્ઠી સદીના અત પહેલાંથી એક નાને! ગુજર- 
વશ ભરૂચમાં ચચો. એ આડમી સદીના આરભ સુધી ટકતો, એમાં ખાસ 
રસપ્રદ બાબત એ છે કે ૬૬ ત્રીજે (ઈ. સ. ૬૭૫-૪૦૦) બતાવે છે કે બાદાણુ 
નિયમોના પાલતથી વિદેશી “ાતિતો સભ્ય પણુ કેવી રીતે ક્ષત્રિય તરીકે અપનાવાઇ 
શકે અતે એની ઉત્પત્તિ પોરાષ્મિક પ્રસિદ્ધ પુરુષમાંથી કેવી રીતે પૂરી પાડી શકાય, 
એણે સય પૂન્ત તજ શિવપૂક્ત અ'ગીકાર કરી અને ક્ષત્રિય તરીકે સ્થાન પ્રાપ્ત 


9જુ] ગુજરા [ ૪૨૫ 


કયું”. એ પછી દ૬ ૩ જાએ અને એના અતુગામીએ એ પોતાતે ગુર્જરે! કહેવાનુ 
ખધ કયુ એ હકીકત વલભીના ક્ષત્રિય રાન્નઓ મિહિરોમાં કે ગુજ રોમાં. 
થથેલી પોતાની ઉત્પત્તિ કબૂલ કરવાને દેખીતો! અણુગમો દાખવતા એને દાખલે!. 
છે. ભાટા પ્રમાણે અણુહિલવાડતે ગુર્જરની શાખારૂપ ચાવડાએની કે ચાપો- 
(ઈ. સ. ૭૨૦-૯૫૬)ની સત્તા નીચે સત્તાના કૈ'દ્ર તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યુ છે,  - 
એમ હતાં એ નગર એકછામાં એછુ દસમી સદી સુધી ભીતમાલના ગુર્જ રોને 
તામે રહેલુ' જણાય છે. પ'તબમાંના મહાન ગુર્જર શાજય વશે ઈ. સ. ૮૯૦ 
પહેલાં કોઈ વિગતો મળી નથી, એ વષે" તેઓની સત્તા પડતીમાં હોવાનું જણાય : 
છે, કેમકે રાજ્તર ગિણી જણાવે છે કે ગુજર રા'ર અલખાન કે જે ઠઝકવીય 
કુલતો હોવાનું અને કાણુલના શાહીના તાબે હોવાનું કહેવાય છે, તેતે ટક્કદેશને! 
મહત્ત્તતે મુલક કાસ્મીરના શ કરવર્માને આપી દેવો પડવો હતો. અગિયારમી - 
સદીના આર ભમાં, આ ઉલ્લેખ પણુ પડતીની નિશાની દર્શાવે છે, એમ છતાં - 
શુજરે।ની સમસ્ત રાજપૂતાના પર પ્રેસરેલી વિસ્તૃત સત્તા અશ્બીરૂનીના એ વિધાન-_ 
(ઈ. સ. ૧૦૩૦)થી દર્શાવાય છે કે જયપુર્‌ પાસેનુ' નરાયન કે બરાનતું મોટુ 
વૈપારમથક તાજેતરના સમય સુધી ગુર્જર્‌ પાટતગર હતું' ને એતી પડતી 
થતાં ગુજ રાગે પોતાનું પાટનગર જહવટ(નતવરા ?)માં ખસેડયુ' હતુ. 
દરમ્યાન લીનમાલમાં પણુ ગુર્જર સત્તાની પડતી થતી હતી. લગભગ 
ઈ. સ. ૯૫૦ માં ૧૮,૦૦૦ ગુજરોના સમૂહે ભીનમાલ છોડયુ' તે જની મધ્ય 
એશિયાઈ ચીતે શક્ટામાં પ્રવાસ કરી, દક્ષિણુ માળવામાં તથા ઉત્તરપૂર્વ ખાનદેશમાં 
તાજી વસાહતો સ્થાપી. ચોલુડ્ય કે સોલ'કી કુળ જે ચાવડાએ ની જેમ ગુર્જર 
મૂળનું હતું તેતી સ્થાપના (ઈ.સ. €૬3) સાથે પારતગર ભીનમાલમાંધીં અણુહિલ- 
વાડમાં ગયું. ઈ. સ. ૯૯૦ માં ભીનમાલને। રાળ અણુ હેલવાડના મૂલરાજ સોલ કીના 
સામ'ત સાથી તરીકે દેખા દે છે. સસ પરિવર્ઝન ભીનમાલમાંથી સાંશરતા ચૌઢાણેતા, 
માળવાતાં પર્મારોના તેમજ અણુહિલવાડના સોલ કીના છૂટા પદવાતું 
પરિણામ હતુ. 

ગુજરા સબધી એક રસપ્રદ મુખ્ય મૃઠ્દો એ છે કે આખુ પર્વત 
પરના અગ્તિકુ'ડમાં પુનભતવ વડે રાજપૂત તરીકે ઊ'ચું' સ્થાન પામેલી અસિકુલ : 
ન્નતિએ તે કાં તો ગુજ્ટરી હતી અથવા મથન સમૂહના સભ્ય હતી ડે જેનું ગજરા 
એક તત્ત્વ હતા. ભરૂચના દર ૩ જતો! દાખલે, વલ્ષભોવ શન દૃપ્ટાંત અને જેમણે 
પોતાના મૂળ ગુર્જર કબીશા-નામતે “ચાપે।ત્કટ' અર્થાત્‌ જરા ધનુધરે માં સ સ્કૃતીન 
ફૂત ક્યું તે ચાપે! ચાવડા કે ચોરાની શાસક રાજપૂત ન્તતિમાં વિકસ્યા એ 
કિરસો અમિકુલ રાજપૂતો ગુર્જર સમૂકના છે એ સૂચનમાંથી તમામ મુરકેલી - 
દૂર કરે છે, 


૧૨૧] મૈત્રક કાલ અને અતુ-મૈત્રક કાલ [ પરે. 
વસ્તી 


૧૮૮૧ની વસ્તીગણૃતરી પ્રમાણે ગુજ રોની કુલ વસ્તી ૧,૧૬,૮૩૪ જે. 
વિગતો છે: ૫'*નબ 5૨૫૭, ૩૦૪; રાજપૂતાના ૪૦૨,૭૦૯; મષ્ય હિંદ ૩૭૭,૪૬૬; 
. વાયવ્ય પ્રાંત ૩૦૮,૯-૬; મુ'બઈ ૬૪,૬૦૬; મપ્ય પ્રાંત ૪૪,૨૮૯; અજમેર 
૩૨, વર્‌ાડ ૯૬૭: હેદરાબાદ ૫૬ર; બગાળા ૪૧. ખાસ કરીને પ'જનબર્મા 
ગુજર વસ્તીના મોઢા ભાગતે મૃસલમાતેો અને શીખા તરીકે લખા મોકલ્યા છે. 


્વેવેલપ?ત 


વાયવ્ય હિ'દતી વસ્તીમાં ગુજર તત્વને ચાર જથે।માં ગોઠવાય : (અ) ગજરા 
તરીકે ઓળખાતા વર્ગો, (ઉ) ચુજરેના ખાસ વર્ગો, (ક) ગુજર સમૂહતા હોવાનુ 
સ્વીકારેલા વિભ્રાગો અને (ડ$) જેનુ ચુજર્‌ મૂળા કાંતો ભૂલાઈ ગયું છે અથવા 
તતો છ્ુપાયેછુ છે તેવા વર્ન. 5 


(અ) ચુજરે! તરીકે એળખાતા વર્ગોનું વડું મશ્રક પ''તબમાં છે. (બ) 
-ચુકરોના ખાસ વર્ગોમાં બે છે : બડ (મડા) કે બીડ (પહાડી) ગુજરા અતે ભદ્દિ 
ગુજરા. પશ્ચિમ માર્વાડમાં ભટ્ટિઓ ગુજર હોવાનુ કહેવાય છે. પ'જાબમાં ભદિએ। 
“2 હોવાનુ' કહેવાય છે. (ક) ચુજરસમૂહના હોવાતું સ્વીકારતા વિભાગોમાં 
અસગ્ચિકુલે।, ભગરાવતે। (અજમેર), ચ દેલે! (મેવાડ-અલવર), ચારણે। (કચ્છ), ચાવડાએ। 
'કેચાપો, પૈચીએ (પકત ગુજરાત), જવલા કે ઝાવલા (પબ), કલહેૅણિયા 
«(પ'જબભ ગુજરાત), ખડવા (ગુજરાત કણુબીએ।), જરો (સિ'ધ ખત્રીએ।), કુસનેએ। 
[(સિ'ધુ-જમના), લાવા કે લોર (અજમેર), મેરે (અજમેર, પશ્ચિમ કાઠિયાવાડ 
-અતે મારવાડ), નાગરીએ (વાયવ્ય પ્રાંત) ને કાડીએઓ (અજમેર), રાજપૂતે!, હિ'ડોા 
'(બલૂચી) અને સિસેોદિયાએ (ગેહલેતેો). અશિકૂલતી ચાર જાતિએ તે છે ચોહાણુ, 
પરિડાર, પરમાર અને સોલ'ઈ. (ડ) લુપ્ત ગુક્ટરા જેતા કે ચુજરાત કણુબીઓ, 
મારવાડ એસવાળા અને રત્તાગિરિ કરહાડેએ!. 


-જાલિતપથ 


ગુજરતા શકૃઞાએ મડાત બાણાવળી ચાપે:કટોને તીર'દાજ ભાલમાં 
“પક્ષટારી નાખ્યા, ચુજ રો સ્શ્રાપત્યમાં ધરા! કાળા આપના એ મારવાડ તથા ઉત્તર 
ગુજરાતનાં ખ ડેરા પરથી સાબેત થાવ છે. સેતેકો તરીક ગુજર! રાજપૂતે! અને 
'્નિયોતો દરજજો પ્રાપ્ત કરી શક્યા હતા. ગુજરો(સફેદ ટ્ણે,નો ડદાને। 


"૩જુ] ગુજરા [૪૨૭ 


બઆહ્મસો તરીકે ખુદ્લો સ્વીકાર થમો હતે. એ નવા બાકાણુ શકસ્થાનનતા મત 
' હતા અથવા ગધારદેશના બાહ્મણુ હતા. સૂય પૂજનની પડતી થતાં મગા ભોજકે 
કે શેવકો થઈ ગયા. પેકકર્ણુતા પુષ્કર બાહમણી જે સ્વીકૃત બાહમણોમાં ગણાતા નથી 
તે ગુજર હોવા સંભવ છે. ગુજરાતમાં સહુથી ઉચા બાહો ગણુઃતા નાગરો 
વિદેશી હેવાતું મતાય છે. નાગર વાણિયાના અસ્તિત્વ પરથી મૂળ નાગર ગુજરોની 
નાગરી શાખાના હોવા સભ્રત્ર છે. ગુજર ઘણા ધામિક જત્તિતા હતા. પશ્ચિમ 
ભારતના જેનામાં ધમાંચાર્યો વાણિયાઓના એસવાળ વિભાગમાંથી લેવામાં આવે 
જે ને તેથી તેઓ ગુજર મૂળના છે, 


પાદઢીપ 


"8 સ્થળમ્ચાંદાને લઈને અહીંથી વિગત છોડી દેવામાં આવી છે ને માત્ર સાર તારવવાગાં 
“આવ્યો છે, 


પરિશિષ્ટ 4 


આનુશ્રુતિક વૃત્તાંતે 


પૈત્રકકાલ તથા અનુ-મૈત્રકકાલતી અનેક રાજકીય, ધામિક અને સાહિત્યિક 
જ્યક્તિએ વિશે કેટલીક અનુશ્રુતિઓ, ્ર'થર્થ થઈ છે, એતિહાસિક દષ્ટિખે એમાં 
પટલુક તથ્ય હશે તે કેટલુંક કલ્પિત હશે, તાપણું ૪તિઠઠાસનાં અન્વેષ્ણુ તથા 
સશોધન માટે ખે આનુશ્રુતિક સામત્રી તરીડે લક્ષમાં લેવા લાયક જરૂરે મણાય.. 


પ્રવસેન અને કલપસૂત્ર-વાચના 


વીર નિ. સ'. હટ૩(વિ. સ. ૫૨૩)માં ધ્રુવસેત રાજને પુત્રના મરણથી 
થયેલા શેકની સાંત્વના આપવા માટે આત દપુરમાં સભા સમક્ષ કલ્પસૃત્રતી વાચત!- 
કરવામાં આવી.પ એ પછી જ સઘ સમક્ષ કલ્પસૂત્રતી વાચતા શરૂ થઈ, જે” 
માજ સુધી ચાલુ છે. 


હાલાદિત્યતી ઉત્પત્તિ 


વલભીપુરતા ૨1જા શિલાદ્ત્ય( પ્રબળ'ધોમાં પ્રથોજેલી જેડેણી અનુસાર )તીઃ 
ઉત્પત્તિ વિશે આ પ્રકાર્‌ અનુથ્રુતિ 'નણુવા મળે છે : 

ખેડ નામક ગામમાં દેવાદિત્ય નામતા બાહાણુને સુભગા નામે અત્ય ત રૂપાળી 
વિધવા દીકરી હતી. એ સય દેવની ભક્ત હતી, એક દિવસે સૂર્યને અધ્ય આપતાં 
સૂય એનુ” તેજસ્વી રૂપ જેઈ એના ૫ર મોહિત થયો. એનાથી એ ગસવતી 
થઈ. માબાપે એતુ' આ કલ'ક છુપાવવા એતે વલભી નગરી પાસે મૂછ) દીધી. ત્યાં 
એણે એક પુત્રને જન્મ આપ્યો. એ મેટે! થતાં સરખો વયનાં બાળકે! સાથે ર્મતે.- 
હતો તયારે ખીજ બાઇકો એને “તખાપે' કહીને ચીડવતાં હતાં, આધી એજે 
માતાને પોતાના બાપ વિશે પૂછ્યુ. માતાએ લાચારી બતાવતાં એણે આપધાત 
કરવાનો વિચાર કથ, આપધાત માંટે ઉઘત થતાં મે” પ્રત્યક્ષ થઈ કહ્યું : “તું' મારો 
દીકરો છે. લે, આ કાંકરા, જે તતે કનડે તેતે મારીશ તો ઝો પશ્થર ખતી જ્ણો, પણુ. 


૪૨૮ 


આનુક્ષતિક વૃત્તાંતે!  દૃ૪શ૯ 


“નેરષરાધીને મારીશ તે! તને તુકસાન થશે.' આમ કહી એને એક આકાચવિહારી 
દિવ્ય ધોડે આપીને એ અદૃશ્ય થઈ ગથે. પછી તે। એ ક્રતડનારતે કાંકરા મારતે! 
અને એ પથ્થર બની જતો, આથી એનુ નામ “શિલાદિત્ય' પડયુ. એક દિવસે 
«યાંના રાન્નએ એતી પરીક્ષા કરવા એને સીડવ્યા ત્યારે એને મારી નાખી પોતે 
જ રા” ખની ખેડે, સે ગતે આપેલા દિવ્ય ધોડા ઉપર ખેસી રજ આકારા- 
ડવિઠ્ઠાર કર્યા કરતો. એ રીતે ફરતાં પરાક્રમથી ઘણા રાજ્નએ। એને એણે વક્ષ કર્યા. 
*ેન મુનિના સસગથી સમ્યક્ત્વ પ્રગડ થતાં એણે શકઝુંજ્યનો જર્ણોદ્વાર કર્યો.* 


સહ્લવર્દદિસૂરે 


એક વંખત શ્વેતાંબર જૈનો અને બૌદ્ધો વચ્ચે વલભીપુરમાં ચિલ્ાદિત્ય રાજા 
સમક્ષ ભારે વિવાદ થયે, એભાં શરત એવી કરવામાં અ]વી કે જે હારે તેણે આ 
રશ છોડી ચાલ્યા જવુ. શેતાંબર જેનાનો પરાજય થતાં તેએ એ દેશ છોડી ચાલ્યા 
ગયા. વિજ્યના મદમાં ખોદ્ધોએ તો ન્ેનોતું રાગુ'જય તીધ પણુ કબજે કરી લીધુ, 
«યાંના આદિતાથ્ર તીથષકરને બુઢ્રૂપે પૂજતા તેએ! ત્યાં રહેવા જાગ્યા. 


શિશ્ઞાદિત્ય રા“્નતો એક ભાણેજ્રઅ માત્ર મલ્લ નામે જેન સાધુ ત્યાં રહી ગથે 
જહતેો।. મલ્લ હતે! ક્ષત્રિય નતિતો, એટલે પરાજયનું વૅર લેવા એણે નિણુંય કર્યા. 
બઔદ્ધો પાસે ભણીને મહા વિદ્દાન થયો. એણે સરસ્વતીની સાધના કરી. ખૌદ્ધોને 
“રાવવા માટેનું વરદાન આપી સરસ્વતી દેવી અ'તહિત થઈ ગઈ. 


હવે એણે રાજાને સૂચના કરી ખૌદ્ધોને વાદ માટે લક્કાર્યા. ફરીથી વાદ 
માટે પહેલાં જેવી જ શર્ત કરવામાં આવી. વાદમાં મલ્લસાધુનો વિજય થયે 
ત્તેથી બોદ્ધોને એ દેશ છેડી ચાલ્યા જવું પડ્યુ” અને જૈન સાધુએ એ પ્રદેશમાં 
-આવી પહેલાંની માકક સ્થિર થયા. બોદ્દોને જતવાથી મલ્લ “વાદી” તર્રીકે પ્રસિદ્ધ 
થયા, ગુરુએ એમને સૂરિપદ આપ્યુ'.ર 


રાજાએ શઝુ'જ્ય પરના જિનાધીશ્ઞ શ્વેતાંબરેને સાંપી એની માત્રા કરી, 
વિ. સ. ૩૪૫ માં વલભી-ભ'ગ થવાને જણી મલ્લવાદી સપરિવ!ર પ'ચાસુરી 
-મયા.* પછી સ્ત'ભતક-તીર્થના ચિ'તાયક બન્‍યા. 


'શ્વનેશ્વરસૂરે 


ચ'્રગચ્છીય ધનેશ્વરસૂર્્‌્એ વિ. સ'. ૪૭૭ માં ખોદ લે।કોનો પરાભવ કરી 
“્રલભીપુર્ના શિલાદિત્યે રાજને જેત ખનાવી એની મારફત શગુ'જય તીય નો 


૪૨૦] મૈત્રક કાલ અને અનુ-ગૈત્રક કપ્લ *- [ પરિ:- 


ઉદ્દાર કરાગ્વો અતે એના રાજાના આગ્રહથી આ જ ધનેશ્રર્મ્‌રિએ 'રગુંજય-* 
માહા મ્ય' નામતે! થ'થ વલભીપુરમાં રચ્ચે।.૧ 


૨“ક કાફૂ અને વલમીલ'ગ 


મરૃમ'ટલતા પલ્લી ગામમાં કાફૂ અને પાતાક નામે બે ભાઈ રહેતા હતા.. 
નાતે! ભાઈ પાતાક થ્રીમ'ત હતે।. એતે ત્યાં મો.ટે જાઈ કાફ ને।કરી કરી પોતાતું 
ગુજરાન ચલાવતે!. ' 


એક દિવસ મધરાતે ભારે વરસાદ થયે! ત્યારે મજરીથી થાકીને ગાહ* 
નિદ્રામાં પડેલા કાફકૂને ઉઠાડી પાતાકે ઠપકો આપતાં કહ્યું : “આપણુ ખેતરના 
કષારાગાની પાળે! વરસાદથી તૂટી ગઈ છે ત્યારે તું અહી' નિશ્રિત થઈને વેરે: 
જ્ે?' આ ડપકાથી ખેદ પામી એ ઝટપટ કોદાળી ખશે નાખી ખેતરમાં ગયે... 
ત્યાં એણે બીત્ત માણુસોતે કામ કરતા ન્નેયા. એમને પૂઠ્તાં તેઓએ કહ્યું કે. 
“ઝમે તમારા ભાધના તોકરો છીએ,.' એણે એમને મજાકમાં પૂછ્યું : “માર. 
નોકરો ક્ષા છે ?' એમણે કહ્યું : “વલભીમાં છે.' 


કારૂ પોતતાતે સામાન માથે મૂકી વલભી ગયે. ત્યાં એ વલભીના કોટની-- 
ર્રાગે વસતા આભીરેની સમીપમાં ઝૂ'પડી ખાંધી રહેવા લાગ્યે!. એની મેલીવેલી - 
રીતભાત અને દેહની દુખલ દશાને લઈ તે એને શરવાડો “ક' નામથી" 
સમેોષવા લાગ્યા. 


યોગાનુયોગે એક કાર્ષ ટિક રૈતતતકથી સિદ્દરસની ભરેલી એક તૂ બડી લઈ ને” 
વલભી પાસેથી જતા હતે! ત્યારે એતે “કાકૂય તૂ'બડી' એવી આકાશ્ચવાણી . 
સ'ભળાઈ, કોઈ ને ખબર પટી જશે એવી બીકથી ૨કના ઘરમાં સ'તાડવ। યાપણુરૂપે - 
ગ તૂ'બડી આપી એ સોમેશ્વર પાટણુ તરક ગયે1. કાફૂએ તૂ'બડી એના રાંધણિયામાં 
શેક ચૂલા ઉપર ખી'ટીએ ભરાવી. રાંધતી વખતે ચૂલાના તાપથી તૂબડીને ર્સ- 
ઝગળવાં એતુ' એક ટીષુ' તપેલી ઉપર્‌ પડ્યુ, તાંબાની તપેલી સોનાની ખની : 
ગઈ. એ જેઈ કારૂતે નિર્ણય થયો કે તૂ'બડીમાં સિદ્દરસ છે. એનાથી એણે પુષ્કળ . 
સેતું બનાગ્યુ. પોતાનું” ધર આગમાં બાળી નાખી, નગરમાં મહેલ જેઝું મકાન: 
સણુાવી એ રહેવા લાગ્યો. 


એકદા એક ર્ખારણુ એને ત્યાં ઘી વેચવા માટે આવી. ઘી તોળતાં એને 
લાગ્યુ કે ગાડવામાંથી થી ખૂટતું તહોાતું. એણે ધાડવા નીચે, ઉઢાણી જેઈ, તે. 


૪થુ'] આનુશ્રતિક વૃત્તાંતેપ [ ૪૩૧% 


એને કૃષ્ણુચિત્રક કુડલિકા (ચૅત્રાવેલી) જણાઈ, એણે યુક્તિથી એ ચિત્રાવેલી 
એની પાસેથી લઈ ચિત્રક-સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી. 


વળી, ભાગ્યયોગષી એને સુવણુ"પુરુપસિદ્ધિ પણુ ગ્રાપ્ત થઈ. 


આમ ત્રણુ પ્રકારની દુપ્પ્રાપ વસ્તુએ પ્રાપ્ત યવાથી એને ત્યાં કરાડાનીઃ 
સ'પત્તિ ચઈ ગઈ, પણુ રવભાવે લે!ભી હોવાથી એ કેઈ પ્રકારનું દાન કે તીર્થાટન - 
કરી શકતા નહિ. ઊલટું, એણું એ લદ્દમીને સકલ વિશ્વની કાલરાત્રિરૂપે: 
દર્સાવી. 


મસ'ગ એવે બન્યો કે એ કાકૂની પુત્રી પાસે એક રત્નજડિત કાંસકી હતી : 
તે ત્યાંતા રા1્નની દીકરીની નજરે ચરી. રા'એ દીકરીની હઠ પૂરી કરવા એ- 
ક્રાંસરી કાકૂ પાસેથી બળજબરીથી પડાવી લીધી. ર 


પછી તે રાજાનું" ખેદાનમેદાન કરી નાખવાની દ્ેષસુદ્ધિધી કાકૂ મ્લેચ્છોનદ- 
શ્રુથકમાં ગયો. મ્લેચ્છ રા'ને કરોડ સોનેયાં આપી ધોડેસવાર લશ્કર સાથે વલભી 
ઉપર ચડાઈ કરવા પ્રેરષ્યા કરી પ્રયાણુ કરાવ્યુ, 


માર્ગે ખીશ્ત દિવસતા પરેહઢિયાના સમયે મ્લેચ્છ રાજનના એક છત્રધરેઃ 
એના સાથી સાથે વાત કરતાં કહ્યું : 'આવા મોટા ધોડેસવારોના માલિક એક - 
અજાણ્યા માણુસતી પ્રેરણાથી શિલાદિત્ય રા” ઉપર ચડાઈ કરે એમાં રાજને * 
કોઈ સારે સલાહ આપનારેમયે લાગતો નથી. આ ઠષ્ટીકત અધ'નિદ્રાધીન . 
રાન્તએ સાંભળી, વાતમાં તથ્ય લાગવાથી રા'એ પ્રયાણુ કરવામાં વિલ'બ કર્યો. . 


કાકૂતે આ વિદ્રસ તોષી છત્રધરની વાતની જાણુ થતાં એણુ એને પણુ પૈસા. 
આપી પોતાના પક્ષમાં લીધો. ત્રીજ! દિવસે એ જ છત્રધરેૅ પેલા સાથી સાથે 
વાત કરતાં જણાવ્યુ' કે “હવે તે રાજન સિંહની તર્‌ાપે આગળ વશે એમાં જ" 
એની શ્ઞોભા છે.' 


રાજાએ આ વાત સાંભળી ઉત્સાહભેર પ્રયાણુ આર ભ્યું. 


અહી વલભીમાં શ્રીચ%પ્રભુ સ્વામી, અ'બાદેવી અને ક્ષેત્રપાઇની મેતિમા- . 
એને અધિષ્ઠાયક દેવે આકાશમાગે” ઉડાડી સોમનાથ પાટણુના જિનાલયમાં પધ-- 
રાવી. એની સાથે આસો સુદિ પૂણુમાએ ર્થાધિરૂઢ મડાવીરની પ્રતિમાં અરૃષ્ટ 
શ્રકિતથી શ્રીમાલ(ભિત્નમાલ)ના ન્ત્નાલયમાં પહોંચી. બીજ ચમત્કારિક પ્રતિમાએ. 


“-૪૩૨ ] જત્રડ કાલ અને અતુ-જાંત્રક કાલ [ પરે. 


યથાયોગ્ય સ્થળાએ (કાસદ્રહમાં યુગાદિદેવ, હારીજમાં પાશ્રનાથ અને શગુ'જયમાં 
- વલભીતાથ) પહોંચતી થઈ ગઈ. 


વલભીમાં બિરાજમાન વર્ધમાનસરિ બહિભૂ'મિ ગયા ત્યારે એમણું એક 

| સ્રીતે રડતી નિહાળો પૂછ્યુ: “સુ'દરી | તું કોણુ છે? હે દેવીસમાન ! તું કેમ 

રડે છે ₹ હારે દેવીએ કહ્યું કે ' હ ભગવાન ! હું' વલભીને વિનાશ જેઈ રહી છુ. 

. અહી તમાર સાધુશ્ાને મળેલું પાણી પણુ લોહીરૂપે થઈ જશે, એટલે જ્યાં લોહી 
પાછું પાણી થઈ 7તય ત્યાં તમારા મુનિએઓને સ્થિર થવા જણાવે. 


મુનિઓ વલભીમાંથી ચાલ્યા ગયા અને મોટેરામાં સ્થિર થયા. 


મ્લેચ્છોનું' લશ્કર આવ પહોંચ્યું, કાફૂો શિલાદિત્યના મુખ્ય માણુસોને 
 ફ્ેડી ન્‌!ખ્યા. ચારે દિશામાં રણશી'ગાંના એવો! ભય'કર્‌ અવાજ થવા લાગ્યો કૈ 
શિલા દિત્યને દિવ્ય ધોડેો ગગનમાગે” ઊડીને ચાલ્યો ગમે. 


મ્સેગ્છ્ોએ સિલ્ાદિત્યેતે મારી નાખ્યો અને વલભીને કૂંરી લઈ ખેદાનમેદાન 
કરી નાખા મ્શેચ્ક રા” ચાલ્યો ગયે. 


વિક્રેમનાં ૩૭૫ વર્ષ વ્યતીત થતાં વલભીપુરનો ભ'ગ-નાશ થયે.“ 
વસભીભ ગ વિશે બીજી અતશ્રુતિઓ પણુ પ્રચલિત છે : 


વલભીના એક દર્દ બ્ાહ્ણુતે ત્યાં ગાધૃુતની જગ્યાએ /ખરમૂત્તે હોમ 
. અપાતાં નગરમાં યવન વ્ય'તરો પેસી ગયા તે પરિણામે યવન સેના વલભીમાં 
ી ધૂસી રા»ી.૫૦ 


છુ'ડીમધ્લ નામનો એક તપસ્વી સાધુ પોતાના શિષ્ય સાથે વલભી આવ્યે. 
. એણું નજીકના ચમારડી ગામ પાસેતા ઈશાવલ ડુંગરની તળેટીમાં નિવાસ કર્યો, 
રોષ્ય નગરમાં ભિક્ષા લેવા ગયો, એને ભિક્ષા મળી નહિ. છેવટે શિષ્યે જ'ગલનાં 
લાકડાં કાપી ભારી બનાવી વેચી અને બદલામાં આટો લીધે. એક મુ'ભારણેં 
- એના રોટલા ઘડી આપ્યાં. આ રીતે કેટલાય દિવસ વીતી ગયા. ડ્િષ્યતે ભારી 
“ઊચકતાં ઊ'ચકતાં માથે તાલ પડતી ન્નેઈ ગુરુએ શ્ઞિષ્યને કારણુ પૂછ્યુ. શિષ્યે 
' અધી હકીકત જણાવી. 


હવે ગરુ પોતે ભિક્ષા માગવા ગય!, પણુ ભ્િક્ષ મળી નહિ. છેવટે કુ ભારણેં 
“ભિક્ષા આપી, ગુરુતે વલભી અતે એના લેકે! ઉપર ઝગ્મે! ગડજો. 


* થુ] આાનુશ્રતિક જૃત્તાંતેક (૪૭૪ 


 શેમણે કુભારણુને ખચાવી લેવા ત્યાંથી ચાલ્યા જવા સૂચળ્યું ને જણાવ્યું 
કૈ “તારે ભાવનગર તરફ જવુ', પણુ પાઠા વળીને નેવું” નહિ.' કુભારષુને 
ડ્ુતૂડલં થયું તેથી એણે પાછળ ફરીને નજર નાખો, આથી એ પાષાણુની પૂતળી 
અંતની ગઈ, જે'રૂપાપરી નામથી પૂઃળવા લાગી. *_ 
આ તરફ સાધુએ પોતાના કમ'ડલુને ઉંષૂ' વાળી કહ્યું : “નગર 1 તુ' ઊ'ુ 
વળા નને તારો ધનમાલ ધ્રૂળ પી ન્તએ.' એમ કહેતાં જ વલભીનો નાશ 
શં ગથે.૫? 


શિક્ષુ શાંતિદેવ 


શાંતિદેવ સોરા*ટ્રતા કેઈ રાજવી] પુત્ર હતા. જુદી જુદી પરપરાએ! 
એમના પિતાનાં તામ જુરાં જુયાં નોંધે છે. કોઈ શીલ નામ આપે છે, તો ખીળ્ન 
કાઈ કલ્યાણુવર્મા નામ નોંધે છે ને ત્રી વળી મજુવર્મા નામ બતાવે છે. 
તેએ એમની માતાના આદેશથી બોહ્ધ ભિક્ષુ મજુવજ પાસે જવાને રાજપાટ 
જડી ચાલી નીકન્યા, શાંતિદેવ ગુરુ પાસે બાર વર્ષ સુધી ૨૯ અને એમના 
સનનો લાભ લીધે. ત્યાંથી તેએ નાલદા વિધાપી#માં ગયા ને બૌદ્ધ ભિક્ષુ 
અની ગયા, એમનું નામ શાંતિદેવ પાડવામાં આવ્યું. એમનું ખીજીુ' નામ ભસુકુ 
પણુ થતું. રાંતિદેવે શિક્ષાસમુચ્ચય, સૂત્રસમુમ્ચય અને ખેર્ધધિચર્યાવતાર નામે 
શ્ર"થ રચ્યા, 


જૂની બ'માળી ભાપ!માં ભુસુકૃતાં રચેલાં ચર્યામીત મળે જે. 

આ શાંતિદેવ સાતમા-આઠંમા સેકામાં થયા હોવાનુ વિઠ્દાનો માને છે.૧ ૨ 
જનરાજનેો. ન્સ અને એના વ'શારે 

આ વિશે “પ્રબધચિંતામણિ' માં આવે જકૃત્તાંત અપ્યો છે : 


ગુર્જરભૂમિ જ્યારે કાન્યપુખ્જતા રાશ્નએના અધિકાર નીચે હતી ત્યારે 
વહિયાર્‌ પ્રદેશમાં આવેલા પ'ચાસર ગામમાં જૈતાચાર્ય શીક્ગુણુસૂરિ*? એક ચૈત્યમાં 
નિવાસ કસ્ત! હતા, બહિભૂ'મિથી પાછાં ફરતાં એમણું ઝાડની ડાળીએ ખાંધેલી 
ઝોળીમાં સૂનેલા એેક ચાપવૃશી બાળકના ઉવરથી ખવોરના સમયે પણુ 
અણુખસતી છાયાને જેઈ ને બાળકના પ્રભાવ વિશે અતુમાત દોર્યું. ત્યાં જ 


૧₹/-૩-૨ર# 


૪૩૪] શૈત્રક કાલ અને કાનુ-મેત્રક કાલ $ ૫૬ 


બાળકને ઝોળમાં સુવડાવી જગલ યાંથી લાકડાં વીસુવા ગયેલી એની મા આવાં પહેંગી, 

લક્ષણો ઉપરા આચામે” નિ ય કરી એની માને કશ્ચું  'આ બાળક જત ધમને 
પ્રભાવક યગે.' આથી એમણે એ બાળકની અને એતી માતી આજવિકાતી વ્યવસ્પા- 
કરાવી એમગે એ બાળકને એેતી મા પાસેથી આચાય ની ભક્ત વારષતી નામની 
શેડા'ગી કાવિકાને ઉછેરવા આપ્યો. રન આ બાળકનું નામ “વતરાજ' પાડ્યુ. 


વનરાજ સાહ્‌ વર્ષનો થયો. એને જિનાલયમાં પૂજાની સામટીનો નાશ કરતા. 
ઉ'દરેથી રહ્ણુ કરવ!નું કામ સોંપવામાં અ.ગ્યું. વતશજ તા ઉડરોને દૈફાં માર 
મારી નાખતો એઝલે મુરુએે ઝેતે એમ કરવા ના પાડી હારે વજ 
'ઉ'દરોતે વશ કરવારો એને મારી નાખવઃ શિવ: બીજે ઉપાય નથા' એમ. 
ઝુરુને જણાવ્યુ. 

ઝેના આવા જવાબથી આચાર ત્યારે એની જન્મ ડલી જઇ તે! ર્ક્મે'ગ 
માલૂમ પડતો. “એ એક દિવસ રાન્ત રક એવો નસ્ય ડરી એ બાઇક ટર્ન 
સાન સોપી દીધા. હવે વનજ કેની ૨૫ સાથે દેઇ ભીદેની પ૧ રર્ઈન્ે 
પેતાના મઃમા સાજે ધાડ પાડવાના ધા કરવા લાગ્યો, 

વનરાજ કર નામના ગામમાં કોઈ વેપાર તા કરમી હોરી દવા પેઠે 
ક કનો હાથ દહીંના ફોઈ પોટમાં પડો, એટલે સ હી મેં ખાછું છે તેથ: એરી 


નં કરાય ઝમ વિચારી ચોલી જપ વગ્તુઝે! સાં મકા દઈ એ ગાલ્ગો ગયા, બાજે 

દેવ્સ એે કોષ્ડીની બહેન થ.દેવીએ એન મળે ચોરી કરત જેથા ફે:મ કે :મ, 
ષણ ગને બે:લ!ઃકો અને એક ભાઈના સ્તેડપા એને [ચોરી ન કે એ ૦) 
કપડાં અને જે.જ્ન આપી ઉપકૃત ડર્યા. વનરાજ કેન વચત આપ] હુ 


“ઉ મારે -રાન્યાભિમેક ચળે ત્યારે ધમ જેન એવી તારા હાથે ૨૯ 1લક 
કૅગ1વઃ૬:.' 

ગેવકદદા “ન” નામતો વણિક જંગલના માગેઈ પસાર ચઈ ચલો ૯૦ છરે 
ઝને ૦ લેડ]! મે વતરાઃ અને એના બે સહી એએ એને રોઈગો. નગ 
પાલ વાંચ તર હતં. એળે સામે રલ તણ લૂરારુગેતે જઇતે વધારાનાં 
મે તાર્‌ તાર નયા. એ જતઈ લૂરારુસઆએ તાર લગવ'નું કારે પૂ“ચુ, 
હે કકું: “તમે 7ણુ છે, તેથી બઇ તાં નકામાં છે. વનરજે કેન્ની- 
પરીક્ષ કરવ રેટ વચ્તુ વતધરાન ચચવ્યું. જના લ્ક્યકથા ક્તુિતા જઈ 
ઝો તે જણ હસત પાપી ગવા. વતરાજે પસન થઈ લગન અપવાંં હારે 
મરે! ર!જ્વજે,ષેડ થશે ત્યારે તને જ મદામાતય ળનાર્વ(સ' કહી શબન જવા દીચેા- 


જ શચુ'1 આતુશ્રુતિક જૃત્તાતેદ [ ૪૩૫ 


કાન્યદુબ્કના રાજે પેણતાની પુત્રી મહણિકાને ગુર્જરદેશ પહેરામણુ માં 
આપ્યો હતે, ઝેટલે ઝની ખંડણી ઉધગાવવા કાન્યકુબ્જ્યા પચોાળા આવ્યે! 
«તે! તેલે વનચાનના એક સાથીને દધરાણું વપ્ષતે સાથે ર્જેન:રા ગક્ષક તરીકે 
નીમ્યે(. પચાળી ૭ મદ્ના જ્‌ધાી 'સુજરાતમાંથી વસૂલાતના ૨૪ લઃખ દમ્મ 
અન અર ઇન્તર તેજલા ધોડા ઉધરાવીને પાછે કાન્યકુખ્જ તરક જ્ઈક્લ્રો ટતે। 
ત્યારે વનરાજ સોરાં'ટ્રના 'ધાટમાં એને મારી શોકડ રકમ અને વોય લૂટી 
લઈ પલાવન થઈ ગતે! રાન્નતી બીકથી એક વષ" સુધી એ ન ગકમાં છુપાઈ ને ર્લો. 


જ કે જ ક ઈ“ 
પૈસા અને તોડા મેળ,વી વનરાજે સૈત્ય તયાર કયું. પછી દેઇ તગર સ્‍થાપી 
કરીર્લ્યો 


પોતાને! રાજબાભિષેક કરવાનાં ઇરાદે વનરાજ નગરમોગ્વ ભૂશ્ની રોધ ક 
હતો, ત્યાં .પીપજુકા તળાવના પાળે નિરાંતે સૂતેલા રા|પ૬ નામના ભઉફરવદદન1 
પુત્ર અખૂહિલે વનરાજ્ને “શું જુએોા છો? ' એમ પૂછડું, તયારે વતરાજના સખ્ય 
સાથ ગે॥કધાના)ઝગે કહું: “અમે નગર વસાવવાને ધેડગ્ય રર છમતી શે ધમાં 
છાઝએ.' અછ્હ્લે “જ એ તમર સાથે મઃરુ નામ જઘ્વાભ્ાાં આવે તા ભામે 
બતાવવુ? ઝેમ કહીં «યાં સસલાએ ફૃતરાને જિવરચ્યો લતો તે પંલૂર્ટન1 ઝાડ 
ચથાસેના નમન થતાવી. 

સ દથ#ર ના વૈશાખ ર૬ ર્‌ નેસે સામવાઃ*ના રાજ [વસ લતા. સે દવસે 
અણહિલપુર નામ આપા નેત ભગત્રાથી નગર વસાવ્યું.૧કે એ પંલડીના ઝાડ 
પાસે વનરાજે પોતાના રાજમહેલ બંધાવ્યો. કાક્ર ગામથી ધાતાની ધશ બણેન 
શ્રદદેવીને તેડાવી, રાજયાલ્,પિકના મૃદ્તે એના હાથે રશાજતિસક કાવા પર 
વષષતી ઉ'મરૈ વનરાજ અણુદેલપૃર-1 ગ,દીએ ખે. પેલા જબ વણિરને 
કેલાવી પાતાનો મહાશાત્ય શિ ૧૬ પચારરે ગમ્થી પોતાતા ઉષ્ઠ:રી 
આચાર્ય શીલ ગૃણુસાને ભ્રકિ પૂરક નિમ'ત્રણુ આપી તેડાવ્યા અન રન ક.ઉ૯ ૨ 
સિ'હાસન ઉપર જેસાડી, સાત અગે જણા રાજ્ય વિન ત ભાલે અપણ્‌ ટરીં પૈ.તઃની 


નિ:રપૃડ આચામે રાજ્ય લેવાતી ના પાડી, આશા એમના ઉપદ!રના શ દદ 
પ"તાસરથી જિનપ્રતિમાં લાવા નગરમાં “પંચાસરા પાર્ધનાક' નામનર જ્તિઝેન્ય 
બંધાવ્યું અનત એ પૂજક તરીકે પે.તાની મૂરત પણુ ત્યાં ચલન ડરી. એણે 
૨!૦૫જૈલ પાસે કટેશરરદેવ'ત મદિર પણુ બતાવ્યું. પે,.ચીન સજ સેદેરમ ઈ) ચે. 
આસપાસના પ્રદેશમાંથી હજારે,.તની સ'ખ્યામાં જને. તો આવીને વરેલા. પ 


વનરાજે ઝાંભ્થી પોર્વાડ્વરીય બેપ'ફી ઝિત્નિપજે અગતેકપુર બોલ:ઃવી 
વશાવ્ધા. એણે નગરમાં ત્રકપઉ.સ્નિમદિર બંધાવ્યું. ઝેના પુત્ર લહર્ત વનરાજે 


૪૨૧] શૈત્રક કલ અને અતુન્મેત્રક કાણ * [ પફ્ટિ 


દ'ઠનાયક બતાવ્યો. એ જખરેો ધતુર્ધારી હતો અને અશ્રોનો તેમજ દાથીએને॥ 
પરીક્ષક પણુ હતે. એણે રાજાની 2'કશાળમાં [વત્તપટ સ્થાપિત કર્યા હતો. એણે 
વિષપ્યવાસિની દેવીને સ'ડરયક્ષમાં સ્થાપી હતી,?૬ 


વનરાજે પહ વર્ષ, ૨, માસ અને ૨૬ દ્વિસ રાજ્ય ભોગવ્યું. પછી ૧૦૪ 
વષ, ર. માસ અને ૨૧ દ્વિસતી ઉ'મરે એતુ' અવસાન થયુ. 


વનરાજ પછી એના પુત્ર ધોગશજનો સ. ૮૬૨ તા આયાઢ સુદિ ૩ ને 
ગુરુવારે અશ્વિની નક્ષત્રમાં સિ'હલગ્નમાં રાન્યાભિષેક થયે!. 


પોગરાજને ત્રણુ પુત્ર હતા, તેઓમાં ક્ષેમરાજ મોટો હતે. એના વિજે 
નોંધ મળે છે કે એક પરદેશી વહાણ પવનતા તોફાનથી બીજે કાંઠેથી સોમનાજ 
પાટ'ગુમાં આવી ચડયું. એ વહાણમાં ૧૦૦૦ તેજલા ધે!ડા, ૧૫૦ હાથી અને 
બજી વસ્તુમાં મળીને લાખે રૂપિયાની મિલકત હતી. એ જેઈ એને લૂ'ટી લેવાને 
જરારે ક્ષેમરાજે યોગરાજને વિનતી કરી કે “જે મહારાજ આત્તા આપે તો 
એ વહાણ અ્પણા દેશમાં થઈ ખીશ્ત મુલકમાં જ્ય એ પહેલાં ગએેને લૂટી 
લઈ એ.' રા'નએ એમ કરવા ના પાડી, 


પણુ ત્રણે કૃમારોએ “રા ધરડા હોવાથી વેલા થયા લાગે છે' એમ માની, 
પોતાના દેશની સરહદ ઉપર્‌ લશ્કર ગોડવી દઈ, ચોરતી માફક છુપાઈ ને વહાણુનો 
સમમ્ર માલ પડાવી લઈ પિતા સમક્ષ ધર્યા. રા'ન ગસ્સે થયે, પણુ મૂક રહી 
એમના કાયને આવકારન આપ્યો. તયારે લ્ેમરાજે પૂહ્યુ? “આ કામ સારું કયુ” 
કે નરસુ'?' રાળ કહ્યું: “જે સારું કામ કયું એમ ડહું તે ખીજાને લૂવાનું 
પાપ લાગે અને સારુ' કયુ” નથી એમ રહું તો તમતે ખેદ થાય એટલે તમારા 
કાર્ય માટે મે મોન ધારણુ કરવાનુ' પસદ કયું. મે તા પાડી એનું કાસ્મુ એ 
હતું કે બીજા રાજ્યોના રાજએ બધા રાળએનતાં રાજ્થેઃની પ્રશંસા કરે છે, 
«/વારે ગુજર્દેશમાં તો ચોરે રાજ્ય છે એમ કડી એની હસી કરે છે. આપણા 
«સસે। પણુ આ વાત પત્ર દારા જણાવે છે ત્યારે આપગા પૂરને માટે ભારે દુ:ખ 
થાય છે. આપણા પૂવ જેન' એ કલક દૂર થાય તો બીશ્ન રાજાની હરે. બર્મા 
આપણે પણુ રા“ ગણાઈ એ, પણુ તમે આપણા પૂવ'જેનું એ કલ'ક તાજુ ક્યું,” 

પછી તો રાશ્તએે આયુધશાળામાંથી ધનુષ મ માવી કૃમારેને કહ્યું: “તમારામાં 
જે બળાવાન હોય તે આ ધનુષ ચડાવે.' પણુ કોઈ કુમાર ચડવી ન રાકવો, 
શાજાબે રમત માત્રમાં ધનૃષ ચડાવી બતાવ્યું. પછી શાજનીતિનો પાર્ક 


૪થુ] અત્તુશ્રાતક વૃત્તાંતા * [૪૩૭ 


શીખવતાં કશ્યું : “કની આજ્તાના ભંગ થાય, નોકરોતી રજી બંધ થાય, અન 
પરતીની પથારી પતથી જુદી થાય એ શસ્ત્ર વિનાનતે! વધ કહેવાય છે. એટલે 
આવેો વ્ધ કરનાર પુસાને શી શિક્ષા કરવી ?' 
પછી તો રાશ્તએ ૧૨૦ વષની ઉમરે અનશન કરી ચિતામાં પ્રવેરા કર્મો. 
આ વોગરાજે અણુદિલપૂ*માં ભટટ રકા યોગીથર તું મદિર બધાવ્યું હતુ. 
ત્રોમરાજ પછી ક્ષમઃાજ, ભૂયડરાજ, વારસ, રતડાદિત્ત અન સામ'તાસ ઉ નામે 
રક યયા. તેએપઆ્એ સ. ૯૯૮ સુધા રાળ્ય ભોગવ્યું પ૯ 


“પુરાતનપ્રળ'ધસુસઉ'માં વનરાજ વરો આ પ્રકારે અનુશ્રુ તે જઅછુવા મળે છે : 


અબઆસણુ ગામમાં ચડ અને ચ!મું'ડ નામના બે ચાવડાવરી ભાછે 
ર્ટેતા હતા. એક વખતે કોઈ 1નેમ્ત્તિયાએ કહું કે 'ચામૃડતી પતાના ગમથા 
અવતરેમા પુત્રના હાધ ચડતું મૃત્યુ થર' આ હકાકતથી ચામુડે પાતા 
સગભાં પત્નાને ધરમાંથા કારી મક. ત્યથી અ પંચાસર ગામમાં જઈ રહવા 
લાગી. ત્યાં એણે અક બાળકન જન્મ આપ્યા અન એ બાઈ મહેનત-કજ્રી 
કર્ઃ,ને ગુજરાન કરવા લાગી. ર 


એક દિવસે શાલમણગમરિ ક્યારે ગામ બહાર ચચભૂમિએ ન્ય ઃલ્યા ષતા 
(યારે ઝાડના ડાળે બાધવા ઝોળીમાં સુવડાવેલા બ.ળકનાં શર્તક ઉષેર્થી અણુ- 
ખસતી છ;યા જેઈ એ વતલજ)ન પોતાના ચૈત્માં લડ આગવા. (આ પછીના 
શૃત્તત “પ્રવધચતામાંખ્‌' અવૃસાર છે./૨૦ 


ધધર્મારણ્ય' મ્ર'થમાં વનરાજના જન્મ અને એના વશત્તે [વિશે આ પ્રકારે 
અનૃશ્રુતિ જખયુવાં મળ છે : 


કેશલદેરવ.સી અરિવ'રાય એક ક્ષત્તા કરતે! કરતો ધર્મારહ્ય (મે દેરા) 
દેશમાં આવ્યા. બ્ાહ્મણાગે એન ત્યાંના ઇંદ્ર સરોવરના પ.વઝતા શળાવવાનુ 
કામ સોંપ્યું. એના બદતામાં થાઇગુ એન એના ડિવાંહ જેટલી રકમ અપપ1ા. 


હ્તા એ તળાવ નજક થામાતાના દરવા? પાસે આશ્રમ બાંધાને પોતાની 
પત્ની સાથૅ રહેવા લાગ્યો. ધાડા સમય ધાતતાં એની 'પત્તાએ સુભ નક્ષત્રમાં 
એક બાળકને જન્મ આપ્યા, જનુ નામ 'વનરાક' પાડવામાં આગ્યું. «યારે એ 
૧૩ મહિનાના થયા ત્યારે ચારોએે વતમાં ચરતી ગાયોને ચારી લાધ!, વાર ક્ષત્તા 


ચેરા સાથે લડતાં કરાયો. અતી પત્તી એના પાઠળ સતી થઈ, બને ર્વગે 


૪૩૮] ઝેત્રક ડાલ અને અનુ-મેત્રક કાક  પહ્રિ- 


ગ્યા. બાહબોએ એ બાળકતુ પેપગુ કયું. એ બાળક ધામે યામે યોવના--: 
"વસ્થામોં આવ્યો તે શશ્રો ધારું કરી ભમવા લાગ્યો. 


એક વખત તળાવે પાજી ભરવા આવેલી છાહાણુ સ્રીએના એણે ઘઢા- 
ફોડી તાખ્યા, એ નિર્‌કુશષણે €ન્‍મત્ત બતી ફર્યાં કરતો, કાઈન કહયું માનતેય ક્ટ 
બાદાગુઃએ એને ત્યાંથી કાઢી બૂક્યો. પછી તો એ છાધોને પ્રષટામ કરી ત્યાંયા 
નીકળી પડ્યો. નીકળતી વખતે ઝને શુભ શકતા થયાં. શકુનાતું રભ ફળ. 
સમજી ગે તાંવી ઉતઃવળે ચાકવા લાગો, તિંમિતસયાએાએ શકૃતાનું કળ 
“વનરાજ ર્‌ા' થશે' એવું જ્વ્યુઃવ્યું. ર 

ધમાંરહ્યધ। ઉત્તર દિશામાં ૧૦ ગાઉ દૂર ઉઃ7%ડ મેદા પાં સરન્વતી પ 
કિનારે એક ન્યશોધ રલ નાચે એગે અરન્નિ કાજ્ડુંઉી આંગ્ન ઉત્પન્ન કર્થા, એ 
અર્રાસુ-્ડાષ્ઠ અને જલપાત એ ઝોડનતી ડાળે લટકાવી શિરાર કરી ગુજરાન ન 


ઝેક દિવસે ગને એક મે!મિરીએ આવીને કરું : 'હે રાળ્ત ! ભિક્ષા આપ. 

એમે એને માંસ આપી સત્ષ્ટ કરી. એ મહલા નામની પેાગે શે એને આરર્વાદ 
આપતા કહું : “આ સ્ત્રાનની પૂઃત કરજે, જેથા તતે સ4 સિજ બળી રદ્શે. 
આમ કદી ગે અતર્ધાન ચ ગડ વતદાજ દિવસે ભમવા, શિકાર કગતો અને 
રાતે એ ઝાડ નીચે મૂર્હ *૮તો. માપે જતા લેકોને લૂશવાતેો ધા કરતો. ધીમે 


ધામે ૫૦ જેટલા જુવાતો એની સાથે આડ એતા સેવક બની 
રડેવા લાસ્યા, 


વનરાજ પરાકમી ધૈહ્ો ડતો. એળે સમર્વતી તરી॥ રમ'ગીવ કિતારે દક્ષિણ 
દિશામાં સ. દવ્ર્ના પ કે. ૩ ને શનિવાર્‌ પાટ'ગુ નગર વસાવવાન 
ખાતમુડ્દ ક્યું, એનડર વીતે ધીયે વિવેવ જ.ડેતા બતવે અતે ધઃ-પાન્યધી 
પારે બત] ગયું. રાન જ ગે દુષ્ટોતે દડ દેતે, સાધુ પુરુષાતન પલ 
કરતે, હાલે! તેય જ ગાયે હિત કરનારે એે ચાવડવરતું કાણુ હનો. 

આ વશમાં પછી યોમરાજ, સતાદિત્, વીરસિંહ, છેથ્રાજ, ચામડ, 
હધડ અતે જુવડ નામે રાશ થયા.૨$ 

કષ્યા% નામના ભાલણે સ્થેલી 'તતમાલા'મંંથી આ પ્રફારેં અનુ શ્રુતિ 
નાણુવા મળે છે : 


સતત ૭પષર ઈ. સ. (૬૯૬)માં કદ્વાકુ નગરમાં સોલી વગને જાડ 
શાન્ત રાજ્ય કરતો હતો. એતી પસે ૫$ પરકયા વેદ્દા હતા, આમાં શિંહેર 


થુ] અદનુકાતિક જત્તાંત્તે [૪૯ 


“સુખ્ય હતે. આ યોદ્ધાગાએ ચારે બઃજુન્યં રાર્ય કબજે લઝ ભુવડની સખે 
વધારી દઈ એની આણું વતાંવી હતી. ૨ ચુજરાતને રામન જીતવો બાક «તો, 


એ સમયે ગુજરાતના પંચાસર નગરમાં ચાવડાવ' રી જવરિખરી રાળ રાનત્ય 
“કરતે! હતો. એના રીતુ નામ રપસદરઃ «તું' જય શખ? બળવાન અને ઝુંદેમાત 


ક 


કતો. ગેનો ભડાર અખૂટ હતે!. એની ફેઈન્ત પની અગણિત «તી. 


એર વખત ભુવડ રાજદરબાર ભરતે ખેરે દતો તારે ખાં ઝેક પરદેલી 
કવિ આવ્યો. એજે કવિત્રા ત્ય બતાવ રાઈને ખગ કર્ચા. ભૂવડે ઝે.ને મૃસ્‍્ચવાન 
'સરપાવ 'ખાપ્યો. પછી એક વિનું નાગ અને એના નિવાસસ્જળ વિશે રાન્નએ પૂછ્યુ, 


“મારું નામ રાકર, પૃથ્દીના ઉતમોત્તમ અને રસાળ એવા સઈ.“ પ્રદેમજી 
આવુ *. હુ પચાસરેનો રહેગામી છુ. #યાં જયરિખરી નામે ત્ાવડો રાશ 
ક્ાજ્ય કરે છે. એ રાઇન્યમાં લષ્ી અને સરસ્વતી બને નિવઃય કરે છે. એની 
ર૨ા'ગી ફપસુદરીતો ભાડ સસપાલ મહાપગાફમી યોક છે. જય સખરી અગે સ-પાલ 


“એ બને સાથે હોય તો ઈદાસન ઉપરથી ઇદ્તે પણુ ઉડાડી શકે એવા એ બને 
શર્બ,રે છે. ત્યંધી હું દિગ્વિજય કરવા નીકળ્યો છુ .' 


ક 


«૧૬ ર'ગે મુજગતનાં વષ્)ાગૃ સાંભળી, એને ટાથ બતાવી કબજે કરવાને 
«ટ અ ક. સ મ રા ળે 
તેય કર્જા. લુલડે પોતાના વીર મે!ડાએ પાસેધી ગુજ્સત વિશે માહિરી મેળવી 
અને મેના ઉપર ચડાઈ કરવા લશ્કરને સર્ત્જ થવા આદેશ આપ્યે!. 


કાવે શકર પચાસર આવી ચલત જયશિખરીવે ભૂવડની બધી વાત કહી. 

ક 171 તેં નિ દ દ 7” *ઃ શ મે ન 5 “ચ।--22 ર 
₹તય.રાખા 2 તા વડાની તક મળવા'ધ આન દ થયા. ભુવડનાસ્-ક પ 4!ઝરશી દ્ર 
“છ મ.ઝંધ ઉપરે પડાવ નાખ્યો. ભરે ન્ય ેખરીને લડાઈ માટે અડહવાન કયુ”, 


એજ વષ્તે સરપાલે શત્રુની ગેના ઉપર હુમલે। કરી એતા સૈન્યના કેશલાધે 
શેોદ્દાએને માળ નાખ્યા. હાર થવાના સમાથારથી ભુવડ મિદિગ્તી છોવણીર્મા 
આજ્વે! અડ એજે તામી જતા સૈ-્યતે હિ'મત આપી. પછી તે. ભુવડનુ' સૈન્ય બેવડા 
ઉત્સ!કથી પ'ચાસર્ના સીમાડે આવી પરેચ્યું. જ્યરિખરીએ પચાસરના દરવાત્ન 
અધ ડર!વ્યા ત્યારે ભુવડે નમરને વેરે ઘ્‌ાહ્યો. 


રણી ડૂપઝું દ રીને યુદ્ની ખબર પડી ઝટવે એલે રાતને કહ્યું કે શકત 
ગ્ારાં થમાં નથી સાટે તમે રણુમ માબમાં જશ નહિ; પણુ જ્વરિખરી તે ક્ષતિય 


૪૪૦] મૈત્રક દાલ શને અનુ-સેત્રક ઠા દ પશ. 


બચ્ચે! હતે, એણું યુદ્ધમાં ઝંપલાવ્યું, બને તરફના યોહાઓએ શોય ભર્યા દાવ 
અજમાવ્યા. જયશિખરીતા ધણા સુભટ યુદ્ધમાં ખપી ગયા, ત્યારે એણે ગભવતી 
રૂપસુદરીને નિઉ'વ સ્થાનમાં લઈ જવા સુરપાલને વીનવ્યા, જયશિખરી એકલે 
હાથે વીરતાથી ઝઝૂમ્યો. આખરે ગનું મસ્તક કપાઈ ગયુ, એના લશ્કર તાસ્ભાગ 
કરી, ને ભુવડે પચાસરને કબત્ને લાધે. 


આ તરફ સૂરપાશ એની બહેનને નિર્ભય સ્થળમાં મૂક પ'ચાસર આવ્યે, પણુ 
જયશિખરીનતા મરણુતા સમાયા: સાંજળી વાલે મોએ પ.છે વળ્યો. ખણ્નને શોધી, 
પણુ એ મળી ર્નાહે. આમ ખેવડી નિરારાથી એ ગિર્નાર્તા ઉપરકે।ટમાં જઈ 
અહણુપણું રહેવા લાગ્યો. 


રૂપસુદરીને એક ભીલડીએ -પોતાની ઝૂંપડીમાં આશરે આપ્યો તે સ. 
છ૫ર ના વૈશાખ સુદિ ૧૫ ને દિવસે સૂર્યોદય વેળાએ ર્પસુદરીઝે એક તેજસ્વી 
બાળક(વનરાજ)ને જન્મ આપ્યો (આ પછાનેઃ જત્તાત 'પ્રબધનિતામણુ” 
અવુસાર્‌ છે,)૨૨ 


વીરરરે 


ભિ-તમાર્લનિવાસી શ્રોમ'ત શેઠ શ્િવનાગના પુત્ર વીર્સૂરિ વિર “પ્રભાવક- 
ચાડેત'માંથી અ; પ્રફ.રે અનવૃથુતિ જવ: મળે છે : 


[ભન્નમાલ નગરના નિવ રી કેહટિધ્વજ શિવનાગ અને કમની પતી પૂર્‌ લતાને 
વીર નામે પુત્ર હતો. રેં એન યોગ્ય ઉમરે સાત ડન્યાએ સાથ પરણાવ્યેડ 
હતે. એ નઃનપષથી જ ધમપરાયણુ અને સસાર તરફ ઉદ.સીત ૬ત્તિના હતે. 
સાચાર્ના મ દિર્ની મહાવીર પ્રતિમા ઉપર અને ઊડી શ્રહાભાકેત હતા. પિતાના 
મરણુ પછી પવના દિવસામાં એ સાચો: ની યાત્રા અવશ્વ કસ્‍તો. માતાના 
ભરણુ પછાં તો એત્ું મત સસાઃથીં [વસુખ બની જતાં પોતની રાતે પનાએને 
એકેક ડરેડની સંપત્તિ આપંતે બાક.તું' ધન સૃમાગ વાપરી, પગ્ચ્હિતયાગી 
તરીકે ગહસ્થવેશે સાંચોરમાં જઈ ભગવાનની આરાધના કરવા લાગ્યો. 


સાયકાળ સમથે એ ગામ બહાર કામે! સુગ માટે ગયા ત્યારે પરલોકનુ” 
શાધન કરવાની ભાવનાથી મથુરાથી શત્ર'જ્ય તાથે" જવા વિહાર કરતા વિમલ- 
ગણુ નામના સાધુ એને મળ્યા. ઝમણે કહું : “તારી યોગ્યતા સમજી હુ" તને 
“અગવિદયા' શીખવવા ઇગ્છું છું એ વિવાથી તું પ્રભાવક બનીશ. વાર એમને 


૧૪૪૧] અતુ ત્િડ વૃત્તાંત (૪ થુ' 


પોતાને ઉષાત્રયે લઈ ગયે અતેં વિમલગણિકેો '“અ'ગવેઘા'ને! સવ આમ્તાય 
એને બતાવી દીધા. વળી, થરાદ-॥ જિનમ દિરેનાં શુકનાસમાં રજેલું' 'અગવિ દા'નુ: 
પુસ્તક વાંચી લેવાના ભલાભજણુ કરી. ગણુગે વારતા ઇચ્છાથી એને દીક્ષા આપી, 
ગુરુ ત્રણુ દિવસ ત્યાં રહીત રાગુ ય તરફ વિહાર કરી ગયા. ત્યાં એમણે - 
અનતશનપૂવક દેહત્યાગ કર્ચા, 

વીર મુનિ સાંચાર્થઃ થરાદ આવ્યા. શ્રાવકો દારા એમણે પુસ્તક પ્રાપ્ત 
હરીને “અ ગવિદ્યા'. શાણી લીધા. તેઃા મહાશક્તિશાળી તષસ્વા તરીકે” 
પ્રસિદ્ધિ પામ્યા. 


વીર મુનિ થરાદધી વિઠાર કરીને પાટ'ગૃ તરફ જતાં વચચે (્થિરા (થરા) 
ગામ્‌ આવ્યા. ત્યાં વલબભીનાથધ કે 1વિરૂપાનાથ વ્વતરનું સ્થાન હતું ત્યાં જ 
શતવાસો રહા. એ ધાત# 1વેરૂપાનાથને શાંત કરી હિંસા ન કરવાની પ્રાંતિજ 
કરાવા. એ માટે ચામુંડરાજ રાશળતની સ્હીવાળું” આત્તાપત્ર મેળવ્યું, વિરૂપાનાશે 
વારગાંણુની આવી શાક્લયી પ્રસન્ત થઈન કલુ : 'પૂવપદેશામં આવેલી ડક્કપુરી- 
(ડાકાર/માં ભૌમેશર્‌ મહાદેવનું મેં લિમ ફેાડ્યું હતું તેજ આજે પૂશ્તય છે. 
મશાબોાધતગરમાં પ૦૦ બોહ વિકારના મેં નાશ કર્યાં છે. મકકાલ મારાથી 
ડરે છે. સે;.સનાથને જતવા છું નીકળ્યા, પહ એળગે મારી પાસે વચન લઈ 
મતે અહીં થટ કર્યા છે, થી આ ગામની નમ ર્થિચ (થરા) પચ્ચું છે. 
સપણ છે 2 મારી ્શાક્ત સાને દેઈ ઊંભું' રહાં રાક્યું તથી. પણુ તમારી ચાગળ 
મારું કઈ ચાલી શકું નથી. એ જ આપતા વિશેવતા છે. આજ્યા હુ આપને 
સે4ક છું.' 

આ રીતે વાદગાંહુ વિરૂપાનાધતા ઉદ્દાર કરી પાટણુ ગયા, ત્યાં વધ માતમ રિ 
આચાનગે એમને ચારા આપી,૨૨ 1વેરૂવાનાથી. મદડથી એ અષ્ાાષદની 
યાત્રા કરીતે તાંથી વ્વ અહ્તના દાણા લઈ આવ્યા, કહેવાય છે કે તુકો એ 
પાડણુના શગ કર્યા ત્યાંરુવી અ અહાત એમન ઉપાશ્રયમાં પૂશ્નતા હતા. 


# 
| 


ચામુ'દર!જની રાણીકાન કે.ઈ ગાધાથી પુત થતો નહોતો તેથી વીર 
મતોખે વીરક રે પસેથી મતરેસે વાસકષેપ અપાગ્યા, જેના વડે સ્તાત કરવાથી 
ગભંસ્રાવતો દોવ દૂર થયો. પરિશઞામે ચ,મુ રાજને ત્યાં વસ્સભરાજ વગેરે 
પુત્ર થયા. 

વીરસુરિએ ન્યારે આખુ તરફ વિહાર કર્યો ત્યારે તેરો ઉબરગમી ગામર્માં 
આવ્યુ!. ત્યાં સાયકાળે ગામ બહાર સ્મશાન'ાં ધ્યાન માટે જઈ રહ્યા હતા ત્યારે 


5૪૪૨] ઝેત્રક કાલ અને અનુ-મેત્રક કાલ [ પરિ... 
એમને પરમાર્વ શય રુદ્ર નામનો રાજપુત્ર મળ્યો. એણે સ્મશાનમાં થતા ઉષદ્રવોને॥ 
ખ્યાલ આપ્યો, પરતુ વીર્સૂરિ તો ઉષદ્વવાળાં રયળા જ પસદ કરતા હતા. 
મોગાનુયોગ ઝે ગે જ દિવસે એ રાજપૃત્ર રુદન કોઈ કે ભેટ મોકલેલાં નત'જકળમા 
કીડા જેતા વૈરાગ્ય ઊપરયું ને ગે વોર ગ્સુરે પાસે દીક્ષા લાંધી, એ પાકથી 
. ચરે નામથા એમના પદધર તરફે ખ્યાતિ પામ્યા, 


વીરમૂરિનો જન્મ વિ. સ. ૯ક૮ માં, એમની દીહ્યા વિ. સ. ૯૮૦ માં અને 
એમતેો સ્વગવાસ વિ. સ. ૯ટ૧ માં ધયે।,૨? 


“ સાધ ડિ 
બ્રમાલાનવાસી કવ માધ વિશે આ ગ્કારે અન્કુતિ #નણુવા મળે છે : 


શ્રીમાલનિવ!સી વમલાત રાઇના મતી સયભદેવ- પુત્ર દતતને માથ 
નામે પૃત્ર હતે, માધના જન્મ વખતે પિડાએ જતક ટરાવ્યું હતું તેમાં ૮૪ 
વષનું આયૃપ પૂરું ચતાં પગતા સે!?થી મૃત્યુ થશે અવે ફળાદેશ હતો. 


દત્ત થેષ્ઠી પાસે પૃષ્ક॥ પૈસે! વતો એટલે એક માણસનુ ૧૯૦ વર્ષનું 
અઆવૃપ્‌ માની ઝના ૩૬,૬૦૦ દિવગેઃતી ગખૃવરી એ નાજુાથીં ભરેડા ૩૬,૮૦૦ 


હાર્‌ કરાવીને દગ બેધએ પુત માટે લડારમાં રાખ્યાં હતા, જધી ખૂબ ખર્ચ 
કરે તેપણ પુચનેડ સીખપૂર્તડ નિર્વાડ થર્ક શકે. 


માઘ મટ બનીતે અબ્યામ કથ્વા લાગ્યો, કાવ્યો રચીને એ વિનાને 
' ખનાવતે! રેરેતો, વિદાન (પેતા ય્્તે કહેતા : 'તું જે કાવ્યો રચે છે તે પૂવ” 
“કાવિમોના સોમા ભાગે ખ્ણુ સમર્થ નીવડે ગેવાં નથી.” 


માવે (રશુ'ાલવધ' નામે કા'યશ્થ રચી ચૂલા ઉપરની ખબ: જુગે છાતી 

રીતે મકી ર૪૬. એ દુમાડાવાળ જછીરમાય પૃસ્‍્ત્ક દે:ઈઈ વખતે ગેણે [તાને 

બતાવ્યું, [િતાએ વાચાને કાથું બુણુ'વતાં કથં : “વત્સ ! ક!બ્યો તો આવાં રચ.વાં 

જેઈ એ'. છેણે પૂછ્યું : “પિતા | શું આ પૂસ્તક ભત્વ છે ?' વિતાએ કહ્યું : “એમાં 

કહેવા જેવુ જ ગુ' છે?' માધે ક કશું : 'પિ॥ખ | એ કાલા મે રચ્યૂ' છે.' પિળઞએ 

- શુસ્મે થઈ કહ્યુ : 'તે' કપટબેત રચ્વે! તેષી તારા કપિત્વીી મર્વાદા આડલી જ 
| ર્હેમે, આથી વધૂ કશેત્ત તહ અ.વે.' 


વિતા અરળક સપત્તિ મૂઝીતે સ્વર્ગવાસી થયા પછી માથ કવિ વિલાસમાં 
“1દવસો! વિતાવવા લાગ્યા, પેસા હારથી પોતાની આજાંવેકા ચલાવવ 1લાગ્યો.૨૫ 


“૪ થુ' ] આતુશ્ાતિક વૃત્તાતે [૪૮૭ 


માથ કવિતી વિઠતાથી પભાવિત માળવાના રાળ ભેજરાજે૨5 કવિને શ્ર!માલ 
“નગરથા [શેયાળાની ત્રડગુમાં તેડગ્યે. રેજોએ કાંવેનો આદરસત્કર કયો ને 
એના રતાન, વસા, ખાંર-પંત, શવન, રમવમમત રગેરેની બધી વ્યવસ્થા કરી. 
બઔંછે દિવસે રા૪વીએ માઘને પૂછ્યું : 'છું બધી સમવડા સુખમરી હતી ?' માધે 
'જહાાજ્યુ ? “સારા-નરહા અનન વિશે કાંઈ કહેવાતું નથી, પુ ગરમ ડપડાંનડ 
ભારથી થાક લાગી ગયો કછે.' ભોજરાઝતે આ નસ્‍્ત્ગાળથી સાથ્ર્ય દુઃખ થયુ. 
'સાવે બીજે [દિવસે ધેર જવા રશ માગી. રક ભારે કાડથી વિરાચ આપી ને 
એને વળાવવા ર1” પેતતે ઉધાન સુધી ગયે. 

જતી વેળા માય ક્રષિએ ર12૮વીને પોતાને ત્યાં આવવા માટે આદર ભયં” 
હતિમત્રણુ આપ્યું. બેઃજ રાકતે પણુ માંધ કવિનો વૈમવ અને એતી રહેગીકરણી 
'જેરાતું કુતૂકલ થયું હતુ જ, એટલે ચાપ કવિના નિમ'ત્રગુને સ્વીકાર કરી બાજે 
નવષે 1શયાળામાં એ પોતાના પરિવાર સાથે શ્ર!નાલ નગર ગવે।. 

માઘ કવિવી ભવ્ય હવેલીના આંગ'ગામાં જ ભોજરાળનતા સેગ્ય સાથેન 
“પરિવારને સમાવેસા કઈ ગવેઃ, પછી હવેની ગરવી રચતા તે! અગબેદ 
પમ: તવા હતી. હળેલીમાં જવાનો માગ સેને પરેશો વતે. ગના દેવષૂજના 
“ર્થાનમાં તે] મર્કતમજિિ જડેલા હતા. ખાનપાનમાં દૂધકાક અને ભાતભાતની 
રમે!ઈ સાવ ચાતૃ ત્ડ]ુયાં ઉત્પન્ન ન થડા શાક અતે ફળો તેઝ આશ્રય સાથે 
ધરાઈને ચચ શોજત ક્ય”. શયરામારમાં તો શિયાળાની તરતું હોવા જતાં 
વીઝષુ!-વાહકાને પવત નાખવે! પકે એ ર્થતાથી ભેશજરાકને સુખભભગથી નિદ્રા 
“આ! ગર્ડ, સવારે વા જત્રતા કષુપમેય નાંદ સાથે એ નગ્ન થયે. 


ભોજ રાશળ્ન તે આ બધી સમરે, વેમન, એશઅઃરામમરી દેવતાઈ ક્કહ્િ 
“કઈ અન્ૃભળીને કિંગ થઈ ગયે. કવિ માધતી આવી રહેગીકરણીથી જ દેવોની 
“ક્ઠ'હેનું' માપ કાઢવા લાગ્યો. લોજ રાર ભોજગ્વમી મદેર બ'ધાવી કલો હતે 
તતેતું પુશ્ય કવિ કામ આપી, કેટલાક દિવચ શ્રોગાકસમાં ગાળી માળવે ગયે. 

માઘ ફરેને હતે વાર્ધકથ વરતાવા લાગ્યું હતું તે એના આ અખૂટ 
ચવ ઉપર કાળચક ફરી વળતું જણાવા લાગ્યું હતૃ' કવિએ, વિદાનો અને બિક્ષમ 
ગના ધેઃ્થી ફરી ખાલી હાથે જતા નદેતા, એડ દાતવીર કવિ માવની ત્રાહે 
“ખૂટી ગઈ, ખાવા-પીવાનાં સાધનાની પણુ ખેચ પડવા લઃગી. 


માથે વિપત્તિનાં વાદળ ઘેરાવાથી શ પોતાની પનતી સાથે માળવા ગવે!. 
સયા જઈ એક કાબ્ય-પૃસ્તક બોજને અર્ષ ણુ કરી એની પાસેથી થોડુક દ્રવ્ય 


૪૪૮;] સેત્રક ડાલ અને અનુ-મેત્રક કાલ  પરિ.- 


કૈઇ,વવા, પોતાના પગે સેજ આવવાથી, પોતાની પત્તીને શેજરાજ પાસે મોકલી. 
ને એ પતનના આવવાના રાહ જાવા લાગ્યો, 


ભોજ ૨-4 કાવ્ય-પુસ્તકતા વચ્ચેથા એકાદ શ્લોક વાંચી અને એનો એક 
અમુક રાન્દ જઇ ત ખૂબ ખુશ થયા, માધ ડવિની પાનાને લાખ રૃપિયા આપ્યા.. 
રરતે જ્તાં માઘતી પતતાન એળખા જનારા માગણાએ યાચના કરતાં બધુ” 
દ્રવ્ય કે,ણુ માગઝોાન વહેચી દીધું. એણે ખાલા હાથે ધેર આવીને પતિને પરિરેમત્તિ 
જણાવી, આવા મુરડેલ 1રથાતમાં પણુ કાંવેએ પત્નીની દાતશીસતાના પ્રરા *। કરી. 


દવિ થં'માલ આવ્યા. ભે।જ ઊંટ ઉપર્‌ દ્રવ્ય ભરતે થ.માલ આવી રહો. 
હતે! ત્યાં પડિતનું, મરણુ નીપન્યું. ત્રામાલમાં બૉતાતા સ'બધાએ અને જ્ાતિમદે 
અનક ધનપતિઅ। હાવા હતા આવા પુરુપરતનું ભૂખથી પડાઈ ને મર્‌ પામ્યાનું 
સાંભળી ભે।જન ભૈ દુ:ખ થયું. ભોજિ આવા નગરતે શ્રીમાલતે બદશે 'ભેસ્લ- 
માલ' નામ આપા ભારે હયે વિદાય લાંધીં.ર" 


રેબતકતીથ'ન। ક્ષેત્રાધર્પાતેિએ! 


ધ્રામણુઉંતે (ધામગે।દ) ગામમાં ધાર્‌ નામે એક શ્રીમંત વેપારી રહેતે 
હતે તેમ્‌ 1ગેરતારતો સંઘ કાઢયો. પોતાતા પાંચ પુત્રોને પગુ એેણેં સાથે લાંધા. 
માઢ જતાં એ મા'ગીબોને જીવેવરત આપતેઃ, જરૂરિયાતવાળાને એ ચીજ-વસ્તુએ॥ 
અયાવતે અત માગજુોતે પૈતા આપતે।, અનાવી એણેું દાનવીરતી ખ્યાતિ પ્રાપ્ત કરી. 


ગિરનાર આવીને એણે તળે?ીમાં પાંચ પુત્રે; અતે સધ સાથે પડાવ નાખ્યે.. 


આ પ્રદેશના એક દિગબરાતુયાવી રાજવીએ શેતદયરમતાનુવાથી ધાર 
શ્રેષ્ઠી અને સવવે ગર્‌'।ર્‌ ઉપર ચડતાં અડકા ત્યા, રાળ અને મ્રેખ્ીના માસો 
વવ્વ ચડસાયડ'|નુ' યુદ #મ્યું તેમ! ધાર શ્રષ્ડી॥ પાંચ પુત મરવા. એ ગધા 
મઃને ત્યાતા 1 કામથ, ૨ મેવનાદ, ૩ ભેડ્વ, ૪ એકપડ અને પ શ્રેતેકતપાદ 
નાબના ક્ષેત્રાધિષતિ થયા. એ પાંચ રે1કતીય'તું રહ્ણુ કરવા લાગ્યા. 


ગએ સમયમાં બષ્પભ?ેસારે મડાપ્રમાવશાળી પૃર્પ ગણાતા «તા. તેએ 
કતો#માં હતા એટલે ધાર ક્ષેખ્ઠી ત્યાં ગગો અતે આયાવનતું બ્યાખ્યાત ચાસનું હતું 
ત્યારે અણે કામ થર્ક આચાય તે વિત વી કરતાં કશ્યું' : “ રેતતકતીર્યામાં [દેગ બરો સ્થિર 
થઈ ળડા છે, શ્રતાંબરે.ને પાખ રી કહી ઉપર્‌ ચડવા દેતા નથી, તેથી એમને જી. 
તાર્થના ઉદ્દાર કરવો! ન્નેઈએ અત પછી જ ધર્મપ્રવચત કરવા બેસવુ જેઈ એ *.. 


૧૪૫-] ગત ્તિક થઃત્તાપતેદ [૪ શુ 


સરિજી ! વિઠ્વાર -કરતા 'ગિરતાર આવ્યા. સાત દિવસ સુધી દિગ બરે! સાચે 
હગેરનાર .વિશે “વાદ કરી દિચ બરેને હરાવ્યા : અને સઘના દેખતાં અ બિકાદેવીનાં 
પ્રત્યક્ષ #દ્શન-.કરાવ્યાં.. 

આ રીતે ગમેતાંબર માગની રથાપના થતાં દિગ'રોએ મ દિરેના પ્રવેશડાર 
ઉપરના બલાનક મડપથી ઝપાપાત કરી આપપ્રાત કર્યો.૨૬- 


-રકરાચાય' 


ભારતના પ્રભાવશાળી ધર્માચાર્યો અને તત્તત્તાનીખો માં શ'કરાચાર્યનું' નામ 
ન્નણીતું છે. એમના વિશે આ પ્રકારે અનુશ્રુતે જાણુવા મળે છે : 

કેરલમાં કાલથી ગામમાં શિવમુરુ તામે બાહાણુને ત્યાં શક સં. ૭૧૦ 
«ઈ. સ. ૭૮૮)માં એમને જન્મ થયે. 

શકર શિવના અવતાર હોવાથી પ્રશ્રમનાં ત્રણુ વર્ષામાં જ એમણે પુરાણુ, 
કાવ્ય, ₹તિકાસ આદિ મ્રચે।!તા સાર ૨ીખ્દ લીધા. ચોથા વષે પિતા શિવગુરનું 
મરણુ થયું, પાંચમા વષે શકર ગુરુગૃહનો નિવાસી બન્યો અતે ગુરુએ એને 
ણાવી-ગણુાવી પડિતપદરવ,ને યોગ્ય બનાવી દીયે. 

એ નમદાતીરે વસતા ગોવિ'દ યતિના ટિષ્ય થયા. ગએ યતિ ગોડપાદાચાયના 
નૈરોષ્ય હતા, ગે।1વિદ યતિએ ગેમને સાચુ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી ધર્મનો પ્રચાર 
કરવાની આસા આપી. પછી તો શ'કર આચાય કાશી જઈ ને રહા. ત્યાં અભ્યાસ 
ક્રરી મ્રથ્ો તયાર કરવાતી શરૂઆત કરી, 


પછી એમણું કાશી બકાર વિજ્યયાતા શરૂ કરી. પ્રથ્રમ પ્રયાગના કુમારિલિ 
ભટ્ટ પામે ગયા, પણુ એ સમયે એ મહાપડિત સ્તરમ"વાસ પામી ગયા હતા. પછી 
ત્તેએ માહિષ્મતીના મ'ડનમિશ્ર પંડિત પાસે ગવા. શ'કરાચાર્ય ની સાશ્રે વાદ થતાં એ 
હારી ગયા. પછી મ'ડતમિશ્રનાં પત્તી ઉમયભારતી સાથે વાદવિવાદ મતાં રા'કરાચાયે* 
“અમરુ રા?તતા શરીરમાં પ્રવેશ કરી, સ સાર્તે અનુભવ મેળવી વાદ કરતાં એમના 
ઉપર પણુ વિજય મેળવ્યો, એ સમયે “અમરુશતક' રચાયું. હવે પ'ડિત “સુરેશરાચાય” 

નામથી એમતા શિષ્ય થયા. સુરેશ્વરાચાર્ય દારકા પીઠંતા અધિષ્ઠાતા બન્યા. 

પછી દાહ્યુમાં તુ'ગસદ્રા સુધી પ્રવાસ ઠરીને શારદા-મ દિર્‌ બાંધ્યાં. ત્યાં 
.શૂગેરીમઠતી સ્થાપના કરી. 

દરમ્યાત એમતી માતાનું અવસાત થતાં સન્યાસના બધા નિયમ બાજુએ 
“મૂકી એ મહાપુરુષે માતાની ઉત્તરક્રિયા કરી. 


'₹૪૩ ] મૈત્રક કાલ અને અનુ.એૈત્રક કાલ્ર [ પરિ.- 


ફરીથી એમણે વિજયયાત્રા શરૂ કરી, એમશે ન્યાં ત્યાં ધમ'તા નામે ચાલતાં 
અનિષ્ટ દૂર કરાવ્યાં ને શાક્તમતની અસર નામરેધ કરી. બધે યાત્રા કરતાં. તેઓ 
જગત્ન,ચપુરી, દક: અતે બરરીકેરર એમ ભારતના બીંદ્ત' ત્રણ સ્થળોએ એમતા. 
મહઠેં.ના સથાપના કરી, ધમ પ્રસાર અતે ધર્મ ક્ષ ગના કાયમી વ્યતસ્ધા ઠરી; એ રાતે 
મઠઃમ્નઃવની વ્યવરથા તે પરપરા હોભા મડી રહ ર ા 

" એ જડે કાશ્મીઃમાં જ્ય પ્રાપ્ત કરતાં શારદે ઊના ગિ'હાસન ર ગેમને 
સત્કાર થયે. પછી તેગેમા કામર્‌ 1 ગયા. ત્યાંના પ ડિતોએ એમતા ઉપર અભયા-તે।. 
પ્રયોગ કર્યા, ત્યાવા એમને વ્યાધે-વેકાર લાયુ પડયો. ત્યાથો તેએ બદરીકેદાર્‌ 
ગવા તે ૩૨ વધના ભઃજીવાવાયાં ચૃહાપ્રેવેશ કશી ભાખર થયા (૪. સ. ૮૨). 
શ્રીમાળી, પેોદરવાડ અને ખેરશવઃળ ફાર્પતની સ્થાપના 

વવેમલપ્રવધ'માં જગુ!વ્યુ છે કે ત્રીયાલ સરવ પ્રકારનાં વ્યવકારો અને 
વૃપારીએથી ભરપૂર હતું. ગ નગરમાં - કરેોડપાતિએ છાય તે 
અ'રતા ડોટમાં રઉેના તે કેવ્નાથી અથી પૂ'હવાળા હોવ તે નગરના કેટ 
બહાર રહેતા. લાખની પૂવ લખરપાતિએ ઝેક સાથે રહે એ રીતે નગરતદ 
વસવાટની રીત હતી, 

ત્યાં ઊઠડ અતે રેડ નામે બે ભાઈ તા. તેએ,.માં મડડ મોડો કોટિયતિ 
હતેો.. ઊઠડ પામે ૬૬ લાખ હતા, તેથાં એણ ભાઈને કહયું: મારે કોટમાં વસવું 
છે, માટે તું મત એક લાખ આપેતો હું કરાડપાંત બનુ.” ત્રીજ ભાઇ આહડે 
ઘૃષ્ટતાથી કહયું: “તારા વિના કે!ટમાં શુ' અડુયુ' ર્યું છે ₹ આવા જવ;બથી ઊડ 
નિરારા થયે. પૈસા માગ્યા, પહન આશા ફાળા નજ, એને ઝના ડખ રહા ગવ 
તેથી એ પોતાનું તસીમ અજમાવવાને। (ચાર કર્શા કરતે! હતે, 

બીક તરફ રાતો કુવર ઉષલટે [તા પગે મેરા ગરાસ મામી રહો 
હતો! એતી રકઝક ચાલતી હતી. એમ કરતાં છ મહતા વાતી ગયા મશક કહું : 
૧્‌ાજન્‌, ઉપલદેને મનાવી લે!', રા જએ જાળ આપ્યો : ઉપતદે કોએ ભરાઈ ને શુ 
ઠરી શકરી ? કેઈઈ 3૦% સ્થળે ગાન વસાવરે.' રાજપુત્ર આ વાત જાણી, 

રાજપુત્ર ઉપલદે તો! રોવભર્યા વેથી નીકળત ઊઠહ્ડની દુકાને આવ્યો. ઊહડ 
એને આદરસ્વા પોતાની પામે બેસાડી આવવાનું કાગ્ણુ પૂઝટું. મણે બતેલી સર્જ 
હઈીકત “હી સંભળાવી, બરેતા આતમાં સરે) ધા હતો, બને ઝેડ જિસે રતા 
થયા ને વેરથાં જેઈતી રકમ તેમજ ભાતું લઈ ને ધેઈઈસવ,ર થઈ મ્!પાલથ 
ભહારગાભ જવ! નીકળ્યા. 


નમાનુર્્ાતેક વૃત્તાંતે! [૪૪૭- 


નીકળતી વેળા એમને સારાં શકૃન થ* 1. રસ્તે જતાં એમણે વાં સારાં રથળ.-- 
નિદાબ્યાં, એમ ચાલતાં તેએ સિ'ધમાં &દા નગરતા રાજા પાસે ગયા. રાજાએ 
આવકાર આપકે. ગરાસ આપનાતે પખૃ જણાવ્યું તયારે રાજકુમારે કશું : 
“અમે માત્તિકી વિનાનું સ્થળ જગા નીકબ્યાં જીએ. ચારે દિશાએ “બધેન્તમાસ 
કરતાં દેઈ ગામ દાકેર વિનાનું ન મહ્યું.' પછી તો ઝો રાજાગે જણાવ્યુ” : “મ રી: 
ઘાસે દેવી ધોડા છે તે લઈને ઉત્તર તરક નગ. જ્યારે ખે દેશોનું સ ધસ્થળ આવે 
ત્યારે વોડાને આઠ પહોર સુધી છૂટી ૯ગામે જવા દેતે. એ વેડડો * જેટલી હદ - 
સૃધી જઈને પાકા આવે તે રશળે નગર વસાવનજે.' “જ સક 

કુવર રાજાએ કરેલી સૂચના સુજભ કવ તે ઉજ્ટ્ડ સ્થળે નગરનું ખાતસુજૃતજ 
ક્યુ”. નગગ્નું નામ 'ઊવેસ' [ઓરિવા) પાડ્ઝું. પછી તો રળતા મહેલ, મોરા 
મોટા ધતપાતિએ 0 હવેલાકા, પોળા, વેગાળ રશ્તાએ વગેરે નનેતજેતામાં 
તેવાર થઈ ગયાં. ઊહડની «વેલા રાજગઢ પસે બયાર્ઈ રાન્ન થગેલા ઉપલટે ગએ 
અનેં મત્રાં થયેલા ઊહદ “ગર? કાર્‌ ₹(1૨ ૬ વાર્થિત હશાજ્યે, ઊડતા યશ દિન-: 
પ્રતિદિન વધતે। જ ગયે!. 

એેકદા ઊઠડને રવ'તમાં દેવીએ દર દીધાં અને જણાવ્યુ” “હુ' નગરીની: 
રક્ષણ કરનારી દેવા છું. તારા ઉપર પ્રસલ છું. તું હવે એસવ શના ર્થાપના 
હર્‌ે.” 

ઊડડે ખાજે 1દેવમે સ્તપ્તથી વાત ઉષલદે રાશનન કરી. વાત ભણીને રાશન 
ખૂબ ખુરા યને. ઊડે ત્ય'ના જેન વષિકે, લે ઝકલ કરી જિનાલય બધાવ્વું. 
અને જે ઊવેસમાં વસ્યા તે જૈન વણિકો 'ગે:સવાલ' નામથી ખ્યાતિ પામ્યા. 

આ તરક થીમાલમાંથ ઉપલદે અન ઊડડતા ગહ પછી એ નગર્‌ ઉપર લૂટારુએય- 
નાં ધાડાં ધમા ચ્પાવવા લાગ્ય!, પછચ્દાા એેક ર૨ા*1 પાએેથી સૈ મેળવ્યુ નેં 
અ'બાજને પ્રયન્ કરી. રેવાએ રાતોરાત સાત ગઢ બવાબ્યા હારે લૂ'ટારુગએ આવતા 
જૂધ થવા. રા'એ થ્રીમાલતગરતી નવેસર રચના કર, 

શ્રૉગાલનગરની પૂવ દિશામાં જે વર્ધા તે “રેરર્વ3' કહેવાયા. એમણે 


અ'ભાઈ7 માતાને ગોત% સ્થાપી એનું 'ત્‌દિર્‌ બ ધાવ્ડ'.ર? 
મનલબ કે શામાળીએની પાગીન અને મો] સાવિમાંથ બેઃસવાળ અને 


મિ. 


શે।રવાડ થયા અને ગેમાંથી અળેંક ઝાવિઈ; થવી ગર્ધ 


-૨૪ ૮ ). ચૈત્રક કાલ અને અતુ-મેંત્રક કાલ [ ૫૨. 
પાદટીપેા 


૧, શિતચવિઝય, જન્પયૂત્રરુવોષિજ, ૪, ૧૧-૧૬ 

૨* કપન્ધતિન્તાધજિ, છૂ. ૧૦૬-૧૦૭ 

૨.અઃ ત્તમાવકચર્લિમાં એમને વલભીમાં વસતી શગુકચ્છન! 'જિનાન'ધ્સૂરિની બડેમ 
“શૂસભરેવીન। કનિષ્ઠ પુત્ર કલા છે (જુ, ૧૨૨). ૩. પ્રગન્યિન્તાતળિ, જુ. ૧૦૭ 
૪ પ્રવન્ધજોશ, ૬. ૨ર પ. પ્ર સિ,, જૂ. ૧૦૭ 

૧. પનેશ્રલૂરિ, શત્રુઝ્રવમાણાત્ન્ય, ૧, ૧૪; ૧૫, ૧૮૨-૨૫૫૧ 

૦. કાસત્રહમાં યુગ દિદેવ,  હારીજમાં પાશ્'નાય અને રાત્રુજયમાં વલભીનાક 
ન્ૂબુરાતનત્રમન્યસત્રટ, રૂ. ૮૩) 

«૬ પ્રમ-પાચેસ્તાકષશિ, સે. ૧૦૦-૧૦૨; પ્રવન્ધજોશ, ૧, ૨ર; વુરાતનપ્રવન્ધસત્ર, 
હ «રનર 

અદ્બીર્નીએ પણ્‌ રકની તાત નોંધી છે, એમાં રકે મનસૂરના અરખ સરદારને 
'પૈસ્ર આપીને એની પાસે વલ્ષભી ઉષર દરિયારસ્તે રાતમાં હુમલે! કર્યો હોવાની 
-સ્પષ્ટતા કરેલી છે (ડત, 4627784 /0૮0, 17બાં. 1, ૪19 192 1.) 

૯ પ્રમશ્ષસિન્લાતળિ(વ. ૧૦૭માં તમા વુરાતનપ્રરન્યસત્રજૂ પૃ. ૮રૂ)માં-વલભી. ભ'ગ- 
ને સમય વિ, સ'. ૩૭૫ આપ્યે! છે, ત્રરન્ત્રજોર (૫. ૨ર)માં વિ. સ. 3૭૫ અને 
. કમાવજનર્રિત (૧. છ૪)માં વીરનેર્વાંગુ સવત ૮૪૫ આપ્યો છે, યારે વિવિષલીર્યજન્પ- 
માં વિ. સ. ૮૪૫ આપ્યા છે (૧, ૨૨), 

૨૦. ઘુરાતનવતન્ધસદ્રછુ, ૧. «રૂ 

૧૬. કોબ'સ, રાસમાલા (ગુજ. અનુ), ભા. ૨, પૃ. ₹૭-૬૪ 


1ર. જુએ, ઉ, ધે. રાહ, 'ગુજરાતમાં બોદ્ધ, “સ્વાધ્યાય”, પુ. 9, પૃ. 
-ઝડછ ઘી ૩૦૪, 


13. પમાવજતસ્તિ ના અમવરેવતૂરિત તમાં :શીતગુણુરારેને ખટલે દેવચ'દ્રસૂરિતુ' 
આમ આપ્યુ જે, 
પાય્ણૂુના પંચાસરા પાશ) તાથના જિનાલયમાં પિધમાન વનરાજની મૂનિ' પરના લેખર્મા 


ચણુ દેવચ'દ્રમૂરિનું તામ છે, નચારૈ ચાર્પ(તા, પાટણ)તી મૂતિ' ઉપર પાછુ' શીતગઝૃણસૂરિતું 
નમ અવે છે, 


1૪. અણુહિલપુરની સ્કાપતાને( સમય 1તિત્ારશૅળીમાં વિ. સ. ૮૨૫ ના વશાખ 
સુદિ ૨ નો। જણાયો! છે. પહેલાં ત્યાં “લાક્ષારામ' નામે ગામ વસેકુ' હતું એ જગા ઉપર 
અણુહિલપુરની સ્વાપના થર્ડ (સિષિધડીધલસ્ત, ૧, ૨૧). 

૫. સૂઝ 1ળામિરં (ગય વતરતાત્‌ પ્રમુત્યષિ। 

સનલ્યુ સ્થાપિત મન્નેલ્સટ્જ્વી તેવ નસ્ટ્તિ 8 --%. ચિ. વ, ૧ર 


જયુ] ખઆતુશ્રતિક વૃત્તાંતે ૪૪૯ 


૨૬. વનરાજને ચાંપા ન!મને। શ્રેષ્ઠી પણુ મત્રી હતે, જેણે પે!તાના નામથી “ચાંપાનેર” 
વસાવ્યું, એનું બીજુ નામ નખ હતું એમ ટ્ેટલાક વિદ્દાન માને છજી-_“જેન સાહિત્યને 
સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ'', પ. 1૮૬ 

૧૭. ઠામ ઠામના વ્યવહારીય!, જે પરદેસી વખ્ખારીઅ; 

તે તેડી વાસ્ચયા આવ!સિ, પાચક રા"મ્ય! શે/ટાઈ ગાસિ 
--વિમલપ્રબધ, ૩, ૧૪૨ 

૮. નિદ્રયને! પુત્ર લહર દ ડનાચક થયો. એ ધોડાઓના સૈન્ય સાથે વિધ્યગિરિ 
પ્રદેશમાં પહોંચ્યો, ત્યાંથી એણે શ્રેષ્ઠ હાથી એકઠા કર્યા, એ હાથીએ માટે રાગુ રાનનએ! 
સાથે એને યુષ્દ યયું, પણુ લહરતઃ ધતુષ ઉપર વિધ્યવાસિની દેવી ઊતરી તેથી ચત્રુઓ 
૪૫ર એણે વિજય મેળન્યે આવી આરા! પૂરનારી વિઝવાસિણી દેવીને એણે સડસ્ષલ 
મામમાં સ્થાપિત કરી. જઓ “નેમિનાડચરિઉુ'ની અ'તિમ પ્રરાસિતિ, 


૧૯. ક્રચન્યચિસ્તાથળિ, વ. ૧૨-૧૧ 


૨૦. વુજ્ઞતસપ્રવન્યસંશ્રફ, જ. ૧૨ 

૨૨. ધર્મા(9્ય, સપ્સાય ૬૬, “કો. રૂ૮ ચી 

૨૨. ર્‌ત્નન્નાજા, રતે રૂ-૮ 

૨૩. વીરસૂરિને આચાયપદવી આપન।રા વધ'મ!નસૂરિ કચા? વે. સ. ૧૦૮૦ મદે 
વિલમાન ચ'દ્રકુલના આ, વધ'માનસૂરિ હેય તે! વીરસૂરિના વિ. સ. ૯૮૦ ના રીક્ષ! સમય 
સાથે મેળ ખાતો નથી. વળી, ચામુંડરાજનો રાજત્વકાલ વિ. સ. ૧૦૫૩ થી ૨૦૧૬૬ નો 
હતે તેથી વીશ્સૂરિના વિ. સ'. ૬૮૦ નઃ દીક્ષાસમય સાથે એ ધટનાનોા મેળ જણુતે! નથી. 
વળી, વિમલ મંત્રીના પિતા વીરમ'ત્રી ૨૨ મી સદીના પૂવભ્ાગમ્‌ં હતા. 

વીરસારે ૧૧ મી સદીન! પૂર્વાધ'માં થચેૅલા હોવા નેઈએ એમ માનીએ તે! જ બધી 
ઘટનાઓના મેળ મળી રહે. 

૨૪. પ્રમાવજમર્તિ, ૨. ૧૨૭-૨૩ર 

૨૫. વુરાતનપ્રબંધર્સપ્રહ, ૧. ૧૭-૧૬ 

૨૬, શે/9રજન! સમય સાથે સાધત! સમયને! મેળ ખાચ એમ નથી. 

૨૪. પ્રવન્દ્રચિન્તાતળ, ૧. ર્‌૬-રૂ૬ 

૨૮- ણૂનન, ૧. ૧ર્‌ર્‌ 

આવી હકીકત વુરાતમપ્રવસ્ઘસંત્રર માંના ઝઝ્ઝયસ્તતીર્થાત્સજરળપ્રવંષ (૧, ૧૮) માં છે, 
શ્રણુ એમાં ધામણુફલિને બદલે ગોમડલ (ગૉંડળ) નગર, પાંચ પુત્રોને બદલે સાત પુત્રે 
અને ૭૦૦ મોષ્ધાએ!, તેમજ દિગ'બર મતાવુયાયી રાનન્‍્ન એેંગાર વગેરે વિરોષ હકીકતે! આવે 
છી. વળી, બપ્ષભટડ્રિસૂરિની સાથે આમ રાન્ન સ્વરચ' સધ સહિત આવી પ્રથમ ખ'ભાત આવને. 
જે ને ત્યાંધી બધા ગિરનાર તીમાં «તય છે. 

૨૯- ચિશારળ્ય, શંચરર્્‌િમ્વિસય, ત. ૨-૧૬ ના આધારે 

૩૦. છાથળ્યલસવ, વિતખત્રવંષ્, લે, 2૨, ૧-૬૧ 


૬/-૩-ર્‌૯ 


વશાવળીઓ 


૧ જૈત્રક વચ 


૧. ભટાકાં 


ી 
1 અ નમ પ 
૨. ધરસ્રેન શલે! ૩, દ્રોયુસિંહ ૪. ધુવસેન ૧ લે! પ. ધરપટ્ટ 








દૃ. ગુહસેન 
૭. ધરસેન ૨ નને 
। 
૮. શંલાદિત્ય ૧ લે! - ધર્માદિત્ય હ. ખરત્રડ ૧ લે 
દેર્ભટ પ 
૧૦, ધરસેન ૩ નને ૧૧. ધ્રુવસેન ૨ નને 
ી | _. -બાલાદ્ત્ય 
ગશીલાદિત્ય ૨ જે ૧૪. ખરમ્રહ ર જે ૧૩. ધુવસેન ૩ ને 
પ -ધર્માદિત્ય ૧૨. ધરસેન ૪ થે 
૧૫. શીલાદિત્ય ૩ નને ચક્રવર્તી 
૧૬. શીલાદિત્ય ૪ થે ૨. કને।જનતેો। પ્રતીહાર વ'શ 
૧૭. શીલષાદિત્ય પ મે ી ૧. નાગભટ ર જે-આમ 
ા 
૧૮. શીલાદિત્ય ૬ ડ્રો ર્‌. રામભ્રદ્ર 
૧૯. શીંલાદિત્ય છ મો ૩, ભોાજ-મિહિર ર 


૪. મહે'્રપાલ-મહે'્રાયુધ 
પ. મહીપાલ 


૪૫૦ 


ડે 


વ'સાવળીએઓ ( ૪૫૧. 


નાદીપુ૨--ભરુકચ્છને 

ગુજર્તૃપતિ વ'શ ૪. વઢવાણુનો] ચાપ વશ 
. દ૬ ૧લેો ૧. વિક્રમારક 
, જયભટ ૧ લે--વીતરાગ ર. અડૂંક 
. દદ ન ન્ને ર. મેશ 

સ રન્ને ----- 

1. ૪. ધુવભટ પ. ધરણીવરાહ 

, દ૬ ૩ ને--બાહુસહાય 
ફે પાટ ૩્ન્ને 
ર મોર 
- જયભ2 ૪ થો 


પઃ* ઓખાસમડળનોા ચાવડા વશ 


૧. અખેરાજજ 
૨. ભુવડરાય 
55:55:45: 
| 
૩, જયસેન ૪- જગદેૅવ ૧ લે 
પ. મગમલજ 
| 
દૃ, મે ર્ન્તે 


| 1 
૭,:કનડસેન " ૮. અનત'તરદેવ 


૪૫૨) ગૈત્રક કલ જાને અનુ-મૈત્રક કાલ 


૬. અણહિલવાડને! ચાવડા વ'શ 


અતુર્થ્ટત ન. ૧ અનુગ્નતિ ન'. ર સ'રોપપિત્ટ 
૧. વનરાજ ૧. વનરાજ ૧, તવતરાજ 
૨. ચથોગરાજ ૨ર.. ચો।ગરજ ૨. થોાગરાજ 
| ી 
૩. રત્નાસ્ત્યિ ૩. ક્ષેમરાજ ] 
જ ૩. ક્ષેમરાજ ચામુંડરાજ આહ: 
૪. વૅરિસિ'હ ૪. શૂયડર્‌ાજ મ 
સ ૪. વૈરિસિ'હ 
ષ. ક્ષેમરાજ પ. વૅરસિ'હ કૅ 
કફ છ 
વરિસ'ફ પ. રત્નાદિત્ય 
૬. ચામુ ડર।જ | । 
| ૬. રતતાદિય ૬. સામતસિ 6 (કે ભૂભઃ) 
૭, આઉહડ 


ા _ છ. સામ'તસિહ 
૮. ભૃભટ (કે સામતસિ હ) 


૭. ગારુલક વશ 
૧, શાર લે 


ન, વરાહદાસ રલે! 


1. | 
૩૩ ચર રનન્‍્ને ૪. વરાઠદાસ ૨ ને. 


પ. સિહાદિત્ય 


વ'શાવળીએ। રું સમહ 
૮. સે'ધવ વ'શ 
અહિવર્માં ૧ લે 
ક ધૂ 
ર્‌. અહિવર્મા ર નને . 
૩. પુષ્યદેવ 
૪. કુષ્ગૂરા1જ વલે 
પ. અગ્મુક 1૧લે 


૬. રાણક 1લેા 


| ક | 
“9, પૃષ્યુર[જ ૨ જને ૯. જઇક 1૧લેો 
| 
.૮. અગ્ગુક ર્‌ ન્‍્ને ી 


| 
૧૦, અગ્ગુક ૩ને ૧૨. ચામુ'ડર્‌ાજ 


૧૧. રાણુક ૨ નને ૧૩. અગ્યુક ૪ ચેટ 


રિ ૬૪, ઈક ર્ન્ને 


૪૫૪] સેત્રકક્મ્લ અને અનુ-મૈત્રક કાલ 





દુ સૌરાષ્ટ્રના ચાછુક્ચ વ'શ ૧૦, સમા વર 
૧. કહલ (૧) 
ર. [રાજે] વૃ પ 
૩. બાહુકધવલ | 
હમીર ર્‌ મૂળીરાજ -:* 
૪. અવનિવર્મા ૧ લે 
૩ વિશ્વવરાહ- 

પ. ખલવર્મા 

| (૨) 
દૃ, અવનિવર્માં ૨ જે ર 

લાખે 


| 
શકન ] 
ક ૧. મડે મનાઈ “* 


૨૬ ત્રૈકૂટક વશ ર. સાડ 
૧. ઇંદ્રદત ય; યં 
ક ર ૧૨* કટચ્ચુરિ વ'શ 
ટ. વ્યાધ્સેન ૧, કૃષ્ણુરાજ 
૧૩, યાહમાન વરા ૨0 મો કગણે 
ક. મણેશ્વરદામ ૩. ખુદ્ધરાજ 
2. પિક ૨૧૪. સે'દ્રક વશ 
૩. પ ૧ લે! ૧. ભ્રાતુર્શાક્ત-નિકુ'ભઃ 
૪. હર્દામ ૨. આદ્ત્યિશક્તિ 
પ, છૂભટ ૩. રિ 


દૃ. ભતૃ'વડૂઢ ર”ન્ને જ્યરક્તિ 


વ'શાવળીએપ [૪૫૫ 
૧૫. નવસારીને। ચાલુક્ય વશ 


૧, ધરાશ્રય જયસિ'& 





ી ા 
શ્યાશ્રય શીલાદિત્ય જયાશ્રયુ મ ગહર્સ ર. અવનિજનાશ્રક 
(યુવરાજ ) - પુલકેશી 
૬૬. રાષ્ટ્રફૂટ વશ 
(૧) કર્ણાટકને 


ગોવિ રાજ 1 લે 





કફૅર્‌ાજ ૧1 લે 
ી 
ઇદ્રરાજ ૧ લે ર. ગૃષ્ણુરાજ ૧ લે] 
ા 
૧. દ'તિદુગરાજ ર જ 
૩. ગોવિ'દરાજ ર જને ૪. પ્રુવરાજ 
તિ 
1, ક ક રિ 
સ્તભ્ કક રજ પ. ગોાવિ'દરાજ ૩ નને ઇદ્રરાજ' 
(લાટ-શાખા)ે 
૬. અમોઘવર્ષ ૨ લે 
છ. કૃષ્ણુરાજ ર્‌ જે 
જગત્ત'ગ 
ફે દ ભ 
૮. પદ્રરાજ ૩ જને ૧૧. અમોધવર્ષ ૩ જે 


| | 

€. અમોઘવષ ૧૦. ગોવિ'દરાજ ૧૨. રૃષ્યુરાજ ૧૩, ખોદ્ગિ નિરુષમ 
ર્જ ૪થેા ડુજો * 

૧૪. કર્ક ર જે 


૧૫. ઇદ્રરાજ ૪ થે 


૪પડુ ] મેત્રક ફાલ અને અનુ-ગૈત્રક કાલ 


(૨) લાટને 


જ્‌. ઇ્રર1જ 
1 
ી 


૨. કકરચાજ સુવણુ વર્ષ ગોાવિ દરાજ પ્રમૂત્વય 





૩. ઘુવરાજ ધારાવર્ષ ૧ લે 


૪. અકાલ્વર્ષ શુશતુંગ 





| મ ા 
ય. છુવરાજ ધારાવર્ષ ર ને ગોતિ દરાજ દ તિવર્મા 


૬ 
ક્રકર1જ ફષ્ણુરાજ અકાલવ* 


૧૭. પર્‌માક વશ 


1. ઉપેદ્ર-કૃષ્ણુરાજ 
| 





| | 
વેરસિ'હ ૧ લે ડબ્ર્સિ 


"૧, 
] વાગડ-શાખા 
ક. રયક ૧ લે ઉ 
| 
૪, વાફપતિ ૧ લે 
। 


પ. વેરિસિ'હ ર૨ ત્તે 
રી 


૬. સીયક ર૨ જને 


સદર્ભસૃ'ચ 
સમાન્ય 
૧. મૂળ સ'દ્ભે 


(અ) વેદ-વેદાંગ 


“વાળ ઝછાપ્માયી, સ, ૧-૨ 
સં. કશન્ટ વણ, હ્છિરી, ૧૬૬૨ 
ગ્હ્જન્ટ્સ્વામિ-નણેશ્વ₹ નિંર્સતમાવ્યટીા, મા. ૧-૨ 


સં. ૭હ્મળ સ્વહ્પ, છાટ, ૧૬૨૮-૨૧ 
(આ) સ્મૃતિ 
મનુશ્યાતિ, વાતળસીં, ૧૨૬૭૦ 


(6) ઇતિહાસ--પૃરાણુ 


પમદન્ય (વયાગુરાળાન્તપત ), સુવે, ૧૨૬૨૪ 
મવિથ્યવુ?1ળ, સુંતર્ફે, ૧૨૬૬૨ 
મામવતવુર/, મોરલપવુર, વિ. સં. ૨૦૧૦ 
સત્ધ્યવ૧ુર1ળ, જૂના, ૧૨૦૭ 
શ્રીજજવુતતન (સ્કર્જુરાળાન્તનત) 

અર્‌સરાવ1ર, ૧૮૨૨ 
સ્%*જળુરાળ, જં. ૭, સવ્રફે, વિ. સ. ૧૬૬૬-૬૭ 


(ઈ) બૌદ્ધ મથા * 


આચમગ્ઝુથીમૂઈકન્,, મા, ૧-૨, ત્રિલેન્ટ્રમ્‌, 
૧૨૨૫ 


૧૨૨૦, 


૪પૃપ્ક 


૪૫૮] ી મેત્રક કાલ અને અનુન્સેત્રક કાલ 


(ઉ) જૈન આગસ 


ફેમ સિ મત્જન્યણત્રકુસિ, સા. ૨, માવતર, ૧૨૨૪ 
ન્રયનિગગ -*& જીન્વર્વી વિજ, ₹ાધમવુર, સ, ૧૨૬૨૧૨ 
સિતરસગનિ ભરૃત્તર આસ્રાંગનૂત્રતૂભિ, સ્તછાસ, વિ. ચં, ૧૧૫૮ 


--માવરવવમૂતરસળિ, 3તત₹ મામ, 
₹તજાસમ, સં. ૧૨૨૬ 
--૩ત્તરાષ્યયનત્‌ત્રચૂળિ, (હઝાત, સં, ૧૨૨૮ 
--સિશીંથશત્ર ચૂળિ (ટાશેવ જરેળી) સ, આતતાર્ય [વિગવ-* 
ત્રતવૂ₹િ, વિ. સં. ૬૧૨૬૬૫-૧૬ 


ગ્િનપ્રમવૂરિ , વન્વસસ્ટેફાવેષષષિ, ગાતનગર્‌, સં, ૧૨૬૨ 
કર્સર નિ ' જ્પતૂત્ર-જિરળાવળી, માવતર, સં. ૧૨૭૮ 
સિનયવિગય જલ્પતૂત્ર-શુવોધિજા, સુસ્ત, ૧૨૧૧ 
જીનાંતટેજ જત્રક્તાપહત્ર-શૃસ્તિ, શણેતાળા, તં, ૧૨૩૭૨ 
સિજ્સેત્તળ સ્ીતજસ્વણત-જઇત્વૂિ, અસરાવાફ, ૧૬૨૬. 
(ઊ) આગમસેતર જેન ધમ ્રથેં 

શિતવિત્રય સુસિ (અં.) લિવિધયસ્છીચપટાવળીસમ્રફ, સુજરે, ૧૨૬૧ 
સિનેશ્રર્જરિ વ્રતાઝક્ષળ (નાથૂતમ ત્રેસી, થ્રતતાર-વિવેચતા. 

વરશિજ, ૫. ૬૧ કાં ૩૬૪ત) 
રેતલેનહૂરિ ટ્શનના7, વેરફે, સં. ૧૨૭૪ (સ, નાથૂરાસ વ્રેજી),, 


માવયત્રહ (માથૂરામ ત્રેત્ી, રરરાતસાર-વિચેસના,,. 
થવરેં, સ. ૧૨૭૪ માં) 

ઘર્મર(મર ઝવાપ્યાય ત્રવચનવરીક્ષ, રતળાસ, ૧૧૬૨૩ 

સરારજનરી મદ્વાઇુચરિત, (નાથૂરામ પ્રેમી, ર્શેતતા(-વિવેતસ,. 
પરિશિષ્ટ, થવફે, લ. ૧૨૬૭૪ તાં ત્રાસ) 

રાગઝશેલરસૂદિ-ઇરિમરતૂરિ હર્ર્રીગલસુર્ની, રાગતમર્‌ (અસરાવાર), ૧૨૧૮- 


(એ) જૈન પ્રેભધેો, ચક્તિ। અને કથાએ। 


ઝટ્યોતનલરિ ઝુવજચનાન્ા, સુંચરે, ૧૨૫૬ 
શિ. 8 નનન 
ગનપ્રમતરિ સિવિધતીયજન્પ, શાસ્લિતિજેલત, ૧૨૬૨૪ 
શગનતળ્ટન છુસારપાજકરવન્ધે, માથનમ₹, ત. ૧૨૬૭૧ 


ઞઝિસવિગય સુતિ (અ.) 
ઘનવ[ 

ઘત્તેશ્ર(જૂરિ 

પરમાર 

મેદ્તુગ્ાર્ય 


રાઝસેસ્રણુરે 


છાવળ્મતનય 
સપઘરાવમળિ 
દરમદ્રરિ 


દૃર્વિળ 


કાપડિયા, મેો।. ગિ. 


સદભસૂ્‌ચ [ ૪૫૯ 


વુરાતનત્રવન્ધલશ્રઈ, વજા, ૧૨૨૬ 
મારિતગત્તકદા, વોટર, ૧૨૨૩ 
શત્રુંગચમાજાદ્મ્ય, થુંકરરુ, ૧૮૮૨ 
પ્રમાવજસીરિત, સુંવર્ર, ૧૬૪ ૦ 
પ્રવન્ષસિન્તામળિ, શાસ્તિનિજેલન, ૧૨૨ ર્‌ 


--(સવતિરાવરી જે) વિચાર્ત્રેળી, (ગેન સારિત્મ* 


સંશોબવ', લં ૨, બં- રૂ-9), પૂના, ૧૧૨૭ 
પ્રવન્યજોશ (ચ્તાવશિપ્રયસ્ધ), 

ફાર્તિસિજતન, ૧૨૨૫ 
સિતજપ્રતંપ્ર, સ્‍8₹વા, ૧૧૬૫૬ 
તયુજેવફિળ્ટી, લ. ૧-૨, માવનમર, ૧૨૬ર૨૦-ર૧% 
નેત્તિનાફ₹્૩, સઅમવ્ાવાહ, ૧૬૭૦ [સતત્જુસમાર્‌- : 
સર્તમ્‌, ડ11લલ0 1981) 


--સછનાથચરિય, વારાળસી, વી. સં. ૨૪૨૮ 


યદ્વ્કચાજેશ, સુંવફે, ૧૨૬ રૂ 
શ્રીસિહ્ધધિ, ભાવનગર, ૧૯૩૯ 


(એ) શાશ્નીય શ્રથે 


તાસઝિશસુરાસત (અસરદજોશ), અવર, ૧૨ ૧૨: 
ઝથૅશ્ઞાલ્ઞ, મા. ૧, અવર્‌, ૧૨૬૬૦ 
વ!સ્ળઝનમરાતથયવુસિ, વરદ, ૧૨૧૨૭ 
ઊ્રરુસજટ્ળનમ્‌, અમવાવાર, ૧૧૨૨ 
થાગ્યાટ્શે, પૂના, ૧૨૧૨૪ 
ત્ાણલ્જટિટ્રાન્ત, હિ્ણી, ૧૧૬ ૬ 
તાટધસાજ્ર, યંચર્‌ેં, ૧૧૪ર્‌ 
જાવ્યાઝજા₹, વારાળસી, સં, ૧૨૬૮૫ 


અવરાસિત્ત પૃત્્છા, વરોરરા, ૧૨૬૫૬૦ 
સમસફળસૂત્રધાદ, વરોરર, ૧૧૨૪-૨૫ 
પ્રમાળમંગસી, વડ્ો૬(1, ૧૧૬૮ 


જૈઝયન્તી, પૂના, ૧૮૧૨ 


“૪૧૩૦ | 


₹ગ્હોર 
'લરાટમિ'ફેર 
“અવિનગચર્ટ્રવૂરિ 
“ફુઝાગુષ 
“હેમા ત-દ્રા ચાર્ય 


સરિસિદટ રકજુર 
-'ઝર્યપ્રમનુરે 


ક તિનડ। 


જ્ઞેમેન્ટ્ર 


ધતા 
મદ્રિ 
' મવમૂતિ 


* સરા:પાજ 
રક િગય 


" વિચાઃળ્ય 
 શુન્ટ્ર્વૂરિ સુત્તિ 
. શોટ 

, સોમરેવ મટ્ટ 
._છેસતન્ 


સત્રક કપલ અને અનુ-મેત્રક કપલ 


જાગ્યમીનાંજ, વોર, ૧૬૨૪ 

જૃટૃત્વંરિહા, મા. ૧-૨, વારાળલી, ૧૮૬૫-૬૬ 
જાવ્યકિટા, અઉરાવાર, ૧૬૬૪ 

દૃજાયવજોર, વારાળવી, યાજ ૧૮૭૬ 

ડા મિધાતસિન્તાસગિ, માવનમર, ૧૬૧૫ 
શાનમાર₹, શ. ર્‌, સાવજે, ૧૨૨૧ 
બેસ્સવસ્‌તિ, વરના, ૧૨૨૫ 


(એ1) લલિત સ!હિત્ય 


યુઝ્તચંજતન, સુંવરે, ૧૨૬૧ 

જીતે તિવા સની (દ*મીરમર્સર્ટન, વર! 3) 
વરોટ(, ૧૨૨૦ 

સારવિકસ્નિસિત્ર, ણૂગ1, ૧૧૬૧૮ 

--ચેઘયૂત, યુંવરેં, ૧૨૬રૂખ 

--શિજ્મોર્વશીય, યુંશફે, ૧૬૦૧ 

જટત્જામચઝરી, ચુંથર, ૧૬૦૧ 

દશમા ટિત, સુતર, ૧૨૨૬ 

તિછકનબ્ગરી, સુચરે, ૧૧૨૮ 

₹વ૧ળવધ (મરિજ્ષવ્ય), ચુંવરે, ૧૮૧૬૮ 


માજતીમાષ્લ, મુંવટૂં, ૧૨૧૨ 


રિવાજ (સાપજાસ્ય', સુંચર્ફ, ૧૧૦૫૬ 
સં'રરાઝવરઝમ નળતટક, વરછોલસ, ૧૨૬૨૮ 
સ્‌ઝન્કેશરા ગવશાવછી (સ્વાષ્યાય, પુ. પ, અક ૩), 
વડોદરા, ૧૯૬૮ 
શઝુર્હ્િર્વિસય જૂતા, ૧૮૨૧ 
સ્તોત્રત્ત્નાજ£, સછેતાળા, ૧૨૧૪ 
ઝર્સઝુન્ટ્રીકયા, ઘરર, ૧૨૧૦ 
જચાસરિત્તામર, મુંચરં, ૧૨૧૨ ૦ 
દ્ર્યાડય મદાવાવ્ય (સેસ્રુત) 
કમયતિસવમળજત ટીકા સરિત, મા, ૧-૨, 
મુચરે, ૧૨૨૫, ૧૨૬૨૧ 


સ'દભ“સચિ (૪૬૨- 
સ્‌ 


ફ્ક્ત ₹ત્મતારા (“સતતા અને ગુજરાતનાં રાજ્યે. 
તથા રાજ્વ શીએનની તવારીખેો!નો સ ચ માં 
પરકાશિત), અમદાવાદ, ૧૯૦૩ 


(ઓ) અભિલેખે। સને સિકા 


કદ &. 8. “1૨ 51:13 ૧૫% £.૦૩૪૦૨#-૪818 ૯ 18 : 
[1003 ઉ 1100011, ૪... પ૭ 8511, 
૯૫? )દા11, 1041 
--8ઉ8ળણળતઈ ક િંાટડ 01 ક: ક 50૫કા-: 
7.૫5૧, #.7., 16. &5%1, -પ૦૪ 
10:31, 4951 
119૬૫ શ્ય] 10300841 “ઉ 18૯2 .૧10016101 ડપકઇપઈ પાર 13”, 
#7.4., ૧1. 101, 8ભા150, 168% 
3॥થ0૧?॥0, ૩. 1દે. “041૯5 61 194૪0177028, »7.7., 90). 
11, 0૦૬૯૦૩૪૫પતં, 1901 
--“૧5%ૃ3881ટુઘલૅ! 1050110161 91 9&101081૪.-- 
દક, ₹./., 101. 15, €&1020ઇ, 1908 
5થાતૈેક57, 1દે. 0. *10€011 1૩3 ૦ ઉલોઇલઉ 111, ૪ 7., 
1૫0. 5, કેટજ ઢા, 1399 
--“%ત07તતવ હલ્ક 01 18310817૫03 -* 
8131110૧ 211,'' #.7., 901. ફિ -8!-: 
૯804, 180% 
--“1[% 0 €૦૪૩૯ઇ [141૯3 47001 13181)131'', 
7,4., 10. 1, 8૦110987, 18% 
ઝાક#કક, 4. કિ- “& 0146 00 906 5]ક 18 11૬071]001010 ' 
: 01 ઊલ 95318ક%1:83,' 27#016?2 €?૮₹£%7'€, - 
પબ. 911, €દ&લઉપપ્ર&, 1940-41 
1308101, ઉં. “0પ1]%&1 1૪ 30£1[21010॥3', ૫0. 111, 
7.ત., ત. ક111, 80110083, 1888: 


:૪ફ૬ૃર્‌ ] મત્રકુ 


42183016, 1. 3. & 
1018898180, '). ડિ. 
“12115111, 1. 6. 


“દલ, 4. 1. 


141૫117301, ૪. 


૪0587૯, ઉં. પિ. 


'કા1હઠા0૦0, ક. 


4501300૪, કળા 


-18]010ત&7, કેં. ઉ. 


કાલ અને અતુ-ગેત્રક ડાલ 


“ંદધહ્ક 0 ળક 810414 11,” 
#.2., 9૦. કક, 08૦%, 1928 
“171706૯ 01 11103 પો1પકટા1 8068 
૦ 0૦૦ર10વક'&]8,'' #.2., 90. 251, 

ટક હા, 19490 

“1દ્છટ્ટક્રાં &8ા&ાઉ 380૦૭ાદઇ૪'ક ઠ્દાહ ૦ 
દલ દડા] 310808180614,'' 
7.4., 0. 5૫, 3011040, 18686 


--6૦7૪૪#6 41579 £#£૦7£72 -7727૬0471%#?, 


1બં. 111, €&1૦પાઇ&, 15888 


--“પઝટ”, 7.4. 1૦0. 81, 8000080, 


4856 


--“54038711 દતે શાક €88 1050671 


1088”, 7.4., 10. 9111, 13000043, 
48179 

“ઉશ્યાલ્ડટધતેઇ ₹િ]8 1૯35 01 12171383૯18 1'', 
-#.7., 10. 111, ૬૭10૫૬18, 1895 

“4 8% ઉલાતૈ7& 8 01806 01 380% 
579”, -2/.7.4., 101. 1, 8011308 
19589 

“& (0૦૫૪૯૫૫ દઇ 61:1૬ 01 ડા8તાંઇ& 
1, 7.4., 10. 511, 48000090, 
1888 


“પદ્વા801$ 06૦૩0૯081૯૩ ૦1 (4181218138 
8ડદે, #.7., 0. &11, 
ઉઇદ્ઉપદ, 1914 

“4 -વ388ટુહ 01 પ્રાહ 110806140૫1018 ૦4 
108 કાંઇ દડ ભ હોકો”, 74. 
નૉ, ક1.9111, 8010098, 4919 


કછ]પાવેદ, 10. 6. 


1ર], 9. 9. 


40]1)0, (*. 1. 


“10060, ડે. 24. 


“ઉત1%8]18, કેં. 1). 


83045111, 4. ઉ. 


“8ઢકાકઝ, ક. ઉ. & 
4)10)& 18, ઝં. ૫. 


83117681, 1). 6. 


સ'દભ*સૂર્ફચ [૪૬૩ 


ટ 6૪81107 -પકયકત્રકાં1 0 ૬106 
ઉપા187% 811138, કિ10ટુ 4110]8,”' 
2.2., 90. 5૫111, €41૦પ૫%, 1926 

-- ઈઇં9વે300૪ 1080710002 04 17%111427% 
કકે, ક... 109. 3%પ૫11, 
(ધ1૦ણઇદણ, 19026 

€/૪7%5 704૮709૮#072%7728 2740૮077, 

1 ભં. 19, 0૦1૧064100૫0વેં, 195ઠ 

-- ઉં કાટ 0 78790105818 11, 
€.2.7., ₹01. 11, 8. 1, ₹€૦૬%૦૦૪૪૫૪વેં, 
195ઠ 

“»દાક0ઠુવવેઝ 18801100100 ૦ 1 તફ 
ઊસિટઇવે”ક05&)& 1,” ક». 7., 1900. 
511૫, 810૫૧, 1918 

(110 58401001381 11036118104 ૦4 0140- 
01:98 8381111188 11116,” 27.4., 
બં. 1230111, 1301800439, 1999 

“110 181૯૩5 ૦ ૯૪ 470”, 7.7, 
બ. ૩5211, 0ક્ાવ્પાપ&, 1969 

“નિજ? િદધલ્ડ 0 80070804788 
01 %8]&', ૦07, 11. ક, 
43&10ઉક, 19%1 

અલસક&તા લક ૦ 4300819%98188,” 
“07, 10. 5%, 847048, 1970 

“ક&ળઈઇથ્ાંદક ઈંદાદક 0 પટ 8કાંઝતેઈ ૪૩ 
1જી 4111&12370840,”' “૦07, 11. 
515. 1381004, 1970 

“થાઉ 08૪૯ 11807106107 0 118 
1106 બ 41181008,” 5, 7, 0&]- 

૦6૫૪1%, 149490 


૩૬૪] 


આચાય, ગિ. વ. 


સાની, રણુછેોડેલાલ ધ. 


શ્રાસ્રી, હરિપ્રસાદ ગ. 


શ્રાત્રી 5. ગ. અને 
ધો.લકિયા. પુ વિ. 


સેત્રક કાલ અને અનુ-સેત્રક કાલ 


--“102૫411 /₹] 1દ3 0 €૦બળતેક, 18141010# 


806, 7. 7., ભં. 55.1, 3૫2% 
1)01101, 1904 


--“ભાઇ છુ 1 €૦[0૯1-1%10 1218€71[211014 


01 183123 010218, &5.7., પ'્ાંહઇ-: 
ઇ૧, 1940 


“ર931 1૬૫3 (1071 હ6ાત 1700 €1॥- 


હૌ, ' #.7., ₹બ. 55511, €4૯૦૫0&% 
4950 


--58૮૮/ 7/5€#77#07૭5, 1૫01. 4, ઉઈક્ાલપા- 


ઇત, 1942 


“ગુજરાતના એતિહાસિક લેખા'', ભા. ૧-૩, મુંબઈ, 
૧૯૩૩, ૧૯૩૫, ૧૯૪૨ 

“'ઝુજર્‌ાતના દૃતિહાસને લગતા કસિક્કાએ।', ““બુદ્ધિ-: 
વર્ધક વ્યા ખખ્યાનમાળ!”', પુષ્પ ૧ અને ૨, મુ'ખઈ, 
૧૯૩૪-૩૫ 

“ચિચણીમાંથી મળેલા પાંચ અપ્રસિદ્ધ તાખ્રપત્ર- 


લેખા, “ખુહ્દિપ્રકાશ'”, પુ. ૧૦૮, અમદાવાદ, 
૧૯૬૧ 


--“સહાસામ'ત ચદાદિત્યતું દાતશાસનત,' “વલભ” 


।વઘાનગર સ રો!ધત પત્રિકા”, પુ,? અ. ૧,,.. 
વલ્સભ નિદ્યાનગર્‌ ૧૯૫૭ 


--“મૈત્રક રા#ન ઘૃવસેતનું એક અપ્રસિદ્દ દાનશાશન,” 


“સ્વાષ્યાય'', પુ. ૩, વડોદરા, સ. ર૦૨૧ 


“તલભીના મૈત્રક રાળ ધ્રુવસેત ૧ લાનું દાનપત્ર,” 
“સ્તાધ્યાય”, પુ. ૭, વડોદરા, સ. રનર 


1પ 1કડાંત્ાટ 


1-31 


ળાધ્કા8, 1. 


સ'દભાસૂચ [૪૧૫૬ 


(૬) ચીના ગ્રથે 


5૪9 4દ. 10થછૂ. ઇ1 118. 93 3. 1ડેટકા 2 
-£//6/7/&4£ 2€૮૦૦?#'/5 ૯/ #/૮ 1૮૭૮૮072 
110767, 4£.00600, 1906 


40૪. 1845. છ ઈ. 1પ તાઇપ : 4 
226607 ૦/ £/2 %:77/%5£ 27૮૮૫૪ #૦72 
તક 7/7*€€૮#૭૮૯૪ #74 770 4720 #7/2 
4/1 47૮/થ૮૮«૪૦ (4. 10). 6૪1 
-69ઠ5), 0ક%100ત, 1896 


60. 4/2 6€/દ0472%'#% 490૪ 0/5 ઇટ 
7726#૯, ળાં. 11, 1.000, 1905 


(ખ) અરબી, ફારસી, તકી” અને ઉદ ગ્રથેા 


અતી અરર જાદુ જીરાસાની સાનિતે અર્નીળ ફેરાન વ હ્રિટ્‌ 


છિડુભાઈ ૨. નાયક “મપ્યયુગીન ભારત,” ખડે ૧, 
અમદાવાદ, ૧૯૬૭ ના આધારે] 


અરમત્ઝરી, મવુત્રદ્વન ગળી સુર્ઝુસ સદ (મોઈવી સોઇમ્વર અચ્ર્સ માજ, 


અહીમોટ*ર શાન 


ર્નને શબ્યૂત 
તગર 


ચમટ્ારી ર્ન્‍્ને ટોક મોદનમર 
' જનુ ૨1 યિન 


૬/-૩--૩૦ 


માગ્તમમઢ, ૧૨૨૪ ના આધારે) 

નિર્માતે મદનરી, માર ૧-૨ રર સતિના, 
મટોટા, ૧૨૬૨૭, ૧૧૨૮, ૧શ્રૂન 

સુજ્ટ્તગ રચન સજય, મા. ૬, મજાટવાર 
સખજૂગયાતે તચનૂરી જે (સજે લચનૂરી (811109 


ઈટ 1070૫07300, 9/૦7: ૦/ 406, 
01. 111, 401000, 18071 


અરજણ જિદ (/6,., 901 1, [014૦ 
186%) 


૪૬૬] મેત્રક કાલ અને અનુ-મેત્રક કાલ 


વાજ્ઞરી, અમર જુતૂજુડ યુરુરાન (77%7.) 
નિન સાશા 


થુકુર્યે વિન શસૂરિયાર ઝગાટ્યુડ હિર (લમ૬ ૬છેત્રાન, “અર્યો ર્િટ્જે 
હઝન્છજાત'ના આપારે) 


શૌઝાના સેચદ સલૂગજુૂર તારીશે સિંધ, આગઝતમઇ, ૧૨૬૪૭ 


નવ્વી 
સૌવાના સેથર્‌ છુરેતાન નહી 'બરવો [હિર્ઝે સઅન્છુજાત', ર્ારાથીર, ૧૬૨૦ 
--અર્વોર ગરાગતની, આાગતમટ, ૧૬ર્ખ 
મૌસાના, દકીમ સેવર અવ્ટુજરય ચારે અશ્યત, લણ સ 
મૌછવી તોદશ્ર્‌ ક્રુ સાષિજ શાત ઝૂગર, મા. ૨, આણવમર, ૧૨૨૧ 


ક્રેશ, સુઝાન મોટન્‍મર તારશે સિર્આજે સુદ્ગકાકવર, સવર, ૧૨૨૧ 
--ભિર્‌ઓાતે મોદ્‌સ્મવી; મુવરે, ફિ, ૯ ૧૨૪૨ 
સતો તુથેતાતત સિહ સિજ્તુત્‌ તવારીલ, વારી, ૧૮૧૧ 


દૃરતજરી ગઝનૂ રહ૪1% જ્િતાયુજ મત્ાજળીમ (5]1101 & 10097301, 0૪?* ટ; 
૫0. -, 1.00601, 186%) 


&1 13001111 4 &-8૮/#૪7&૮ 707૯2 [જ ૪. 11005. 99 
79, €. 5૯10), 9018. 1-11, 1.0॥0- 
01, 1914 
&1 ક111181101160ત ન? /-ટ-4/797થ46દ (80ઠ્ઠ, ઇ૪&08ન્‍ 0૪ 
01 :0 (_ ડ1. 19. 17010181358), -81'0વંક*, 
19658 ી 


--509967૫૮72 (પિટ, ૫7&05. 09 ઉઝર 
પદ૫980 1 હ 6. 3પ. ઉઉતેઉ0૩), 
૩38&70ત8, 1925 

મીરાતે અહેમદી, ભાગ ૧-૨ (ગુજ, અનુ. કાઝી 
મોહમ્મદ નીઝામુદીન ચીશ્તી ફારૂકી), 
ગ્મમદાવાદ, ૧૯૧૩, ૧૯૨૭ 


સ'ટલ'સાચ [૪$૭ 


--મિરાતે અદમદી, વો. ૨, ખડ ૧ થી ૪ (ગુજ, 
અનુ. ક, મે।. ઝવેરી), અમદાવાદ, ૧૯૩૩- 


૧૯૩૬ 
411૦૬, 48. 14. % 2/2 7 ૮8/૦?$/ 9/ 7&તઘ૦ તક 0૮7 6)/ દ/૭ 
12037304, હે- ૦/7 775૮૦7૧7, 1૦૩. ડડ & 111, 


1.010010, 18607, 1871 
(ગ) અવસ્તા ત્રથેા 


-- “પતાતોાંતેશ્તે”, 77૮ 27૪4-7૪ ૮&?€. દિ? 
. 1 (10૬. 17808. 99 8100૯8 128.)'11€3- 
ઉ€ઇ€”), 8. 13. 9., 901. 19, 051014, 

18958 
-- “જપ૩1૩&, 2/2 72૪-40૮6, 76 
411, (100૪. પ8 1) 1.. 1. 111113) 
8.3.1. 901. ક&5%1, વાંધા, 1965 


૨, અર્વાચીન સ'દર્ભે 


1101:81%, 4. 8. “4 7૪5૪7૦7 ૦/ 279છ07#૮દત#ટ -727૮૪#ર્ટ 
4 0#67245 676 € ૬૮ દ «૯૪/૮/૮૯ «7 
ર0૮6 22047, 8010089, 1924 


--27૮ -ત8/7?7472/45 ૮78 270૮8? 2૮77265, 
7૦0011૧, 1934 


. --“પાઠ 8831%8₹પ1% 10001૪6, 77૮ 472 % 
0/ 7૮5૮ ક 722૬7, 13010083, 


195868 
(81ક૪૪&11% 4 €૮#૮૮£૮૮# 9/ £/2 -»97927૮$ ક-/૮૭૬- 
ઈ 80[₹8013) 7૮૦9, 101. 1, છિ. 1: 1118107) ૦ 


€11]9781 : 4૪19 4118101૪, 43011106.7, 
4896 


૪૬૮] મૈત્રક કાલર અને અનુ-મેત્રક કાલ 


કિક? 37૪૩, કિ. 
1ડેોઇ!ટુકકક, ઈ. 


1ડેપ૪છુલ્યક, ે. હિ 
(.બાથર115, હિં. 


€૩])0૯€11, ત. ન]. 
(પતે.) 


€૫.૦૦1૧1813%:51039, 
6. 1. 


(011૧0133, કે . 


(0૩11810811, ગૌ. 


ઊલાછુપક802, ે. હ 
-4ે17દુલ્33, ને- 


107₹બ્ટડ3, 4. કૈ. 

રઇ] 0પળેક, રં. દ. 
(ઈ. 

મદત, વદે. 6. 
(£02 


42//77///7૭0₹ 4૮072997૪78, 1:.02%400,. 
1 954 

2દેવ/?”?' 07 //7૮ 47777૪87૮5 07 #૦/દ- 
6? 72 ત ૯, 1.01000, 14876 

47'///2€7/%79 દ 7##૪#દ#૮# ૦/ -૪70?- 
7/૮7 ૪?/4&9 ટ, 1401100831, 19053 

(ઈ૮2€/£2277 0/ #/૮ 8૦776) ર#*/કદ- 


ઈ ,/, ૪ ક. ૪, 9111, 15, 130૦0105, 
18580, 15854, 1899-1901 


સ૮5£07%/ 9/ તક ૮72 276€0:2૮5#૮78' 
4#', 1લા02ાછુ, 192% 

7/2 47૮€/92૮૮ટથ? રટ 47 #:૮દ/ટ૦ક ૦/7 
૨૮8૮૮7“ 27£0#, 1.0160॥, 1990 


--,90/7&672£/ «૮7 90૮72? ક: ઘટ્ટ 
72/7/૮૩ ઇટ 7/74 007, €૮1૦૫૫1%,. 
1931 


47/07 6૮09૪%#૦/97%/ 9/ 77270, ઉકા- 
€મઇદક, 1924 


707% ૦/ -##7% ૮ ૮# ઝકત6#277# 
4: ૮/:£/૮૮2£9/#૮, 901. 1, 1.010, 1910' 


4૭ ડત/ત, 901. 1, 1.010વૈ૦0, 1924 


27૮57777૮6 072 €૪/£#7'& €/0*€#*0206૪ 
9/ €૨૪૮77#, 0. 1, 134100૧, 1960 


27૮ ./4/07% 07ત (.&/&7?ટ ૦0/ ટ 
77670? 2૮0૪૮૮, 

10. 11: 77૮ 4/2 9/ 77777: 
207૮:%/, 80100683, 4955 


સ'દભ'સૂચિ [₹3૯ 


૬૦1-111: 7/7૮€/05ક#૮રટે 4/૮, 1300)05ઃ, 
1:25: 
૧૦0.. 139: 727૮2 417૮2 ૦/ #477&/“«₹&4# 
71617567//, 80૩058૪9, 19358 
૧01. 1: 7/2 5૮,૪77 /7# 777૪47૮, 
4501138943, 1958૪ 
8403308131, 14. 1. 2/૮ €/૦?% ત ઘત ક € ૫07707૮7૮4, 
126 11, 3011020, 1944 
--500777%6%7/7 : 7/2 5/91૪2૮ 27૮7-77૮7, 4૯૫% 
120181, 1951 
2091103, દે. ઉં. “1.119તપ€1107 10 ધં 1115107 ૦ 
(21196, 111070તેપબ૦ા0, 7? //ત7#ઇ- 
કેતઠત??0, ૫01. 11, 80019953, 4958 
શક 1)ઠપ્ાતેક, 1. 3. “૪૪૭૩ ૫8૨ &8છ ૦ પલા 4105૪ 2”, 


૮/7 ૪/72 €/ ૧7 72#€0૮74 ૪ 
772770, ૧01. 1, 1.0૦0, 1904 


* ₹801:811&, રિ. 1). 27૮ ક-47૮/૮4૮0/0%$# ૦/7 6//૮72₹7, 
48013304,3, 1941 
“૩31, 1. ૪. 4/77#€ 727672૮૭, 83010008 1', 1959 


--,5૮/7/7#«/#૮& /7770/# ક5૮#247૮/દ£ ત? 
77/74%, 13&106થ, 1960 


“ઊપ, 9. &.' 776774 #5/0./% ૦/ ##થ0, ૦354૦08તે, 
19:59 
“1115017, 1. -ડિ- “11૯ 111112 બં 8001810502 : ડાક 


1015 ૪)? 1,%0&૫810108 ', 5૦72૮724૮7૮ 
“5/7#વટ 47૮0 0થ2, પટા? વ)981101, 
195935 


૪૯૦ ગ્ેત્રક કાલ અને અતુ-મેત્રક કાલ 


પ0], 5િ. 4. 
કહ્યાણુવિજય મુનિ 


દવે, નમ'દાશ'કર લા. 
રૃસાઈ, રા'ભુપ્રસાદ હ. 
રસાર્ઈ, પાલનજી બ. 


દસાઈ, મેકડનલાલ ૬. 
કાબર્સ, એ. કિ. 


રાહેડડ, રામશસિહજ કા. 


શાસ્ત્રી, દુર્માશ કર કે. 


ચારૂ, હરિષશઃદ ગ. 


શાક, ઉમાકાત્ત ખે. 
સાંડેસરા, ભે! મીલાલ જ. 


સે!પષુરા, કાંતિલાલ ફૂ. 


472૮4૮0 2૦7૪ ૦0/ 52976547 
4011447, 1958 


“પ્રબ'ધષર્યાલોચન', “પ્રભાવક-ચરિતિ'' (ગુજ. 
અતુ ), ભાવનગર, સ. ૧૯૮૭ 


“કાહિયાવાડ સર્વસ'મહુ”, મુ બઈ, ૧૮૮૬ 
“સૌરાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ”, જૂનાગઢ, ૧૯૬ ૮ 
“તારીખે શાહાને ઈરાન”, દફતર બીજુ 


“ત સાહિત્યનો સક્ષિપ્ત ઇતિહાસ”, મુખઈ, 
૧૯૩૩ 


“રાસમાળા': (મુજ. અનુ. : રણુછોડભાઈ 
ઉદયરામ), મુભઈ, ૧૯૨૨ 


“કુગ્છનું સ'સ્કતિદશ ન”, અમદાવાદ, ર૯૫૯ 


“ગુજરાતને. મષ્યકાલીન રાજપૂત ઇતિહાસ”, 
અમદાવાદ, ૧૯૫૩ 


“ગુજરાતનો પ્રાચીન પ્રતિહાસ”, અમદાવાદ, 
૨૯૬૪ 


--“પ્રાચીન ભારત”, ભા. 9, અમદાવાદ, ૧૬૬૯ 


--““સૈત્રકકાલીન ગુજરાત”, ભા ૧-૨, અમદાવાદ, 


૧૯૫૫ 


“મુજરાતમાં બૌદ્ધ ધમ”, “સ્વાષ્યાય', પુ. 3, 
વડે!દર1: સં. ર૦૨૦ 


“ત આગમ સાહિત્યમાં ગુજરાત”, અમદાવાદ, 
૧૯પર 


“ભશાર્તીય રથાપય અને શિલ્પ”, અમદાવાદ, 
૧૯૬૫ 


સ'દભ'સૂધ્ચ ૪૭૬ 


શોજ્તા, મૌ, ફી. રાઝપૂતાનેક1 ર્તિટ્ટાસ, સિ, ૧, ઝને, ૧૨૨૭ 
--મારતીશ્ર પ્રાચીન કિગિતાછા, હ્િ્છી, સં, ૨૦૧૬ 
કળ્યાળવિગત મુત્તિ વીરિર્વાળ સંવત્‌ ગૌર ગેન ૧૦મળના, તારે, 
સં, ૧૨૮૭ 
ટત ગૌર હિર દિન્ટૂ મખિતરાબ્રજ ર્તિદાઇ, સા. ૧, છલ, 
૧૨૦૬ 
શૈક્ષિત, શ. થા. મારીચ ઝ્યોતિષ (હરી અનુ, સિવનાય સાર્લકી), 
ઝલત્તક, ૧૨૬૫૬૭ 
. વુખ્યાંવિગયતી સુચિ : 'ડશત આનનદ આૌર પ્રાસ્ત વાઇમય', “સુતિ 
દુગારીતજ સ્જૃતિચથ” : ચ્યાયર્‌, ૧૨૨" 
ત્રેત્ઠી, નાયૂરાત “ટ્રાસલાર વિવેચતા', “ર્રેનલાર'', વષર, લ. 
૧૨૧૭૪ 
પ્રકયણવારે 


[સામાન્ય સ'દ્ભસૂચિમાં જણાવેલા સદર્ભા સિવાયના સ'દર્ભોતી] 


પ્રકરણ ૨ 

£0105870ત, 1. . -77૮07૮7"// 0/7 8૪7% 40)*૮/#7/૮૮/#7', 
1.000), 192% 

કેહાંઇક1૧?, 3. ક. ૭./૨૮75 0/ 547 €?૪72777, 
1001૧, 1915 

(૦૪૦૧૦110006 01 42/ત2”?₹707" 7877 £૮/ (ઉંણ]870ઇ 5181૯ 

ઉં1]87&1 ઉલ્વ#8&11€0£3), -1311360ંદવ્વતં, 1969 
85 ત1&, શિ. 1ર. 4 74707/ 9#/ ૮ €૮૪?70₹૮0# 77%727«- 


£/12 0/ ૮/7૮ ”7૦૪#ત૭5, 807268, 1941 


૪૭૨] 


180૦0611, 4. 7. 
1/08, દ. 1પ. 


. 1011€1- 9711111119, 
1. 


-2301ણ0]: 


'8150881*&0, -ડે. 


ત્રિવેદી, રમણુલાલ કૈ. (સ'.) 


પરીપ્મ, રસિકલાલ જે. 
શાહ, ઉ, ખો. 


3810840871:01', ૭, 1ર. 
4101૮, -ર1€)33 તેં 
8803 -૫૯,ઈ1) 


8303૫78), 4. ?, 


મૈત્રક કાલ અને અનુ-મેત્રક કાલ 


1૮૮ ]7//૦£0%૪%, 3019830૫7૪, 1897 

“81 01 દલ પીંદડાઇ7 8, «7૦7, 
૫૦1. &111, 5381018, 1904 

2 8%108૪111-190ટ18|1 12101108973," 
(»01તે, 1966 

4//૯£૮7&£ ૯ «૩ 7૮6678૮7 ઈ 24વ- 


7૮72 (1911૬. 178108. 9 1146 €)18તી), 
(“થીઉપઇછ, 195% 


7૮47072 £/70૮&૪7 2/2 4૪6૮8, 8ત70વેક, 
1953 

“વર્સાતે-મણુતરી 1૯૬૨ : ગુજરાતઃ જિલ્લા 
વસતિ-ગણુતરી પુસ્તિકા : ભાવનગર જિલ્લેં'', 
અમદાવાદ, ૧૯૬૪ 

“ગુજર્‌ાતતી રાજવાતીએ”, અમદાવાદ, ૧૯૫૮ 

“ગુજરાતના કેટલાક પ્રાચીન પ'ડિતો', 
“ખુહ્દિપ્રકાશ”, પુ. ૯૯, અમદાવાદ, ૧૯૫૨ 


પ્રકરણ ૩-૪ 


“૧પક પભ” 13 110થ80ાવઉ કત 118 
1301)૪#01 1૬9,388 &૧', 74, 501. 1.5, 
13010083 1959 

// 5૦0૯૬૨૮ ૦#%૦ ૯ડ£07 દ? 2707 £/- 
1/4૭? 7/7&દ ઇદ 72/46/7૮ ૭ 757ઘ૮, 
(00118, 1920 


.07/ #&#૦#/ 0/ £/૮ ગિ? 7૮૭ ૦/7 
6/7૮”, 27/૮7 ૯૬/87, 90. ૧, 
(8101118. 1958 

77#4/073? 0/ ##4 760 4.7. 7 550 
-, 5., 18007૦, 1985 


11030, 1. 5. 


,100,)/, પં. ]દે. 


-%97હ61ક1ાઉણપ11, પં. 


“ઉટ!13૪5, ૪111]€2 


“88810, €. 7. 


“1'0તં, ત. 


“૪૬130૪, હે. પ. 


“મહેતા, માનથ' કર્‌ પી. 


ન્શાસ્ત્રી, દુ. કે. 


નાઇક, 13). ક. 


“પરીખ, ૨. છે 


સદભસૂશ્ચ (૪૫૩ 


--42 27/50 -#*4૮0# ૦/ 42#6:6, 


1.»31076, 19584 


775૮07%/ (// £/7૮47'7&તકતેક27, 10. 14, 
00108, 1921 


“કાઇ લઉ 0 ૧8190131 “7 4.0 9૦. 
135, ઉઈપાલ્પદદક, 1928 


220૮2/ઘ૯૮4૮ 777૭707૪ 07 47205672 77 0% 
£.ત) 00118, 1950 


(657૮ €7ઠ 77 €#, 1.010ત00, 19580 


“67575778 £/૮ 20077 774, 1301010041, 
1932 


4172775 €7&0 47/7૪: ૯૯ 9/ £207૮827/૮278, 
10. 1, 1301000889, 49020 


“1.જણાતંડ 01 પઢ છાટ? (પેડા છે 
દહ્ડ બ કપટથી” 7. 4., 901 11 
13011083, 18% 


“મેવાડના ગુહિલે!”, ભાવનગર, ૧૯૩૩ 


“વલભીના રાશન્‍્નઓ મેર હતા? ગુજર હતા? 
ટૂય હતા? કે નાગર?' “ફાર્બસ ગુજરાતી 
સભાનું ત્રેમાસિક”, પુ. ૧, મુ'બઈ, ૧૯૩૬ 


મડચણ પ 


€//## દ તે ઈ 5//૦7% ૦7/ 
72/06/06 72#7ત720, 1૫101. 


“ગુજરાતની રાજ્ધાનીઓ”, અમદાવાદ, ૧૯૫૮ 


“૪૭૪ ] મૈત્રક કાલ અને અતુ-એેત્રક કાલ 


કશાક: %7, 1), 2. 


 ઉશ્ર3છુપા૪, 1). €. 


318]પાળવં&?, કિ. 6. 


ગિપાવં, ઝે. ૫. 


80935111, પે. 6. 


10806, 54. .૫. 


મોદી, ર૨. મુ. 


નની, અ બાલાલ મુ. (સ .) 


મકર્‌ણ 4 


“(૦૪726801 777-7445, 90. &0],. 
50019%, 1904 

“ઈલળઈદરા ૧00 €ડાટધા વાક, 77૮ 
462 ૦0/ #79789૮7૮7૮ કળ? &ઘ૪, 
13010883, 1958 

₹૫0%00૪0 તવાંદ તૅપળઇટ 4. 3). 
660-%56*, 77૮2 6/૨૭૭૬૮૮/ -172,. 
40100083, 1954 


--“દિકઉ ક્લે 4811 01 ધટ £€?ક81191*' 


107011, 2/૮ 6૮ 97 792/77%તા,. 
ભ 72૮87, 8000081, 1965 ી 

7/2 8073 7/ €૪#/2«#-.#«૮૮705. 
80100531, 195% 

“શહ 710016 ૦1 106 ૫10007010૪7 બ 
દઇક્ઇકતં& કડિંઇટ્ટટ, 770૮૮૮07૪6: ૮76 
797૭02૮૮૮7 (/ ૮7૮ -177-77704 
07"£29:/«/ 6૦7727૮70૮૮, 52૪૮707૮૮02 ૮7 
5૮557677, 41116તૅશ0ક80, 1953 

“10ઇ0તેપલ0 061, .ઈ7£90£/6#/7ત705૮,. 
13010083, 19148 

'પાટણુ-સથાપનાનાં તારીખ વાર તિથિ',. 
“કાન્તમાલા, અમદાવાદ, ૧4૨૪ 


પ્રકરણ ૭ 


“શ્રી ફાર્બસ ચુજરાતી સભાનાં હસ્તલિખિત 
પુસ્તકોની સવિસ્તર નામાવલિ,'' ભા. ૧, મુ'બઈ,. 
૧૯૨૩ 


સ'દભ'સૂચિ [૪૩૫- 


નયગાંધી, ઝયરામદાસ જે. “કચ્ઠતો બૃઠદૂ ઇતિહાસ,” અનર, ૧૯૨૬- 


મોદી, ર. ચુ. “પાટણુસ્યાપનાનાં તારીખ વાર તિશિ', “કાન્તમાલા'* 
અમદાવાદ, ૧૯૨૪ 
થ્રાસ્રી, હ. ગ, 'અણુહિલવાડને ચાવડા વ'શ', “સ્વાધ્યાય”, પુ.પ, . 


વડોદરા, સ ર૦૨૪ 
“--“પુરાણોમાં આપેલી મોયવ'શની સાલવારી,' 
“ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ:ર૦મું સ મેલન--: 
હેવાલ,” અમદાવાદ, ૧૯૫૯ 
સાંડેસરા, ભે।. જ. “ગુજરાતના સાંસ્કૃતિક ઇતિકાસનું એક ભૂલાયેલુ” 
પૃષ્ડ', “ગુજરાત દીપોત્સવી અ'ક, સ, ર૦૨ ૩'', . 
અમદાવાદ, ૧૯૬૭ 


પ્રકરણ ૮ 


શાસ્રી, હ. ગ. “ગુજરાતમાં રાષ્ટ્રફૂટોતું શાસન', “ગુજરાત સ શોધન” 
મંડળનું તૈમાસિક,” પુ. ૩૦, મુબઈ, ૬૬૬ ૮ 


મડર્ણ હ 

8176%7, 2». €,. 77767 7૪&૪?7%₹0?/7૯૮%૮ 6 /૦5507%/, ઉઠ - 
616018, 1966 
મકરણુ ૨૦ 

જેટ, ર. ભી. 'ગુજરાતનું વહાણુવટુ , “વસત રજત મહોત્સવ 


સ્મારક શ્રથ”, અમદાવાદ, ૧૯૨૭ 


ક “તવોઢા', “કુમાર”, અ'ક ૫૪૪, અમદાવાદ, 


૧૯૬૪ 

સાંડેસરા, ભે।.. જ. “તટપુત્ર રેહક અને રાજ, “ગ્રજાબધુ-મુજરાત 
સમાચાર દીપોત્સવી અક'', અમદાવાદ,. 
સ. ૧હ૯૯ 


--શ”દ અતે અર્થ', મુબઈ, ૧૯૫૪ 


:૪૭૬ ]) સૈત્રક કાલ અને જાતુ-સૈત્રક કાલ 


કા 9, ઉ 
.ક્રાપડિયા, હી. ર્‌. 


-માંધી, લા. ભ. 


51171611 
ક11107, 6, 


તૃ), 2. શિ, 
ડેલ્ટા, 7. કે. 


-01/033:4૬, ૬. 3. 


41 10તૅ, 4. 10. 
_ે)ર, ૫01, 1. (૪. 


1081, 7. 5. 
41013૧10, 3. 1. 


પકરણ ૧૨ 


77 કદ 696 6€/ઇડ૯,, ઉશ્વાહાઇઇત, 192% 


“કાવ્યાએ કવિએ ને આપેલાં બિરુદો', “કફાબસ 
ગુજરાતી સભા ત્રેમાસિક', પુ. ૨૬, મુંબઈ 
૧૯૬૧ 


“એતિહાસિક લેખસ' ગ્રહ, વડેડરા, 1૯૬2 


મકરણ ૧૨ 


5/૮7 7૦7? 726૮ .%?'%૪/73, -1.011- 
લં૦।1, 15878 

77£ 7૮૯? 70760776૪79, ઇકાાંલપત,, 1069 

272:7&6/2 7%7૮૮0/?'«77/%/, €૪%10#ત, 1968 


“તૈ! 10050710000 બં 80110615 
8૧001909 994” #.4., 19૦. 551, 
-4૩01191.), 188% 


77/6૮ દ» ૦? // 4926 4/૮૦? 
0/ ગ/€2//€## 977 5770૮ 
'પ્કાઝતપ, 1060 
પ્રકર્ણુ ૨૩ 
7૯/96 9/ 75/47, 1.બાતૈ૦, 1915 


77/72 ૮0&0 . 772% £/૪૦૨6# 4/૮ 4/૮૭, 
1430110853, 1 260 


--#7૮«#£ «7 7/5 €/૮#&%72, 3011098413 


4/75/07% #/ 47૮74, 21.01ત00, 1965 
9૮% દડ £7& ક #& /4£07%/, 130૩100830, 
1990 


1687301, ત. 


5૫101001501, 9. 4.. 
“પ્રોક્લિ, મુહમ્મદ ઉમર્‌ 


તારાપોર્વાળા, એરચ 
જહાંગીર 


દિવેદી, મણિભાઈ 
શાસ્ત્રી કે. કા. 

શાસ્ી, દુ. કે. 

શાસ્ત્રી, હશ્પ્રિસાદ ગ. 


યાહ, 8. પ્રે. 


શાહ હીરાલાલ, અ. 


સાંડેસરા, ભો. જ. 


211381, 271. 1). 
હ લોડ, ઈ. કં. 


ઉ1રડડ. દ. પ. 


સદભ'સચિ [ ૪૭૭ 


4 ઈહતૅટ ૮/0 2૪0276, 1&100010ેટઉ,.. 
1960 

4 2 &4૮7*27% કક ૦73 ૦/ 47૮૭૭ 

“૧૧ મી સદી પૃવેને। ગુજરાત મુસ્લિમ સબધ”, . 
મુબર્ધ, ૧૯૩૮ 

“પારસીઓનું હિ'દમાં આગમન તથા તેમને! ત્યાર: 
પછીનો પ્રતિઠાસ', “ખુદ્ધિપ્રકાશ', પુ. ૮૩,. 
અમદાવાદ, ૧૯૩૬ 

“પુરાતન દક્ષિગુ ગુજરાત'', નવસારી, ૧૯૪૦ 

“આપણા કવિએ”, અમદાવાદ, ૧૯૪૨ 

“શેવ ધર્મનો સહ્ઞિપ્ત ઇતિહાસ”, મુ'બઈ, ૧૯૩૬- 

“સજાણુના સ્થાનિક ઇતિહાસ પર પડેલો! પ્રકાશ, . 
“ગુજરાતી સહિત્ય પરિષદનું ર૧ મું સમેલન-: 
હેવાલ”, કલકત્તા, ૧૯૬૧ 

'ગુજરાતમાં બૌદ્ધ ધશ્મ', “સ્વાષ્યાય'', પુ.૧, વડોદરા. 
સ'.ર૦ર૦ 

તળાજાના પ્રાચીન વિહાાર', “પુરાતત્વ”, પુ.3,. 
અમદાવાદ, સ.૧૯૭૮ 

“અન્વેષણ”, અમદાવાદ, ૧૯૬૭ 


--“ક્ીતિહાસ અને સાહિત્ય,” અમદાવાદ, પ્હ$ દૃ- 


મડરણ ૬૨૪ 
190264૪0૮0, દર્દ 20472, 220018... 
1966 


5૪06028૮07૭ ૮૮ 2૮,527, -388704તં&,.- 
1970 


--72૮૮૪%૮૬૦#8 (7? 77264?'?€, ડેક ”૦તેંક,-- 


19ઠઠ 


“૪૭૮ ] સૈત્રક કાલ અનુ-શૈત્રક કાલ 


700818,  . પ. & 
“દાં, &. ૭”. 

ગેપંક્ા180811, ત. 1. 
દો ઇ, છ. કે. જ 
(110% પ7, 5. પે. 


“80908 1૧0, ડે. 4 
10118, ?. પં. 


870190, 426163 
“ઉશ્તેત્ટ,&. 8. 


“ઉછતે8ા11, પ. ક. જ 
0387), 4. 4. 


191313, 11. 2. 


“(૦0૪10108131 01 
ઉપ] 


3૫01380811, હે. 4, 


'પ58011 0 ઇંટ ીંકાઇસકદ ૩, 07; 
૫01. ક11, 4535૪0ત8, 1964 

2૮40207 «દં 574072444૬, 1381048, 
196% 

8099520##-7956, 8800, 1971 


20707૮ દ?0%%/ £ળ૮ 4/૮8, 13૧30ૈક, 
1953 

(1%€881101 1 588, 7/૬?” 
૦/ “2 ૪. 5. ઇદ £ઇ૮?'૭દ/3? 0/ 4704૮, 
૫0]. 15, 4387009, 19ઠક5 

પકરણ ૧૫ 

77/09 . 40/૮/૯27૮, (ઉપવેતો॥ કાંઇ & 
પિંળવૅપ 06710), 50113053, 196ઠ 

4700૮907 ₹? 22૮707 €, 1487008, 1947 

50106 ક-પેંટ૫૪19 121300067૦ ઘાતે 1.038 


1030%0 70-6૫ &૫% 1'6100[01૯5 1ળ 
1૫07000131 ઉંપ]8781', 707,101. %111, 


151008, 196% 

₹₹1૫1૯ (11010010૪૪ 01 30181111 1010001008 
110 ઉપ] 87, «70007”પ4& ટે ૦/7 દઢ 
નઈ 0/4 27 ૮%/ ૮#/૮5 27 47*57 4, 
4૫૦.. 3, 400081 1961 

4/7૯ 5007, 8૮99૪ 07 
47672020૬૪, 277970-77, ક&0ળાઇતદ્ર- 
ઉશ્તં, 19%1 

“1318 1'8003[06 ૧85 060, ૪7૦૪#%૮૮ૅ ૦/ 
9૮/5/0૮? - ૮5૮ 76% 0979, 
1બં. 1, ૧૦. 2, 18]1₹0૪, 195૪7 


સ'દભ'સૂચ [૪૭૬૯ 


પદા18૪&ઊ, 4. 4. 7/2 ૬૮૬૪૪7૭ ઇદ 72 2૪7છ&ત# ૦7 
જ 081૮1, 4. 4. (₹૪76#2૮, 1341'0તૈ8&, 1963 
--70૮ 1૪૯૮ ટત ત? ૮ 50 દદ ઇ૯ 
78/75 0/ 6૯7૮, 4800109, 
1969 


૧4106€53ઝ»&, 4. .. “1૫0 ળંદુથા00& તઈદ્ાંળ 706 
€૦૩૩૦૩૯ 11 8પ, ./૦૬#%ટતર્ટે 
(/ 4#₹?'#5/દટં? જ ૮907'0/% 0૮૬2૮4, 
1061. 1, 10. 2, 19૪068, 1957 


“સ્દિ*85૪81, 5. 4. “31૯૯૦,” 77૮ ૮7૪752 7૦07 
7779૪2, 3011083, 195? 
45301000૫75, ક. 1. “પથ ઉકથ્ાઇક-8 ઈ 1 દઉ 


4'લ€10[8 થ8 01 ઉપ0]8701,” 0472777%/ 
6/ 727૪૮75, 47-78 ૬£૦ 707 
/-૦7£/:7'724, ૪૨777 ૭૮૭૭૮078, 1330110108, 
1968 


--“100 3800617 8ઇ૪010€10#૦ બં ઉદ70138- 
870158 04 1'011[4૯8 14% ઉંપ]8751,'” 
-7'7/. ૪૯ દ-4%0970? 0૦78972૮- 
7807'7દંદટ 7/77, ઉકા11111, 1964 


--3#“જ7ત? 72૪60૮૮૭ 0/7 6૬/૦#%રદ, 
4110006 તે, 1968 


૧3001067 10&]813 “&7601૫01પમ્થા કઊાાદાંલ 0 180719 
88075368 16108૯3”, 77, મં. 
22%5%3111, (€ડા&પઇઉ%, 1961 


શોદાતી, હુરિલાક અતે જકેટલાંક નવાં શોધાયેલાં મહાગુજ'ર સૈલીર્ના 
હં, મધુસદન મ'દિરો,' “કુમાર,” અ*ક પર૮, અમદાવાદ, 
૧૯૬છ 


૪૮૦ | 


ભહેતા, ૨. ના. 
રાવળ, ર્‌. મ. 
શાહ, અ. પ્રે. (સ.) 


ગ્રાઠ, હીરાલાલ અ. 


ઉંબ્ટાં?, પ. 


4614, કે. પ. 


3૫81039551, . ત. 


810800, 1. 7. 


મેત્રક કાલ અતુ-મૈત્રક કાલ 


“ગુજરાતને મળેલ શિલ્પરથાપત્યતો વારસે!',. 
અમદાવાદ, ૧૯૬૮ 


“કળસારતનું પુરાણું, દેવાલય, 7€ 75. 1. 2&1,. 
1450130583, 1949 

“જેનતીથસવ સ ગ્રહ,” ભા. ૧, ખં. ૧,. 
અમદાવાદ, ૧૫૩ 


તળાનને પ્રાચીન વિહાર,' “પુરાતત્ત્વ,” પુ. ૧,,, 
અમદાવાદ, સ, ૧૯૭૮ 


મેકરણ ૧૬ 


“1.810 €૫૪01&%& 580601[1ઘ૪લ૯8 110011 41થ811-- 
કત, કેદ ૯/?/# 0/ 2૪420/9દ- 
૦7 ૦૮ ૮#૯ 6૮/૮7", -7247'0/7૮,. 
૪0. 111, ઉશ્૦તેદ, 1949-50 

132 36૫0101૫7૯3 17011 1061111 11031'',. 
9%”? 0/ દ? 587૮૭૪? ૦/ 
૦0#૮#દ#ઢદ 47, 8[૯૯ંથ 4પેપ000€₹ ૦1૪% 
1 દડા€10 1ઇવેાદા1 416, 195ઠ-ઠ6 


“1પ 10003163 &9 6૦૪, ./0#દે 
6/ (#/# ક8૮4૪07૮5/7૮7# #?૮૭2૯7૮/?' 
80૮૬૯૮, 8૦1 4, 3૫0. 2, 182]૮0૬, 1959 


4/7૮ 870772૮૭, 12011083, 1959 


--1€0108(8[0397 ૦1 ઇટ 411 6૦તૅતેલડકઃ 


શા, ' ૭૦00724૮ 07 ૮/2 ઈ7દ'ટ7-- 
&દેદ 9/ 8૮7164૪, 101. 15, 13011083) 
1940 


--1/ 70705 ૮7 0૮/07 6૮૪૭77૦૭ 770779 


૪/7૮, -5810તેંક, 419690 


સ'દલસૂચિ [ ૪૮૧ 


“809722 દ?'34 2772૮૭2 77"078 .423/7*ર 57, 


13વ.૪0વંથ, 19586 


--“& ઈળ1તવૃપટ નશ્વં?& 1105૮6 01 ૭ા39થાાઈક 


કાકા, ઇ. 2. & 
ઊલ ઇડ, દે. કે 


8 ક્ર, 1. 6 
કિણ78131081178101, 41. 


૧૫18170728, ડત, *. 


મોદાની, હ. ૨. 


8૪8111,” 7/07, 1. 3, 1870વંક, 
1961 

“& 1જલજ 11197 8010105૫705 17010 
ઉ1]781,' “0/7, 10. 1, 138100, 
4951 


“110080--091દતે 17110071 ઇ1 રાવો, 
/૦/, ળે. 5૫11, 8%7૦૮૨, 1968 
“તંદ્રા &ણવે 13 પળપંવધાણઇલરે, 70/47, 
૫૦1. %૧11, 8%10તક, 1965 

# 31770170 1130ઘ૪દ ૦6 કિાતૈતેઉક 110113 
૨ ક01[00,' 07, 10. કપ, 
1966 

“ઈ. એમ. ઈ. સ્કૂલનાં શિલ્પો,' “તવચેતન”, 
પુ. ૪૯, અમદાવાદ, ૧૯૭૦ 


--“પીઠેશ્વરીનું' મ'દિરે,' “નવચેતન, પુ, ૪૯, 


પરીખ, આર. ટી. 


પારેખ, વ. સે!. 


અમદાવાદ, ૧૯૭૦ 
“વડાવલને। આરસને1 શિલ્પસમૂડ', “કુમાર”, 
અ'ક પર૮, અમદાવાદ, 3૯૬૭ 
“ઉમા-મહેશ્વરની મૂતિ,' “સ્વાપ્યાય”, પ. ૬, 
વડેદરા, સ. રેન્રેપ 


--'ગુજરાતની એક વિરલ સર્ય-પ્રતિમા', “સ્વાષ્યાય” 


મજમુદાર, ચ. મ. 


૪ં-૩--૩૧ 


પુ, ૬, વડોદરા, સ. ર૦૨૫ 
“ણુ-પિપરીની રથારૂઢ સૂય મૂતિ”, “સૂય -મ”દ્િ 
વિરેષાંક,'' અમદાવાદ, ૧૯૬૪ 


. ૪૮૨] મૈત્રક કાલ અને અનુ-મેત્રક કાલ 


_ભહેતા, ૨. ના. 'વડનગરની શિલ્પસમૃદ્દિ', “થી વિજયવલ્લભસુરિ 
સ્મારક મ્ર'થ”, મુ'બઈ, 1૯૫૬ 


શાહ, ઉ. પ્રે, “ગુજરાતની ગુધ્તોત્તરકાલીન શિલ્પસમૃદ્દિ', 
“કુમાર”, અ'ક ૩૮૦, અમદાવાદ, ૧૯૫૫ 


--“ઝુઝરાતમાં ખહદ્ધધર્મ', “સ્વાધ્યાય”, પુ. 1, 
વડોદરા, સં. ૨૦૨૦ 


--“મહિપાસુરમદિષ્તી અતે અન્ય માતૃમૂતિ એ, 
“કુમાર”, અક ૩૮૨, અમદાવાદ, ૧૯૫૫ 


મકરણ ૧૭ 


100, 10101011810 તે15 1/7 £46#ઘ0%2% 7/0 47272 7#ઞ 
70૪9, 1.010તૈ00, 19965 


187168, 190૫૬૧8 “૫/1] બિ દડ, 7 ઇદ % 9/ 7, 
8878, 1954 


01080, 4 (ઉતે.) * 77647 47૮74૮0૮0૪૪, 2957-66 


-4 ૮૪૦૬, ૫૪ 1ણ], 1958 
--/ દદ? 47-0/760૮0%૪, 2265-59 


“4 ૮૪૮6, પપહ# 1)6111, 1959 


ઊં) 306113 0/7 477 €૮૭૮૭ €/ £/7૮ 0૦0૮0” 
(000 .) &7#૮/૮, 1.070600, 1908 
107, -પં. દ. “2 5111છુ થાવ 00૦૪ ક, 272 
€ ૨5૭860 4/૮, 10101008, 1954 
૧૨૦૪૩01, -. 5. 772647 .%2727/992#, પદક ₹૦1૪, 1961 
શહે, હીરાલાલ અ. “તળાંજને। પ્રાચીન વિહાર', “પુરાતત્ત્વ”, પૂ. ૧, 


અમદાવાદ, સ. ૬૬૯૭૮ 


સ'દ્લ*સૃશિ 1 ૪૮૨ 


પરિશિષ્ટ ૬ 
8000811, ૭. ન. €૮2૪૮૮૮૮#* 0/ £72 -008ત5 ક૭૬- 
(ઉતં.) «7270, .701. 9, 80110899, 4880 
10103 -)511તઇ, “થા ઉ૪&0૪ુ ૦? 4100૦ 1115૨0૪?” 
1. 1%. 07% 402 €/ ૬02૪4 27ઇલક ઇ& 


2780, 1.01ઉ013, 1904 


શાસ્રી, હરિપ્રસાદ ગ". 'યુઅન સ્વાંગે વણુ'વેલુ] ગુજરાત', “પ્રતિડાસ 
સમેલન નિબધ સંગ્રહ”, અમદાવાદ, ર૯૪૮ 


પરિભાષા 


અનુશ્રતિ-7&ત161012 . 

અબરખ છાંટૅલુ -108108€1008 

_ગશિલેખ-ટુંછુ7800, 118011 
' 81013 

અભવ્ય ક્ત-€૩%૦૩૭1૦૧ : 

અધ મૂર્ત સ્ત, ભ-॥ &ડાં€” 

મ્વલ્‌ કરણુ-010111 

અ તરપત્ર-તેલ્લ)-3ટ 11161 

અ'તરાલ-8101૯-6138100007, 9૯૫ન 
છછ 

*મ'તર્ગોળ:-€૯૦116830 

અ'ખુજ--€)/7%6 ?'૮૮૮૯ 

છ(#ખનન-0%0818&11011 

ઉદ્ગમ-૯તૈ।1106109 

ઉપાન011111 

ક્ર્ષ્વ દશ ન-2109%11012 

એકાંડી-700300-804116તૈ, 
કાંળ1છુલ્ઝમ'હ્ત 

કદ્ાસન-૩થ41110છુ 0૦81-0804 

કપે।ત-10]1]-€010168 

કમાનદાર-૪હ&ા11ટ્તે 

કરાટક-હા)€પ૫187 ૦111૪ 

કલિદા-તૈર1], (હાક ઘાત 
030121 


૪૮૪ 


8 ધર્‌- 020111૪ 
જકીચકઃઃ પશ્લ 
મુડુય સ્ત ભ-011961ઉ1' 
ક“હલિત કાનસ-1011-€0₹010૪ 
કૂટ--8[116 
કૂટ ૭1૧-૦૦%૫છુથાલઉે ૯૧7૦ 
કોલ-કાચલા જુએ ગજતાલુ. 
ક્ષેપણ-ત1]1૯ા 
્વોણી-[611-100શ8 7001 
ખુર્કેન્181-10#પ8 100૫1તછુઃ 
ગજતાલુ-€]1૯0118131-[84010 
1001 તા ટ 
ગર્ભઝૃહ-૯ટા]8, 3030680100 
મળતોા-ગેળે।!-0%/7&6 #૮2?'5& 
ગૂઢમડપ-૭]૦૯તે 181 
ગોળોા-ગળતે।-૮/7% ?'£0૮૯ 
ઘટપટલવ--૪ક્ષકટ-કઉ-૦118૪6' 
ઘૂ ટેલુ-0પપતાં8લતે 
ઘોડે-ઇકકહાઃટ 
ચકતીઃ-140161 
ચતૃષ્કી--00710 


ચ“દ્રશાલાર્ગ્ગ્ંડ0 ત0711૯7₹ 10તૈ૦૪* 


ચ“્રાવલેોકત-71110 
ચૂ લિકાન્ડ1દ 


પરિભાષા 


ચેોઈઈી-0૦૪૯૦0; થ્રાઇપલઇ 
“છાઘઃ્:€૧,૧€ 

જગતીઃ--૩૦૦, [018101૧1 [180119 
“નડચંકુ'ભગાં૪હ7હતે ૮/#દર ?'૮/% 
ન્નલક-1410166-7071૮ 

“ટેકોગઈ ૪06) 

“ઢાડો--€૦॥ટાં 

“તલાલ, 59072 

તલ છદ 

તલદશ ન [ટુત૦૫ળતૈ-0410 
તલમાન | 

તોરણુ-&1%01; 87616તે છુ&દ૦પ૯૭૩ 
ત્રિ-પત્તી-8॥€૦11 

જ્યાયતનરઇ11[]10 81111110 
રોહઢિયેઃ-/00ત111006 
નાસિકાવ:070]€01107 
'નિગ'મસ[270]€661010 
પત્રવલ્લી-1ર્ષા-કતૈ-5૦1૦11 


પત્રશા ખા: 8110 ૦8૯1 
101૬ૂટ 806701 


પવાસ111૫010ત ૮//777& ?'0/« 

પહ્ા-વાજન-[018111૬-૯ઉૈઇ/ઉ 110પાે- 
1138 પ 101પલ 10020111 

પલ્મારિલા-[૦0તૈક8116 


પાદગ્તૅકત0 

પારેવે।1કડ૦1136 

પાશ્ચ માગ -&ા3ાછ 
પીઠ-:0%થ61006106 
પ્રતિકૃતિ-૯108 
પજાર-છાઇટ-8140076 
પ્રાગ્પ્રીવ-011416ત ૩૦7૫1૮0 
અહિર્રેખા-0પઇ# 11૪0 


ન 12 


[૪૮% 


બાલ્મગેોળ*૦૦1૪૯૫૪ 
-01॥11%ટઉ8૧ 
શમતીસ130511૧0:5 
ભારવાહક-5& ઇક 
ભાવઃઃ।10611 
શભિટ્ટ-111113 
શિત્તિચિત્રક્ઝ&-0&ાઉંળઇ 
કો સડ નકરકાલા 


ક્રૂ મિ-860723 


મણિબધગ]ટ#લાંલ્વે છાઇવોક 
સ મ “3086-0861 
મષ્યલત!-૦ણા1%1 8[0112 
મહોરું -1862તંટ 

માથીતુ' પકવેલુ ૯#”/જ ૮૦૮૮૯ 
મુખમ 5૫-07”, [૩0૦૬11૯૦ 
મૃદ્રા-8ટ&ા 


સુદ્રાંક 


મુદ્રાકન] *૦થ10૪ 


 વત્નશાખા]00%08 1111 10700ઠૂલા 


રથિકાર્સડ#81136તૈ 8061 

રૂપસ્ત ભ-૦૯૬61"81 ]1030 0૯૦5૩11૪ 
1ુપત્ટ8 

રેખાન્વિત-૦0#૪1110૯94* 

લલાટબિ બગ્ગ્તેટતૈ1૦&₹0737 ઇ1બ્૦ 


લૂપા]-તંઢ0દ11 ૦% #્ાઇઉ8 હાતે 
લમા 100611 


વર્‌'ડિકાગ્11૦૦૬-000પાંવૉ.ગાટટ 
વલય--૫૪1૫81166 
વાજન-ંથ્ાદ-ટવૈટ્ટટ ૫020ઘ૫1ઉે1ફ 
વાતામત-૫૪૩1118૫08 


૪૮3] મૈત્રડ ડાલ અને અતુ-મૈત્રક કાલ 


વામનતસ્ત ભગ-તેઝક7 ૩11187 
વાસ્તુ-8.76111100101₹06 
વિતાન-ટલાં1છુ 
તેણુકાશ-૦&7૪૯તે કા130પાંઇછ 
વૈદિકા-# ડાઇ 

શ્િખર-8170 
રિરાવટી-૯8 181 
રિરોવેષ્ટન-લ્કરવે-વૈ!લ્હ૩ 
શુગાર ચો।કી-૪01010, [021160 
સનનલ--18161060ે 
સમતલ--130717011187 

, સમયાંકન- 13701010૪૪7 
સમાયેો।જન-60-07તૅ1081012 
સરુ ૦80118 


સલિલાંતર--૪૦71081 
તૈ7&13 
સધાટ-0011[008112 
સુશે।ભન-1100141 
સર્પ:-1119€216તે ૮૪7૫4 ?૮૮/2 
સૂર્પાકાર-[0381001તકાં 
સ્ત ભશીષ-૦8॥૩11& 
સ્યળતપાસઃ:-€2%001075&1011 
સ્થાપત્ય-.૪ 11110611૫10 
સ્મારક--1110100#0દ111 


હ સપૃષ્ડી--[ત્વંક€ તૈં01110€7 3911603 


100111 
હીરશ્રહણુક-07801:6 


”ટાહટાઇ૦્જે 


શખ્દસૃચિ 


ડકબરે ૪૪,૩૬૯ 
અકોટા ૨૧૮, ૨૮૨, ૨૮૩, ૩૫૧, 
૩૫૩, ૩૫૮-૩૬૨ 
અફકુક 1૬૧ 
અકૂરેશ્વર ૧૦૬૦, ૧૦૧, ૧૦૪, ૧૫1, 
૧૫૬, ૧૮૨2, ૧૮૩ 
અક્ષતા ૧૩1૧ 
અખોદર ર૯૮, ૩૦૫, ૩રપ 
અગરચ૬જ નાહટા ૨૨૮ 
શ્મગાસ્તિકા રપપ 
અગ્ગુક ૧ લે। 3૩૯, 
૨ જે ૧૩૯, ૧૪૬ 
૩ *ને ૧૪૦-૧૪૩ 
૪ થે! ૧૪૨ 
અગ્નિકેતુ ૧૬૮ 
અગ્નદેશ ર૬૪ 
' અગ્તિપુરાણુ ' ૧૯૪ 
અચલ હ, ૧૨, ૨૬૩, ૨૮૯, ૩૬૫, 
૩૫૭૯, ૩૮ર્‌ 
અગ્છુપ્રા ૩૫૫ 
અજમેર ૪૦૩, ૪૨૬ 
અજતા ૯, ૩૬૫, ૩૬૬, ૩2૭૦ 
૩૭૧, ૩૮ર્‌ 
અજિત ૧૪, ૧૬, ૧૯$,. ૨૬૧, 


૨૬૩, ૩૩૯ 

અ'તનાય ૩૫૯ 

અઝરબેજન ૪૨૦ 

અગ-ટ-લી ૩૭૭, ૩૮3 

અદિલા ૪૧૯ 

અડક ૧૧૫ 

અડ્રાણુક ૧૧૫, ૧૮૩ 

અણુહિલ ૪૩૫ 

અણુહિલપુર ર૯], ૪૨૪, ૪૨૫, ૪૩૫, 
૪૩૭, ૪૪૮ 

અણુહિલવાડ ૯૦, 3૧૮, ૧૨૦, 
૧૨૩, ૧૨૬. 1૧૨૮, ૧૨૯, ૧૯૭, 
૨૫૫, ૨૬૧, ૨૯1, ૨૯૩, ૪૦૪. 
૪૦૬, ૪૦૯-૪૧૧ 

અણુહિલ્લ ૧૨૩ 

અણુહિલ્લપાટક ૪, ૧૦૬, ૧૨૩- 
૧૨૫, ૧૨૭, ૧૨૯, ૧૩૦, ૧1૩૩, 
૨૩1 

અત્રિ ૩૯૯ 

અનસારી 1૧૯ 

ગ્મનહિલ ૬1 

અનંતદેવ ૧૧૬, ૧૧૭ 

અનતસેન ૧૧૭ 

અનિરુદ્ધપુરી ૧૪૯, ૧૫૩ 


૪૮૮] મેત્રક કાઉ અતે અનુ-મેત્રક કાલ 


૧ અતુભૂતસિદ્ધ સારસ્વત રતોત્ર ' રર ૮ 

“ અતુયોગદ્દાર ' ૨૨૩, ૨૨૫ 

“ અતુયાગદ્દાર-ચૂણિ ' ૨૧૯% 

“ અનતેકાંતજયપતાકા' ર૩૭ 

“ અનેકાંતવાદ ' રર્‌૭ 

અપરઝુરાષ્ટ્રા ૧૮૩ 

“અવરાજિતપૃચ્છઠા' ૩૦ર, ૩૪૧, 
૩૪૨ 

અપરાંત ૧૪૮, ૧૪૯ 

અબડાસા ૧૨૭ 

અબદુલ મલીક ૬૭ 

અખુ ઝદ 1૯૦,૪૨૪ 

અખુલ ક્રગ ૪૨૧ 

અબૂ ઈરહાક ઈબ્રાહીમ ઈસ્તષ્ી ૨૬૯ 

અબૂ તાક્િબ ૨૬૬% 

અબૂલ હસન અળી અ લ્‌ મસશદી 
25૬૯ 

અબ્દુલ મલેક બિન શિહાબ 1૧૭૩ 

અખબ્દુલૂ મુત્તલેબ ૨૬૬ 

અબ્દુલ્લાહ ૨$૬ 

અખ્બસિયન ૪૧૫ 

અભયતિલકગણિુ ર૦૨ . 

અભયદેવમૂરે ૩૩૯ 

અભયસિંહ ૪૦૨ 

“અભિધાર્નાચતામણિ' ૨ 1 

“અભિધાનરત્નમમાલા' ૧૯૫ 

અમઝેરા ૩૬૫ 

અમથેર્‌ ૩૦૫, ૩૩૧, 8૬૦ 

અમદાવાદ ૩૮૩ 

અમનહ ૪૨૦ 

અમરુ ૪૪૫ 


 અલ-ખીરૂની 


“અમરૃશતક' ૪૪૫ 

ચ્પમરૂ ૬૬ 

અમરેલી ૧૩૮ 

અમિતસેન ૨૨૯ 

અંમેતાભ ૨૯૦ 

અમીદ ૪૧૯ 

અમોઘવર્જ ૧ લે! ૧૪૫, ૧૫૮, ૧૫૯, 
1૬૦,૧૬૩,૨૬૬,ર૬૯ 
» જે જે ૧૬૨ 
,, ૩ નને ૧૬૨ 

અયાનક ૨૫૫ 

અરબ હૃપં, ૯૭, ૧*૩, રેરે?, ૨૬૭, 
૨૭૦, ર૭૨, ૨૭૪, ૪૧૫, ૪૧૮, 
૪૨૦ 

પર્બસ્તાન ૨૬૬,૨૭૦ 

અરિડેસરી ૪૦૬ 

અરુણૂ 2૬9 


અક ૩૫ 


“અય શાસ્ત્ર ૧૯૩ 

અધ ફલક સપ્રદાય ૪૨ 

અખુ૬ ૧૬૩,૩૫૮ 

અલઅરકન્દ ર્‌૨1 

અલખાન ૪૦૯,૪૨૫ 

અલતેકર ૧૩૮-૧૪૧, ૧૬૪-૧૬૬, 
ર૦૪ 

અલ્‌-બિલાદુરી ૨૦૮ 

૧૭,૧૮,૬5૬ ૮,8૦,૧૦૮. 
૧૪૩, ૧૮૯, ૧૯૦,૨ર૫૬,ર૬૫ 

અલ્ખેનિયા ૪ર્‌૦ ર 

અલ-મનસુરા ૬૮,૧૦૩ 

અલ--મમૂદી ૧૯૧,૧૯૭ 


કશખ્દસૂશચિ 


“અલ-મહદી ૬3૭ 

“અલ -મહમદી અ”બાસી ૧:૭૩ 

-અલ્લશક્તિ ૧૫૨,૩૫૩ 

અવનિવર્માં ૧ લે! 1૪૧ 

» રન્ને ૧૦૫,૧૦૭,૧૧૫૫,૨૧૪૫,૧૪૬ 

અવિ ૩૮,૯$,૧૦૩,3૦૪,૨ ૩૦ 

અવ તિવર્માં પર,૫૪ 

:અવ'તિસુદરી ૧૮૯ 

અશે!ક ૨૩૭,૨૭૧1,૩'9૮ 

અકલેોધ ૨૬૪ 

અશ્રાવખોધતીથર્ર ૨૯1 

અસ ગ ૯,૨૩ 

“અ.સતમુમાર હલદાર ૩૬૬ 

અસ્તરાળાદ ૪૨૦,૪૨૨ 

“'અષ્ટસહસ્તિકા ગ્રતાપારમિતા' ૨૬૫ 

““ગ્યજાધ્યાયી' ૨૨૦ 

અષ્ઃ1ાપદ ૪૪1 

-અહદ્યા ૮3૩, ૩૯૯ 

અહિચ્છત્રપુર ૨૫૩ 

-અહિરેલ ૧૮૨ 

અતિવર્મા ર જે $પ, ૧૩૭, ૧૩૮ 

“અહુર્મઝૂદ જેછ૬, રછછ 

“અ'ક્લેશ્રર ૧૦૦, ૧૦૩, ૧૦૪, ૧૫૧, 
૧૬૦ 

-અકલેશ્રર ૧૬૦ 

નમ કે[૬ક 3૫૮, ૧૮૨, ર1૧૮ 

-અગ ૯7૮, ૧૯૪ 

'અ'ગવિજ્જ્ન' ર૧૭ 

“અ ચલગચહ૭ ૯3 

અંજની ર૨૯૮, ૩૦૧, ૩૦૪, ૩૧૬ 

અ'તનમદા ૧૪૯, ૧૮૨, ૧૮૩ 

અ'તમડલી ૧૮૩ 


[૬૮ 


અ'તવેદી ૧૧ 

અખા 1૫, ૪૩૧, ૪૪૭ 

અબાસણુ ૪૩૭ 

અ'ખિકા 1૮૪, ૩૩૫, ૩૫૨, ૩૫૪, 
૭૫૯, ૩૬૧, ૪૪૫ 

આગ 3-2૪ 

આગડ:દેવ ર૨૯૩ 

આગડેઃશ્વર ૧૨૮, ૨૯૩ 

આગિયા ર૯૭, ૩૦૪, ૩૨5૭, 

“આચારાંગમૃત્રર ર૧૦, «૩૧૫, ૨૬૬ 

આણુદલાલ ખુશાલચ દ ૩૫૦ 

આદિત્યશકિત ૧૫ર્‌ 

આદિનાથ ૨૬૧, ૨૯3૩, ૩૫૨, ટપર, 
૩૫૬ 

આદેવરાહ €૯'9, ર૦૦ 

આ-ન'-તે!-પુ-લેો ૩૭૬૯ 

આનત ૩૮, ૮૨, ૮૮, ૯૬, ૨૦૪, 
૧૦૬, ૧૨૦, ૧૨૬, ૨૨૪ 

આનતપુર-આન'૬પુર્‌ ૨૩ 

આન'દપ2 ૧૭, ૪૦, ૪1૧, ષ૪, ૬૬, 
૬૭, શપ૦, ૧૬૩, ૧૮૩, ૧૯૬, 
ર૫૫, ૨૮૮ ૨૮૯, ૩૭૩, ૩૫૭૯, 
૩૮૨, ૪૦૭, ૪૨૮ _ 

અઆનાક ૧૪9, ૧૪૮ છું 

આનુમજ ૧૮૩ 

આફ્રિકા ર૭૦ 

આખુ ૮૨, ૯1,૧૫૧, રરપ, ૩૫૦, 
૩૫૮, 28૯, ૪૦૦, ૪૦૪, ૪૦૮, 
૪૧૦, ૪૧૧, ૪રપ૫, ૪૪૧ 

આભોણા ૧૫૦ 

આમ ૮૮, હ૬,?૦૫, ૧૨૦, 1૧૨૬, 
૧૨૭, ૨૨૪, ૨૨૮, ૨૬૨, ૨૯૧ 


૪૯૦] મેત્રક કાલ અને અતુ-મૈત્રક કાલ 


આગમદક ૨૫૭ 

આમિતા ર૬૬ 

આયામુખ 1૯૬ 

આરમેનિયા ૪1૫, ૪૧૮-૪૨૧ 

આર્‌. ટી. પરીખ ૩૫૫ 

આય દેવ ૨૬૪ 

આય ધર્મ રછપ 

“આર્ય મ'જુશ્રીમૂલકલપ' ૨૦, ૩૦, 
૧૯૫, ૨1૧૬, ૨૬૩ 

“આવસ્યકચૂણિ' ૨૧૨, ૨૨૩ 

“આવસશ્યકયૂત્ર' ૧૩, ૧૬૧, રર 

આરાપુરા ૩૧૫ 

થાસમેશ્વર ર€ર 

આક્ડ ૧૨૪-૧૨૮ 

આંધ ૮૮, દ 

માંબળાસ ૧૩૮ 

આંબાસણુ ૧૧૮ 


છક્ષરકી 3૮૩ 
ઇં-ત્સિંગ ૧૨ 


ઇખ્ત ખુદદિબા ૪૦૯ 
ઇબ્ને હોકલ ખગદાદી ર૬૯ 
૪મ્પે, ડો. ઈ. ૩૬૬ 
ઈલિયટ ૧૭૫, ૨૪૭૧ 
ઇલેર્‌ા ૩૬1, ૪૦૭ 
લશાવલ ૪૩૨ 


ઈસ્માઈલ ૬૩, 1૭1, ૧૪૪, ૨$5, 
ર૬૮, રફ 


*ંદુ ૧૦૩ 
૬% ૭, 2૯૫, ૪૦૮, ૪2૭, ૪૩૯, 
ઇ#દત્ત ૫૧૪૮ 


ઇદ્રરાજ ૧ લો ૭૨, ૧૦૫, ૧૫૫, 


૧૫૪, ૧૬૦ 


ઇંદ્રરાજ ૩ કે ૯૭, ૧૬૨, ૧૬૩, સહ૪ 

દૃ્રાયુબ ૯૬, ૨૩૦ 

ઈંડર 2૮૧1 

ઈરાન ૧૭૦, ૨૫૯, ૨૪૦, ર્‌૭ર૨,. 
ર૫, ૪1૫-૪1૯ 

ઈરાની અખાત ૨૭૬ 

ઈશાનવર્મા ૪૦, ૪૮ 

પક્િર્વર્મા ૪૮ 

ઉગાવાળે 1૪$ 

ઉઘડ ૧૨૫ 

ઉત/જન ૪૯, ૫૩, ૬૫, ૧૯૫, ૯&,. 
૧૧૮, 1૧૪, ૫૫૫, ૧૬૩, 1૬૯,. 
૩૭૩, ૪૦૭ 

ઉન્ટ#જત્‌ ૩૮૦ 

ઉન્્જાવિની ૮, ૪ર, પ૪, પ૬». 
૧૬૩, 1૧૯૦, ૧૯ 

ઉજરિસ્તાત ૪૨ 

ઉઝેન ૪૦૭ 

ઉત્તામયાર ૩૯1 

* ઉત્તરાધ્યયત' ૨૨૪ 

ઉત્તરાપથ ૧૩૩, ર૨૮ 

ઉદયસિહ ૪૧1૧, ૪1૨ 

“ઉદયચુદરીકથા' ૧૧, ૨૦, ર$, ૧૭૯: 

ઉદુમ્બરં ર૫૫ 

ઉદુમ્બરગદ્વર્‌ રપપપ 

ઉદ્ઘોતનમાર ૮૮, ૯૦, ૨૧૦-૨૧૨, 
ર૧૪, ૨૨૮, ૨૨૯, ૨૬૧ 

ઉન્તડ ૧૪૭ 

ઉપકેરશૃગચ્છ ૪૦૯ 

“ ઉપદેશમાલા ' ૨ ૩ર 

' ઉપમિતિભવધ્રપ ચકથા' €૦, ર૩૧, 
ર્‌દૃ૧ 


શખ્દસૂ[ચ 


ઉષ્પલણેટ ૧૮૩ 
ઉપલદે ૪૪૬, ૪૪૭ 
ઉપેન્દ્ર ૧૬૩ 

ઉફ્લેટ 2૮૪ 
ઉભયભાર્તી ૪૪૫ 
ઉમર ૨૭૧ 


ઉમર ફારૂક ૧૭૦ 
ઉમર ખિન જમલ ૧૭૨ 


ઉમાકાંત શાહ ૨૭૪, 
ઉમાન ૧૪૦, ૧૪૭૨ 
ઉમેૈયા મુઆવિયા ૧૭૪ 
ઉસમાન ૧૭૧ 
ઉસમાન બિન અખીઆસ સફ્ટ્રી ૧૭૦ 
ઉ'બરણી ૪૪૨ 
"ઊધડ ૪૩૮ 

ઊના ૧૧૫, ૧૪૪ 

ઊજ યત્‌ ૩૮૯ 

ઊવેરા ૪૪૭ 

ઊોઉડ ૪૪૬, ૪૪૭ 

“ત્રડગ્વેદ ર૭૦ 

“કગ્વેદ-જાષ્ય' 1૨ 

શ્રદપયભ ૧૫, ૧૮, ૧૨૩. ર૯૧, ૩૫૪, 

૩૫૯, ૩૬૧, ૪૩૫ 

એઅએકપદ ૪૪૪ 

એડન 1૧૯૭ 

“ એન્સાયફૂલોપીડિયાં ધ્િટાનિકા ' 
૪૧૭, ૪૧૫૮ 

એસ્કિન ૩૬૬ 

એ લેક્ન્ટા ૮૯, ૩૫૩, ૩૯૫ 
એલેરા ૧૫૫ 


એરિયા ૧૯૭, ર૮૪, ૨૮૫, ૪૧૪, 
૪1૧૮, ૪૨૫ 


૩૨૯, ડ૩પ૭ 


એસીશ્યા ૧૯૫ 

એહોાલ(ળ) ૩૦૯, ૪૦૫ 

એદ્રી ૩૫૮ 

ઓક્સસ ૪૧૫, ૪૧૭, ૪૨૦ 

એ'ખામડળ ૧૨૬૭, ૩૧૪, ૩૧૯,.- 
૩૨૩, ૩૨૬,૩૩૪, ૩ડપ 

એ-ચે-લેો ૩૭૯ 

એટલી ૩૭૭, ૩૮૧ 

એાડદર્‌ ૨૯૬, ૩*૦, 2*૧, ૩૦૩,. 
૩૦૫, ૩૧૩, ૩૧૬, ૩૨૪, ૩૩૪” 

એસમાનલી ૪૫૫ 

ગએાસિયા ૩૨૮, ૪૦૨, ૪૪૭ 

એસેટી ૪૧૫ 

એ-ફહિ'દ ૪૦૯ 

ઓર'ગઝેબ ૧૮ 

કમુચ્છેદ ૩૩૯ 

ક્રક્ક પ્રતીહાર ૯૪, ૯૬, ૧૪, 

» ચે જે ૧૫૨, ૧૫૬, ૧૫૭, ૪૦૮: 
,, માંકેલ ૧૪, ૧૬, ૨૬૩, ૩૩૯" 

કંફૂકુક ૯૪-૯૬, ૧૨૬, ૨૬૩ 

કન્છ ૬પ, ૬૯, 91૪, ૧૬૮, ૧૪૭? 
૧૪૮, ૧૫૪, ૧૭૨, ૩૮૧, ૪૨૬ 

કગ્છેટલ ૧૧૦, ૧૧૪, 1૧૫૪ 

કેઝન્સ ૩૦૮, ૩૧૬-૩1૨, ૩૫૭1 

કઠલાલ ૩૫૩, ૩૫૬ 

કષ્યુવીરિકા ર૪૫, ૨૫૯, ૨૯૩ 

કણ્હવલ 1૮3 

કણ્હેરી ૧૪૯ 

કતારગામ ર૬૫, ૨૯૦ 

“કશાસરિત્સાગર' ૮, ૧1૧, ૧૫, ૨૨- 


કદ્વાર્‌ ર૫૮, ૨૯૯-૩૦૧, ૩૦૩,.- 
૩૦૯, ૩૧૪, ૩૩૬, ૩૩૭, ૩પ૬* 


-૪૯૨] મૈત્રક કાલ અને અનુ-મૈત્રક કાલ 


કેદબપદ્રક 1૧૮૩ કર્કરાપુરી ૧૨૮, 2૯૩ 
“કદીમ તારીખ પારસીએની ક્રસર ક્ણું ૨૫, ૯૮ 
રર _ કર્ણાટક 1૪૫, ૧૫૯, ૧૬૦, 1૧૯૪, 
ડૅેનક ૧૧૭ ૧૫૫, ૨૬૨, ૨૬૩, ૪૧૯ 
-કનકપુરી ૧૧૬ કર્ષટ્વાણિજ્ય ૧૬૧, ૧૮૨, ૧૮૪ 
કનકમુનિ ૩૩૯ . કમાંતપુર 1૫૯, ૧૮૪ 
-કરનફસેન ૬૧૬, ૩૩૪, ૩૯૪, ૩૯૫, કલકત્તઃ ૩૦૯ 
૪૦૨, ૪૦૪ કલષરેો।થ ૪૧૭, ૪1૧૮ 
-ક્રનકાયન ૬૩ કલાદિત્ય ર૬, ૬૭ 
કનિષ્ક ૩૮૯ કલિંગ ૮૮, ૯૬ 
.કનિગહમ ૩૮, ૪૫૫ “કલ્પસુત્ર' ૪1, ૨૬૬, ૪૨૮ 
ફેનોજ ૩, પ૪, ૮૮૯૫-૯૭, ૧૦૧ કેલ્યાણુ ૧૨૫, ૧૩૪, ૪૩૮ 
૧૦૫), ૧૦૬, ૧૧૫, ૬૨૧૮, ૧૨૦, ક્રહ્પાણુકટંક ૧૦૬, ૧1૯, ૧૨૫, ૧૩૪ 
૧૨૨, ૧૨૩, ૧૨૫-૧૨૮, ૧૩૪ કલ્યાણુનગર ૨1૧૯, 1૨૫ 
૧૪૫, ૧૯૪, ૨1૨, ર્‌ર૭, ૨૨૮ કલ્યાણપુર ૩૨૨, ૩૩૬ 
૨૩૯, ૨૬૩, ૪૨૪,૪ ૪૪ . હલ્યાણુવર્મા ૪૩૩ 
કન્નડ ર૩૮, ૪૦૬ કલ્લ ૧૪૪ 
-કન્હેરી ર૭૫ કવટિકા ૧૮૪ 
-કૅપડેવજ 1૬૧, ૧૮૪, ૩૫૩ “કવિશિક્ષા' ર૨૮ 
કષિશા ૨૬૪ . કશ્યપ ૩૯૯ 
કપુરાઈ ૩૫૧ ડળસાર્‌ ર૫૯, ર૯૭, ૩૦૪, ફર્‌*, 
ક. મા, મૃતશી ૧૩૧૫ ૩૪૩ 
કૅેરેજણુ હહ કક્લ ૪૦૧ 
-કર્‌કાડ ૧૬૯, રદર્‌ ક'ટેશ્રરી ૧૨૮, ૪૩૫ 
-કરાડા ૨૮૪, ૩૮૯ ઝ હેશ્રરી ૧૨૪, ૨૯૩ 
-કરાસ/,હુ ૨૬૪ કતારમ્રામ ૧૮૨-૧૮૪ 
 કરેટેશ્રર્‌ ૩૮૯ ી ક'ચકેોટ ૧૪૭,૧૪૮ 
ક્કરાજ ૧ લો ૬૮, ૧૦૪, 3૦૫, ફથિકા 1૮૩ 
૧૫૫, 1$૦ કખે[જ ૧૬૯૭ 
.,, ૨ જે ૪૦૬, ૪૦૮ કોડિયાં ૨૯૭ 


, સુવણુ'વર્પ ૧૭, ૧૫૭, રૃપ૮, કસારી ૩૫૬૫ 
ર૬૬, ર૯13, ૨૯૩ કાંકરે ૧૨૨, ૪૩૪, ૪૨૫ 


શખ્દસૂચિ ી 


કાપુત્્થ ૮૮ 

ક્ાફૂ ૧૧, ૧૬, ૪૩૦-૪૩૨ 

કાઠિયાવાડ ૧૯, ૪૦૨, ૪૦૩, ૪૦૭, 
૪ર૩, ૪૨૬ 

“કાડિયાવાડ-સર્વસશ્રહું' ૨૦ 

“કાદબરી' ૨૦૫, ૨વ૯ 

કાન્યકુ”જ ૮૮, ૬૨૦૫, ૧૦૬,૨1૯, 
૧૨૨, ૧૨૫, ૧૯૬, ર૨૭, ૨૩૪, 
ર૯1, ૩૭૯, ૪૩૩, ૪૩૫ 

કાર્પલિયા ર૯૦ 

કાપલેથા ૧૮૪ 

કાપિકા ૧૦૧ 

કાષ્ુલ ૪૨૫ 

કામરેજ ૧૮૪, ૧૯છ 

કામરૂપ ૪૪૬ 

કામળી ૩૦૪, ૩1૧૭ 

કામા, કે. આર. ૨૭૨, ૨૪૭૩, 
ર૭૫ 

કામ્પલ્ય તીથ ૧૫૯ 

કાયારોહણુ ૩૨ 

કાયાવતાર્‌ ૧*૨, ૧૫૩ 

કારવણુ 1૦૨, ૧૫, ૨૮૩, ૩૪૯, 
૩૫૮ 

કાત્તિ કેય ૩૦૬, ૩૫૭, ૩૫૮ 

ક્રારમણિય ૧૫૪, ૧૫૫, ૧૮૨, ૧૮૪ 

કાલકાચાય ૨૦૦ 

કાલમેધ ૪૪૪ 

કાલરી ૪૪૫ 

કાલ જર ૩૦૯ 

કાલાપક ૧૮૨ 

કાલાવડ 3૮૩, ૨૯૭, 2૦૫, ૩રપ 

કાલિકા ૨૯૮, ૩૦૦-૩*૨, ૩૦૫, 


[ ૪૯૩ 


૩ર્‌૩, ૩૩૬ 

કાલિદાસ ૨૧૧ 

કાલિદી ૩૬ 

કરાનિકા ૨૯૩ 

કાવી 0૦1, ૨/૪, ૨૫૦, ૨૯૬ 

“કાભ્યમીમાંસા' ૧૮૯, ર૧૨ 

જાવ્યાદશ” ૨૧૧ 

“કાભ્યાલ કાર્‌! ૨૧૨ 

કાશુહેદ 1૫૮, ૧૮૨, ૧૮૪, રપપ,. 
૨૬1, ૪૩૨, ૪૨૪૮ 

કાશ્ચાકૂલ ૧૫૬, ૧૮૨, ૧૮૩ 

કારી ૪૪૫ 

કાકગરે ૨૬૪ 

કાશ્મીર ૧૯૬, ૩૦૮, ૩૯, ૩૯૫? 
૪૬૨, ૪૦૪, ૪૦૯, ૪૨૫, ૪૪૬ 

કાશ્યપ ૩૩૯ 

કાંસજર ૩૦૯ 

કાસિદ્ર ૨૬૧ 

કાર્પિયન ૪૧૮-૪૨૨ 

ક્રાંકરેજ ૧૩૨ 

કાંકેશ્નર ૩૦૨, ૩૦૫ 

કાંચીપુર ૨૦૧ 

કાંતારમ્રામ ૨૬૫, ૨૯૦ 

કા પિલ ર૯૦ 

કાંપિલ્ય ૧૮૪ 

કાંપિલ્યતીર્થ ૨૬૫ 

ક્રાંપિલ્ય વિહાર ૨૬૫, ૨૯૦ 

કિ-ટ ૩૮૫ 


*કિરાડ ૪31 


*ક્રિરાતાર્જીનીય' ર૨૨ 
“કિરસે-સ”નન' ર્‌છર, ૨૭૩ 
૪ી--ચ ૩૮૧ 


ર્ર 


-૧૯૭૪] 


.%]-2 ૪૦૭ 
“૪ીમ્‌ ૨, પપદ્‌ 
જીરગીઝ ૪1૯ 


. #ીતિવર્માં ૧લે। 1૫૪ 


૪1તિસેના ૧૫ 


-જીતિષેણુસૂરિ ૨૨૯ 


કીંદરખેડા ર૫૯, ર૯૭, 2૯૯, ૩૦૦, 
૩૦૨-૩૦૪, ૩૧૩, ૩૧૫, ૩૪1૧ 


-કુક્ષિપુર ૧૯૬ 


“મચી ૨૬૪ 

-કુ-ચે-લે! ૪૨૪ 

“કુટિલ 1લપિ ૨૩૯ 

"કુતિયાણા ૩૧૮૪ 

“કુબેર ૧૬, ૧૯૬, ૩૨૨, ૩૨૮, ૩૩૪ 
૩૬3 

ડ્કુબેરતગર્‌ 3૩૮ 

-ઝુમાર્‌ સપક 

'કુમારમુપ્ન 3 લે! હ, ૫૪ 
ર “જે ૪૭ 

-“કુમાર્પાલ્ષ ૧૮, 1૧૧૨, ૧૪૪, ર૫૬, 
૩૯૮ 

“કુમાર્સ્વામી ૩૦૮ 

ઝુમાર્લિપતિક ૩૯ 

કુમારિલ ભટ્ટ ર૬૫, ૪૪૫ 

મુરાઢ ૧૮૩ 

કુરેશ ૨૬૬ 

“કુતલયમાલા' ૮૮, €*, ૨૧૦, ૨૧૨, 
૨૨૮, ૨૨૪, ૨૬૧ 


મશ ૪1૬ રી ર ક 


કુરાસ્થલી ૭ 
કુશિક ૪૫ 
કુષાણ ૪13૫, ૪૧૬ 


મૈત્રક કાલ અને અનુ-મૈત્રક કાલ 


કુ'ભારિયા ૩૫૮ 

કૂછડી ૩૩૬, ૩૩૪, ૩૪1૧ 

ફકુંબડા ૧૩૮ 

કૃષ્ણુ વાસુદેવ ૨૩૦, ૨૫૮, ૪૦૩ 

કૃષ્યુ કવિ ૧૧૮ 

કૃષ્ણુરાજ (કલચુરિ) ૧૪૯, ૧૫૦ 

,) (પરમાર) ૪૨૦, ૪3૧ 

» (રાષ્ટ્રફૂટ) પ્લે! 1૧૩૯, ૧૫૬, ૧૬૫ 

,, રજો ૧૪૦, ૧૪૩, ૧૫૭૦, ૧૬૦, 
૧૬૮, ૪૦૯ 

,) 2૫તે ૮૯, ૯૭, 3૬૦, ૧૬૪, ૪૦૯ 

કૃષ્ણા ૪૩૮ 

કેમન્ટ્જીુ ર૫ર્‌ 

કેરલ ૪૪૫ 

કેમેદ ૩ર૫ 

કલાસ ૨૯૪ 

કેડ્ક્લ ૯૬ 

કેકેસસ ૪૧૭ 

કોટમ્મહિકા ૩૯ 

કૌટિપુર્‌ રૂપક, ૨૯૩ 

કોટેશ્રર રહ'9, ૩૦૫, ૩૨૫, ૩૫૮ 

કોટમ્મહિકા રપછ, રહર 

કેદ્ટા્ય ક્ષમાશ્રમણુ ૨૧૮ 

કોાટ્ટાય વાદિમણિ ૨૧૯ 

કેટય્ક-મહુડી ૩૫૦, ૩૫૨ 

કોટયાચાર્ય ૨૧૦, ૨૬૧ 

કઠ ૨૯૭, ૩૦૧ 

કોડિનાર ૧૩૮ 

કે।ણણુક ૧૮૩, ર૯૨ 

કેણણાક ૩૫૭ 

પ્ન્સ્ટન્ટાઈન ૪૧૯ 

કે-શ્ટન્ટિઅસ ૪3૯ 


શખબ્દસૂચિ 


“કે।બદ ૪૧૯ 

“કોયલ ૩૦૪, ૩૩૪ 

કરિલ્લા ૧૮૨ 

'કેલાચાય ૨૪) 

કે।શલ રહ, ૪૩'૭ 

'કોાસમસ ૪૨૧ 

“કૉંકણું ૨૧૦, ૧૪7, ૧૪૬, ૧૫૩, 
૧૫૪, ૧૭૦, ર૫9૩ * 


કોરિક ૪૫ 
“ફાંડિન્યપુર ૧૮૩ 
કયુ-ચ-લે! ૪૦૬ 


નક્ત્તા ૧૨૧, ૧૩૧, ૪૩૭ 

ક્ષેત્રપાલ 1૫, ૨૬૧, ૩૯૪, ૪૩૧1 

શષેમમર્તિ ૨૦૧ 

[ક્ષેમગાજ ૧૨૪, ૧૨૫, ૧૨૪, ૧૨૮, 
૧૬૫, ૪૩૬-૪૩૮ 

“ક્ષેમકરી ૩૧૭ 

ક્ષેમેશ્રરી ૧૩૯ 

'અજુરાહણે ૩પછ, ૪1૧૦ 

“ખઝર ૪૧૪-૪૨૧ 

“"પૂઝ? સમુદ્ર ૪2 ૦ 

'ખાત્તિખત્તર ૧૯૪ 

“ખદી#ન ર૬૭ 

ખપુટાચાય ૨૯૧ 

“અરસ ૧ કોણ ૩૭, પ૩, ૫૬, પછ, 
દક 

ક» રે જે ૬1૧, દર્‌ 

“અરોષ્ઠી ૨૫૭૧ 

“ખઅ'ડખાધકર્ણું' ર૨૧ 

“અડાલિયા કુડ ૩૮૭ 

“અભ્ાત ૧૯૭, ૨1૮, ૨૬૧, ર૬ૃપ, 
૨૬૯, ૩૮૧, ૪૪૯ 


ગૃણુશ ૩૦૫, ૩૦૬, 


[૪૯૫૫ 


ખાકચેોકક ૩૩૧ 

ખાનદેશ ૧૫૨, ૧૯૪, ૪૦૮, ૪૧૦, 
૪૨૫ : 

(ખતા ૪ર્‌ર્‌ 

ખીમર્‌ાષ્યુ ૩૦૧, ૩૦૫, ૩૩૫ 

ખીમેશ્વર ૨૯૭-૩૦૧, ૩૦૪, ૩ન્૬ૃ, 
૩૧૪, ૩૧૬, ૩૨૦, ૩૨૧ 

ખેટ ૩૭૮ 

ખેટક ૩, ૫૮ ૬૧, ૬૩, ૬૫, ૬૬, 
૬૮, ૧૦૫, ૧૪૧, ૧૫૫, ૧૫૬, 
૧૫૮. ૧૬૨, ૧૬૪, ૧૮૨-૧૮૪, 
૧૯૧, ૧૯૪, ૧૯૬, રપપ, ૨૮૯, 
ર૯૨, ૩૮૧, ૩૮૨ 

પખેટકપુર્‌ ૨૮૮ 

ખેટક મ્‌ડલ્‌ ૭ર્‌ 

ખેડ ૪૨૮ 

ખેડધલા ૩૧૪ 

ખેડા ર, ૧૦૫, ૧૫૫, ૧૫૬, ૧૫૮, 
૧૮૩, ૨૬૧, ૩૭૩, ૩૮૧, ૩૮૨, 
૪૦૪ 

ખેરાળુ ૩૩૧ 

ખે'ગાર ૪૪૯ 

ખોરાસાન ર૭ર્‌, ર૭૩, ૪૧૯ 

ખોરી. ૪૧૮ 

ગઝતી ૪૨૨, ૪૨૩ 

ગઝતીખાન ૩૯૦ 

ગણુપતિ ૧૨૪, ર૫૮, ૨૪૩, ૩૫૨, 
૩૫૬, ૩૮૪૭ 

૩૧૦, ૩૨૬- 
૩૨૮, ૩૩*, ૩૩૧, ૩૩૫, ૩૪૭, 
૩૫૫, ૩૫૮, ૩૫૯ 

ગષેયા ૧૯૯, ર્‌૦૦ ૨૦૧, ૪૦૯ 


૪૯૬] 


એભ ૨૫૭ 

ગય'દસિહ 32૫ 

ગ્યાકુડ ૩૮૮ 

ગરબ ૪૦૨ 

ગરુઠ ૧૩૬, ૧૫૫, ર૨૫૮, ૩૫૯ 

ગૃગષિં ૨૩1 

ગદ ભિલ્લ ટ્ેબ્૦ 

ગર્દભી ૨૦૦ 

મગવા કુડ ૨૯૭, ૩૩૫ 

મગા ૧૫૭, 23૫, ૩૫૬ 

ત્રગા-યમુના ૫૮, ૩131૧, ૩૨૯, ૩૫૬ 

ત્ર'ધાર ૧૫૨, ૧૭૨, ૨3૪, રહ, 
૩૦૯, ૪૦૬ 

મભૂતા ૫૨૩, ૨૩૧ 

માયત્રૉ ર3૪, ર૯૮, ૩૦૦, ૩૦૨, 
૩૦૩, ૩1૧ 

માંધાર ૨૬૪, ૩૫1 

ગાંધીસ્કૃતિ મ્યુઝિયમ ૩૫૨ 

માંજૂ ૧૨૩, ૨૩૧ 

ગિરનાર ૧૦૫, ૧૦૬, ૧૯૬, ૨૬૨, 
૩૮૨, ૪૪૪, ૪૪૫, ૪૪૯ 

ગિરિતગર ૬, છ, ૧૦, 
૧૯૬, રપપ, ૨૮૮ 

ગિરિપત્તન ૫૯૬ 

1ગે. વ. આચાય ૩૪૬ 

ગુજર-ઈત-ખસી ૪૨૩ 

ઝુજરેસ્તાનત ૪૨૩ 

ગુણુમતિ ૯, ૧૨, ૨૬૩, ૩૭૯ 

ગુષમાઢત ર૨૯ 

ત્રણે, ડા, ૨૧૫ 

ગુર્જર પર્‌, ૬૫, ૯૫, ૧૦૦, ૧૦૩, 
૧૧૦, ૧૧૪, ૧૫૪, ૧૫૫, ૨૦૫, 


૩૪, ૩પ, ' 


મૈત્રક કાલ અને અતુ-સેત્રક ડાલ . 


૩૪૩, ૩૮૦, ૩૮૨, ૩૮૪, ૪૧૪,. 
૪૧૬, ૪૨૨-૪૨૫ 

ગુજ રદેશ ૮૨, ૮૫, ૮૪, ૯૮, ૯૯ .,. 
૧૦૩, ૧*૫, ૧૦૬, ૧૦૮, ૧૧૪, 
૧૬૦, ૨૩૯, ૪૩૫ 

ગુજિસ્તાન ૪૧૪, ૪૨૨ 

ગુહસેન ૧૨, ૧૫, ૪૨, ૪૮, ૫૦-૫૨, 
૭૦, ર્‌૧૧ 

ગુબઝ કઊસ ૪૨૨ 

ગૂગર્ન ૪ર્‌ર 

ગૂ'તરી ૧૧૭, ૧૪૭, ૧૪૮ 

ગેડી ૧૪૭, ૧૪૮ 

ગાગ્મી ૨૭૩ 

ગોહવાડ પ૩ 

ગેદ્રકક ૬૬ 

ગોધરા ૬૬ 

ગોની ૩:5૮ 

ગોપ રપહે, ૨૯૮, ૩૦૦, ૩૦૩, 

; ૩૦૬, ૩૦૮, ૩૦૯, ૨૧૨, ૩૪૩, 
૩૫૮ 

ગે।પાલગણિ મકત્તર ૨૨૪ 

'ગોમડલ ૪૪૯ 

ગોમૃત્રિકા ૧૩ 

ગાર ૪૨૨ 

ગેોરખમડં ૩૦૩ 

ગોર્દીજિસ્તાન ૪૨ર્‌ 

'વિંદ-નિયુક્તિ' ૨૬૧ 

ગોવિંદપાતિ ૪૪૫ 

ગાવિદરાજ ૧ લે! ૧૭, ૧૫૫-૧૫૮, 
?રપહ, ૨૯૩ ર 

ક» ૩ જે હદ, ૧૦૫, ૧૫૭, ૧૫૮, 
૧૬૦, ૧૬૩, ૪૦૫, ૪૦૬, ૪*૮ 


#» ટ થે ૧૬૨, ૧૬૮, ૧૬૯ 
માવિદસૂરિ ૨૨૮, ૨૬૧, ૨૬૨ 
ગોાવિદાચાય ર૨૮ 

ગોાસા ૩૩૭ 

ગોહક ૧૪, ૨૬૩, ૩૩૯ 
ગોહિલવાડ ૧૮ 


ગાંડલ ૪૪૯ 
ગોધાટ ૩૮૮ 


ગૌડ રપપ, ૪૦૬, ૪૦૮ 

ગૌડપાદાચાય ૪૪૫ 

ગોંડરાજ હૃપ, ૯૬, ૪૦૬ 

ગૌતમ ૧૪, ૮૩, ૩૮૯, ૩હર, 
૩હૈહ, ૪૦૦, ૪૧૩ " 

ગોૌતમાત્રમ ૮૩, ૮૫, ૪૧૩ 


ગોરીશકર એઝા ૮૭ 
ઝૃહગુમ્‌ ૧૧, ૧૬, જહ 


શ્રહ્લા ૧૨૧, ૪૩૮ 

શ્રહૂનર્મા પ૪ 

ગ્રાલરિપુ ૧૪૭, ૪૧૦ 
ગ્લાસગા, ડૉ. ૪૧૪ 
ગ્વાલિયર ૮૮, ૧૨૬, ૩૫૫ 


ધાટિયાલ ૯૪ 
ધરાય ૧૮૩ 


કલા ર૮૪ 

ધાવડ ૧૨૪ 

ધાસરક ૧૮૩ 

ક્રૂમલી ૩, ૧૩૭-૧૧૪૦, ૧૪૨, ૧૪૩ 
૧૬૬, ર૫૫, ર૯૭, ૩૦૫, ૩૧૫, 
૩૨૬-૩૨૮ 

ઘેલો ૬, ૧૮ 

ઘેધા ૧૭૧, ૧૭૬ 

ઘ્ોડાદમન ૧૦, ૧૮, ૧૯ 

૬૪-૩--૩૨ 


૨પ્બ્દસૂઈચ 


( ૪૯૭ 


ઘોલાય ૧૧૮ 


“ચઉપન્નમહાપુરિસચરિય' ૨૧૦, 
૨૩૧ 


ચકાયુધ ૬૬ 

ચક્રેશ્વરી ૩૬૧ 

“સચતુવિ શતિકા' ૨૦૮ 

ચપલ ૭૦ 

ચમારડી ૧૮, ૪૩૬ 

ચમ્મલાત ૨૦૧ 

ચડ ૮૯, ૨૧૧, ૨૧૨, ૪૩૭ 

ચડી ૩૮૪, ૩૯૯ 

ચ'ડેશ્વર ૩૮૭ 

ચ'દુક હ૪ 

ચદેલ ૪૧૦, ૪૨૬ 

ચ'્ર ૧૫૫, ૨૬૪, ૩૧૦, ૩૩૫, ૩૫૦, 
૩૧૬ 

ચ'દકીતિ ૪૯ 

“ગ“રકેવજ્ઞિચરિતિ' ૨૩૨ 

ચદ્રગચ્છ ૪૨૯ 

ચદ્રગુષ્ત ૯, ૩૪ 

ચ%ચૂડ ૧૪૬, ૧૪૭ 

ચ'દ્રપ્રભ ૧૫, ૬૭ ૨૬૧, રહ, 
૪૩૧ 

ચદ્ભભાગા રર૮ 

ચદ્લેખા ૪૨, ૪૯ 

ચદ્રસૂરિ ૪૪૨ 

ચદ્રાદિત્ય ૧૫$, ૨૩૯ 


ચદ્રાવતી ૪૧૧ 
ચપષપા ૧૨૨ 


ચાચિમ ૪૧૨ 
ચામુંડ ૧૧૮, ૧૨૪-૧૨૬, ૧૨૮, 
૧૪૧, ૧૬૫, ૪૧૨, ૪૩૭, ૪૩૮, 


૪૯૮] 


૪૪૧, ૪૪૯ 

ચામુંડા ર૯છ, ર૯હ, ૩૦૩-૩૦૫, 
૩૧૩, ૩૧૮, ૩?૩, 2૪૩, ૩૫૦, 
૩૫છ, ૩૫૮, ૩/૮૩, ૩2૪ 

ચારૂપ ૪૪૮ 

ચાવડાપાદર્‌ ૧૨૬ 

ચાંગનન ૨૧૬ 

ચાંદ ૩૯૫ 

ચાંપાનેર ૧૨૪, ૪૪૯ 

ચાંપા ૧૨૨ ૧૨૪, ૪૪૯ 

ચિતોઠ ૨૨૪, રર્‌છ, ૪૦૩, ૪૦૭ 

ચિત્રકૂટ ૪૦૯ 

ચિત્રાલ ૪૧૫ 

સિત્રાવેલી ૪૩૧ - 

ચિ'ચણી ૨૭૪ 

ચીન ૩૭૩, ૪૧૬ 

ચેઝરલા ૩૨૮ 

ચેમ્ર ૨૬૯ 

ચેક્ષેશ્રર ૩૦૪, ૩૧૫ 

છાયા ર૯૮, ૩૦૧, ૩૦૪, ૩૧૪, 
૩૧૬, ૩૩૩, ૩૩'9 

જેશેશ્રર ૨૯૮ 

જક્ષ ૩૯૨ 

જડેસટીસ ૪૧'9, ૪૧૮ 

જગત્તુગ ૧૬૧, ૧૬૨ 

જગત્સેન ૪૮૨ 

₹ગત્સ્વામી ૮૬, ૮૯, ૩૯૮ 

જગદેવ ૧૧૬ 

જગન્નાથ ૨૬૮, ૩૧૬૯, ૩૫૦ 

«/ગન્નાથખરી ૪૪૬ 

જગસે(મ ૩5૮, ૪૦૨, ૪૦૪ 

#ગસ્વામીં ૨/૬, ૩૫, ૪૧૨, ૪૧૩ 


મેત્રક કાથ અને છાનુ-મેત્રક કાલ. 


જગેશવર ૩૮૭ 

૬7૦૪૫ ૧૪૫ 

જટાસિહ નદિર્‌૩૦ 

જડિલ ર્રહ 

જમદગ્નિ રહ૯ 

જમના ૪૧૬, ૪૨૬ 

જમસ્પન ૪૨૧૯ 

જમળી। ર9, ૩૦૦, ૩૦૧, ૩૦૪, ૩૧૮ 

જયતસિહ ૪૧૧ 

જવદ્રથ €૮, ૧૩૭ 

જ૪યષુર્‌ ૧૪૫, ૧૭૧, રપ૯હ, ર૯૩, 
૪રપ 

જ્યભ્રટ ૧ લે! ૯૭, ૧૦૦, ૧૦૬, 


૧૭૨, ૩૫૩ 
,, ર જં ૧૦૧ 


,, ૩ જે ૧૦૨ 

*» ટ થો! ૧૦૨, ૧૦૩ 

જ્યમ ગલ ૧૩ 

જયૃવ?।1૧ ૨૩૦ 

જ્યશક્તિ ૧૫૩ 

જ્યાશિખરી ૧૦૫, ૧૦૬, ૧૧૫, ૧૧૮- 
૧૨૧, ૧૨૫-૧૨૭, ૪૩૩, ૪૪૦ 

જ્યરૉખર્‌ ૧૩૧ 

જ્યસિ'હ ધરાશ્રય દડ, ૧૫૩, ૧૫૫ 

જયસેત ૧૧૬૬ 

જયમેનસુરિ ૧૨૯ 

જ્યાદિત્ય ૧૦૧, ર૫૯, ર૩ 

જર્થુસ્ર (જર્થ્ોસ્ત) રપ, ૨૭૬ 

જવદાપ ૧૯૭ 

જશાકુવર્‌ભા ૧૧૮ 

જબૂનામ ૨૩1 

જ'બૂસર ૮, ૧૯૬, રપપ, ર૯૩ 


શખ્દસૃથિ " [ ૪૯૯ 


કક ૧ લે! ૧૩૯-૧૪૧, ૧૬૫ 
» ર ભજે ૮૮, ૧૪૨, ૧૬૫ 

#નડેશ્રર ૩૦%, ૩૧૮, ૩૧૯ 

“દી રાણે! રછર, ૨૭૪ 

૭બાલપુર ૨1૦, ૨૨૮ 

“જમજ્ેધપુર ટેમ્દ 

#તમ્‌નગર્‌ ૩૦૬, ૩૧૪, ૩૧૫, ૩૧૯, 
૩૨૨-૩૨૬, ૩૩૪-૩૩૬ 

#નલેર્‌ ૯૫, ૨૧૦, રર૮ 

#તવરા ૪૨૫ 

જ#ન્‌તવ્રા ૧૬૫૭ 

જતવાતિપુર (”ળલે।ર) પ૫ 

#ળખ ૧૨૨-૧૨૪, ૪૩૪, ૪૩૫, 
૪૪૯ 

નચ ૮ 

જ્િનિદત્તસુરિ ૨૨૪, ૨રપ૫ 

જિનરાસગ'ણુ ૨૧૨, ૨૨૩, ૨૬૧ 
મકત્તર 

4નભદ્રગણિ હ્ષમાશ્રમણ ૧૩, ૨૧૪, 
૨૧૮-૨૨૫, ર૬૦, ૨૬૧ 

જિનસેન ૮૮, ૨૨૯, ૨૩૩, ૨૬૨ 

ન્િતતાનદસૂરિ ૪૪૮ 

*%તકટપ' ૨1૧૮, ૨3૬૯ 

જમૂતવાહન ૧૫ 

જીવનજી જ. મોદી ર૭# 

જવતસ્વામી ૩૫૧ 

“જઝીવાશભિગમ' ર૨૬, ૨૯૧ 

જુઝગા ૪૨૨ 

જુઝજન ફરેરે્‌ 

જુનેદ ૬૫, ૧1૦, ૧૧૪, ૧૧૫, ૧૬૪, 
૧૭૨, ૪૦૭ 

જુર્ઝ ૪૦૫, ૪૦૭, ૪૦૯, ૪૧૦ 


જુલિયન ૩૮૦, ૩૮૧, ૪૧૯ 

જૂનાગઢ ૧૦૫, ૧૩૮, ૨૦૮, ર૨૭૩, 
૩*૯, ૩1૧૨3, ૩૧૩-૩૧૬, ૩૧૮, 
૩૨૦, ૩૨૧, ૩૨૩-૩૨૬, ૩૩૬; 

જંક્સન ૮૯, ફ૦ 

જેસલમેર્‌ ૨૧૮ 

રેકેોપ ૮૯, ૩૮૪, ૩૮૯, ૩૯૨, 
૩૬૨, ₹૦૧૨, ૪૬૩ 

૪ેત્સી ૪૧૧ 

જેગસ્વામી ૪૦૪ 

જેષધપુર ૮૮, ૯૪, ૨૧૦, ૨૨૮, 
૪*૧, ૪૨ 

જયેષ્ટુક દેશ ૧૪૩ 

ન્યોજિયા ૪૧૪, ૪૫૫ 

ઝરિ ૧૮૩ 

ઝાડેશ્વર ૯૯ 

ઝાસુઆ ૩૬૫ 

ઝાલાત્ાડુ ૪૦૩ 

ઝાલે।ર ૩૮૩, 2૮૪, ૩૮૪, ૩૯૦, 
૪૦૩, 

ઝીણાવાળી ગોપ ૩૦૬ 

ઝુંજ ૧&૪ 

ઝોટ ૯૪ 

ટક ર૬૪, ૪૦૬૯, ૪૨૫ 

ટક ૪૦૮ 

ટીક્લીસ ૪૫૫ 

ટી ટાઈ ૩પર, ૩૫૭ 

ટીબરવા ૨૮૨ 

હડ ૪૪૭ 

ડુક્કપુરી ૪૪૧ 

ડગ્લાસ ખેરૅેટ ૩૭૦, ૩૭૧ 

ડેબરસિહ ૧૬૩૭ 


૧૦૦] 


ડાઉસન રછર 

ડાકોર ૪૪૬૫ 

ડીસા ૩૫પધ 

ડુંગરપુર ૧૬૩, ૩૮૬ 

ડેન્ઝર્કીલ્ડ ૩૬૬ 

ડેમરાનું દેરું ર૯૮, ૩૨૭ 

ડાલરર!ય માંકડ ૧૩૦ 

હાઢર ૧૮૩, ૨૬૯ 

ઢાંક ૧૪૧, ૩૫૩ 

ઢાંકી ર૯૯, ૩૦૯, ૩૧૩૧, ૩૪૧, 
૩૪૩, ૩૪૫, ૩૪૬ 

તક્ષાશેલા ૨૭૧ 

તન્િજક ૧૦૩ 

“તત્તતાથ ભાષ્ય' ર૨૧૭ 

તથા્‌બગ)-3બર ૧૮૩ 

તથાગત 1૪૮ 

તપ્પ ૩૯૪, ૩૯૮ 

તબરી ૪ર૦, ૪૨૨ 

તરૃણારદિત્ય ૧૪૫, ૧૪૬, ર૫૯, ર&૩ 

તલખી ૩૮૮, ૩૮૯ 

તળાક્ન ૧૫૩, ર૬૩, ૩૬૫, ૩૮૨, 

તાનિક ૧૫૪ 

તાત «૯પ, ૧૨૫, ૧૩૧ 

તાતાર ૪૦૯ 

તાપી ૨, ૧૫૬, ૧૮૩, ૧૮૪ 

તારણુ ર૬૧ 

તારગા ૨૬૧, ૨૬૫ 

તારા ૨૨૨, ૨૬૫, ર૯૦ 

તારાગષ્યુ ૨૨૮ 

તારાનાથ ર૨૧, ૨૬૪, ૩૫૨ 


તારાપોરવાળા, ગો. એરચ જે. એસ. 


ર૭૩ 


મેત્રક કપલ અતે અનુ-ગેત્રક કાય 


તાર્તાર ૪૧૬ 

તુછીઉ ૪૧૬ 
તુખરિરતાન ૪૨૨ 
તુરફાન ૨૬૪ 
તુ-લુ-હો-પો-ટુ ૩૭૯ 
તુ'ગભદ્રા ૪૪૫ 

તેજપાલે ૨૧૫ 

તેત ૧૫૩ 

તમૂર લ'ગ ૨૭૧ 
તેલાટ ૧૭૨, ૧૮૪ 
તોખાર ૨૬૪ 

તારષ્યુક ૯૯ 

તોર્‌માલળુ ૧૯૯, ૨૨૯, ૨૫૯, ૪૦૪ 
તોરરાય ૨૨૮ 

ત્રયહ્સુ ૧૫૩ 

ત્રિકૂટ ૩૮, ૧૪૮, ૧૪૯ 
ત્રિપુરાસુર ૩૮૮ 
ત્રિસ્બક ૩૮૮, ૪૦૦ 
ત્રિમ્બકેશર્‌ ૩૯૯ 
ત્રિક્ષોકનાથ ૩૫૦ 
ત્રિવિક્મ ૨૨૯ 
ત્રિસગમક ર૯૦, ૨હર 
ત્રેયરયુ ૧૮૩ 
ત્રેસ્ષોક્યપાદ ૪૪૪ 
ત્”બક ૮૩ 

થરા હ૦, ૪૪૧ 

થરાદ «૦, ૪૪૧ 
થગ-લા ૩૭૮ 

થાણા ૧૭૧, ૨૭૪ 
થાણેશ્વર પ૪ 

થાન રપહ, ૨૯૭, ૩૩૭ 
યાપર ૧૪૭, ૨૫૬ 


શખબ્દસૃધ્િ 


થામણા ૨૬૧, ર૯૧ 

થીઓડોા।સયસ ૪૧૬ 

યુર ૨૯૨ 

ચેર્નટન ૪૨૨ 

દક્ષિણાપષય ૧૫૪, ૧૫૭, ૧૭૨, ૧૬૦, 
ર૦૧ 

૬'ખણુ ર, ૩, ૫૬, હૃપ, ૧૦૫, 
૧૧૯, ૧૨૫, ૧૩૪, ૧૪૪, ૧૫૬૦, 
૧૫૪, ૧૫૫, ૧૫૭-૧૫૯, ૧૬ ૭, 


૧૬૪ 
દત્ત ૨૨૨, ૪૪૨ 


૬ ૧લે હ૭-૯૯, ૧૬૧, ૧૦૮, ૧૦૯ 


૨૫૮ 


, રે જે પ્રશાંતરાગ પ૮, ૯૬૭-૧૦૧, ૩૫૮ 
ક ટ જે બાહુસાહાય ૬૩, ૯૯, ૨૦૧, 


૪૨૪, ૪૨૫ 
દમણુગગા ૧૮૩, ૧૮% 
“દમય'તી ચપૂ' ર્ર 
“દેલી વાવ ૩૯૦ 
“ર્બાંદ ૪૧૮, ૪૨૦ 
“દશનસાર' ૮, ૨૦ ઃ 
“દશયૃમારચરિતિ' ૧૧, ૧૬, ર૦, ૧૯૫ 
દશપુર્‌ પ૩, ૧૮૩, ૨પપ, ર૫, ૨૮૮ 
“દશવૈકાલિક' ૧૯૩, ૨૨૩૭, ર૨૪ 
“દઉન”૪ દપ, ૧૧૦ 
દહાણુ ર૭૪ 
દહેગામ ૩૫૮ 
દૃ'હેરબેલોત ૪૨૨ 
દહસેન ૧૪૮ 
૬'ડ ૩૫૭ 
દડી ૧૧, ૧૯૫. ર૧૧, ૨૧૨, ૩૫૭ 
૬તિદુર્ગ ૬૬, ૯પ, ૧૦૩, ૧૫૫, 


ન 


[૫૦૨ 


૧૫૬, ૪૦૭ 
દ'તિવર્માં ૨૫૫, ૧૫૮-૧૬૦, ૨૬૫ 
દામોદર ૧૦૫ 
દારયસ હિસ્તારિપસ ર૭૧ 
દાણેદ ૩૬૫ 
દાંતા ૪૧૩ 
દિનકર ર૫૮ 


દિલ્હી ૪૦૭ 
રિંગબર ૨૬૨ 


રીપ્તરક્મિ રપટ 
દ્વીપકર ૨૬૪ 
છીવ ૧૧૬, ૨૦૧, ૨૦૪ 


દીશરમ ૪૦૬ 
દુ. કે. શાસ્ત્રી ૧૭૧ 


દુદા ૧૪, ૪૦, ૨૬૩, ૩૮૯, ૩૩૭૯ 
દુલ ભદેવા ૪૪૮ 

દુવાસા ૪૦૦ 

દેમામ ૩૦૫, ૩૨૩, ૩૪૩ 
દેર્ડીનીત્રામ ર૫૧, ર૫૩ 

રેદાદરા ૨૯૭, ૩૩૫, ૩૩૪ 

દેર્ભટ ૩૭, પ૬, પછ, ૬૦, ૭% 
રેશવાડા ૨૧૫, ૩૫૦, ૩૫૨ 

રવગઢ ૩૦૯ 
દેવસુપ્ત પ૪, ૨૨૯ 
રવગુષ્તસૂરિ ૨૬૨ 
દેવચ'દ રર 
રવચદ્રસૂરિ ૧૨૩, ૪૪૮ 

દવની મોરી ૨૮૪ 

રવપત્તત ૧૫, ૬૭, ૧૬૬ 

દવપાલ €૬ 

દેવયાની ૩૮૮ 
રેવર્ડ્ઞિગષિ ક્ષમાત્રમણુ €, ૨૩, ૪૨, 


તદ 


અતર ] 


૨૧૧, ૨૬૦ 

રદવર!જ ૮૮, ૯પ, ૪૧૦ 

“દવલસ્માતિ' ૧૯૦ 

રવલી ૪૦૯ : 

રવવિહાર ર૬૪ 

રતસેન ૧૫ 

રૃવાદિત્ય ૪૨૮ 

રાદ્લ ૩હર 

ઇઘાસ્તટિકા ૨૩૦, ૨૯૧ 

દ્રમ્મ ર૨૦૦, ૨૦૧ 

દ્રાવિડ ૨૦૧, ૩૪૧ 

દ્રોસૃસિક ૩૩, ૩૪, 2છ, ૩&, ૪૨, 
૪૭, ૧૩૬, ર૨ર્‌પ૫છ, ૨૯૦, ર૯ર 

““દ્રાદશારતયચક્' ૮, ૬ 

દ્દારકા ૧૦૫, ૧૧૬૬, ૧૩૪, ર્‌ષછ, 
ર૬૧, ર૬૬, ૨૮ર, ૨૩૬, ૩૬૮ 
૪૪૫, ૪૪૬ 

દ્ારવતી ૭, ૨૬૧ 

દીપ ૧૯૬, રપપ 

“દૂયાશ્રય' ૨૦૨, ૨૨૦ 

ધક્કડ ૨૧૪, ૨૧૬ 

ધતપાલ ૨૧૪, ૨૧૫ 

ધતપાસિત ૧૫ 

શૂનેશ્રર્‌ ૪૩૦ 

ધનેશ્વરસારે ૧૫, ૪૨૯ 

ધતેત્કઃ ૮૬ 

ધરણુ ૧૪૭, ૧૪૮ 

ધર્ણીવર!હ ૯૭, ૧૦૫, ૧૦૭, ૧૧૨, 
૧૧૫, ૧૧૬, ૧૪૫, ૨૦૮, ૨૫૪, 
૪૦૬, ૪૦૯, 

ધરણેદ્ર ર૫૫, 

ધરપદ્ટ ૧૪, ૪૨, ૨૫૮, 


મૈત્રક કાલ અને -અનુ-મેત્રડ કાલ 


ધરસત ૧લે। ૧૩, ર૫, ૩૩, ૩૬, 
૩૮, ૩૬%, ૪૭ 
#»» ૨ જે ૫૧, ૫૩, પ૭, પ૮, ૬૦, 
૬૧, ૬૩, ૬૬, ૭૧, ૯૯, ૧૦૧, 

૧૪૬, ર૨૧, 
ક નને ર૨૧ 
#» ક થે!. પહ, ૨૨૨ 
ધમ ૧૦૫, ૧૪૫ 
ધમ ગુપ્ત ૨૧૬, ર૩૪, 
ધમ'પાલ ૬૭, ૯૬, ૧૦૫, ૧૪ષ 
ધર્મરાજ ૩૬ 
ધર્માદિત્ય ૬ર 


ધર્મારણ્ય ૧૨૧, ૧૨૨, ૧૨૮, ૪૩૭% 


જ૩૮ 
'ધર્મારણ્ય-માહાત્મ્ય ૧૦૫, ૧૧૮, 
૧૨૧, ૧૨૪, ૧૨૬ 
“ધર્મોપદેશમાલા ૬ત્તિ' ૨૧૦ 
ધલુરા ૧૪૮ 
ધવત્ત ૧૪૭, ૧૪૮, રર૮ 
ધવતપ્પ ૧૬૧ 
ઘધુક ૪૧૦ 
ધ'છુકા ૧૭ 
ધામણુઉલાં ૪૪૪, ૪૪૯ 
ધામણેદ ૪૪૪ 
શાર ૪૪૪ 
ધારણુ ૨૬૫ 
ઘારાનગરી ૧૬૩ 
ખરી ૧૩૮ 
[ધણ્‌ા!જ ૧૧૪, ૧ષપ, ૧૭૨ 
ધીઈક ૧૪૫ 
ધી'ગેશ્વર્‌ ર૯૭, ૩૦૪, ૩૧૪ 
ધ્યરુમરાજ ૪૧૦ 


શખ્ક્સૂશ્યિ 


“ધૂર્તાખ્યાન ર૨૪ 

ધુ'ડીમલ્લ ૪૩૨ 

ધતરાષ્ટ્ર ૧૩૧ 

ધોકા ૧૪૮ 

ધોળા ૬” 

“જયાનમ્રહ' ૨૨૧ 

“"ધાનશતક' ૨૧૯ 

ધ્રવેડ ૩૦૫, ૩૧૪, ૩૨૩, ૩૩૦, ૩૩૭ 

ધ્રાસણુવેલ ર€૮, ૨૯૯, ૩૦1, ૩૦૨, 
૩૦૫, ૩૨૬, ડર્‌# 

ધ્રાંમતધા ૩૩૨, ૩૩૪ 

પ્રુમઠ ૩૩૪ 

ક્ુવ ૭૦, ૯૬, ૪૦૫; ૪૦૮ 

પ્રુવસેન ૧ લે! ૧૪, ૪૦, ૪૨, ૪૮, 
૭૮૪, ૧૩૪, સ્પ૮, ૨૬૦, ૨૬૩, 
૨૬ 

ધુવસેૅન (સાલા દિત્ય) ર જે ૩૯, ૪૭, 
પ૪, પછ-૫૯, ૪૭૧, ૧98, 
૧૭૮, ૧૬૭, ૨૨૨,૨૫૭, ર૨, 
૪૨૮ 

ધુવસેન ૩ નને ૬૦-૬૩, ૬૬, ૨૨૧, 
૪૦૬૯ 

ધુવપટ ડછહ 

ધુવભટ પ૮, ૬૬, ૧૧૫ 

ધુવરાજ ૧ લે। ૮૮, ૧૫૮, ૧૬૦, 
૨૬૫ 

,* ર નો ૧૦૬, ૧૫૭, ૧૫૯, ૧૬૦ 

ધ્રભટ ૧૫૧, ૧૫૨ 

નફપુર ૧૯૬ 

નક્ષિસપષ્ુર ૧૪૫, ૧૪૬, ૧૮૨, ૧૮૩, 
ર૫૯, ૨૯૩ 

નખત્રાણા! ૧૧૭, ૧૪૭ 


1 ૫૦% 


નગરક ૪૦, ૧.૨, ૧૮૩, ૧૯૬, 
ર્‌ષપ, ૩૮૧ 

નગર ૨૬૫, ૨૮૨-૨૮૫ 

નગાવેટક ૧૭૩૦ 

નનન ૮૮, ૧૪૩, ૨૯૬ 

નન્નમઠિંકા ૮૮, ૧૪૩, ૨૯૩ . 

નન્નરાજવસાતે ૨૩૦ 

તન્નસારે ૨૬૨ 

'તયચક ૮ 

“નયચક્રપા્ ર૧૭ 

નર્ષત ૧૪૬, ૧૪૭ 

નર્મુખ ૩૮૮ 

નરસિહ ૪૮૯ 

નર્સેહ ૨૯ 

નરહગ્તી-વ#સરાજ રર૮ 

નરાયન ૪૨૫ 

નર્મદા ૩૬, ૩૮, ૧૦૪, ૧૫૩, ૧૫૮, 
૧૫૯, ૧૬૩, ૧૮૩, ૧૮૪, ૩૬૫, 
૩૭૩, ૪૦૪, ૪૪૫ 

નહુપ ૩૯૮ 

નવદુર્ગા ૩૪૧ 

નવનાગ ૩૫૫ 

નવલખા ૩૧૫, ૩ર૭ 

નવલખશ્ષર ૮૮ 

નવસારિકા ૬૫, ૧૦૩, ૧૫૪, ૧૮૪, 
૧૯૬ 

નવસારી ર, ૩, ૬૩, ૮૪, ૧૦૩, 
૧૧૨, ૧૧૪, ૧૫૩, ૧૫૪, ૧૫૬, 
૧૫૯, ૧૭૨, ૨૬૬, રછર ૨૯૧, 
૪૦૯ 

નદ ૨૧૨ 

નંદરંબાર્‌ ૧૫૩ 


૫૦૪] 


'ત'દિચૂણિ' ૨૨૩ 

ન'દિતીથ હ૯ 

ન'દિતવધનત ૧૫ 

“ત'દિસૂન' ૯ 

નદી 3૩, ૩૫, ૧૪૯, ૧૯૮, રપપપ 

નદીશ્રર ૨૯૬, ૨૯૭, ૩૦૫, ૩૨૬, 
૩ર્‌છ 

“તદીયૂગ ર૨૬ 

ન'દવાલ હહ 

નાગ ૩૩૬, ૩૯૦, ૪૧૧ 

નાગદમત ૩૩૪ 

નાગધરા ૩૪૯ 

નાગભટ ૧ લે! ૬૬, ૮૪, ૮૮, ૯૪, 
હૃ૬, ૧૦૪, ૧૦૫, ૧૩૧, ૧૫૧ 

*» ૨ ભે ૧૦૪-૧૦૬, ૧૧૦, ૧૧૬, 
૧૨૦, ૧૨૬, ૧૨૮, ૧૪૫, ૧૫૭, 
૨૬૨, ૨૯૧ 

નાગરાજ ડપંટ 

નાગમારિકા ૧૫૮, ૧૮૪, ૨૯૧ 

નાગસ્વામી ૪૦૧ 

નાગાણે ૩૮૬ 

નાગાજુન ૮, હ, ૨૬૪, ૨૯૧, 

નાગાવલે।ક ૮૭, ૮૮, «પ૫, હ૬, ૧૦૩ 
-૧૦૫, ૧૧૦, ૧૨૪, ૧૫૧, રરછ, 
૨૬૨, ર૯૧ 

નાગે।!રે ૪૦૩ 

નાડેલ ૪૧૧ 

નાણાવટી ૧૯, ર૯૯, ૩૦૯, ૩૧૧, 
૭૪૧-૩૪૩, ૩૪૫, ૩૪૬ 

નારદ ૪૦૦ 

નારાયણુદેવ ડછપ, ૩૭૬ 

નારાયણૂપાલ ૯૬ 


મૈત્રક ડાલ અને અનુ-મેત્રક કાલ 


નાલ દા હ, ૧૨, ૨૬૪, ૨૬૬, ૪૩૩ 

નાવદ્રા ૩૩૬ 

નાસિક ૧૫૦, ૧૫૩ 

નાંદીપદ્ર ૧૮૬ 

નાંદીપુર ૧, ૬૪, ૬૬, ૮૨, ૯૭-૯૯, 
૧૦૧, ૧૭૦૨, ૧૫૧, ૧૮૨, ૧૮૩, 
૧૮૬ ર 

નાંદીપુરદ્દારી ૧૫૩ 

નાંદીપુરી ૮ર, €૮, ૧૮૨, ૧૮૩, 
ર૩૯, ૩૫૩ 

નાંદેદ ૧, ૮ર, હહ, ૧૦૩, ૧૮૬ 

નિકેલસ ઉક્લેટ ૩૮૩ 

નિક્ષુભા ૩૩૦, ૩૫છ ૩૬૦ 

નિન્નય ૧૨૩, ૨૯૧, ૪૩૫, ૪૪૯ 

નિમ્બકૂષ ૧૮૩ 

નિમ્બવતી ૧૬ 

નિમાડ ૩૬૫ 

નિરિહુલ્લક ૧૫૦ 

નિય ર૯૧ 

'નિરુકત-ટીકા' ૧૨ 

નિતિ ગચ્છ ર૩૧ 

“નિશીથચૂણિ' ૧૯૦, ૧૯૩, ૩૦૧ 

'નિશીથસત' ૨૦૧, ૨૦૪ 

“નિશીથ્રમૃત્ર-વિશેવચૂણિ' ૨૨૩ 

નિંધે(રેયા ભૈરવ ૩૯૦ 

નિ'બાલી ૩૮૮ 

નીમા ૨૯૧ * 

નીલ્ષકઠ ૩૯૦ 

નુમુક્ષદેવી ૨૬૨ 

નૃસિક ૩૧૧, ૩૩૦, ૩૩૨ 

નેપાળ ૨૬૫ 

નેમિનાથ ૧૯૬, ૨૩૦, ૨૬૧ 


શખસુથિ 


“તેમિનાથચરિઉ' ૧૨૩ 
નેલક ૨૦૧ 
નોલાખેશ્વર ૩૮૬ 
-ૌશિરવાન ૪૨૦, ૪૨૨ 
“યાયપ્રવેશ' ર૨૭ 
'નયાયાતતાર' ૨ ૩૨ 
“પચ્ક્ત્ી ૧૩૬, ૧૪૧, ૧૮૨, ૧૮૩ 
પટ્ટુમિત્ર ર૯ 
"પત્તન ૪ 
પવા ૯, ૭૮ 
“પહ્ાાચરિત' ૯ 
પશ્મપાણિ અવલેોકિતેશ્વર ર૯૦ 
“પવાપુરાણુ' ૧૬૨૮, ૨૩૦ 
પદામિત્ર ૨૬ 
પદ્માવતી ૩૫૫ 
-પમ્પ ૪૬૦૬ 
“પરશુરામ ૩૧૦, ૩૧૧ 
પણુ દત્ત ૩૩,૩૪ 
પલ્લી ૪૩૦ 
“પગ્વળયા ર૨૮ 
પસનાવડ$ા રહછ, ૩૦૦, ૩૦૨-૩૭૦૪, 
૩૧૨, ૩૧૮, ૩૩૭ 
યચમકાલ ૬૬, ૩૩૫ 
“પુચમીકહા' ૨૧૪ 
પચાસર ૩, ૧૦૫, ૧૦૬, ૧૧૪, 
૧૧૫, ૧૧૮, ૧૧૯, ૧૨૩-૧૨૬ 
૧૩૩, ૧૭૨, ૨&૧, ૩૩8,૪૩૩, 
જ૩પ, ૪૨૭, ૪૩%, ૪૪૦ 
-પચાસુરી ૪૨% 
પબ ર૬૪, ૨૭૧, ૪૦૮, ૪૦૯, 
૪૨૧, ૪૨૫, ૪૨૬ 
"યાછતર રહ૯હ, ૩૦૫, ૩૨૫, ૩૨૬, 


[ ષન્ષ 


૩૨૮, ૩૩૪, ૩૪૧ 

પાટમઢ ૧૧૭, ૧૪૭ 

પાટયુ ૯૦, ૧૨૩, ૧૨૪, ૨૩૧, 
૩પ&, ૩૯૮, ૪૦૩, ૪૩૮, ૪૪૧, 
૪૪૮ 

પાટખુ, વેરાવળ ૩૦૪, ૩૧૧, ૩ર૪ 

પાટલિષુત્ર ૧૫, ૨૧૪, ૨૫૫ 

પાણિનિ ૮, ૨૨* 

પાતા ૨૯૭, ૩૦૦, ૩૦૧. ૩૩૬, 
૩૩૭૭ 

પાતાક ૪૩૦ 

પાદરા ૩૫૮, ૩$૦ 

પાદલિપ્ત ૨૨૯ 

પારખનાપ્ર ૩૮૫, ૩&૨ 

પાશ્વતાથ ૧૫, ૧૮, ૧૨૪, રહ૧, 
૩૫૪-૩૫૬, ૩૭૫૯, ૩૬૧, ૩૬૨, 
૪૧૨, ૪૩૨, ૪૪૮ 

પાશ્વરમુનિ ૨૩૧ 

“પાશ્વાભ્યુદય' ૨૩૦ 

પાંસ ૨૪૭૫ 

પાલનપુર ૪૦૩ 

પાલિત્તાણુક ૧૫૮ 

પાલીતાણા ૨૬ 

પાવરગઢ ૧૪૮ 

પાંડુ ૧૩૧ 

પાંડુરાજન, પાંડુરાર્યા ૩૬, રપ૭છ 

પિઠોરા ૩૫૬ 

પિઠોરી ૩૫૬ 

પિંગલ ૩૫૭, ૩૬૦ 

પિંડુ્ચારિક ૨૧૬, ૨૬૩ 

“પિંડવારક ૧૦૫ 

'પિ'ડનિયુંક્તિ' ૨૧૮, ર૨૬ 


૫૦૩] 


પિડારક ૩૫૯ 

પીઠડુ ૨૯૮, ૩૦૧, ૩૦%, ૩૧૬ 

પીપલદાર ૦૯૧ 

પીપલુકા ૪૩૫ 

પીરમ ૩૫૨ 

પી-લે।-મે।-લે ' ૮૫, ૪૦૬, ૪૨૪ 

પીડામાં ૧૦૫, ૩૨૨, ૩પ 

પુણ્યવિજયજ ૨૩૧ : 

પૂણ્યાનક ૧૮૩ * 

પુન્નાટ સધ ર્‌રહ, ર૩ર્‌, ૨૩૩, 
૨દ્ર્‌ 

પુર્ગુમ ૪૭ 

'પુરાતનપ્રબધસ ગ્રહ ર૨૦, ૧૧૮ 
૪૩૭ 

પુલદેશી અવનિજનાત્રય ૧૦૩, ૧૦૮, 


# 


૧૧૭, ૧૧૨, ૧૧૪, ૧૫૪, ૧૫૫, 


૬૬૩, ૧૬૬, ૧૭૨ 
9% (વઢવાણુને)) ૧૧૫ 
,, ૧ લે! ૧૫૪ 


,* રે જો ૧૦૦, ૧૫૧, ૧૫૩, 


૧૫૪, ૪*છ 
પુષ્કર ૪૦૨, ૪૦૩૭” 
પુષ્પમાલ ૮૪, ૩ 
પૃષ્પાતતી ૨૮ 
યુષ્યદેવ્‌ ૧૩૭, ૧૩૮, ૧૪૨, ૧૬૫ 
પુષ્યમિત્ર ૨૯ 
પુષ્યસાંબપુર ૧૩ 
પુષ્યેણુ ૧૧, ૧૯, ૧૩૭, ૧૩૮ 
પૂના ૧૪૯ 
પૂઃગુભટટા ૧૪; ૩૩૯ 
પૃષુ ભદ્રા ૨૬૩ 
પૂર્ણા ૧૮૩, ૧૮૪ 


મૈત્રક કાલ અતે અતુ-મેત્રક કાલ 


પૃથુરાજ ૧રપ૫ 

પૃથ્વીરાજ ૪૧૧ 

પેરેસીસ ૪૨ * 

પેલેસ્ટાઇન ૧૪૭૦ 

પેશવાજ ર૧૩ 

પેશાવર ૪૧૫ 

પૈકુલી ૨૯ 

પો।કરણુ ૪૦૩ 

પાકું ૪૨૬ 

પોરબંદર ૨૯૭, ૩૧૩-૩૧૬, ૩૧૮, 
૩૨૦, ૩૨૧, ૩૨૩, ૩૩૬, ૩૩૪ 

પો-લુ-ક-છે-પા ૩૭૩ 

પોણ્ડ્પુર ૧૫૯ 

બગટનાથ ૧૩, ૩૩૯ 

પ્રચડ ૧૬૧ 

'મસ્ઞાપના' ર૨૬ 

મઘુમ્ન લ્માબ્રમણુ ૨૨૩ 

'મબધાચિન્તામાંણુ' ૨૦, ૮૪, ૧૦૬, 
૧૧૨, ૧૧૬૩, ૧૧૮, ૧૨૦, રહ૩,. 
૪૩૩, ૪૬૭, ૪૪૦ 

પ્રભજન રર્ટ 

પ્રભાકરવધન પર, ૫૪, રપટ૮, 
૪5૬, ૪૨૪ 

કભ;:ચદ્રસૂરિ ૮૫, ૨૦૧, ૨૬૧ 

“પ્ભાવકચર્તિ' ૮૫, ૮૭, ૮૮, હ*,. 
૧૦૫, ૨૬૧, ર૩૫, ૨૬૧, ૨૬૨, 
૪૪૦ 

પ્રભાસ ૧૫, ૪૫, ૯૧, ૨૫૮, ૩૩૬ 
૩૩છ, ૩૪૧ 

'મભાસખ ડ' ૮ 

“પ્રમાણુમ જરી' ૩૪૨ 

'પ્રમાલક્ષણુ' ૨ ૦ 


માખ્દસૂચિ 


પ્રયાગ ૪૪૫ 

“પ્રાક્તલક્ષણું ૨૧૧ 

શ્રાંતાજ ૧૫૯ 

પ્રન્સ ઓફ વેલ્સ મ્યુઝિયમ ૧૯,૩૫૦ 

કૂ--લ--પી ૩૭# 

ક્‌ કપ્સ્રવણુ ૧૧, ૧૩૪ 

ફાબસ ૧૮, ૪૧૧: 

ફિરંગી ૩૦૪, ૩૨૦ 

ફીરેઝ ૧૯૯, ૪૨૦ 

“કતુહુલ બુલ્દાન' ૧૨૧૪, ૧૭૫ 

શૂલ ૧૪૭, ૧૪૮ 

ફ્રોગેલ ૩૭૧ 

બમુત્રા ૪૦૯ 

બડેગીઝ ૪૧૫ 

ખદકસાની ૨૮૫ 

અદક્ષાન ૨૬૪ 

ખદરસિદ્ધિ ૧૫૮ 

ખૃદરીકેદાર ૪૪૬ 

ખદેગી(વિ)ઝ ૪૧૯, ૪૨૨ 

અદ્ર ર૬૮ 

બનાસકાં&ા ૧૨૬,૧૩૨ 

અપ્પ રરંછ 

અબપ્પપાદ ૯ 

બપ્પભદિ ૨૨૭, ૨૨૮,૨૬૧, ૨૬૨, 
૪૪૪, ૪૪૯ 

બરડા ૧૭૫, ૩૦૬, ૩૩૪, 

ખરાગી ૩૮૬ 

બરાન ૪રપ 

બરૂસ ૪૦૫, ૪૦ 

બજેસસ ૩૦૮, ૩૦૯ 

બડ, ડે. ૪૨૩ 

“ભલિ ગ્ટન મેગેઝિન' ૩૬૬ 


1 ૫૦૭ 


બન્સ ૪૨૨ 

ખલ'ત ૧૭૫ 

અલભદ્ર 1૯૬ 

બલરામ ૩૧૯, ૩૫૦ 

ખલનર્મા ૨૦૭, ૧૪૫, ૧૪૬% 

બ્લાદરી ૧૭૫ 

બલમ ૪૧૧, ૪૧૬, ૪૧૭, ૪૨૨. 

બલ્હરા ૪૦૬, ૪૧૦ 

બસરી ર૬૯ 

બહરીમદ ૧૧૦ 

બહરેન ૧૭૦ 

અહાડમેર ૪૦૬, ૪૧૧ 

બહેરામ ગોર ૪૧૭, ૪૧૯ 

અબૂળે% ર૨૬૭, ૩૯૮, ૩૦૧, ૩૦૪,. 
૩૧૪, ૩૧૬, ૩૩૭, ૩૪૮ 

બગ ૮૮ 

બગાળા ૧૯૪, ૨૬૫, ૪૨૪, ૪૨૬ 

બડારેજિદ્રિ ૧૮૩ 

બાઉક «૯૪, ૯૬, ૧૦૯ 

ખઉદ ૧૨૬ 

ખકાનેર ૩૬૫, 

બાધ ૩૬૫, ૩૬૬, ૩૬૯ 

બાજપુરાણુ ૪૨૩ 

બાણ્‌ ૧૮૯, ૧૯૦, ર૨૦૫, ૨૨૬). 
૨૫૮ ] 

આપા રાવલ ૨૦૦ 

ખાબર ૪૪ 

બારડોલી ર૯૦ 

ખારાજ ૪૧૩ 

બાલબળડ ૧૭૫ 

બાલમેર ૧૦૮ 

ખાષ્કલદેવ ૧૪૩ 


"૫૦૮ ] 


“બઆઠહિરિકા ૧૫૪, ૧૮૩ 

“બાહુકધવલ ૬૬, ૧૪૫ 

“બિજેલિયા ૧૫૧ 

બિલ્તખાત ૧૮૩ 

બિહાર ૯૪ 

ઓલ ૩૮૦, ૩૮1 

“બલેશ્વર ૨૯૮, ૩૦૧, ૩૦૪, ૩૦૫, 
૩૨૩ 

“અુઝ્રૂમ બિન શકડરિયાર ૨૬૯૪ 


“અદ ૫1, ૫૬, ૭૫, ૩1૧૧, ૩પ, ' 


૩પડ, ૩૫૬, ૩છપ, ૩૭૬, ૩૭૮, 
૩૭૯, ૪૨૯ 
“અુદ્દદાસ 1૧૨, 1૧૪, ર1૧૫, ૨૬૭૩, ૩૩૯ 


પ્યુદ્ધનાય ૨૬૫, ૨૬૬ 
આદ્દરાજ ૫૪, ૧૦૦, ૧૫૦, ૧૫૧ 


તઅુદ્ધિ ૧૧૭, ૧૩૧ 
“મુદ્ધિપ્રકાશ' ૨૭૪ 
નબુદ્ેશ્રરે ૧૩, ૩૩૯ 
આ્રધઞગુપ્ત ૩૬, ૩૮ 
બૂગટા ૪૦૨ 
“ખૃઠકથા' ૧૧, ૧૫ 
“ખૃહુઃકયાકોશ' ૧૧, ૧૫ 
“બૃહત્કથામજરી' ૮, ૧૫ 
“ખૃહત્કટપ' ૨૦૧ 
“ખૃઠત્ક્પભાષ્ય' ર૧૮” 
“બડત્કે!શ' ૨૩૩ 
“બૂહત્તેત્રસમાસ' ર૧૯ 
“બડત્સગ્રહણી' ર૧૯ 
“ભહત્સ હિતા' ર૫૯, ૨૮૯, ૨૯૩, 
૩૩ ન 
“બેક દ્રિયા ૪૧૬ 
અએફરામ ગોર ૪૧૬ 


મૈત્રક ડાલ અને અતુ-મેત્રક કાજ 


ખે'ડૅલ ૨૨૨ 

બેશમાન ૪૦૪ 

ખોખીરા ૨૯૯, ૩૦૧, ૩૦૪, ૩૭૧૮, 
3 ડ૭ 

બેથી ૧૩૧ 

“ભે।ધિચર્યાવતાર' ૨૨૨, ૨૬૪, ૪૩૩, 

“ોમ્ખે ગૅઝેટિયર' ૧૪૯, ૨૦, ૮૯, 

બે!ર્સદ ૧૫૮ 

ખે!રરસ્પિશિન રહ 

બોરીયા ર૯૭, ૩૦૧ ૩૦૪, 2૧૫ 
૩૩૬ 

ખોરોણુદુર ૧૭ 

ખોદ્ધિ ૧૩૧ 

ખ્યૂલર, ડો હહ, ૪ન્‍૬ 

બથહ્મકુડ ૩૮૪, ૪૦૧ 

ખહ્મમુષ્ત ૮૪, €૦, ૯૫, ૧૧૨, 
૧૧૪, રેરે*, ૪૦૭ 

ય્હાવક ૧૬૧ 

થાઉન, પર્સી ૩૦૮ 

ખાહ્મણુપુર ૩૭૫ 

“થાહમરફુટસિહ્ધાં' €૦, ૧૦૮, 9૧૨, 
૧૧૪, ર૨૨૧ 

ભગવતી ૮૮ 

'ભમવતી-આરાધના' ૨૩૩ 

ભગવાનલાલ ૪-દજી, ડો. ૯૯, ૨૦૧, 
૪૦૪, ૪૨૩, ૪૨૪ 

ભરાર્ક 1૬, ર૭, ૩૦, ૩૩, ૩૪, 
૩૬, ૩૮, ૩૯, ૪૨, ૪૬, ૭૦, 
૭૪, ૧૩૬, 3૯3, ૨૫૮, ૨૬૦, 
૪મ્ેડૅ 

ભટાર્ક તદી ૪૯ 

ભટ્ટિ ૧૩, ૧૪, ર૨૦, ૨૨૧, ૨૨૪, 


શખ્દસુચિ 


ર૫૮ 

“ભદિકાવ્ય' 3૩, ૨૦, ૨૨૦, ૨૫૮ 

ભડગાંવ ૪૦૩ 

ભદ્રકીર્તિ ર૨૭ 

ભદ્રપત્તન ૧૮૬ 

ભ્રદ્રપાઃક ૧૮૬ 

ભ્રહ્રમાહું ૮ 

“ ભદ્રમાહુચરિત ' ર૬ર્‌ 

ભ્રદ્રરાચ ૨૧૫, ૩૭૬, ૩૭૭ 

ભદ્રા ૯૪ 

ભ્રદ્ભાવતી ૧૧૭, ૧૪૮ 

ભરદ્દેણિયક ર૫૯, ૨૯૨ 

ભઉદ્રેલર ૧૧૭ 

ભરત ચક્રવતી ૨૬૨ 

“ભરત-નાટયશાસ્ ' ૨૧૧ 

ભરતસેત ર૩ર 

અરદાજ ૩૯૯ 

ભરુકચ્ક ૬૦, ૬૩, ૬૪, ૬૬, ૮૨, 
૬૭, ૯૯, ૧૦૧, ૧૦૨, ૧૪૯, 
૧૫૨, ૧૫૮, ૧૮૨, ૧૮૩, ૧૯૧, 
૧૯૪, ર૩૯, ર૫૫, ૨૮૮, ૨૮૯, 
૨૯૧, ૨૯૨ ૩૭૩, 9 

ભરૂચ 3, ૨, ૮, ૬૩, ૬૫, ૮ર, ૮૭, 
પ, છ-૯૯, ૧૦૧, ૧૦૪, ૧૧૦, 
૧૧૪, ૧૧૫, ૧૪૯, ૧૫૨, ૧૫૨, 
૧૫૫, ૧૫૬, ૧૫૭, ૧૭૧, જ૧ૃ૭ર્‌, 
૧૭૫ ૧૮૩, ૧૯૦, ૧૯૭, ૨૧૮, 
રછર, ૩૫૩, ૩૫૮, ૩૪૩, ૪૦૪- 
૪૬૭, ૪ર૩, ૪૨૪ 

ભતૃવુવ ૧૨ 

હાત વડૂટ ર લે! ૧૫૧ 
» રજો ૧૦૩, ૧૦૪, ૧૫1૧, 


( પરઃ 


૧૫૨, ૬૧૫૬ 

ભત ૮૭ 

ભ્રત્રી ર ર૯૨ 

ભવનાગા ૭૨, ૧૫૫ 

ભવનાથ ૩૩૬ 

' ભવવિરહ' ૨રપ૫ 

“ ભવિષ્યપૂરાણુ' ૭૮, ૨૭૦, ૪૦૪" 

“ભ્રવિસ્સત્તકહા' ર1૪, ૨૧૫ 

ભાઉ દાજી, ડૅ।. ૨૭૫, ૪૧૪ 

'ભ્નાગવત પુરાણુ' ૨૧, ર૫ ૧૯૮, 
રદ્દ 

ભાડભૂત ૧૭૨, ૧૭૩ 

ભાાણુવડ ૩૧૫, ૩રપ 

ભ્ાણુસરા ૨૯૬, ૩*૦, ૩૦%, ૩૦૫, 
૩૧૬, ૩૧૯, ૩૨૩, ૩૨૪, ૩૩છ,. 
૩૪૩ 

ભ્રાદ્રોડ ૧૧૭, ૧૮૬ 

ભાતું ૧૭ 

ભાનુગુપ્ત ૪૦ 

ભાનુશાંક્ત ૧૫૨ 

ભામહ ર૧૨ 

ભારત ૧૭૦ 

ભારતવર્ષ ૪૧૫, ૪૧૬ 

ભારદદાજ ૧૪૪ 

ભારવિ રરર 

ભારુકચ્છ ૧૫૮, ૧૮૪ 

ભાવડ ૯૧ 

ભાવનગર ૬, ૧૧, ૧૮, ૧૯૫, ૨૬૩,. 
૩૨૦,૩૫૨, ૪૧૨, ૪૩૩ 

'ભાવસમરઉ' ૮, ૨૦ 

ભાવસિહજ ૧૮ 

ભાસ ૨૦૫ 


“૧૧૩ ] 


«ભ્ાંડારકરે, દે. રા. ૧૯, ૨૦૦ 

ભિત્તમાલ ૮૪, ૯1, ૧૦૮, ૨૦૧, 
૨૩૧, ૨૯6૩, ૪૩૧૫ 

ભિલોડા ૩૨૩ 

મલ્લમાલ ૩, ૮૪, ૮૫, ૮૮, ૯૦, 
€૧,૯૫,૯૮, 3૦૮, ૧૧૩, 1૧1૧૪, 
૧૧૫, ૧૧૮, ૧૨૫, ૧૩૩, ૧૪૨, 
૧૪૩, ૨૦1, ૨૨૯, ૩૮૨, ૪૪૪ 

િલ્લમાલકાચાય ૮૪, €*, ૯૫, 
૧૦૮, 1૧૪, ૨૨૧ 

1ભિલ્લમાલદેવ ૮૮ 

ભિલ્લારદિત્ય ૯૪ 

*ભીડભજન ૧૩, ૩૩૯ 

“ભીનમાલ ૮ર, ૮૪9, ૮૮, ૯૦, 
૧૧૪, ૧3૫, ૧૭1૧, ૧૭૨, ૩૮૩, 
૩૮૪, 2૮, ૩૮૮, ૩૯૧, ડ૯ર, 
૩૯૮, ૩૬૯, ૪૦૨-૪૦૪, ૪૦૭, 
૪૦૯-૪૧૨, ૪૨૩-૪૨૫ 

“આમદા્‌મ 1૫૫ 

ભીમદેવ (ભિલ્લમાલને1) ૧૧૮, ૪3૦ 
,, (સોલકી) ૧ લે રપ 


મ ર્‌ જો ૪૧૧ 
“*ભીમતાથ ૩૫૩ 
ભીમેશ્વર્‌ ૪૪] 
ભીલમાલ ૪૦૬ 
ભુજગેદ્ર ૧૫૨ 
ભુભટ ૧૨૫ 


ભુવડ ૧૦૬, 1૧3૬, ૧1૧૮, ૧1૯, 
૧૨૫, 121૬, 7₹૩/૮-7૪૪૦ 

ભુસુકુ ૨૨૨, ૪૩૩ 

-ભુસુકુપાદ ૨૬૪ 

ભૂખઅમડે ૧૧૬૭ 


મૈત્રક કાલ અને અતુ-મૈત્રક કાલ 


ભૂઅડેશર ર1૭ 

ભૂજ ૩૫૬ 

ભૂતાંબિલિકા ૮૮, 1૩૮, ૧૪૩, ર€૩ 

ભૂપા ૬૦ 

ભૂભ# ૧૨૬, ૧૨૭, ૧૨૯ 

ભૂયગડ ૧૨૫, ૧૨૯ 

ભૂયગેડશર ૧૨૯ 

ભૂયડ 1૧૨૬, ૧૨૪ 

ભશૂપડરાજ ૧૨૫, ૪ડછ 

ભ્રયડે*વર ૧૨૯ 

ભૂયરાજ ૧૦૬, 1૧3૨, ૧૨૫, 1૨૬, 
૧૬3 

ભૂવડ ૧૨૬૯ 

ભમુ ત્રપષિ ૮૩, ૩૯૪, ૪૦૦ 

ભૃગુક*ં૭ ૧૦૪, ૧૫૬, ૧૫૬, ૪૪૮ 

ભસ્વ ૩૫૦, ૩૮૯, ૩૯૦, ૪૪૪ 

ભોગભટ ૧૦૯ 

બે1જ ૯૬, ૯૭, ૧૦૬, ૧૨૫-૧૨૮, 
રરર, ૪૪૩, ૪૪૪ 

ભોજદટેવ ૧૦૭, ૧૪૫ 

ભેોજરાજ ૪૪૯ 

ભોજસ્વામી-મ'દિરે ૪૪ ૩ 

ભ્રવેજય સવેલષચાલ ૧૯૦ 

મફરષ્વજ ૧૬૬ 

મકરાણુ ૧૭1 

મકા ૧૯૭, ૨૬૭, ૨૬૮ 

મગ ૪૦૩, ૪૦૪ 

મમદેરું ૨૯૯, ૩૦૫, ૩૨$, ૩૩૫, 
૭ ર્‌ 

મગધ ૨, 1૧૦, ૧2, ૩૭-૩૬, ૩૮, 
૪૦, ૫૪, ૯૭, ૩૭૪, ૩૮1૧1, ૪૦૬, 
«ર૪ 


શખ્દસુશ્ચિ 


શઝદક ૩૩૭૫ 

મસિયારા ૩૩૫ 

મથુરા ૯, ૨૯, ૨37, ૩૫૧, ૪૪૦ 
મદસર્‌ ૨૬૨ 

મદસર સ્થલી રપછ 
ભદીનતુન્‌ નબી ૨૬૮ 
ભદાવી ૧૮૪, ર૬૫, 2૯૦ 
મધુમતી 1૯૬ 

મખ્યપ્રદેશુ ૩૬, સ૬૫ 
મષ્યપ્રાંત ૪૨૬ 

મષ્પહિદ્ ૪૨૬ 

સનસુક ૪૪૮ 

નાઈ ૧1૭, ૧૪૦, ૧૪૮ 
ભનુ વેતસ્વત ૮, ૩૯ 
“મવતૃુસ્ક'તિ' ૩૦, ૩ર્‌ 
મવણૃલ્લા ૨૦૧ 

ભરુ ૮૬ 

મરુદેશ ૪૦૬, ૪૦૮ 
ભરુમડલ ૧૬૯૩, ૧૯૪ 
મરૃુસ્થલી ૪૧૧ 

ભક્તિબ ૪૦૫૭ 

મહલ 2૪*, ૪૩૨૯ 
ભલ્સવાદિમારિ ૯, ૧૨, ર1૧૭, ૪રહ 
મદ્લિનાથ ૧૩ 

મહ્યણાદેવી ર૨૨ 

મ. સ. યુનિવસિટી ૩૫૦ 
મસૂઊદી ૪1૦ 

મહણુકા 1૬૬, ૧૨2, ૪૩૫ 
ભહમૃદ ગઝનવી રપદ 
મહલ્લ ૧૪૪ 

મહાકાલ ૧૪૪ 

મહાદેવ પપ, ૩૮૮ 


[ ૫૧૬% 


મહુાદ્ાર ર૨૮ 

શહાધન ૧૫ 

“મહાનિશીથસૂત્ર' ૨૧૮ 

“મહાયુરિસચારય' ૨૧૧ 

મહાબશિપુરમ્‌, ૩૪૩ 

મહાખો।ધનતગર ૪૪૧ 

મહાખએોધપુર ' ૨૩૨ 

“મવાભારત' ૨૪૦ 

મહવાયાન ૨૬૩, ૨૬૪, રછ૪?, ડછ૮ 

મહારાષ્ટ્ર ૨૪૯-૬૫૧, 1૧૫૩, ર૫૫, 
ર૫૭, ૨૬૩, ર૭૪, ૩૬૫, 2૭૩ 

મકાલદ્દમી ૨૬૬, 2૮૬, ૪1૩ 

મહાવીર ૪1૧, ૨૬3, ૨૯૧, ૩૫૧, 
૩૫૪, ૩૬૧, ૪૩૧, ૪૪૦ 

મલાસેન ૨૩૦, રપદુ 

મકાસેતગુપ્ત પર, પ૪ 

મવિપમદિની ૩૫૬ 

મહિષાસુર ૩2૯ 

મહિયાસુરમદિનની. ૧૦, ૧૪, ૨પછ, 
૩1૭, ૨૩૬, ૩૩૬ 

મહી ૬૬, ૮ર, ૧૦૩, ૧૫૩, ૧૫૬, 
૧૫૮, 1૧૫૬, ૧૮૩, ૧૮૪, ૪૧૪ 
૪૨૪ ર 

મહીપાલ ૯૭, ૧૬૧, ૧૬૩, ૪૦૬, 
૪૦૯ 

મહીપાલદેવ ૧૦૭, 3૩૫, ૧૧૬ 

મહુડી ૨૬૫, ૩૫૬ 

મહુવા ૧૯૬, ડર્‌ન 

મહેશ્ષ 3૫૩ 

મડેશ્વર ૨૬, ૩૫, ૫૩, ૩૮૯ 

મહેશ્વરદામ ૧૫૧ 

મહેશ્વરદેવ ૩૭૫, ૩૭૬ 


૧૧૨ ] 


ભહેશ્વરાચાર્વ ૧૧૫ 

મહેસાણા ૧૨૯, ૩૧૭, ૩1૧૪, ૩૭૩૧ 

ભહેદ્રપાલ ૧૪૫, '૧૪૬, ૧૮૯, ૨૧૨ 

(પ્રતીહાર) યલે «૭, ૧૦૪ 
૪» જે ૧૬૯ 

મહેૅદ્રસિહજી ઠાકેર્‌ 3૫૨ 

મહે'દ્રાયુધ €'૭, ૧૦૭, ૧૪૫ 

મહેોધ્ય ૧૬3 

મકણિકા ૧૮૪ 

મગલરસ 13૫૩, ૫૬૬ 

મગલજ 1૧૧૬ 

મગલરાજ 1૧૦૦, ૧૧૦, 1૧૫૦ 

મગલેશ ૧૫૦ ન 

મજુવજ ૪૩૩ 

મ'જુવર્મા ૪૩૩ 

મજુમરી ૯૦ 

મ'ડનમિત્ર ર૫૭, ૪૪૫ 

મડાર €૪, ૧૮૯ 

માવ ૮૭, €૦, ૨*ર, ૨૨૨, ૨૨૩, 
૪૪૨, ૪૪૩, ૪૪૯ 

“*માધકાવ્ય ૨૨૩ 

જાધપ્રબધ ૮૪ 

શાણ્ડબ્યપુર ૧૩૧ 

માયુરી વાચના ૨૩ 

માધવમુપ્ત પ૪ 

ભાધવરેવ ૧૦૫ 

માધવપુર ૧૦૫ 

ભાનરેવસૂરિ.૨૧॥, ૨૩૧. ૨૬૧ 

ભાનગ્ય ૧૪૪, ૧૫૩ 

માન્યખેટ ૧૫૯, ૧૬૪ 

મામૂત, ખલીફ્‌ રછ૩ 

મારવાડ ૫૬, ૬પ, ૮૭, «1, ૧૦૮, 


ક 


મૈત્રક કાલ અને ઝાતુ-મેત્રક કપલ 


૧૧૦, ૧૧૪, ૧૫૫, ૧૭૨, ૧૮૯... 
ર૦૫, ૨૧૦, ૨૧૧, ર૧૪, ૩૮૨,. 
જબર, ૪૦૩, ૪૦૭, ૪૧૧, ૪૧૨ 
૪1૪, ૪૨૪, ૪૨૬ 

માત ૩ ૩૦૮ 

માર્શલ, સર જહાન 2૫9૧ ૩1૫૭ 

* માલતીમાધવ ' ૨૧ 

માલવ પર, ૫૪, ૮૮, કપ, હ૬,. 
૧૦૦, ૧૦૩, ૧૧૪ ૧૫૫, ૧૯૧, 
૩૭૪, ૩૭૮, ૩૭૯, ૩૮૧, ૪૦૮ 

માલવક પ૮, 5૮ર, ૧૮૩, ૩૬૫ 

' માલવિકાગ્નિમિત્ર ' ૨૧ 

માસર ૩૫૮ 

માહિષક 1૫૮, ૧૮૨, ૧૮૪ 

માહિષ્મતી ૧૪૯, ૪૪૫ 

માહેશ્વર ૨૯, ૩૦, ૪૫, ૧૯૧, ૧૯૮, 
*ેપષ-રપ૫પ૮, ૨૬૬ 

માળવા ૧, ૧૧, પર, પ૪, પહ, 
૬૦, ૬૫, ૮૮, ૧1*, ૧1૪, દ૫૦, 
૧૫૫, ૧૫૪, ૧૬૩, ૧૬૪, ૨૩૮, 
૩૭૩, ૪૧૭, ૪૦૮, ૪૧૮, ૪૨૫, 
૪૪૩ 

રમાંકણી ૫૮૪ 

માંગરોળ ૩૫૬ 

માંહલ ૬૫, ૧૧૦, ૧૧૪, ૧૭૨ 

માંડવી ૧૧૮ 

માંડવ્યપુર્‌ ૯૪ 

મિમ્મા ૨૪, ૨૬૩ 

મિત્ર ૨૮, ૨૯, ૩૨, ૩૩, ૪૫ ૨૫૫, 
રપહ 

મિત્ર-અલ-સેન ૩૦ 

શિયાણી ૨૬૬, ર૯૬, ૩૦૦, ૩૦૪, 


શખ્દ્સુચિ 


ર૨૦૫, ૩૨૦, ૩૨૬, ૩૨૮, ૩૩૪, 
૩૩૬, ૩૩૭ 


“ મિરાતે અહમદી ' 1૧૮,૧૨૧, 1૧૨૨, 
૧૨૪ 


મિરાશી ૧૬૭ 

_મિશ્રક ૩૪1 

મિસર ૧૪૬, ૧૭૦ 

મિહિર ૨૮, €'9, ૧૦૬, ૧૧૯, ૨૫૯, 
૪૨૧, ૪૩૮, ૪૩૯ 

મિહિરકુલ 2૭, ૪૦, ૧૯૬૯, રપ૯, 
૨૬૨, ૪૦૪ 

મિદિરભે।જ ૧૬૦, ૨૦૦ 

મીડિયા ૪1૧૫, ૪૧૯-૪૨૧ 

મીઢોળા ૮ર, ૧૮૩, 1૧૮૪, ૨$૫, 
ર૯૦ 

મુકુલચ'્ર દે ૩૬૬ 

મુદ્ગગિરિ ૯૪ 

*મુદ્રારાક્ષસ' ર૭૦ 

મુનશી ૯૯, ૧૨૬ 

મુનિસુવત ૨૯૬ 

મુરધાલ ૪૨૨ 

મુઘતાન €*, ર૭1૧, ૩૯૬ 

મુસ્તાછ ૪૧૬ 

મુહમ્મદ ઉદે સુબક્ત ૧૬૧ 

મુગેર હ૪ 

મુદ્રા 1૧૧૭ 

મુ'ભઈ ૧૦, ૧૭૧, ૨૭૫, ૪૨૪, 
૧૨૬ જૂ 

મૂલરાનટ ૮૨, ૧૨૯, ૧૪૪, ૧૪૭, 
૧૬૪, ૪૧૦, ૪૨૫ 

મૂલવાસર ૧૧૬ 

મેગેસ્થતીસ ર૬૫ 

સ#-૩--૩૩ 


[ વપ્રુ 


મેધ ૩૯૫ 

“મેલદૂત' ૨૧ 

મેધનાદ ૪૪૪ 

મેડતા ૧૦૭, ૧૩૧ 

મેડન્તક ૯૪, ૧૩૩ 

મેરુ ૨૬૧, ર૬૪ 

મેવાડ ર૫, ર૮, ૧૮૯, ર૦૦, 
૨૨૪, ૪૦૯, ૪૨૬ 

મેવાસા ૨૯૮, ૩૦૪, ૩૧૫ 

ત્ર ૧, ૩૦, ૩ર 

મૈત્રય ર૯૦ 

મૈથાણુ ૨૯૭, ૩૩૨ 

મેોઝીઝ ૪૧૮ 


મોડ 1૪૭, 1૧૪૮ 
મોડાસા ૧૬૩, ૧5૪ 


મોહપુર ૨૯૧ 

મોઢટેર્‌ ર૬૧ 

મોટેરપુર ૬૮ 

મોઢેરા ૧૫, 2૨૨૪, ૨૯૧, ૩૩૯૪, 
૪૩૨, ૪૩૭ 

મો!નિયર્‌ વિલિયમ્સ ૭ 

મોરખી ૧૪૨ 

મેો.-લે-પે! ૩૭૪ 

મોહુડવાસક ૧૬૪ 


મોહમ્મદ ૧૭૦, ૨૬૬-૨૬૮, ર૭૯ 


મોહમ્મદ કાસિમ ૬૫, ૧૭૧ 
મોહમ્મદ બિન ફઝલ ૧૭૪ 
માઠમ્મદ શફ્રી ઉલ્લાડુ ૧૭૧ 
'મોહેરાજપરાજય' ૧૧૨ 
મૌનિ-ભટ્ટારક ર૩૨ 
મ્લેચ્ઠ-મ'ડલ ૬૭ 

યક્ષ ૩૬૨, ૩૯૩ 


૫૧૮ ] 


યક્ષરૂપ-યક્ષસરે।વર ૩૮૯ 
યક્ષદત્ત ૨૨૦ 

યક્ષરાસ ૧૪૫ 
યક્ષટેવપ્રુિરિ ૨૩૧ 
યક્ષશ્નર્‌ ર૬ ૩, ૩૩૯ 


યક્ષશર-વિદ્ઠાર ૧૪, 2૮૯ 
યજનશીલુ ₹૪૦* 


“યતિપ્રતિકમણુસૂત્ર' ૨૩૧ 

યથરિખિ ૨$૭, ૨૬૮ 

યમુના ૧૫૭, ૩11૧, ૩રહ, ૩૩૫,૩૫૬ 
ય્યાતિ ૩૯૮ 

યશઞાધર્માં વિષ્ણુવર્ધન ૩૭, ૪૦ 
યશેવર્ધત ૯૪ 

યશેાનર્મા ૧૧૯, ૪૧૦ 


યાકિતી ૨૨૫ 
યાકૂબ મદતી ૧૭૧ 
યાકોમિ, ડો. ૨૧૪, ૨૧૫ 


યાત્તવલ્કય ૧૯૧ 

યુઅન સ્વાંગ હ, ૧૬, ૨૦, ૩૦, ૫૩, 
પપ, પ૮, પટ્ટ, ૮૨, ૮૫, ૮૪, 
હ, ૯પ, ૬૧૦૮, ૧1૪, ૧૯૦, 
૧૯૧, ૧૯૩, ૨૧૫, ૨૬૩-૨૬૫, 
૩૭૩, ૩૮૦, ૩૮૧ 

યુર્ધલિહ્ધ ૩૮૦ 

યુએચી ૪૧૪-૪૧૬ 

ચુ-ચીન ૪૧૭ 

યુરેપ ૪૧૮ 

યુહ-જેન-તોા ૩૮૦ * 

યાગ ૧૪૫ 

*યોગદૃણિસમુચ્ચય' રર 

થાગરાજ ૧૧૩, ૧૨૪-૧૨૮, ૨૯૩, 
૪૩૬ -જ૪૩૮ 


મૈત્રક કાલ અને અનુ-મેત્રક ડાલ 


યોગીશ્વરી ૧૨૮, ૨૯૩, ૪૩૭ 
રજનીપુત્ર ૧૧૮, ૧૨૧, ૧૭૧ 


ી રન્ત્જ્લ ફે૪, ૧૦૯ 


૧ણુમ્રહ ૧૦૩ 
રણુપીપળી ૩૬૦ 


રતત તળાવ ૨૮ 
રતનપુર ૪૧૨ 


રતતાગર્‌ ૩૨ 

રત્ન ૧૯૬, ૨૬૧ 

રતનનદી ૮ 

રત્તમાલા' ૧૨૦૫, ૧ન્‍૬, ૧૧૨, 
૧૧૮, ૧૨૦, ૧૨૧, ૧૨૪, ૧૨૬, 
૪૩૮ 

રતતમાળ' ૮૪, ૧૩૨, ૩૯૯ 


રત્નાદિત્ય ૧૨૪, ૧૨૫, ૧૨૭-૧૨૯, 
૪૩૭, ૪૩૮ 
રતનેશ્વર ૧૩, ૩૩૯ 


ર. ના. મહતા ૧૬, ૨૦ 
ર્વિશ*કર રાવળ ૩૪૬ 

રવિષેણુ ૨ર, ૨૩૦ 

રસિકલાલ છે. પરીખ ૭ 

₹ક કાફકૂ ૬૭, ૧૭૩, ૪૪૮ 
રગમહલ ૩૬૬ 

રા, ચુ. મોદી ૧૩૩ 

રાજકોટ ૩પદુ 

'રાજતર_ગિણી' ૪૨૫ 
રાજપીપળા ૯૯ 

રાજપૂતાના ૪૨૧, ૪૨૫, ૪૨૬ 
રાજ્લવેજલ ૩૦૦, ૩૦૪, ૩૧૪ 
રાજ્શેખર હછ, ૧૮૯, ૨૧૨ 
જાજશેખરસૂરિ ૪૬ 

રાજસ્થાન ૯૩, €૪, «૬, ૧૨૩, 


શખ્દસૂચિ 


૨૩૮, ૨૩૯, ૩૫૫ 
શાજિ ૧૨૯ 
રાજેન્દ્ર ૧૪૪ 
રાજ્યવધત પ૪ 
રાજ્યશ્રી ૫૪ 


રાણુક ૧ લે! ૧૩૯, ૧૪* 
» રેળે ૧૪૧, ૧૪૨ 


રાણાવાવ ૩૦૪, 2૧૮, ૩૧૯, ૩૩૬ 

રાણોજી 3૧૮ 

રાતિવા ૩૧૪, ૩૩૭ 

રાધનપુર ૧૨૧, ૧૬૮, ૪૦૫, ૪૦૮ 

રાર 1૪૭ - 

રામ €૪, €૮, ૧૪૪, ૧૬૬, ૩૧૧, 
૩૪૩, ૭૦૪૪, ૪૧૬ 

રામભદ્ર «૬, ૧૪૦ 


રામવાળે। ૧૪૬ 
રામસેન ૩૯૨ 


રામેશ્વર ૧૬૩ 

રાયણેશવર ૩૩૬ 

રાયપુર ૧૧૮ 

“રાવણુવધ' ૧૩, ૧૪, ૬€, ૨૨૦, ર૫૮ 
“રસમાળા' ૧૮, ૧૩૨ 

રાણો ૩૩૦, ૩૫૭, ૩૬૦ 

રાંદલ ર૮, ૩૦૫, ૩૧૩, ૩૧૫, ૩૩૪ 
રિપષિક ૧૯૪ 

રુદ્ર ર૫૬, ૪૪૨ 

રુદ્રદામા ૨૦૮ 

રૂપસુદરી ૧૧૯, ૧૨૦, ૪૩૯, ૪૪૦ 
રૂપાપરી ૪૩૩ 

રૂપારેસ ૧૧૭ 

રરિદ્ધા ૧૮૨, ૧૮૪ 

રેવા ૬1૬, હહ, ૧૦૩, ૧૫૬, ૪૦૭ 


( પપ્ષ 


"વા-માહાત્મ્ય' ૬૯ 

રૈવતક ૪૮, ૧*૬, ૪૩૦ 

રૈવતાચલ ૧૦૫ 

રોાજડી (શ્રીનાથગઢ) ૩૬૫ 

રડા ૨૯૬-૨૯૮, ૩૦૫, ૩૨૪, ૩૨૮ 
૩૩૦, ૩૩૫, ૩૫૬, ૩૫૮, ગક 

રમ ૪૧૯ 

રેલિ-્સન ૪૨૬૦ 

રાસન, ક્લિપ ૩૭૦, ૩૭૩ 

રેફુક ૧૯૦ 

રહડ ૪૪૬ 

રેહાણુક ૧૮૩ 

લકુલીરા ૩૩, ૨૫૬ 

લક્ષવર્માં ૪૧૦ 

લદ્દમણુ €૪, ૯૮, ૧૪૪, ૩૦૯, ૩૪૩ 

લષ્મી ૮૩, ૮૪, ૩૮૪, 2૯૭, ૩૯૮, 
૪૦૦, ૪૦૨ 

લદ્મીચલ ૩૮૭ 

લદ્દમી-નારાયણુ ૩૪૫, ૩૫૬, ૩૫૯ 

લખપત ૧૨૭, ૧૧૮ 

લખારા ૩૯૧ 

“'લલિતવિસ્તરા' €૦, ૨૩૨ 

લલ્લિય ૪૦૯ 

લહર ૧૨૩, ૪૩૫, ૪૪૯ 

લડન ૩૬૬ 

લાકરોડા ર૯૮, ૩૨૭ 

ક્ષાક્ષારામ ૧ર૩, ૪૪૮ 

લાખિયાર ભડ ૧૧૭, ૧૪૭ 

લાખો કુલ્ષાણી ૨૧૧૭, ૧૪૪, ૧૪૮ 

લાટ ર, ૧૧, ૩૨, ૩૮, પર, ૬૫, 
૬૬, હપ, ૧૦૦, ૧૦૩, ૧૦૫, 
૧૪૧, ૧૪૯, ૧૫૬, 9૫૭, ૧૫૯, 


૧૧૬] 


૧૬૦, ૧૬૩, ૧છ૮, ૨૮૩, ૧૯૦, 
૧૬૪, ૨૫૯, ૨૬૨, ૨૬૪, ૨૬૫, 
ર૯૩, ૩૮૨, ૩૮૨, ૪૦૫, ૪૦૮, 
૪૦૬, ૪૨૪ 

હ્ષાડચી ૩રછ 

લીલાદેવી ૧૨૯ 

લુઆડ ૩૬૬ 

લુષ્ાવાડા ૬૬ 

લુણિંગ ૪૧૩ 

લેકનાથ, ૨૮૯, ર૭૫ 

વેણયાપદ્રક ૧૭૩ 

તાથનસ ૪૧૯ 

લોથલ ૩૬૫ 

' લ્ેો-લે! ૩૮૧, ૩૮૨ 

વખતગ ૪૧૫ 

વજેરા'કર્‌ ગોરીશ*કર ૪, ૧૯ 

તજ્જડં ૬૩, ૧૫૩ 

વ૦જદ-દેવ ૨૫૭૩ 

વક્જદેત ર૭૪ 

«૦૪2 ૬૩, ૭૧ 

વ2પ૫દ્ર ૨૫$, રષદ, ૨૯૨, ૨૯૩ 

વટપહ્લિકા ૧૮૩, ૨પ૫છ, ર્‌હર 

વટેશ્વર ૨૨૮, ર્ર 

વટ્ટળીતૃ «૩૮ 

વડતગર ૨૮, ૧૧૨, ૧૫૦, 1૧૬૩, 


૨૮૨, ર૮૯, ૨૯૭, ૩૨૫, ૩૩૧, ી 


૩૬૦, ૨૮૨, ૪૦૪ 

વડષદ્રક ₹૭ 

વહાલી ૩૭૩, ૩૭૭, ૩૮% 

તડાવલ ૩૫૫ 

વડોદરા ૧૭, ૮૨, ૧૫૦, ૧૫૩, ૨૮૨, 
૨૮૩, ૩૫૦, ૩૫૧, ૩૫૭-૩૬૧, 


મૈત્રક કાલ અને અનુ-મેત્રક કાલ 


૪૦૬, ૪૦૮ 

વટવાણુ ૩, ૪, હ૭, ૧૦૫, ૧૦૪. 
૧૧૨-૧૧૫, ૧૪૫, ૧૮૩, ૨૩૩, 
ર૫૫, ૨૬૧, ૨૬૨, ૨૯1૧, ૩૩૫, 
૪૦૬, ૪૬૧૬, ૪૨૪ 

વઢિયાર્‌ 1૨૦, ૪૩૩ 

વણી ૧૬૮ 

વણી-ડિ'ડોરી ૪૦૫, ૪૦૮ 

વણૂાદ ૧૩૩ 

વત્રભટ્ટિ ૫૩, ૫૮ 

વત્સ ૮૮, ૯૬, ૧૫૧ 

વત્સરાજ ૮૮, ૯પ, ૯૬, ૧૦૪, ૧૩૦, 
૪૦૬, ૪૦૮ 

વદરી ૩૮૧ 

વનકુડ ૩૮૯ 

વનરાજ ૧૦૫, ૧૦૬, ૧૧૨, ૧૧૩%. 
૧૨૮-૧૨૪, ૧૨૬-૧૨૮, ૬૩૦- 
૧૩૩,૨૩૧, ૨૬1, ર૯૧, ૨૯૩, 
૪૩૩-૪૩૫, ૪૩૮, ૪૪૦, ૪૪૮, 
૪૪૯ 

“વતરાજપ્બ ધ' 3૩૨ 

વનરાજ-વિહાર ૧૨૪ 


વનસરેવર ૩૯૧ 
વપ્રદેવ ૪૯ 


વમ્મલાત. ૨૦૧ 
વરવાળા ૩૧૯ 
વરસી ૧૪૬ 


વરહરન ૪1૧૭ 

વર્‌ાડ ૪૨૬ ટ 

વરાહ ૧૪૪, ૧૫૩, ૨૨૫૮, ૩*1, ૩૦૩,. 
૩૧૬૦, ૩1૧૧, ૩1૧૪, ૩૩૦, ૩૩ર૨,. 
૩૪૧, 2૮૬, ૩૯૯ 


શખ્દસૂચિ ( ૫૧૭ 


“વરાહદાસ ૧ લે! ૧૩૬ ૪૪૮ 

,» રજો ૪૦, ૧૩૭ વલભીપુર ૧, ૬, ૧૫, ૧૮, 2૪, 
વરાહમિહિર ૨૫૯, ર૮૯ ૩પ, ૬૫, ૧૦૩. ૧૦૬, ૧૩૭, 
“વરાંગચરિત' ૨૩૦ ૨૮૨, ૨૯૧૨, ૪૨૮-૪૩૦ 
વરિઅવિ ૧૬૦, ૧૮૨, ૧૮૪ વલભીપુરી ૧૨ 
વરિઆવ ૧૮૪ વલયી ૮ 
વસ્યાવ ૧૬૦ વલસાડ ૧૪૯, ૧૫૨, ૧૫૪ 
વરુણુ ૮૩, ૩૩૪ વર્લાહે ૬, ૭ 
વરેગથા ૩૬૧ વલ્લભ ૧૫૮-૧૬૦, ૪૪૨ 
વર્ધમાન ૧૧૫, ૧૮૨, ૧૮૩ વલ્લભરાજ ૪૪૧ 
વર્ધમાનપુર્‌ ર૩૦, ૨૩૨, ૨૩૩ વલ્લભરાય ૨૬, ૨૭૦ 
વધ માન મહાવીર ૧૫, ૨૯૧ “વલ્લભીપુર ૬ 


વર્ધમાનસૂરિ ૧૫, ૩૮, ૪૪૧, ૪૪૯ વસઈ 3૧૬, ૩૦૧, ૩૦૫, ૩૩૪ 
વર્મલાત ૮૭, ૯પ, ૨૦૧, ર૦૨, ર૨૨, વસ તગઢ ૩૮% 


૪ર વસિષ્ઠ ૧૬૩, ૩૯૯ 
વલઈ ૮ વસિકાશ્રમ ૩ ૫૮ 
વલખદેશ ૨૧૪ વસી ૩૦૪, ૩૨૦ 
વલહી ૬-૮, ૧૭ વસુદ્ત્ત ૧૨, ૧૫ 
વલભિદૂ ૭ “વસુદેવહિ'ડી' ૨૧૨ 


વલભી ૩, ૬5-૧૪, ૨૬, ૧૪૭, ૧૬ વસુબધુ ૯, ર૩ 

ર૦, ર૭, ૩૦, ૩૪, ૩૫, ૩૯ વસ્તુપાલ ૧૧૨ 

૫1, પડ, પ૬, પહ, ૬૧-૬૩, “વસ્રાપથ-માહાત્મ્ય' ૧૦૬ 

૬૬-૬૯, ૭૩, ૯1૧, ૯૯, ૧૦૦, વહાઉલ 1૧૫૮ 

“૧૦૪, ૧૪૬, ૧૫૬, ૧૭૨, ૧૭૩, વળા ૬, ૧૭, ૧૮, ૬૮, ૧૩૪, ૨૧૭૮, 

૧૯૩, ૧૯૫, ૧૯૬, ૨૧૧, ૨૧૫, ૧૪૬ 

૨૧૮, ૨૨૧, ૨૨૪, રપપ, રપદ્‌, વગ ૧૯૪ 

૨૫૮, ૨૬૩, ૨૮૯, ૨૯૨, ૩૪૧, વ'ગરાજ ૪૦૬ 

૩૫૨, ૩૬૫, ૩૭૩, ૩૭૮-૩૮૦, વ'*થળી ૧૪૬ 

૮૨, ૪૦૬, ૪૨૩, ૪૨૫, ૪૩૧, વદીદાદ ર૭છ 

૪૩૩, ૪૪૮ વશકટ ૫૬, ર૫૫, ૨$૭ 
વલભીનગર્‌ ૨૬૦ વાફૂપતિ ૧ લે! ૧૬૩ 
વલભીનાથ ૧૫, ૨૬૧, ૪૩૨, ૪૪૧, વાકાટક ૩૮% 


' ૧૧૮ ] ચૈત્રક કપલ અને અતુ-સૈત્રક કાલ 


વાગડ ૧૨૪૮, ૬૬૩ 

વાધમ ૧૩૪, ૧૪૭ 
વાઘમચાવડાગઢ ૧૧૭ 
વાતાપિ ૧૦૩, ૧૧૫, ૧૫૬ 
તામન 2૨૫૮, ૩૧૦, ૩૧૫ 
વાયડ ૨૬૧ 

વાયવ્ય પ્રાંત ૪૨૬ 

વારાણુસી ૧૯૬ 


વારાટી ૩૩૩, ૩૫૦, ૩૫૫, ૩૫૮ 


વાલજ ૩૦૩ , ૩૧3૩ 
વાલભ કાયરથ ૧૭ 
વાલભી વાચના ૨૩ 


વાલ્મીકિ ર૨૦, ૨ર૯ 
વાસુકિ ૨૧૪ 


વાસુદેવ ૩૭૫, ૩૭૬ 

' વાઠડસિ હ ૪૧૨ 
વાહેરિગણિ ૨૩૧ 
વાહાઉલ ૧૮૨, ૧૮૪ 
વાહુકધવલ ૧૦૫ 

વાંસવાડા ૧૬ ૩ 

વિકમ ૮ 

નિક્રમરીલ! ૨૬ ૬ 
વિકમાક ૧૧૫ 
વિક્રમાદિત્ય (ઉન્-જનને।) ૧૨, ૨૩ 
,, (ચાલુકય) ૧લે! ૧૫૩, ૧૫૪ 
.# » શત્ને ૧૫૪ 
*વિક્રમોવ'શીય' ર૧, ર3૧ 
“વિચારશ્રેણી' ૧૨૪ 

વિજયદેવ ૨૯૧, ૩૩૯ 

વિજ્યદેવી ૩૩૯ 

વિજયા દિત્ય ૧૫૫ 

વિજ્નપુર ૨૬૨, ૩૨૭ 


૧ 


વિદર્ભ ૮૮, ૯૬ 

વિદિશા! ૧૫૦ 

વિદુર ૧૩૧ 

વિદ્યાધર ૩૫૨ 

વિદ્યાધર ગરછ ૨ર 

વિનયાદિકપાલ ૨૩૩ 

વિનયાદિત્ય ૧૫૪, ૧૫૫૬૯ 

વિનાયક ર૫૮, ર૯૩, ૩૩૫ 

વિનાયકપાલ ૧૦૭ 

વિપશ્યી ૩૩૯ 

વિમલ ૨૨૯ 

વિમલગણિ ૪૪૦, ૪૪1 

વિમલમુપ્ત્‌ ૧૨, ૧૪, ૨૧૫, ૨૬૩% 
૩૩૯, ૩૬૬ 

વિમલમુષ્ત-ાવહાર ર૮૯ 

“વિમલપ્રબ'ધ' ૪૪૬ 

[મલ મંત્રી ૪૪૯ 

વિરહ્ાંક ર૨૫ 

વિરૂષાનાથ ૪૪૧ 

“વિવિધતીથકલ્પ' ર૦, ૯૧ 

વિશાખદત્ત ર૭૦ 

“વિશેષણુવતી' ર૧૭, ર3૯ 

“ વિરોષાવશ્યક-ભાષ્ય' ૧૫, ૬૯, 
૨૧૦, ૨૧૭-૨૧૯, ૨૬૦, ૨૬% 

વિશ્રકર્મા ૮૩, 25, ૪૦૦ 

વિશ્રજૂ ૩૩૯ 

વિશ્વરૂપ વિષ્ણુ ૩૪૯, ૩૫૦, ૩૫૩ 

વિશ્રવરાહ ૧૪૭ 

વિશ્વામિત્ર ૧૬૩, ૩૯૯ 

વિષઢ ૧૪૫ 

વિષ્ણુ ૧૪, ૮૩, હ૦, ૧૪૪, ૧૫૩, 
«પ૮, કહડ૩, ૩૦૬, ૩૦૮, 


શખ્દસૂચ 


૩૨૦, 2૨૧, ૩૨૮, ૨૩૨૯, ૩૩૩, 
૩૩૫, ૩૪૩, ૩૫૦, ૩૫૧, ૩૫૬, 


૩૫૮, ૩૫૯, ૩૬૧, ૩૬૨, ૪૦૦, 
૪૦૨ 


વિષ્લુદત્ત ૧૩, ૧૨ 

“વિષ્ણુધર્મોત્તરપુરાણુ' ૭૮ 

“વિષ્ણુપુરાણુ' ૨૭૦ 

વિષ્ણુ-લટ્ષ્મી ૩૫૯ 

વિષ્ણું સિક ૫*૦ 

વિસનમર ૭૧૩ 

વિસાવાડા રપહ, ર૯૭, ર૯૮, 
૩૦૦, ૩૦૪, ૩૦૫, ૩૧૪, ૩૨૮, 
૩૩૪, ૩૩૩ 

વિહારગામ ૨૬૫ 

વિંઝવાસિની ૪૪૯ 

વિંઝાસુ 1૧૭ 

વિષ્ય ૬૦-૬૨, ૯૯, ૧૫૭, ૪૦૮ 

વિ'ધ્યગિરિ ૪૪૯ 

વિષ્યવર્ણસની ૧૨૩, ર૯૯, ૩૦૦, 
૩૨૨, ૪૩૬, ૪૪૯ 

વિ'પ્યાટવી ૧૨૩ 

વીતરામ ૩૫૩ 

વીર ૬૭, છર, ૯1, ૪૪૧ 

વીરગણિ ૯૦ / 

વીરમ ચાવડૅ 1૧૧૭ 

વીર્મતી ૧૨૦, ૪૩૪ 

વીરમત્રી ૪૪૧, ૪૪૯ 


વીરસિઠ ૪૩૮ 
વીરસ્રરિ ૪૪૦-૪૪૨, ૪૪૯ 


લીરસેન ૨૬૦ 
*વીરસ્તવ' ૨૨૮ 
વીસોજી ૧૮ 


([ પજ 


શૃપકેતુ રપ ૧૪૬ 

વૈદગ્યાસ ૭૬ 

વૈલાયૃુલ ૮ 

વે'ગી ૧૬૨, ૧૬૯ 

વૈજનાથ ૧૩ 

વૈજ્યન્તી ૩૧ 

વૈ-યગુપ્ત' ૩૮ 

વૈેરસિડ ૧૨૫, ૧૬૩ 

વૈરિસિંઠ (ચાવડે!) ૧૨૪, ૧૨૫, 1ર૭- 
૧૨૯, ૪૩૭ 

,» (પરમાર) ૧લે! ૧૬૩ 

૪ ક» ચેજ્ે ૧૬૩, ૧૬૪ 

વૈષ્યુવી ૩૧૭, ૩૫૮, ૩૬૧, ૩$૨ 

વારસ , ટોમસ ૩૮૦,૩૮૧ 

વોટસન, કનલ ૪૦૬ 

વૈ।ષપરાજ ર૦૦ 

“્યવહારસૂત્ર ૧૯૧ 

વ્યાધ્રમુખ ૮$, હપ, ૧૦૮, ૧૧3૪, 
૧૧૫, ૪૦૭ 

વ્યાદ્રયસેન ૧૪૯ 

વ્યાસ ર્‌ર્હ 

તજ્લાલ શાક્રો ૧૨૬ 

શાકદેશ ૪૦૪ 

શઝુજ્ય ૧૫, ૨૬1૧, ૪ર૯, ૪૩૨, 
૪૪૦, ૪૪૧, ૪૪૮ 

“સગું જ્ય-માહાત્મ્ય' ૧૫, ૩૦, ૪૩૦ 

શમિષ્ડા ૩૯૮ 


શર્યાતિ ૮ 
શ્વ ૧૫૭ ૫ 


શ્વ ભટ્ટારક ૧૦, ૩૫ 
શ્રચાંક પ૪ 
શ્ર'કર્‌ ૧૬૯, ૧૩૨, ૧૪૫, રહછ, ૩૦૪, 


“"પર૦] 


૩૧૪ 

ચ્રક્રગણુ ૯૬, ૯૯, ૨૪૯, 3૫૦ 

શ'કર્વર્મા ૪૦૬, ૪૨૫ 

શા'કરાચાર્ય રપછ, ૨૬૫, ૨૬૬, ૪૪૫ 

શ કરિકા રપ૭ 

શ'ખપુર્‌ ૨૬૧ 

શા'ખેશ્વર ૨૬૧ 

શખેોદ્ધાર ૧૦૫ 

શભુ ૧૧૩ 

શાકદ્દોપ ર૫ 

શાક ભરી ૧૦૪ 

શાકયસિ'હુ ૨૯૦, ૩૩૬૯ 

શામ ૧૭૦ 

“શામળાજી ર૮ર, ૨૮૭૩, ૩૩૧, ૩૪૯, 
૨૫૦, ૩૫૩ 

શારદામડ રપછ 

શારદા-મદિર્‌ ૪૪૫ 

'જ્ઞારદા-સ્તોત્ર' ૨૨૮ 

“શાહનામા ર૭૦ 

શાંતિદેવ ર૨૧, ૨૬૪, ૪૩૩ 

શાંતિનાથ ૨૯૧ 

શાંતિલ્લ ૧૫૦ 

“શિક્ષાસમુચ્ચય' રરર, ર૬૪, ૪૩૩ 

રખી ૩૩૯ 

શિયાળબેટઢ ૧૧૭ 

[સિરપુર ૩૦૯ 

'શિરેહી ૪૦૩ 

“શેલ્ાદિત્ય' (!) ૧૫, રદ, ૩૦, ૪૮૮, 
૪ર૯, ૪૭૧, ૪૩૨ 

શિલુક ૯૪ 

શિવ ૧૩, ૮૩, રપપપ, ર૭, ર8૮, 
૩૦૪, ૩૧૦, ૩૧૫, ૩૧૬, ૩૨૧, 


મૈત્રક ડાલ અને અતુન્મેત્રક કાલ 


૩૨૩, ૩૨૪, ૩૨૭, ૩૨૮, ૩૩૦, 
૩૩૪, ૩૩૫, ૩૫૦, ૩પડ૩, 
૩પપ-ડપ૭, ૩૫૯૬, ૩૬૦, ૪૨૧, 
૪૨૪ 

શિવચુરુ ૪૪૫ 

શિત્રચદ્રગણિ ૨૨૯ 

રિવનાગ ૪૪૦ 

રિવપત્તન ૨૬૧ 

શિવ-પાર્વતી ૮૯, ૩૨૬, ૩૪૪, 
૩પ, ડપહ 

શિવભાગપુર ૬૨, ૧૮૨, ૧૮૩ 

શિવરુદ્ર રપછ, ર૯૩ 

શિવાય ૨૩૩ 

શિશુપાલ ૨૨૨ 


“શ્િશુપાલવધ' ૨3, ૮૪, ૨૦૨, ૨૨૨, 


૨૨૩, ૪૪૨ 

શિ'દે ૧૫૨ 

રલ ૨૨૧, ૨૨૨, ૪૩૩૭ 

શીલગુણુસૂ રિ ૧૨૦, ૧૨૩, ૧૨૪, 
ર૩૩, ૨૬1, ૪૩૩, ૪૩૭, ૪૪૮ 

શીલાચાય ૨૧૦, ૨૧૧, ૨૬૧ 

શીલાદિત્ય (કનોજને) ૩૫૭૯ 

#» (ચુહિલ) ૪૩ 

,» (મેત્રક) વલા ૧૪, ૩૭, પર્‌- 
પછ, ૬૦, ૬૨, ૭૬, ૭૯, ૧૭૮, 
ર૧૮, ૨૨૧,૨ર્‌ર, ૨૫૬, ૨૫૯, 
₹૬૩,૨૮૯, ૨૯૨, ૩૩૯, ૩૫૨, 
૩૭૯, ૩૮૨ 

» ૨ જે દૃન્‍્-દર્‌ 

» ૩ તભ્તે ૬૦, દર્‌-૬૪, ૧૦૧, 
૧૫૩, ૧૭૪, ૨૫૭, 2૯૨ 

*# * થે ૬૪, ૭૧ 


યખ્દસુશ્િ 


*» વ મો ૬૪, ૬૫, ૭૧ 
» દ ફો ૬૫, ૬૬, ૧૩૮ 
99 મો ૧૬, ર૫, ૨૮, ૬૪, ૬૬, 
દછ, ૧૪૬, ૧૭૩ 
“શીલાદિત્ય-વિષ્ઠાર્‌ ૨૯૦ 
શીલાદિત્ય, શ્ર્યાશ્રય ૧૫૩, ૧૫૪ 
શીક્ાંક ૧૯૬, ૨3૦, ૨૬૧ 
શુભતુંગ અકાલંવર્ષ ૧૫૯ 
'ઇુભકર ૨૩૨ 
શર ૧ લે! ૩$, ૧૩૬, ૨૬૩ 
,# રે જે ૧૩૬,૧૩૪ 
શૂરપાલ ૧1૯ 
શૂર્પારક ૧૯૪ 
શગેરીમઠ ૪૪૫ 
શત્રુ જ ૧૭ 
શેષનાગ ૨૬૩ 
ચોરિપુર ૧૯૬ 
શ્યામદાસ ચેટરજ, ડો. ૩૦૯ 
શ્રદ્ધિકા રપપ 
“શ્રાવકપ્રતિકમણુ સૂગ' ૨૩૧ ” 
શ્રી પ૩, ૮૩, ૮૪, ૮છ, ૨૯૧ 
શ્રીદેવી ૧૨૨, ૧૨૩, ૪૩૪, ૪૩૫ 
શ્રીનતમર ૨5૬, ૩૦૦, ૩૦૪, ૩૧૫, 
૩૧%, ૩૨૩૭, ૩૯૯ 
શ્રીનાથગઢ ૩૬૫ 
શ્રીપુ જ ૮૪, «૧, ૩૯૮, ૪૦૧ 
શ્રીભવનત ૧૫૭ 
શ્રીમાતા ૮૪, ૪૩૭ 
શ્રોમાલ ૩, ૧૫, ૬૮, ૮૨-૮૬, ૮૯૪, 
૧, ૯૪, ૧૨૩, 1૧૯૧, ૨૦૧, 
૨૦૪, ર૨૧, રરર, ૨૨૭, ૨૩૧, 
ર૫૯, ૨૬૧, ૩૮૭, ૩હ*, ૩૯૧, 


4 પરજ. 


૩૯૫, ૩૯૮-૪૦૪, ૪૦૬, ૪૧૦, 
૪૩૧, ૪૪૨ - ૪૪૪, ૪૪૬, 
ક 

'શ્રીમાલમાહાત્મ્ય' ૮૩, ૮૫, ૮$, ૮૯; 
£૧, ર૯૯ 

ષ્ટ્પણુંક ૨૨૯ 

“ડૂડશનસમુચ્યય' ૦, ૨૨૭ 

“સકલકથા' ૬૦ 

સદહ્કા ૩૯૪ 

સદેત'ત સાવજ્ઞિ'મા ૩૦૫, ટર 

સનતકુમાર્‌ ૨૨૮ 

સપ્તમાતૃકા ૩૦૧, ૩૩૫ 

સખલરેવ ૧૨૧ 

સમનગઢ ૪૦૫૭ 

સમરકદ ૪૧૭ 

સમરસિ'હ ૪1૧ 

'સમરાળ ચ્ચકઇા' રરછ, ર્‌રહ 

“સમરાદિત્યકથા' ૯૦ 

“સમરાંગણુન્મુત્રધાર્‌' ૩૦૨ 

સમ્મતીય નિકાય ૩૭૮, 2૭૯ 

સમા ૧૪૬ 

સઝુદ્રયુષ્ત ૪૦૪ 

સમુદ્રમૂરિ ૨૬૬ 

સયાજીમજ ૩પ૦ 

સરકાર, ડૉ, દિ. ચ. ર૭૪ 

સરમા રહ 

સરભેોણણુ ૧૫૪ 

સરસવણી ૬૧ 


સરસ્વતી ૫૩, ૧૦૬, ૨૦૦, ૩પડ, 
૩૫૪, ૪૨૯, ૪૩૮ 


સરસ્વતી, એસ. કૈ. ૩૦૯, કર્‌ 
સર્વતેો ભદ્ર ૨૯૪ 


.પર્‌ર ] 


સર્વાનુભૂતિ ૩૫2, ૩૫૪, 2૬૦ 

સર્વાત્રય ૮૭ 

સર્વારિતિવાદ ૮૫ 

સલીમ યુતીસી ૬૮ 

સવની ર૭, ૩૩૬ 

સલ પર, પ૩, પદે, ૬૦ 

સખેડા હૃહ, ૧૦૦, ૧૦૩, ૧૫૦, 
૧૮૩ 

સગજ ૧૪૩ 

સગમખેટક ૧૦૦, ૧૦૧, ૧૮૨, ૧૮૩ 

સગમસિહ ૧, ૧૪૯, ૨૪૧ 

સ'ધદાસગણિ ૨૧૨ 

સન્ષણુ ૮૮, ૧૫૯, ૧૬૧, ૧૮૨, 
૧૮૪, ૨૭૨, ૨૪૪, ૨૭૫ 

સજણુ, બેઠુમન કેકેબાદ ૨૭૨ 

સત્તા ૩૩૩ 

સડસ્યલ ૪૩૬, ૪૪૯ 

સદથલ ૧૨૩ 

સયાન ૮૮, ૧૬૬, રછ૪ 


સાખડે ૪૩૫ 
સાડ ૧૪૪, ૧૪૮ 


સાબરકાંઠા ૨, ૩, ૧૫૭, ૩૧૭, ટર્‌, 
૩૩૧ 

સાભરકર ૨૦૧ 

સામત ૧૫૧ 

સામતાસિહ ૧૨૫-૧૨૭, ૧૨૯, ૪૩છ 

સામતસીગ ૧૧૮ 

સારિકા ૪૦૦, ૪૦૧ 

“સારિકોપાખ્યાન' ૯૧ _ 

સાવિત્રી ૪૦૩ 

સાહુરક ૨૦૧ 

સાંકળિયા, ડા. ૩૦૮% 


મૈત્રક કાલ છાને અતુ-સેત્રક કાલ 


સાંચોર ૩૮૪, ૪૧૯, ૪૪૦, ૪૪૧ 
સાંમળી ૧૨૩ 

સાંધ ૧૪ 

સાંબ ૧૪૬ 

સાંભર ૪૦૩, ૪3૦, ૪૨૫ 
સાંવર્તાસ'જ ૪1૧૨ 


સિદ્ધ ૨૩૨ 
સિદ્ધનાથ ૩૩૬, ૩૪% 


સિહ્ધપુર ૩૧છ, ૩૬૧ 

સિદ્ધરાજ ૧૩૩ 

સિદ્ધિ ૭, ૨૩૧, ૨૬૧ 

સિદ્ધસેન ક્ષમાશ્રમણુ ૨૧૭, ૨૨૦, 
જડ ી 

સિહદ્સેનગણિ ર૧૯ 

સિદ્ધસેન દિવાકર ૨૧૭ 

સિહેશ્વર ૧૩, ૩૩૬, ૩૩૯ 

“સિન્ધિદ' ર૨૧ 

સિરિસિમ્મિણક ૬૧ 

“સિયુકી' ૩૭૩, ૩૮૦, ૩૮1 

સિરવાતાનક ર્‌દર્‌ 

સિહોર ૫૮, ૨૬, ૪૦, ૧૯૬, ૨૬૧ 

સિ'દાન ૧૭૪ 

સિખ ૬પ, ૬૬, ૬૮, ૯૧, હપ, 
૧૧૦, ૧૧૪, ૧૧૭, ૧૩૮, 
૧૪૬-૧૪૮, ૧૫૨, ૧૫૫, ૧૭૨. 
૨૩૮, ૨૬૮, ૨૬૯, ૨૭૧, ૩૦૭, 
૩૭૬, ૪૦૦, ૪૦૬, ૪૦૭, ૪૦૯૬.,. 
૪૨૪, ૪૪૭ 

સિધુ ૩૬૫, ૪૧૬, ૪૨૬ 

સિ'ધુદ્ેશ ૧૩૭, ૪૨૩ 

સિ'ધુરાજ ૮૮ 

સિધુ-સોવીર રપછ 


શખ્ટસૂથ 


સિ'હપલ્લિકા ૧૮૩ 

સિ'હપુર ૪૦, ૬૩, ૧૯૬, ૨૫૫, 
૨53૧, 

સિહ્પુરી ૧૯૭ 

સિહવાદી ગણિ ર૧૭ 

સિહાદિત્ય પર, ૧૩૭ 

સીયક 3 લે! ૫૬૩, ૧૬૪ 
મ. ન્ને ૧૬૪ 

સીરિયા ૧૭૦ 

સીસ્તાન ૪૨૨ 

સીકર્રાખ ૧૫૮, ૧૮૨, ૧૮% 

“સુકૃતકી તિકલ્લેલિની' ૧૧૨, ૧૨૪ 

“સુકૂત-સ'કીતન' ૧૧૨, ૧૨૪ 

સુદ્શન તળાવ ૧૦, ૩પ 

સુધન્વાચાર્ય ૩૧ 

સુપ્રભદેવ ૮૭, રવર, ર્‌ર્‌ર્‌, ૪૪૨ 

સુબક્ત ૧૬૧ 

સુખ્બારવ ૧૦, ૧૯ 

સુભગા ૪૨૮ 

સુરડ ૩છ૯ 

સુરત ૮૨, ૧૪૯, ૧૫૨, ૧૫૩, રછર 

સુરર્મિચ'દ્ર ૩૬ 

સુરાષ્ટ્ર ૩૮, ૫૮, ૬૫, ૧૮૩, રપપ, 
૩૭૩, ૩૭૯, ૩૮૨ 

સુર્રાષ્દ્વા ૧૮૩ 

સુરેન્દ્રનગર ૩૩ર, ૩૩૪, ૩૩૫ 

સુરેલી ૧૮૬ 

સુરેશ્વરાચાય રપછ, ૪૪૫ 

સુલ-ચ ૩૭૫ 

સુલેમાન ૧૯૪, ૪૦૯, ૪૧૪ 

સુલેમાન સૈરાફ્ી ૨૬૯ 

સુલોચના ૨૨૯ 


ન 


[ પર 


“સુક્લોચનાકથા' ૨૩૦ 

સુવરણુંતીર્થ ર૮, ૩૦૦, ૩૧૯ 

સુવણુ મજરી ૧૪૧-૧૪૩, ૧૮૨, 
૧૮૩, ર૨૫૭, ૨૯૩ 

સુવર્ણુ સિકતા ૩૮૨ 

સુવાન ૩૧૯ 

“સુશ્રુતસ હિતા' ૧૯૩ 

સુહિલા ૧૫૯, ૧૮૪ 

સુદ ૩હ૧, ૩૯૨ 

“સૂગકૃતાંમસૂત્ર'" ૧૯૬, ર૨૭૧, ૨૬% 

“સગસમુચ્ચય' ૨૨૨, ૨૬૪, ૪૩૩ 

સૂત્રાપાડા ર૬૮, ૩૦૫, ૩૧૪, ૩૨૪ 
-૩૨૬, ૩૨૮, ૩૩૬, ૩૩૭, ૩૪૧. 

સરપાલ ર્‌ર૭છ, ૪૩૯, ૪૪૦ 

સૂય ૨૮, ૨૯, ૩૧, રપ૭-રપહ. 
૨5૩, ૨૯૪૭-૩૦૦૨, ૩૦૪-૩૦૬, 
૩૧૦, ૩૧૩-૩૧૬ ૩1૧૮, ૩૧૯, 
૩ર 1, ૩૨૨, ૩ર્‌પ૫, ૩ર$૬, ૩૩૦ 
-૩૩૩, ૩૩૫, ૩૩૬, ૩૪૧, ૩૪૪, 
૩૪૫, ૩૪૮, ૩૫૦, ૩૫ર, ૩૬૦, 
૩૮૪-૩૮૬, ૩૬૧, ૩૯૨, ૩૯૪ 
-૩૯૯, ૪૦૧-૪૦૪, ૪૨૧, ૪૨૪, 
૪૨૬, ૪૨૮, ૪૨૯ 

સૂયપલ્લી ૧૮૬ 

“સૂય પુરાણું” ૪૦૩, ૪૬૪ 

સૂર્યા ૩૧૫, ૩૧૮ 

સૂર્યાપુર ૬૬, ૧૮૨, ૧૮૩ 

સેટી ૨૯૧ 

સેલજુક ૪૫૫ 

સેરપ્રી ૧૧૮ 

સેરાફ્‌ ર૭૯ 

સોડ્ઢલ ૧3, દૃછ 


“૫૨૪ ] 


સેન કસારી રહઇ-૩*૦, ૩૦૪, 
૩*૫, ૩૧૫, ૩૧૬, રરર, ૩૩૫ 

-સોનરેખ ૩૮૨ 

સોઉપારા ૧૬૪ 

શેમ ૧૭, ર૬, ૩૮૭ 

સોમનાથ ૧૦૫, ૧૨૮, ૧૨૯, ૧૪૧, 
ર૫૬, ર૫૭, ૨૮૨, ૪૨૪, ૪૪૧ 

સોમનાથ પાટણું ૧૬૬, ૪૩૦, ૪૩૧, 
૪૩૬ 

'શેમેશ્વર ૧૦૫, ૧૨૮, ૧૨૯, ૧૪૧ 

સૌન્દરરાજન ૩૦૯ 

શોર્‌ ર, ૨૫૯ 

સૌરાષ્ટ્ર ૩૨, પર્‌, પહ, ૬૦, ૬૯, 
૧૧૪,- ૧૧૯, ૧૬૨૦, ૧૫૪, ૧૭૧, 
૨૩૦, ર્‌પણછ 

-સૌવીર્‌ ૨૫ 

સક છ૮, ૩૦૬, ૩૦૮, ૩૪૩ 

સ્કદગુપ્ત ૧, ૧૬, ૩૩, ૩૪, ૪૬, 
૪૭, ૧૯૮, ૨૦૮ 

“સ્કદૃપુરાણુ' ૮, ૧૦૬, ૨હપ૫ 

સ્ક'દભટ ૧ લે! ૫૦, ૫૩, ૫૮ 
,| રે જો ૬૧, ૨૬૩, ૩૩૯ 

'સકદમાતા ૩૫૨, ૩૫૮ 

રક દસ્વામી ૧૨ 

-સ્ક'દિલાચાર્ય ૯ 

સ્ટેલા ક્રેમરિશ ૩૫૭ 

સ્ત'ભતીથ ૨૬૧ 

સ્ત ભતક ૯, ૨૬૧, ૨૯૧, ૪ર૯ 

સ્થિર્મતિ €,. ૧૨, ૧૪, ૨૬૩, ૩૭૯ 

'રિયરાં ૪૪1૧ 

સ્પૂતર્‌, ડે. ૨૭૧ 

પેન ૧૧૪૦ 


મૈત્રક કાલ અને અનુ-મૈત્રક કાલ 


સ્માર્ત ર૬૬ 

સ્મિથ ૨૯ 

સ્વાત ૪૦૭૯, ૪3૫ 

હડમ ૧૭૦, ૧૭૧ 

હુખામની ર૭૦ 

હઝાર! ૪૨૨ 

હતુમાન ૧૪૩, ૧૬1૬, ૩૮૭, ૩૭૮૯૪, 
૩6૯૦ 


ઉમાલપખ્યાંત ૩૬૦ 
હંમીર્‌ ૨૪૭ 


હેયુગ્રીવ ૩૫૦ 

હેર્‌ ૩ર૯ 

હરદામ ૧૫૧ 

હરસિદ્ધ ૩૩૬ 

હરસોલ ૧૫૭ 

હરિ ર૫૭, ૨૯૩, ૩ર 

હરિગુપ્ત ર૨૨૯ 

હેરિચદ્ર ૮, ૯૯, ૧૦૯, ૧૨૫, ૧૩૧ 

હરિદશ્ર ર૫૮, ર૩ 

હંર્નાથ ૨૫૬ 

હરિપ્રસાદ શાસ્રી ૨૬૦, ર૭૪ 

હર્ભિદ્રસરિ €૦, ૨૨૪-૨૨૭, ૨૨૯, 
ર૩૨, ૨૬૧% 

“હુરિવ'શપુરાણુ' ૬€, ૮૮, ૯૫, ર૨૮ 
-૨૩૦, ૨૩૩ 

હરિષેણુ ૮, ૩૮, ૪૭, ૪૯, ૧૦૪, 
૧૪૯, ૨૩૨, ૧૩૩, ૨૬૨ 

હરિસ્વામી ૧૨ 

હરિડર ૩૨૮, રર્હ 

હર્ષ ૫૪, ૫૬, ૫૮-૬૦, ૭૧, ૧૦૦, 
૧૫૬૦૦ ૧૫૩% ૧૯૦૩ ૨૨૧,૨૨૨, 
૩૮૨, ૪૯૬, ૪૨૪ 


શખ્દસૂચિ [ પરપ 


“હષષ્ચરિત' ૧૮૯,૧૯૩,૨૦૫, ૨૫૮, લઊહિશામ બિન ઉમર તગ્લવી ૧૫૨,,. 
૪૦૬ ૧૪ન 

દર્ષપુર ૧૫૬, ૧૬૧,, ૧૮૨, ૧૮૪, હિ'મતનમર્‌ ૩૨૭ 
૨૩૯ હીતયાન ૮પ, ૨૬૩, ૨૬૪, ૩૭૮,. 

“હલાયુધકોશ' ર૧, ૧૯૫ ૩૭૭% 

હહ્લીસક ૩૬૮, ૩૭૦ હુત્સિયન (9) ૩૭૭ 

હશામ, ખલીક્‌ ૬દષ, ૬૬ હુમાયુ ૪૭ 

હસ્તકલ્પ ૧૯૬ હુલ્શ, ડે।, ૪૨૪ 

હસ્તવપ્ર ૩૯, ૪૦, ૧૮૨,.૧૯૫, ૧૯૬, છેમચ'દ્ર ૧૮, ૨૧૫, ૨૧૭, ર૨રદૃઃ 
ર૫૫, ર્હૃ૦ હેરત ૪૧૫, ૪૧૯, ૪૨૨ 

હાટક ૨% હેરાસ ૧૦, ૧૯ 

હાથબ ૩૯, ૪૦, ૧&૫, ૨૯૦ હેૅલમદ ૪રર, ૪૨૩ 

હાથીભાઈ હ. શાસ્રી ૧૩૯, ૧૬૫ હૈવેલ ૩૭૧ 

હારિલ વાચક ૨૬૧ હેદરાબાદ ૪૨૬ 

ફ્રીજ ૧૫, ૨૬૧, ૪૩૨, ૪૪૮ હેડીલાલા, એચ. એચ. ૨૭૩ 

હ્રારીતી ૧૪૪, ૧૫૩ હેરમઝ ર૭ર 

હાંસોટ ૮૧, ૧૦૩ હે!રમગમ્‌દ ૪૨૦ 

હિંઅતિલડ ૪૨૨ હોસલે। ૪૨૩ 

1હઉન-લુ ૩૭૭ હ્રુએન ત્સગ ૩૭૩, ૩૮૦, ૪૦૫-- 

હિયુ ૪૦૩ ૪૦૭, ૪૨૨-૪૨૪ 

દિર્‌ા ર્‌દ્૭ 


'શ ઇર ૩ર 





કજ 12090 [00ફે]3 દો પરાજ્ટ્ટોકાકટ પક ફેકી 1ર 0.ટફદ?/૦ ગદા [ર્દર 





[ટશ [021૬5162  .....--;-- 


સેટાછે પરટૂ)9% 1૨૨૪૨ - ઉપ 


(મ્ઝ0પાપ્ટ? છ 


શક 


પક 





"ઉ 1મરિ દેર પજ 1-8000% ટ)શ રાઉ (ટાસપ્ટટાઉકર પરપ 1દા/૯ [૭ ૯પ રગદાત્ઇ [સ૬૮ાદત્દ 


ર૬ ઈ _ 


8% 101215 316દ-બિસિક----:-: 
હ ક [| 












219729 ક 
વન 





“હ [કરિ ર9. ક 11:80. કાષટુશ ટે [!કપ્ટ્રટારલ કક શિપ 150૨ [૪૨૬259 ॥0)2ટ19 ] ઝે દિકરે 


ઇસ [૦2 ઝહાગહે] | 
[0/હ 1019102 _હિ1ગ0 


ક 
(રાઉત ક ક 
૧૨૩૩૬૩૦૦" 


&&૬13033 9 પ 





“જ [રહે હેર ક્ટ 12૨18 [રે]૩ રર [ઉઇટાપ્રટોણોપ્ર ક 1102 લાગે ૨28188 સ્ટારર ' 


ટદ]૭0૪ 2૫ 

।90 કોમ દ ઇડ)૩ાપ્ટણું કપ 
1૬01 1દ )20210812'&પ 
સઇ૩૬પદ 1ટ્‌વામ્કક 
૪2110 'સદ સે૪૮20809 
॥૩ટ'દ સ્થાઈ દ 
સ્ગરાસ્ઝ 1ર ટો 
1008 98 1૬ ટ૩૬] ૭ 
પટેમ્ટ્ઝ્ટ ૬0219898 
&૪'2 10510218) 
મટપટપ્તક્ટકરે [ટ1પ્ટક*ર '? 
1 10]2મ 8 ટેપ ૬ 
પ પ્ટશ્કળટ 11રાઇથ ક 
11811૮"દ૨ મ્ય) “મ 
23૬॥૨'ય ૬૬૩ [9% 


રાસ 18050] "૬ 
૦598 છ8ઢીસકુ 'ટ 
ટા #003ઝ 3329'પ 


ક્કપ્ટ* 
૨91૬3૫૯118 . 





ધ્ક્તિા્મી શલી 


ફર 1 


ક -ક્ક્્ન ક/#* 













૬1૨૦૦૨ -ાનગનગયથગું સ ગક 
દ ક કક “1-1 1215૬1૨૩ _ “ન્ટ ન તત રહિ 
કન ૬૨3 થશ દશરર દ ક્ાડ 

| પ્ટપ્ડેકાટ ઝુ નડ -5 ર9 (8૦૮ ત 
જ્ન્બ્ખ્યકડકડીરીકબરકક- વાચથથયસ હિ વુ જદ 
હુ દ ઃ છ સ ક 
બ્ર ડાર શફરીમનરીરન ઈદ જ દડ 
જ - વિ રુ “₹#૨ળપ્સ્)3૫ રુ [5--! 
ણણ દાણ ર કન 
૯ [કાજ ઝા૦ક ૩28 ક શા રર્ડ “ન [£ ન દ; ન 
નઝિઞધણણણણદ ચગ [સરનવ્દકક દટા 

સ જકીક્્ટક€ ૨૦૫૬ 481૬૧ [2 ૨ 35 | છ રેર 
* ઝેડ ૨:૨૩ ૧૩! ં ી દ 2૬41 | દ સર જ૬ ૬8 
[231૦ €[૦[૬[2|૨ 5 _ હ ક 5 સ્ટાર 
્્ન્[$-નગ*થવ*ંશ્ર્-્છીગનશશીગ [5 ક હ વ ગવ 
વસિત [દે રડ] ૨ | ઇં ન હ ૦ 7 

* |“: “૬:૬3, જેહ! નીસ] મ અ કા. ૯214૬ હન 

“હહ ં ૬“ 2 થ્ર્ટ્‌ નર 

અસનુટાગજ “૯-૬ નન 












ન 1 ન દિનના 

ડિ સ્પર્મ જ) ૪4૨; ડે સ્ક ન્યુ હરે 
* કજ 

બિ શ 


1 *૪ 1૬)! ર . 
૧૪૦૦ ૫ પટ ં ડે ન ફને |" 1૭1 “ર 
જ વવરી 3 ડાન 
૪૪૪1 0 પમ ર 

ખ્ખ્ન્મ્જસ્ત્ર] 15 [2] | [50૬3 શ થગ ૧3 1%. 

પન્ઝજઝ ઝી“ ઢ [જ [સ ભદ૩ ૭ર થબશુશુગરગ |" 

જ્ખ્જસજ-ી 3 કફન ઉસવગડચાડાર 

મસ્ટ: | | | 1-૨ ૬3:૨૪ ક ચ -2ઠન્‍ 

કસ્ય -1*1:1 ર.[9 | [4 ૬મ[4* [9-1 5 

ડર ગ ગવ શત 

ઝપટ [| _* “11 2 [916૪ |“ [255 
ફુ “(૨૦ 


સર કિ છ_ગું[[ “5 























હ. 1.૦ 
૬9” રૃ [5 ક્‌. 














પડ નહ 


ત રમ ગર 
ગગગ નનન 


4 


કિ નેલ 


ધડ હ્૬ (₹11-- 


1 
હા 





વપ" દદ ૨ તત દ 


જર 
ન 






બાન 





કઝર 












મ | નન સનમ ૬ 12 ટન 


199% ક ગ કનનદગશ હ ર ગન 
સ પ --  જનવશરા ફી [255 


દ અ દ 
# પ ૧1 | 

હ િ ન જ 

*7 


નાનગગનનકાનનસતનનનનતગગગનબતન 





ચ્તનુખૈત્ર# કાલ્ટન્ટ દલ પપ્િ 





આપયૃતિ ૮-૯ 
નિદ્]૦૭[11ત૫116' ઉદ્વા11011૫/લ 


